વિત 


ગુજરાતી કવિતાનું શ&ૃતુપત્ર 





સંસ્થાપક : રાજેન્દ્ર શાહ 


તન્ત્રી : ધીરુ પરીખ 





જાન્યુઆરી-કૅબ્રુઆરી ૧૯૯૫ : વર્ષ ૩૭ : સળ% અફ ૨૨૩ 





કવિલોક ગુજરાતી કવિતાનું ત્કતુપત્ર : શિશિર ૨૦૫૧ : વર્ષ ૩૭ : સળગ અટ્ટ રસ૩ . . ય 





જ રસાત્મકમ્‌ 
નિરીક્ષા 

ગઝલ 

મ્હને ર્ત્તે 

ભગવાન 

આંખની -- 

હે મૂંગા સજન ! 

કે ઊંધ ઊડી ગઈ છે 
નગરનેહ 

પરિશતિ 

છીપમાં મોતીની જૈમ 
નદીમાં પૂર જોતાં 
ગૃપત્તુ સન્ધિકાળે 
પેમનો વ્વવહાર 
ખાંયણાં 

-- કે રોકા જરી 
હાઈકુ ર 
શન્દ્રાલયનો ચકરાવો 
પતક્ઞિયું 

ગીત 

બે કાવ્યો 

સહજ અભિસાર 
ક્યારેક હોય છે 
નવા ઉતારા 
અમૃત-બારી 

એક ત્હારો ટહુકો... 
સંભાળમાં 

કાજળની 'કોટડી 
આકાશની વિભૂતિ 
માહિતી આપી ગયાં 
ભગવી ત્રાતુ 


રેડ-લાઇટ એરિયા 
મ્હારા સપનાનો સાયબો 
બે ગઝલ 

€ અનુવાદ 
લલ્લેશ્વરીની વાલી 
કવિતામાં છોકરી 


₹ં શિરુલોક 
મગર ઉપરની નારી 
ખુલ્લામાં જઈ રમીએ 


રાજેન્દ્ર શાર્હ 
“પ્રજ્ય' જામનગરી 
જગદીશ વ્યાસ 
લલિત ત્રિવેદી 
મેઘલતા મહેતા 


“ જગદીશ વ્યાસ 


રાજેશ વ્યાસ “મિસ્કીન' 
નલિન પણ્ડ્યાં * 
પ્રવીરા પણ્ડયા 
પ્રવીણ પણ્ડ્યા 
મફત ખઝા 
પ્રિયવદન શેઠ 
કિરીટ ગોસ્વામી 
કનુ સુથાર 

રાજેશ વ્યાસ 
મેઘલતા મહેતા 
રજનીકાન્ત પગ્યોલી 
જગદીશ ત્રિવેદી 
રમેશ પારેખ 
ફિલિપ ક્લાર્ક 
ઉશનસ્‌ 

ફિલિપ ક્લાર્ક 
પ્રતાપર્સિહ રાઠોડ 
પ્રતાપર્સિહ રાઠોડ 
લાલજી કાનપરિયા 
ભગવત્તીકુમાર શર્મા 
ભગવતીઠુમાર શર્મા 
ત્રજલાલ દવે 
હરીશ જસદણવાળા 


, કરસનદાસ લુહાર 


-- કમલેશ વ્યાસ 
નટરાજ બ્રદમાભટ્ટ 
યોગેશ પણ્ડ્સ્‌ા 
વિજય રાજ્યગુરુ 


અનુ. રાજેન્દ્ર શાહ 
હરભજનર્સિહ 
અનુ.રજનીકાન્ત જોશી 


રાજેન્દ્ર શાહ * 
એક્લવ્ય 


૩૧ 


૩૩ 


૩૪ 


૩૪ 


ગગલી ી ન 

આવો માશૈકલાલ પટેલ * 
ભણતર - માશેક્લાલ પટેલ, 
' ઘર અટવર પટેલ 

હેતનું તળાવ નટવર 'પટેલ 

₹ ક્ષરઅક્ષર મા 

સ્નેહરશ્મિ ધીરુ પરીખ 

₹ વિમર્શ" ક 

કાવ્યમાં અપૂર્વતા વિનોદ અધર્યું 

ગુજરાતના મુશાયરા *.. * રાજેશ વ્યાસ . 
રમેશ પારેખ અને તેમની... જગદીશ વ્યાંસ 

₹ આસ્વાદ 

વામકુક્ષી ભોળાભાઈ પટેલ 

₹ અવલોકન 


ભાવ - વિભાવ - સાક્ષીભાવ 


4-૨5વ4#હ8 


રાજેન્દ્ર શાહ %: નિરગ્જન ભગત 


ડૉ. નલિન પણ્ડસા 


તત્ત્રી 


ધીરુ પરીખ 


સલાહકાર 


સહયોગ 


નલિન રાવળ, જગદીશ ત્રિવેદી, 
માણેકલાલ પટેલ, રાજેશ વ્યાસ 


*%: દેશમાં વાર્ષિક લવાજમ રૂ. ૫૦, પરદેશમાં રૂ.૧૭૫ 


(હવાઈ માર્ગે) આજીવન લવાજમ માત્ર રૂ. ૫૦૦ 


*% આ અકની છૂટક કિંમત રૂ. ૧૦ 
% 'કવિલોક' દ્રિમાસિક વર્ષની છ ત્રશ્તુમાં દર બે માસે 
--'ફેબ્રુઆરી, એપ્રિલ, જૂન, -ઓગસ્ટ, ઓક્ટોબર 


અને ડિસેમ્બરના અન્તમાં -- પ્રગટ થાય છે. 


૩૪ 


૩૫ : 


"૩૫ 


૩૫ 
૩૫ 


ર૯ 


૦૮ ન્વ 


૩૬ 


૩૯ 


તમામ પત્રવ્યવહારનું તથા લવાજમ ભરવાનું સરનામું : 
'લાવક્ય', વિજ્યપાર્ક, નવરડપુરા 
અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 
_મકાશક અને મુદ્રંક : ધીરુ પરીખ, ફોન : ૪૪૭૬૬૦ 
ટાઇપસેટિંગ : અપૂર્વ આશર, ઇમેજ સિસ્ટમ્સ ૪ 400668 


મુદ્રણસ્થાન : યુનિક ઓફસેટ, નોબતર્સિંહ રૂપરામ 
એસ્ટેટ, તાવડીપુરા, અમદાવાદ. ૪ 3009352 


' શિશેર વિ. સં. ૨૦૫૧ જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી ૧૯૯૫ 


મ 
કાવ્યમાં ભાષા 
કાવ્યમાં ભાષાનો પ્રાણતત્ત્વ લેખે મહિમા કરીએ: ત્યારે ત્હેમાં પ્રયોજાતી ભાષાના સ્વરૂપ અને પ્રવર્તન વિશો 
' કેટલાક ખ્યાલો સ્પષ્ટ કરી લેવા જોઈએ. કાવ્યમાં મોટેભાગે તો વ્યવહારમાં પ્રચલિત ભાષાનો જ ઉપયોગ કરવામાં 
આવે છે, એટલે કે એનાં શબ્દ, અર્થ વ્યાકરણ જેવાં અ% પરત્વે મૂલગત કોઈ પ્રકારભેદ નથી. જે ભેદ છં તે 
કાવ્યમાં ત્હેના પ્રયોજનના સત્દર્ભમાં નીપજતા ત્હેના વિશિષ્ટ સ્વરૂપનો છે. કવિ રોજની સામાન્ય" વપરાશની 
ભાપાને કાવ્યની રૂપનિર્મિતિના ઉપાદાન તરીકે પ્રયોજે છે ત્યારે ભાષાની સકલ શક્તિને ખપમાં લેવા તાકે છે, 
એ ભાષાના ઉપાદાન તરીકે પ્રયોજે છે ત્યારે ભાષાની સકલ શક્તિને ખપમાં લેવા તાકે છે, એ ભાષાના 
સૌન્દર્યઅંશને પ્રગટ કરવા મથે છે, ત્હેની અર્થદાયકતાનો પૂરો લાભ લેવાનો પ્રયાસ કરે છે તે પુરસ્કારતિરસ્કારની 
ત્હેની પ્રતિભાદત્ત શક્તિથી રૂપનિર્માણ અનવઇ બની રહે એવી ભાષાની પસન્દગી કરે છે. કાવ્યમાં કવિપ્રતિભાએ 
પસન્દ કરેલી ને પ્રયોજેલી ભાષા લૌકિક હોવા છતાં, જાણે અલૌકિક હોય એવી આભા ને શક્તિ ધારણ કરે 
છે, કાવ્યની ભાષાની જ્યારે વાત કરીએ ત્યારે આ અલૌકિક ભાષાની વાત કરીએ છીએ એ બરાબર ધ્યાનમાં 
રહેતું જોઈએ, કવિતાની લોકોત્તરતાના, અલૌકિકતાના સ્વીકારમાં એવી ભાપાનો પણ સ્વીકાર રહેલો છે એમ 
સમજવું જોઈએ. અલજાર, રીતિ, વકોક્તિ, રમણીયાર્થ પ્રતિપદક શબ્દ - આ સૌને કાવ્યનો પ્રાણ ગણનાર 
આલફ્ારિકોએ ભાષાની રૂપવિધાયક સૌન્દર્યસાધક અલૌકિક શક્તિનો જ મહિમા કરેલો સમજાય છે. અલફારને 
કાવ્ય કહેવામાં, રીતિને કાવ્યનો આત્મા કહેવામાં, વક્રોક્તિને કાવ્યનું જીવિત કહેવામાં ને કાવ્યને રમણીયાર્થપ્રતિપાદક 


શબ્દ કહેવામાં તે તે આચાર્યને શબ્દની શોભા, ત્હેની ચારતા, પદોના ઉચિત વિન્યાસથી તીપજતી રમણીય ભાત, 
પદ-પ્રયોગની સૌન્દર્યીસેદ્વિમાં અનેકવિધ શક્તિ ને ક્ષમતા ને પદાન્તર્ગત સૌન્દર્યનો જ પુરસ્કાર છે. 


જયન્ત પાઠક 
(“કિમપિદ્રવમમ્‌'ના “કાવ્યમાં ભાષા નામક પ્રકરણમાંથી) 


-------- ૨ ,/૨** 
કાવ્યમાં અપૂર્વતા 
વિનોદ અધ્રર્યું 


અમૂવ યદ્ધસ્તુ »કૃય/તિ વેન કરછ કવટમૂ 
જગદ ગ/૯)ખ્જં-/(નેજ રસભરત્‌ સ/રયતે ૨ / 
ક*તખ્યોખ્ય/ સર સુભગ જસયતિ જત્‌ 
સરસ્વત્યસ્તત્ત્તં ડ/જે સ૯દય/ખ્જં /ર9%તે // 


આચાર્ય આનન્દવધર્નના ધ્વન્યાલોક પર 'લોચન' 
નામે ટીકા લખતાં, અભિનવગુપ્તાચાર્ય ઉપર્યુક્ત 
મડલાચરણના શ્લોકના પહેલા જ શબ્દમાં 'અપૂર્વ'નો 
નિર્દેશ કરે છે. 


અહીં 'અપૂર્વ' જાણે કેવળ. “વસ્તુ'નું જ વિશેષણ 
લાગે છે પણ કોઈ પણ વસ્તુ પોતે “અપૂર્વ' હોતું નથી, 
તે અપૂર્વ બને છે -- કારણ કે તે કવિના અપૂર્વ - 
વિશિષ અને વિલક્ષણ - દર્શનને મૂર્ત કરવાનું વિષયરૂપ 
માધ્યમ બને છે. એ “વસ્તુ'નું નવનિર્માણ કાવ્યકૃતિ 
રૂપે સહદયના હૃદયસુધી પહોંચે તે દરમ્યાન તો સર્જકના 
કવિકર્મ દ્વારા તેનું જે પરિવર્તન થાય છે તેનો નિર્દેશ 
પણ આ શ્લોકમાં પવેનાકારણકલામ્‌', “નિજ રસભરાત્‌', 
'્રખ્યોપાખ્યાપ્રસર -- સુભગં ભાસયતિ' વગેરેમાં મળી 
રહે છે. એ બધાને લક્ષમાં લેતાં, 'અપૂર્વ'ની. સિદ્ધિ 
કેવળ વસ્તુની અ-પૂર્વતદ એટલે કે નવીનતાથી જ થતી 
નથી તેની પ્રતીતિ થાય છે. 


કાવ્ય, બલ્કે કોઈ પણ કલાકૃતિ પાસે આપણી - 
ભાવકની - અપેક્ષા હોય છે આ અપૂર્વતાની. જૌ 
કાવ્યમાંથી કોઈક અપૂર્વ એવા તત્વનો અહેસાસ ન 
થાય તો આપણી સૌંદર્યભાવના - રસાકાંક્ષા - સન્તોપાતી 
નથી. એ. અપૂર્વતાનો અનુભવ જે ભાવકની ચેતનાને. 
પ્રકાશવન્ત ચમત્કારથી ઝળહળાવી દે છે તે જ 
કલાફૃતિની સાચી ઉપલબ્ધિ છે. 
૨ ] કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી ૧૯૯૫ 


આ અપૂર્વતાની અપેક્ષા તો “સર્જન' શબ્દમાં જ 
અભિપ્રેત છે. સર્જવું એટલે જેનું અસ્તિત્વ નથી - ને 


ન હતું - તેનું નિમણિ કરડું. જો તેમ ન હોય તો તે 


કેવળ. પુનરાવર્તન - અનુકરણ જ છે. એટલે. તેના 
પરિચયથી - આસ્વાદનથી પેલો અસાધારણ ચમત્કાર 
અનુભવાતો નથી. જે 'અપૂર્વ' નથી રતે 'સર્જન' જ નથી. 


ડલાફાતિમાં આપણી ખોજ આ ગઅપૃર્વનો 
અનુભવની હોય છે. પરન્તુ, “યદ્ધસ્તુ...' એ શબ્દોના 
પ્રાથમિક અર્થથી સમજાય છે તેમ અપૂર્વતા માત્ર 
વસ્તુનિષ્ઠ ગુણ નથી. કવનવિષયમાં પ્રાપ્ત થતી દેખીતી 
નવીનતા તો માત્ર કાવ્યક્લેવરગત પ્રાથમિક અને સ્યૂળ 
અંશ છે. અલબત્ત, વસ્તુગત જે અપરિચિત અને 
અનપેક્ષિત તે ચિત્તને ચોંકાવે - આકર્ષે અને કૌતુકથી 
આનન્દનો અનુભવ પણ કરાવે. તે જ રીતે, કાવ્યકલેવર 
સમ્બન્ધિત અન્ય તત્ત્વો - રીતિ, આફુતિયોજના, 
અલફારવૈચિત્ય, ભાષાબન્ધ અને શબ્દપ્રયોગાદિમાં 
પ્રતીત કવિકૌશલની વિચિત્રતા. તથા બુદ્ધિચાતુર્ય પણ 
કાવ્યકૃતિના આકર્ષણનું અને આનન્દનું કારણ બની 
શકે. પણ એ ભૂમિકા કલાના રસાત્મક મર્મથી અનભિશ્ઞ, 
'મુગધરસિક' એવા કૌતુકપ્રિયની ને ક્યારેક વળી 
રચનાચાતુરીમાં રાથનારની જ હોય. પરિમાર્જિત 
અભિરુચિવાળા સહદયના હદયાહ્ાદનું નિમિત્ત તે 
નીવડી ન શકે, આવું રચનાગત વૈચિત્્ય પણ કેવો 
આનન્દ આપી શકે છે તે દલપતરામપન્થી કાવ્યોના 
શોખીનો તો જાણે જ છે. એ પ્રકારનું ષણ મનોરગ્જન 
એવી રચનાઓમાંથી મળે છે માટે જ મમ્મટાચાર્યે 
નિમ્નપ્રકારતું ગણીને પણ. તેને પચિત્રકાવ્ય'નું નામ આપી 
કાવ્ય તો કહ્યું જ છે. પ્રણ્ડિતરાજ જગન્નાથ આટલા 
ઉદાર ન જ થાય તૈ સમજી શકાય તેવું છે. 


પરન્તુ, મર્મજ્ઞ સહદયને જે “રસાનન્દ'ની અપેક્ષા 
છે તે તો આવી રચનારમત કે વસ્તુનાવિન્ય જ નહીં 
પણ અર્થરમતથી પણ સન્તોષાતી નથી. મમ્મટે તેથી 
જ 'શબ્દચિત્રમ્‌' સાથે “અર્થીચેત્રમ્‌' પણ મૂક્યું છે. 


આવી બધી કાવ્કલેવરગત નવીનતાઓ, 
કથનવસ્તુ કે કથયિતવ્ની પણ આ ભૂમિકાની 


નવીનતાઓ એ અભિનવગુપ્ત દ્રારા અભિપ્રેત “અપૂર્વતા' 


નથી, અપૂર્વતા કેવળ કાવ્ય શરીરગત લક્ષણ નથી કે 
અલફારાદિની કલ્પનાઓ પૂરતું તે મર્યાદિત નથી. તે 
તો કાવ્યોદયના આરમ્ભબિ-દુ સમી કવિની અનુભૂતિથી 
તે ભાવકના કાવ્યભાવન પર્યન્તની સમગ્ર પ્રક્રિયામાં, 
કવિચિત્તના સાદ્યન્ત નિર્માણવ્યાપારમાં અને તેની 
ઉપલબ્ધિરૂપ કાવ્યકૃતિના સવ શોમાં પ્રાણતત્ત્વ તરીકે 
અનુસ્યૂત હોય છે. 


વસ્તુથી માંડીને તે કાવ્યકૃતિની સર્વસામગ્રી દ્રારા 
કવિની અપૂર્વ અનુભૂતિ મૂર્ત આવિષ્કાર પામે છે ત્યારે 
તૈ સામગ્રીનું કવિના સર્જનોન્મેષની 'વિના કારણ'તા 
કવિના પોતાના દર્શનથી - “નિજ રસભરાત્‌' થતું 
વાસ્તવિક સામગ્રીનું અલૌકિક અને અપૂર્વ એવું રૂપાન્તર 
અને તેમાંથી નીપજતું કવિપ્રતિભા - પ્રાખ્ય - અને 
કવિની અભિવ્યક્તિ - ઉપાખ્ય એટલે કે અનુભૂતિ - 
અભિવ્યક્તિના સુભગ પરિણામ રૂપ કાવ્યપુદ્રલ એ 
બધું અપૂર્વતાનો અનુભવ કરાવે છે. અભિવ્યક્તિ દ્રારા 
જ નહીં પણ અલિવ્યકતિ 'રૂપે' થતી અનુભૂતિનો 
આવિષ્કાર પોતે જ અપૂર્વ ઘટના હોય છે. 


આવી અપૂર્વતા વસ્તુ, ભાપાબન્ધ - અલફ્ાર - 
રચનાચાતુરી વગેરે નવીન જ હોય તો જ થાય તેવું 
ય. નથી. આદિકાળથી અદ્યાપિપર્યન્તની રોજેરોજની 
સુપરિચિત ઘટનાઓ સૂર્યોદય અને ચન્દ્રોદયને પણ 
વિષય તરીકે લઈને ગાયત્રીમન્ત્રથી આજ સૂધી કેટલી 
ઉત્તમ કાવ્યકૃતિઓ સર્જાઈ છે ! “સાગર અને શશી 
કે 'શરત્પૂર્ણિમા', 'ભણકારા”, “શ્રાવણી મધ્યાફે' કોઈના 


વિષયો નવા નથી. “તેરસાતની લોક્લ' કે “ફકાઉન્ટનના 
બસસ્ટોપ પર'નું જગત તો નિત્ય પરિચિત છે, પરન્તુ 
તેમાંથી નીપજેલી કાવ્યકૃતિઓ “અપૂર્વ' છે. 


અપૂર્વતા કવિના દર્શનમાં છે - અનુભૂતિમાં છે. 
તે જ વિષયને અપૂર્વ બનાવેછે અને બીજી ભૂમિકાએ 
આ અનુભૂતિની અપૂર્વતા અભિવ્યક્તિમાં પણ અપૂર્વતા 
પ્રેરે છે. 


તો, કાવ્યની ઉત્તમ કસોટી તેમાં અનુભવાતી આ 
અપૂર્વતામાં છે. કેવળ અભિવ્યક્તિ નાવિન્ય, વિચાર 
કે અલક્રાર અથવા રીતિનો નવો તુક્કો ઘડીક રીઝવી 
જાય, અપૂર્વતાનો હૃદયસ્પર્શી અનુભવ ન કરાવે. ગમે 
તેટલી રૂપાળી અને આધુનિક વિવેચન પરિભાપાથી 
તેને નતાજીએ. પણ તત્ત્તતઃ તે તુક્કા, કરમત કે તરકીબ 
અથવા બુદ્ધિચાપલ્યથી આગળ ન જાય. એ બધીય 
રચનાકુશળતા સાર્થક થાય જો તે કાવ્યમાં અન્તર્નિહિત 
અપૂર્વતાના આવિષ્કાર માટેની અનિવાર્યતાનું પરિણામ 
હોય. એવું હોય ત્યારે કાવ્યનો પ્રત્યેક શબ્દ - પ્રત્યેક 
અંશ - પ્રત્યેક વળાંક કે લયહિલ્લોળ ડવિકર્મની 
અપૂર્વતાનો અહેસાસ કરાવે છે. 


રવીન્દ્રનાથ, 'નવીન' અને “નૂતન' એ બે શબ્દો 
“માત્ર નવીનતા' અને 'અપૂર્વતા'ને સૂચવતા અલગ 
અલગ અર્થોમાં પ્રયોજે છે. જે માત્ર જુદું છે તેને તે 
“નવીન' કહે છે અને જે ચૈતન્યને સ્યર્શે ને ઝકૃત કરે 
તેવું “અપૂર્વ' છે તેને તે જૂતન' કહે છે. આ “નૂતન'માં 
શનાતન'નો અનન્યસાધારણ આર્વિભાવ હોય છે. જે 
બવીન' છે તે કાલાન્તરે લુપ્ત થઈ રત્ષહીન બની જાય 
છે, પણ જે “અપૂર્વ છે - “નૂતન' છે તે સદાય “નૂતન' 
જ રહે છે, તે પ્રત્યેક આસ્વાદને “નવ નવ રૂપે” પ્રાપ્ત 
થાય છે. ક્ષણે ક્ષણે યનન્‍્નવતામુધૈતિ'ની અહીં પૂરા 
અર્થમાં પ્રતીતિ થાય છે. 


ઉત્તમ સર્જન એટલે 'અપૂર્વ'નો આવિભાવ ! 
કડિલોક : જાન્ડુઆરી-ફેબ્ુઆરી ૧૯૯૫ [ ૩ 


ગુજરાતના મુશાયરા 
રાજેશ વ્યાસ 


ગુજરાતી ભાષામાં ગઝલનો. ઇતિહાસ સોથી 
સવાસો વર્ષનો. છે એમ ગણી શકાય. વળી ગુજરાતી 
ભાષામાં લખાયેલી અને લખાતી ગઝલો ભારતની 
અન્ય ભાષાઓની સરખામણીમાં ગુણવત્તા અને 
પ્રમાણમાં સૌથી વધુ સમૃદ્ધ જણાય છે. પરન્તુ ગુજરાતમાં 
મુશાયસ-પ્રવૃત્તિનો ઇતિહાસ એટલો સમૃદ્ધ અને જૂનો 
નથી, ૧૯૩૦માં રાંદેરમાં મુસ્લિમ ગુજરાતી સાહિત્ય 
મણ્ડળની સ્થાપના થઈ હતી. અને ત્યારે યોજાયેલા આ 
મુશાયરાને ગુજરાતી ભાષાનો સૌ પ્રથમ મુશાયરો ગણી 
શકાય. ૧૯૩૦માં યોજાયેલા આ મુશાયરા પછી 
૧૯૩૩ના ગાળા સુધીમાં સાત મુશાયરાઓ થયેલા 
તેવાં પ્રમાણ મળે છે. વળી મુશાયરાનું સ્વરૂપ પણ 
સ્વાતન્ત્યોત્તર મુશાયરાની સરખામણીમાં તદન ભિન 
સ્વરૂપનું જણાય છે. એ વખતના મુશાયરાના અહેવાલો 
જોતાં સ્પષ્ટ જણાય છે કે તેનું સ્વરૂપ ત્યારે સાહિત્ય 
પરિષદના અધિવેશનોની કાર્યપદ્ધતિ જેવું હશે. 
મુશાયરાની શરૂઆતમાં મુશાયરાના પ્રમુખ, સ્વાગત 
પ્રમુખ વગેરે પોતાનાં પ્રવચનો કરતા હતા. તેમનાં 
પ્રવચનોની બુકલેટો વહેંચવામાં આવતી હતી. ગઝલ 
અને ત્હેના વિવિધ પાસાઓની ચર્ચાઓ. થતી હતી. 
અને આ બધું પૂરું થાય પછી મુશાયરાની શરૂઆત 
થતી હતી. અહીં એ. નોંધનીય બાબત છે કે ગઝલના 
સ્વરૂપ અને ત્હેના પાસાઓની ચર્ચા નવોદિત ગઝલ-કારો 
અને શ્રોતાવર્ગને સજ્જ કરવા માટે થતી હતી. અને 
ખ્રેખર પાયાની આ કામગીરીએ એ. વખતના 
શ્રોતાઓને પણ વધુ જાણકાર અને સમજદાર કર્યા 
હશે. 


ગુજરાતમાં ૧૯૩૦થી આરમ્ભાયેલા અને આજ 
સુધી એટલે ૧૯૯૪ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન નજર 
નાખીએ છે તો ૬૪ વર્ષમાં મુશાયરાનાં સ્વરૂપ અને 
મુશાયરાની પદ્ધતિમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર થયેલો જોવા 
૪ ] કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી ૧૯૯૫ 


મળે છે. પ્રુશાયરો એટલે કવિસમ્મેલન, શાયર એટલે 
કવિ અને શાયરી એટલે કવિતા એવા અર્થ અત્યારે 
પ્રચલેત છે. પરન્તુ આ. સન્દર્ભે શૂન્ય પાલનપુરીએ. 
ત્હેમના 'અરુઝ' પુસ્તકના પૃ. ૬ ઉપર પ્રકાશ પાડયો 


“ગુજરાતમાં આજકાલ 'શાયર', 'મુશાયરો' અને 
શાયરી' જેવા. શબ્દો ખૂબ જ પ્રચલિત છે. એ. શબ્દો 
મૂળ જે અરબી શબ્દ પરથી બન્યા છે તે શબ્દ છે 
'શેર', એનો અર્થ 'જાણવું' થાય. છે. એ પરથી શાયરી 
એટલે જ્ઞ'નની વાતો; શાયર એટલે જ્ઞાની અને મુશાયરો 
એટલે એવી સભા જ્યાં આવી જ્ઞાન-ગોષિ કરવામાં 
આવતી હોય.” 


ઉપર દર્શાવેલ અર્થ શાબ્દિક છે; પારિભાષિક 
અર્થમાં શેર એટલે કવિતા; શાયર એટલે કવિ અને 
મુશાયરો એટલે એવું સમ્મેલન જેમાં કાવ્ય-વાચન 
કરવાનું હોય. 


મુશાયરો એ ખરા અર્થમાં એવી પ્રવૃત્તિ છે જ્યાં 
સાહિત્યને લોકો સુધી લઈ આવવાની કામગીરી કવિ- 
શાયર પોતાની પઠનકલા, પોતાની રજૂઆતકલા દ્વારા 
કરતો હોય છે. જોકે મુશાયરાના લાભ અને ગેરલાભ 
બન્ને રહ્યા છે. મુશાયરાના લાભની ચર્ચા પ્રથમ કરીએ. 
મુશાયરા-પ્રવૃત્તિને લીધે ગઝલ એ ગુજરાતમાં પરદેશી 
કાવ્યપ્રકાર ન રહેતાં લોકોનાં હૃદય સુધી પહોંચીને તે 
સાચા અર્થમાં ઝિલાઇં. ગઝલનું સ્વરૂપ જ એવું છે કે 
તે હૃદયને તરત. જ સ્પર્શે અને ત્હેમાં સમૂહની સામે 
અસરકારક રીતે રજૂઆત કરવાને લીધે તે જલદી, 
સ્પર્શી જાય છે, લોકાપ્રેપ થાય છે. મુશાયરા-પ્રવૃત્તિને 
લીધે ગઝલ સાચા અર્થમાં પઠનની કલા પણ છે એ. 
પણ સાબિત થયું છે. અમૃત ઘાયલે જણાવ્યું છે તેમ : 


એય *૨૦ર એક રહ જઈ જન 
એકડ ગઝ૧ જજ જરરી રાજ રશૂર/ત વગ 
અકૃત 5/#%૬ 


ખરેખર જો યોગ્ય રજૂઆત ન મળે તો ગઝલ 
જાણે મરી જતી હોય છે. ગઝલ જ શું કામ, ના. 
માત્ર જો તેનું યોગ્ય રીતે પઠન કરવામાં ન આવે, જો 
તેની યોગ્ય રીતે રજૂઆત કરવામાં ન આવે તો ત્હેનું 
હાદ-ત્હેનો પ્રાણ ગુમાવી બેસતી હોય છે. આ પ્રવત્તિને 
કારણે જ મરીઝ, ગનીના સમયગાળાના ગઝલકારોમાં 
ગઝલ રજૂઆત કરવાની કળા પૂર્ણ કળાએ ખીલી 
ઊઠેલી જષ્ાય છં. ક્રમશઃ સમયની સાથે સાથે મુશાયરા- 
પ્રવૃત્તિ ઓછી થવાને લીધે પઠનકલા પણ જાણે નાશ 
પામતી ગઈ હોય તેડું લાગે છે. અનુભવે એવું લાગ્યું 
છે કે મુશાયરામાં રજૂ થતી ગઝલો મોટાભાગે લાંબી 
બહરોની હોય છે ત્યારે તે વિશેષ ધ્યાનાકર્ષક બનતી 
હોય છે. વળી લાંબી બહરની ગઝલોમાં જ ગઝલકાર 
કે શાયગને રજૂઆત કે પઠન માટે મોકળું મેદાન મળતું 
હોય છે. મુશાયચઓએ સમાજને અને ગઝલ સાહિત્યને 
નજીક મૂકી આપ્યાં છે. 


સામા પક્ષે જોઈએ તો મુશાયરા-પ્રવૃત્તિ એક 
સમયગાળામાં એવી જોર પકડતી ગઈ કે ગઝલ સાહિત્ય 
ન બનતાં તુકબન્ધી બની ગઈ. સતત શ્રોતાઓને 
રીઝવવા, દાદ ઉઘરાવવા, લોકપ્રિય થવા કવિઓએ 
વિષયવસ્તુ તેમ જ ભાષાની દષ્ટિએ નિમ્નસ્તરની કે 
હલકીકૂલકી ગઝલો રજૂ કરવાનો ઝોક રાખ્યો. પરિદ્ામે 
ગઝલમાં સભારઝ્જની તત્ત્વ વિડોષ પ્રમાણમાં ઘૂત્તી 
ગયું. મુશાયચ દરમ્યાન સસ્તી લોકપ્રિયતા, હલકું 
વિષયવસ્તુ જેવાં તત્તતો સમાવવાની સાથે સાથે શાયરો 
ત્હેમાં નશો અને રાજકારણ લઈ આવ્યા. અને પરિણામે 
મુશ્ાયરાએ પતનના માર્ગ તરફ આગળ ધપાય્યં. 
સા શાયર ગઝલ ક કરતાં કરતાં એક મિસરો 
પૃરો કરી બીજો મિસગે શરૃ કરે ત્યારે કે વચ્ચે વચ્ચ 
બિનજરૂરી અને છન્દ બહારના શાઃ બ્દો પ્રયોજે છે, જેવા 
કે જો, ને, કે વગેરે. અને આમ ગઝલમાં ઇ-્દદોષ 


છે. વળી ગજૂઆત દરમ્યાન કે પઠન કરતી 
ઉચ્ચારેમાં અમુક છૂટઇપટ, અમુક ઝડપથી, 
મુક ધીમેથી અમુક શબ્દને પ્રલમ્બ લયમાં રજૂ કરીને 
ગઝલ ૧ કહેવામાં આવતી હોવાથી મુશાયચને લીધે 
ગઝલકારમાં છન્દ-શૈઘિલ્ય અને ઇન્દ પરત્વે પ્રમાદ 
સૈવાતો જાય છે. આમ મુશાયરાના અતિરેકે ગઝલકારને 
ગઝલથી અને ત્હૈના સર્જકત્વથી ઘણે દૂર પહોંચાડી 
દીધો છે. 


સર્જાય 
ક 


પિ 


આદિલ-રાજેન્દ્રર સમયગાળાથી મુશાયરા- 
પ્રવૃત્તિમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો અને પરિવર્તન આવેલું જોવા 
મળે છે. મરીઝ-ગનીન! ગાળાને મુશ્ાયરાના અતિરૈકનો 
ગાળો પણ ગણી શકીએ. તો આ સમયગાળામાં 
મુશાયરાઓ નહીંવત્‌ થઈ ગયેલા જણાય છે. 
ગઝ્લકારમાં ગઝલ-ચ્જૂઆતની કલા વિશેષ જોવા નથી 
મળતી ત્હેનું એક કારણ આ પણ છે. મુશાયચ યોજાતા 
હતા ત્યારે શ્રોતાવર્ગ પણ જાગ્રત અને ગઝલથી ઘડાતો 
જતો હતો. વળી, ગઝલકાર પણ હૃદયને જે સ્પર્શી 
જાય, આમ જીવનને જે સ્મર્શના હોય તેવા હિચારો, 
ભાવો અને વિષવોનું તિર્પણ ગઝલમાં કરતો હતો. 
કદાચ આ જ કારણે ગતપેઢીના ગઝ્લકાચેના શેર 
વધુમાં વધ અવતરણાક્ષમ બન્યા છે. એક તરક મુશ્ાયરા- 
પ્રવૃત્તિ નહીંવત્‌ અને બીજી તરક ગુજરાતની જ સમૃદ્ધ 
ક્લબો હલકી કક્ષાનાં કવિસમ્મેલનો કરવાની 
છુંસાતુંસીમાં પડેલી છે. ગુજરાતી કવિ અને ગઝ્લકારએ 
પણ શક્યતા, શૃન્યતાના આંધળા અતુકરણમાં આધુનિક 
દેખાવાની લહાયમાં અઘરુ પ એ તો જ ઉચ્ચ ડવિત્પ 
કહેવાય એવા વ્યામોહમાં, શબ્દોની તો.ડકોડ કરીએ તો . 
જ ગુજરાતી ભાષા અને મ શિન સિક્િસાહિત્યમાં 
મૃકી શકાશે એવી વિકૃતિમાં “દિખા સો લ્િખા' કે 
સ્વાનુભૃતિને ઠોકર મારીને બેકામ લખ્યું છે. બેચાર 
સામવિકોએ છાપ્છું છે અને સરવાળે મુશાયચ તો ટીક 
સાહિત્યપ્રેમી એવ સામાન્ય માનવીને પણ ગુજરાતી 
સાઢિત્યથી દ્ર કરરી મૃક્યો છે. આજે હવે લોકો સૃધી 


-્ઝ્-ડતઝઞઝઝ કડ 
5વ્ે* # જૂાન્યુઅદઃ નઃ ડી-કૅન આડી ઉહરહ્રઘ પ્‌ 


આજના. 


ર ડાદ 
ક 


સંભ્ળવામાં મોયભ્ાગે રર ધરારતો તથી હોતો. 
પોતાના વારા વખતે કઈં ગઝલો રજૂ કરવી, શ્રોતાઓ 
કેવા છે વગેરે વિચારોમાં ૪% પરોવાયેલો હોય છે. 
કયારેક પ્રખ્યાત ગઝલકાર કે ત્હેના કરતાં મોટો 
ગેઝ્લકાર ત્હેની સામે જોઈને ગઝલ રજૂ કરે તો તે 
દાદ આપવાનો અભિનય કરતો હોય છે, તો ક્યારેક 
પોતે રજૂ થાય ત્યારે દાદ મળે કે મગ્ચ ઉપરથી રજૂ 
થતા ગઝલકારની સાથે પોતાને સારા સમ્બન્ધો છે એ 
ટકી રહે તૈ માટે પણ તે દાદ આપીને ત્હેની પડ્િતઓને 
રજૂ કરતો હોય છે. મોટાભાગે ગઝલકારો તેમની ખૂબ 
જાણીતી થયેલી અને એવી જ ગઝલો રજૂ કરતા હોય 
છે જેને અગાઉ ખૂબ દાદ મળી હોય. નવી ગઝલો કે 
ગમ્ભીર વિષયને સ્પર્શતી ગઝલો રજૂ કરવામાં 


ગઝ્લકારને ઘણી વાર જોખમ લાગતું, હોય છે. 


ઘણી વાર મુશાયરાઓમાં સરસ બનાવ પણ 
બનતા હોય છે. જેમાં ગઝલકારની પ્રતિભાનો પરિચય 
અને તેની વાક્શક્તિ કે તેનું વાક્ચાતુર્ય શ્રોતાઓને 
જાણતા મળતું હોય છે, ગુજરાતી ગઝલ આજે ઉર્દુ 
ફારસીના પ્રભાવમાંથી અને છાંટમાંથી સમ્પર્ણપણે મુક્ત 
થઈને ગુજરાતી કાવ્યપ્રકાર જ બની ચૂડી છે ત્યારે 
પણ, મુશાયરા ત્હેના મૂળ સ્વરૂપને બદલે તદન અલગ 
સ્વરપે યોજાય છે ત્યારે પણ “વાહ વાહ', 'દુબારા', 
“બહોત ખૂબ” ઈશદ', 'શુકરર', “તરન્નુમસે', જેવા 
શબ્છો પ્રચુર માત્રામાં વપરાય છે. આ શબ્દો વગર 
જાણ્યે મુશાયગનું વાતાવરણ જ નથી જન-મતું. ઇર્શાદ 
અને તરન્નુમસે સિવાય મોટાભાગના શબ્દો કવિતાના 
વખાણરૂપે કવિ કે કવિની પ્રશંસારૂપે પ્રયોજવામાં આવે 
છે અને આપણે જીણીયે છીએ કે તેને દાદ કહેવાય 
છે. દાદ આપવી અને દાદ લેવી એ બન્ને વાત નશા 
જેવી છે. 


દ ] કશિલોક : જાન્યુઆરી-ફેઝુઆરી ૧૯૯૫ 


અ દાદ, આ વાહ શાહ, ચઝક અને ગઝલકાર 
બન્ઝે માટે જોખમી બની રહેતી હોય છે. ગઝલકાર 
પોતાની અનુભૂતિઓ અને પોતાની સર્જનશક્તિના ભોગે 
લૌડષ્િય વિષયો અને હલકીફૂલકી ગઝલો રચવામાં 
ડૂબી જાય છે અને તેની આગામી ગઝલોનું પત્તન ઘાય 
છે. આ સન્દર્ભે બે શેર જોઈએ. ઃ 


અ સૈ ગઝવજઝું ૪7 કઈ ગટું શ 
ખજ૨/ઈ ૨06 છું હું હરે «હ ૧/૭. ર 
સર્રીઝ 


સહુ"? વચ્છે ગઝવ નજ કહેવ 
રજ ઝત “જહ ૪/૯” “૭ને. 
ગન્દ% ખરક 


મુશાયરાનું સગ્ચાલન કરનાર સગ્ચાલક શાયરને 
ગઝલકાશેના અનેક શેર કણ્ઠસ્થ હોય છે. રજૂઆતની 
કાબેલિયત ધરાવતો હોય છે ને સૌથી વિશેષ તો શ્રોતા 
અને. ગઝલકારની નાડ પારખીને સાનુકૂળ વાતાવરણ 
રચી આપતો હોય. છે. નવોદિત ગઝલકાર સૌ પ્રથમ 
ગઝલ રજૂ કરતો હોય છે અને ત્હેમાં ક્રમે કમે પીઢ 
ગઝલકારો રજૂ થતા જતા હોય છે. 


ગઝલકાર મુશાયરામાં પ્રથમ મુક્તક અને એ 
પછી ગઝલ કે નઝમ રજૂ કરતો હોય છે. ગઝલ બે 
રીતે રજૂ કરવામાં આવતી હોય છે. એક તહતુલશ્ઝ 
અને બીજી તર-નુમની. રીતે. ] 


(૧) તહતુલફ્ઝ એટલે કાવ્યપઠન. જ્યારે ગઝલને 
ગાયા વગર પ્રભાવક રીતે રજૂ કરવામાં આવે છે ત્યારે 
એ પદ્ધતિને 'તહતુલકઝ' કહેવાય છે. ગુજરાતી ભાષામાં 
શયદા, સગીર, મરીઝ, ઘાયલ, સૈફ, આદિલ, રાજેન્દ્ર 


ચિનુ, મનોજ, શોભિત, મિસ્કીન તગેરે આ રીતે ગઝલો 


રજૂ કરે છે. 


(૨) તરન્નુમ એટલે લયપૂર્યક કાવ્યગાન કરવું. 
સુશાયચામાં ગઝલને ગાઈને રજૂઆત કરવામાં આવે 
છે ત્યારે તરન્નુમથી ૨જ%ૂઆત થઈ એમ કહેવામાં આવે 
છે. ગુજરાતમાં બરકત વિરાણી 'બેફામ', ગની દહીંવાલા, 


શૂન્ય પાલનપુરી વગેરે તરન્નુમથી ગઝલો રજૂ કરતા 

“હતા. જોકે મરીઝ-ગનીના સમયગાળા પછી 
મુશાયરાઓમાં બેફામ કૈ ગનીની જેમ માત્ર તરન્નુમથી 
જ કોઈ ગઝ્લ રજૂ કરતું હોય એવું હવે જોવા નથી 
મળતું. ક્યારેક કોઈ ગઝલકાર એકાદ વાર કે ભાગ્યે 
જ તરન્નુમથી ગઝલ સંભળાવે તેવું બનતું હશે પરન્તુ 
ગુજરાતી મુશાયરાઓમાંથી તો તરન્નુમની પ્રથા જાણે 
નામશેષ થઈ ચાલી છે. 


મુશાયરામાં પ્રકારો બે પડે છે : 
(૧) તરહી અને (૨) ગેરતરહી. 


તરહી મુશાયરાનો રિવાજ આરમ્ભી ગાળા સિવાય 
વિશેષ પ્રચલિત થયેલો જોવા મળતો નથી. તરહી 
મુશાયરા યોજાતા પહેલાં જે પડ્ડિત (મેસરા) પર ગઝલ 
લખવાની હોય તે મિસરાઓની જાહેરાત કરી દેવામાં 
આવે છે અને તે જ મિસરાઓ ઉપર લખાયેલી ગઝલો 
રજૂ કરવાનું કવિઓને નિમન્ત્રણ આપવામાં આવે છે. 
તરહી મુશાયરામાં અપાયેલી પડ્રિતઓ ઉપર જ 
ગઝ્લકારે ગઝલ રચીને કરવાની હોવાથી ઘણાંબધાં 
બન્ધનોનો સામનો કરવો પડે છે. એક જ પડ્વિત ઉપર 
બધાએ ગઝલ લખી હોવાથી એક જ પ્રકારનો છન્દ, 
એક જ રદીફ અને એક જ સરખા કાફિયાઓ પાસેથી 
કામ લેવાનું થાય છે. અને આમ થવાને લીધે વિચારોનું 
પુનરાવર્તન, કૃતકતા અને ક્યારેક માત્ર જોડકણાંઓ 


જ ફળસ્વરૂપે મળતાં હોય છે. સામે પક્ષે એમ પણ 
કહી શકાય કે આ પ્રકારની રચના કરવાને લીધે કવિની' 
સર્જકશક્તિનો પણ પરિચય મળી શકે છે. જોકે આ 
પ્રકારના તરહી મુશાયરાઓને લીધે ગઝલ એ કાક્ટવર્ક 
કે કટિંગ-પેસ્ટિંગનું કામ બની રહેતી હોય છે. અને 
આથી જ ગઝલો રચવી એ ગૃહઉદ્યોગ જેવી પ્રક્રિયા 
બની રહેતી હશે. જોકે હવે તરહી મુશાયરાઓનું 
અસ્તિત્વ રહ્યું જ નથી. 


ગેરતરહી મુશાયરામાં ગઝલકાર પોતાની જે પસન્દ 
પડી હોય તે ગઝલ નઝમ અને મુક્તક રજૂ કરતો 
હોય છે. મોટાભાગે ગેરતરહી મુશાયરાઓ જ લોડપ્રિય 
થતા હોય છે. ગુજરાતમાં ગેરતરહી મુશાયરાનું પ્રમાણ 
જ આરમ્ભથી વિશેષ જોવા મળે છે. તરહી મુશાયરાઓ 
બહુ યોજાયા નથી તેમાં કોઈ પક્ષે કશું જ ગુમાવા જેવું 
થયું નથી. 


આજે ઇલેક્ટ્રૉનિક્સ યુગમાં ટી.વી.ના અને 
ચેનલોનાં આક્રમણ એવાં થયાં છે કે જાહેર મુશાયરા 
ઓછા થઈ ગયા છે. દૂરદર્શન-કેન્દ્રો ઉપર મુશાયરાઓનું 
ક્યારેક આયોજન થાય છે, જેમાં સમય અને બીજી 
અનેક મર્યાદાઓને કારણે મુશાયરાના વાતાવરણ ડરતાં 
કૃતક્તાનો વિશેષ પરિચય જોવા મળે છે. જોકે ધીરે 
ધીરે એનાથી ટેવાઈ જતાં એ મુશાયરાઓ પણ આવું 
વાતાવરણ રચી આપશે એવી શ્રદ્ધા જન્મે છે. 


ગ્રાહકોને સૂચના 
હવેથી “કવિલોક'નું વાર્ષિક લવાજમ જાન્યુઆરીથી ડિસેમ્બર સુધીનું વર્ષ ગણીને સ્વીકારવામાં આવશે. 
આ વર્ષે જેમનું લવાજમ અધવચ પૂરું થતું હોય તેમણે બાકી રહેલા માસદીઠ રૂપિયા આઠ લેખે ગણીને 


વધારાની રકમ મોકલી આપવા વિનંતી છે. 


કવિલોક : જાન્યુઆરં-ફેબ્રઆરી ૧૯૯૫ ( ૭ 


રમેશ પારેખ અને તેમની કવિતા વિશે કેટલુંક 


જગદીશ વ્યાસ 


રમેશ પારેખનું કાવ્યસર્જન એટલું માતબર છે કે 
એના વિશે બે વાત કહેવાતી હોય ત્યાં ચાર વાત 
કહેવાની ચૂકી જવાતી હોય એમ પણ બને. એમની 
કવિતાની સર્વ બાજુઓને આવરી લેવા માટે જુદા 
પ્રયાસની જરૂર પડે. અહીં કેવળ વાપકભાવે આગળ 
તરી. આવતી એમની કવિ તરીકેની લાક્ષણિકતાઓની 
વાત કરવા ધાર્યું છે. એમ કરતી વખતે અનિવાર્ય 
સ્થળો સિવાય, પૂર્વે ક્યાંક ને ક્યાંક ચર્ચાઈ ગયેલા 
મુદ્દાઓથી બને ત્યાં સુધી દૂર રહેવાનું પણ પસન્દ કર્યું 
છે. અહીં મેં “છ અક્ષરનું નામ'ની બીજી આવૃત્તિનો 
ઉપયોગ કર્યો છે, પૃષ્ઠાંક સર્વત્ર એ આવૃત્તિના છે. 


રમેશ મોહનલાલ પારેખનો જનમ્‌ તા. 
૨૭-૧૧-૪૦ના રોજ અમરેલીમાં થયો હતો. 
એસ.એસ.સી. સુધીનું શિક્ષણ પણ તેમણે ત્યાં જ 
મેળવ્યું. ચિત્રકલામાં રસ હોવાથી એ વિષયમાં આગળ 
અભ્યાસ કરવાની એમની ઇંચ્છા આર્થિક કારણોસર 
બર આવી શકી નહીં. ત્યાર બાદ અમરેલી જિલ્લા 
પગઞ્ચાયતમાં નોકરી સ્વીકારી તેઓ અમરેલીમાં જ 
હંમેશ માટે સ્યાયી થયા, વચ્ચે '૮રની આજુબાજુના 
ગાળામાં તેઓ ગાંધીનગર આવ્યા, પણ એકાદ વરસમાં 
જ વતન અમરેલીનું ખેંચાણ તેમને અમરેલી બોલાવી 
ગયું. કવિએ અમરેલી ગામને કેટલું ચાહ્યું છે તેની 
પ્રતીતિ આપણને તેમનાં અમરેલી વિશેનાં ગીતોથી 
અને અન્ય ગીતોમાં આવતા અમરેલીના ઉલ્લેખોથી 
થાય છે, તો અમરેલીએ કવિના વનપ્રવેશે તેમની સમગ્ર 
કવિતાના ગ્રન્થ 'છ અક્ષરનું નામ'નું પ્રકાશન કરીને 
અને તે નિમિત્તે વિવિધ કાર્યક્રમો યોજીને તેનો જે 
ઉત્સવ ઊજવ્યો તે પરથી અમરેલી પણ કવિને કેટલું 
ચાહે છે તેની પ્રતીતિ થાય છે. 


ઝક ૬ 
૮ ] કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી ૧૯૯૫ 


વતન અમરેલીમાં રહ્યે રહો વાર્તસિર્જન કરતા 
રમેશ કોઈ શુભ ઘડીએ કાવ્યસર્જન પણ કરવા લાગે 
છે. એવામાં '૬૭ના ગાળામાં કવિ અનિલ જોશી 
અમરેલી આવે છે અને તેમની વચ્ચે મૈત્રી થાય છે. 
રમેશની એ ગાળામાં રચાયેલી કૃતિઓ અનિલ જોશી 
અમદાવાદ 'રે' મઠના કવિમિત્રોને મોકલી આપે છે. 
તેમની તરફથી પ્રોત્સાહન મળતાં રમેશ એ જ ઢબની 
કૃત્તિઓ ઉત્તરોત્તર રચતા જાય છે અને જોતજોતાંમાં ! 
તો. એક નોંધપાત્ર કવિ તરીકે ગજું કાઢી બતાવે છે. 
કવિએ કાવોની નીચે રચાયાની તારીખ નોંધી હોવાથી 
ખ્યાલ આવે છે કે પહેલાં ઇતર પ્રકારનાં કાવ્યો લખતા 
રમેશ કવિ અનિલ. જોશીના સમ્પર્ક બાદ ગીત-સર્જન 
કરવા તરફ વળ્યા. “છ અક્ષરનું નામ'માં 'ક્યાં' સન્રહની 
જે ત્રણ ગઝલો છે -- “ચાંદની' (૫.૩૦), 'હવાઓ' 
(પ.૩૯) અને “આંખો મીંચી દઉં તો...' (પૃ.૪૩) તે 
અનુકમે તા. ૯-૭-૬૬, ૬-૭-૬૬ અને ૧૯૬૬માં 
રચાયેલી છે; જ્યારે 'રપોટો' નામની પરમ્પરિતત કટાવમાં 
ચાલતી રચના તા. ૨૫-9-૬૬ના રોજ રચાયેલી છે. 
આંનિલ જોશીના સમ્પર્ક પહેલાંની કોઈ ગીતરચના 
'ક્યાં'માં જોવા મળતી નથી. 


'ક્યાં'નું ૧૯૭૦માં થયેલું પ્રકાશન ગુજરાતી 
ગીતકવિતાના ઇતિહાસમાં શકવર્તી નીવડનારં હતું. 
એમાં ગીતો, ગઝલો, છન્દોબદ્ધ અને ગદ્યમાં રચાયેલાં 
કાવ્યો સંઘરાયાં છે. “ક્યાં'નાં આ તમામ પ્રકારનાં 
કાવ્યોમાંથી ગીતોએ એવી સિદ્ધિ બતાવી કે રમેશનું 
નામ એક અગ્રણી ગીતકવિ તરીકે સહુ કાવ્યરસિકોના 
ચિત્તમાં અડ્ડિત થઈ ગયું. કાવ્યલેખનના આરમ્ભકાળથી 
પ્રથમ કાવ્યસક્નહ 'ક્યાં'ના પ્રકાશન સુધીના પાંચેક 
વર્ષના ગાળામાં તેમણે. જે વિકાસ સાધી બત્તાવ્યો અને 


પછી ટકશાળમાંઘી ખણખણતા સિક્કાઓ પડતા હોય 
એવા વેગથી તેઓ જે વિપુલ કાવ્યસર્જન કરતા રલ્યા 
અને એક પછી એક ડાવ્યસકહો આપતા રહ્યા તેને 
કવિની નૈસર્ગિક પ્રતિભાશક્તિનું જ ફળ ગણવું રહ્યું. 
પહેલા કાવ્યસક્ઠહ 'ક્યાં' પછી ૧૯૭૯માં ખડિડ% 
૧૯૮૦માં 'ત્વ', ૧૯૮૧માં 'સનનન', ૧૯૮૫માં ખમ્મા 
આલા બાપુને !' ૧૯૮૬માં “મીરાં સામે પાર, ૧૯૮૯માં 
'વિતાન સુદ બીજ' અને ૧૯૯૧માં “અહીંથી અંત 
તરફ' જેવા સકહો પ્રકાશિત થઈ ચૂક્યા છે અને હજી 
કવિની કલમ એ જ જુસ્સાથી પ્રવૃત્ત રહેતી હોવાનું 
તેમનાં વિવિધ સામયિકોમાં પ્રગટ થતાં કાવ્યો પરથી 
સમજાય છે. આ બધા સક્હોએ રમેશની “ક્યાં'ના 
પ્રકાશનતથી ઊભી થયેલી અગ્રણી ગીતકવિ તરીકેની 
છાપને વધુ ને વધુ દઢ કરી છે. 


રમેશનાં બધાં કાવ્યોને એકસાથે જોતાં જણાય 
છે કે એમની કવિપ્રતિભા થોડુંક બન્ધન અને વિશેષ 
મુક્તિ હોય એવા કાવ્યસ્વરૂપમાં પોતાની સર્વોચ્ચ 
કક્ષાએ પ્રવર્તે છે. એનું ઉદાહરણ એમનાં ગીતો છે. 
જેમાં લય અને પ્રાસનું બન્ધન છે તો ઉપાડ પછીની 
કડીઓમાં લય અને પ્રાસના વૈવિધ્યની મુક્તિ પણ છે. 
ગઝલોમાં કાફિયાની ચુસ્તી એમની મુક્તિને યોડીક 
ઓછી કરે છે પણ માત્રામેળ સન્ધિઓનો લય એમની 
પ્રતિભાને વહેવાને પૂગે અવકાશ આપે છે. અક્ષરમેળ 
ઇન્દોમાં કાવ્યસર્જન કરતી વખતે સૌથી વધારે બત્ધનનો 
સામનો કરવાનો આવે છે ત્યારે તેમની પ્રતિભા પોતાની 
સ્વાભાવિક ગતિએ પ્રવર્તી શકતી નથી અને અનિર્વાહ્ય 
યતિભક થયા કરે છે : 


રસ્/ઓ રઝ” કરે ગરજ જથર સજ સ૪*/ 
ને એ ૨૪ટય કોઈ કરજ - ૮ર/ (કજ 
૪. ર૯૭ 


હયે” -- જે %%૧% સતત ળે૦/જ% ન 9૪ 
૪. ૩૦૦ 
અંને અંગત ૪ગરખ# જેછું ચ/સુ જ્ુંછું 
તેને અ/ ડ#ક-જર*/ ફૂંટ# કજ છે 
૪. ૩૦૬0 
કરે બ/છુ પસ્તાજછું ગઢ પછવ(ે મૂતરન,... 
૪. ૨૪૮) 
જોકે, જેમાં એકસામટા ચારપાંચ લઘુ કે ગુરૃ 
અક્ષરો ન આવતા હોય એવા વસન્તતિલકા જેવા 
ઇન્દને કવિ સમ્ભાળી પણ શકે છે. આને સ્ટામે પક્ષે 
પુગ્મ્પરિત માત્રામેળ ઇન્દોમાં રચાયેલાં લાંબાં-ટૂંકાં 
કાવ્યોમાં અને ગદકાવ્યોમાં ઉત્તરોત્તર બન્ધન ઘટતું 
જૃતું હોવાથી કાવ્યને એકસૃત્રે બાંધનાર એક મહત્ત્વનું 
પરિબળ ઓછું થતાં તેમનાં એ પ્રકારનાં કાવ્યોમાં 
પ્રસ્‍તાર અને શબ્દાળુતા વધતાં જતાં જણાય છે. 
સ્કુરી આવેલી એકાદ પટ્ટિતને કે એમ જ સ્કુરી 
આવેલા એકાદબે શબ્દઝૂમખાંને પૂર્ણ કાવ્યનું રૃપ આપવા 
મથામણ કરવી એ કવિ રમેશની તરત ધ્યાનમાં આવતી 
વિશેષતા છે. એમને માટે એ એક સાહસની સકર છે. 
એમનું પ્રત્યેક કાવ્ય એમની આવી સકરની ગવાહી ઈ. 
અળબત્ત, સ્વાભાવિક રીતે જ એમની બધી સકરો તો 
નહીં પણ અનેક સકરો એવી છે કે જેમાં આપણને 
અવારનવાર હમસફર થવું ગમે. એમનાં કાવ્યોમાં જે 
અપાર વિષયયૈવિધ્ય આવ્યું છે તેના મૂળમાં એમની 
આ સાહસવૃત્તિ રહેલી છે. “છ અક્ષરનું નામ'માંની 
અનુક્રમણિકા જોવાથી પણ આની પ્રતીતિ થઈ શકે 
તેમ છે. 
રમેશ પ્રબળપણે આત્મલક્ષી કવિ છે એ હકીકત 
ઊડીને આંખે વળગે એટલી પ્રગટ છે. સ્વકીય સંવેદનોને 
કાવ્યરૂપ આપવાનું એમને માટે સાવ સહજ છે. અલબત્ત, 
વિવિધ નામધારી પાત્રોનાં કાવ્યો એમણે સજ્યા છે, 


“ઝક 
ડડિલોક : જાન્યુઆરી-કેબુઅરી ૧૯૯૫ [૯ 


પરન્તુ એ નામનું મહોરું હઠાવીએ તો નીચે કવિનો જ 
ચહેરો આપણને દેખાશે. કવિ જાણે જે તે કાવ્ય સર્જતી 
વખતે જે તે પાત્રનું મહોરું ધારણ કરતા હોય એવું 
માત્ર આ દ્નિગ'નાં,કેટલાંક ગીતોનાં ઉદાહરણો પરથી 
પણ જણાઈ આવશે : 

ઢ)6?50 ૪524 અ)ર૩/%/ ૭/0 / 

(સર છી ૪ર હગ છેડ જછજ «૮% જ...) 


(૯૯ વર્ષના રજપૂતનું ઊર્મિગીત', પૃ.૧૨૯) 
૯૧, મારો હાથ : માચ રેખ «ચીને ૧ને કહી 
અણું હ/થવગી વત 


(જ્યોતિપીનું ગીત પૃ.૧૩૨) 
જો દરજ મારરી % હીત. તો જરે પણ ૧૮ હોત, 
(નમાયા બાળકનું ગીત', પૃ.૧૩૬) 


ક!” બરાક બ્હાર 'ેર જલે છે 
ઉંકાડે છોગ) રહી રહીને 
ઠાર રેક... રક,.,૫/ર જદમ/સ 
કં#? ૦/35 છૂટ્યા છે %ને ૬ઈને 
[જનમટીપના કેદીનું (વરસાદી) ગીત', પુ. ૧૪૦] 
અલબત્ત, પાત્રોને અનુલક્ષીને સર્જાતાં સર્વ 
કાવ્યોમાં આપણે કવિનાં આત્મલક્ષી સંવેદનો શોધવાનો. 
પ્રયાસ કરીએ તો તે કાવ્યસર્જનની પ્રક્રિયાને અને 
કવિની કલ્પનાશક્તિને નહિ સમજવા બરાબર કહેવાય. 
આમ છતાં રમેશ એમનાં પાત્રલક્ષી ગીતોમાં એવી 
વિગતો ગૂંથતા રહે છે જે આપણને પાત્રના સંવેદનને 
કવિનું આત્મલક્ષી સંવેદન માનવા પ્રેરે. 'ત્વ' સદ્રહનાં 
કેટલાંક ગીતોનાં ઉદાહરણો આ વાત સમજવા માટે 
સહાય કરશે : 
૯૪૦% ૪૭% «છે કુજ#% 
ઈક! જનજીભજ/ઈ” અજ જ” રેત/% 
(જનજી કનજી સર૨ે૩/: છ. રછછી 
૧૦ ] કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબુઆરી ૧૯૯૫ 


૧૯૪૦ અ 4. ઠ/૪ સુજીમ/ જીવું ન/* 
કેટલા દહાહ/ ? 
ફ“દસ મૂ. ર૭૫) 


મનજી કે ડી.દાસના સન્દર્ભમાં કવિની જન્મસાલ 
૧૯૪૦નો ઉલ્લેખ કવિએ તે તે ગીત રચતી વખતે 
મનજી કે ડી.દાસનું મહોરું ધારણ કર્યું હોવાનો નિર્દેશ 
કરે છેં. આમ પણ ડવિનું વ્યક્તિત્વ અન્તર્મુખી છે. 
બહારના જગતમાં બનતા બનાવોની એમને જાણકારી 
હોય છે પરન્તુ એ બનાવો એમનૈ એટલી ઉત્કટતાથી 
સ્પર્શતા નથી, જેનાથી એના વિશેની કૃતિ, નીવડેલી 
કૃતિ બની આવે. સામે પદ્દો, એમનાં અગ્નત સંવેદનો 
નિરૂપતી કૃતિઓ નીવડેલી કૃતિઓ બની આવી હોય 
એવું, અનેક સ્થળે જણાય છે. આ માટે “વિતાન સુદ 
બીજ'ની “દૃષ્કાળ-૧૯૮૭' અને 'દૃષ્કાળ - ૧૯૮૭-૮૮' 
જેવી કૃતિઓ અને 'ખડિડ્'ની 'વૃક્ષસંવનનાર્થીનું ગીત' 
અને “ખુલ્લી તલવાર જેવી છોકરી' જેવી કેવળ બે-ચાર 
ફૂતિઓ પણ સરખાવી જોવા જેવી છે. 


ડવિના આ આત્મ્લક્ષીપણાને ખુદવફાઈને નામે 
પણ ઓળખી શકાય. એનો ખરો પરચો એમની 
ગઝલોમાં થાય છે. એમનું આત્મલક્ષી સંવેદન એટલું 
પ્રબળ છે કે તે ગઝલના સ્વરૂપને અનુકૂળ થવાને બદલે 
ગઝલના સ્વરૂપને પોતાને અનુકૂળ બનાવી લે છે. 
આથી જ એમની ગઝલો અત્તર% પરત્વે તો ઠીક 
પરત્તુ બહિર%્ન પરત્વે પણ ક્યારેક ગીત સમી બની 
જાય છે. 


કોઈ પણ કાવ્ય હોય, ભાવક માટે તે માત્ર 
ભાપાસૃષ્ટિ નથી હોતું, એક ભાવસૃષ્ટિ પણ હોય છે. 
રમેશ વિવિધ ભાવોની એવી રમ્ય સૃષ્ટિ ખડી કરી 
આપે છે કે ભાવકના ચિત્તને એમાં રમમાણ રહેવું ગમે 
છે. એમનાં અનેક કાવ્યોમાં ભાવનો એવો તો આવેગ 
હોય છે કે ભાવક એમાં તત્કાળ તણાઈ જાય. જે તે 


ભાવને ભાવક સામે સુગ્રથિત આકૃતિબદ્ધ રૂપમાં 
મૂકવામાં એમની લય પરની પકડ, એમનો ભાષા પરનો 
કાબૂ. એમની અભિવ્યક્તિની મૌલિકતા ઇત્યાદિ મૂળમાં 
રહેલી જ હોય છે. પરન્તુ આ બધું હોય અને માત્ર 
પેલો ભાવ ન હોય તો રચના કેવળ શબ્દોની રમત 
બની રહે છે જેમાં ભાવકથિત્તને અવારનવાર રમમાણ 
રહેવાનું ગમતું નથી. રમેશમાં આવી શબ્દરમતો નથી 
મળતી એમ નથી, પરન્તુ એવાં કાવ્યો અનેક છે, જેમાં 
ભાવકચિત્ત અવારનવાર રમમાણ રહેવાનું પસન્દ કરે. 
કવિના અત્યાર સુધીમાં પ્રગટ થયેલા કાવ્યસ%્રહોમાંથી 
માત્ર છેલ્લા કાવ્યસકહ 'અહીંથી અંત તરફ'માંનાં 
'જોરાવર ગ્રામકન્યાનું ગીત', “મને ખુશ્બૂની જેટલું તું 
વ્હાલ કર !' “પાંદડું અને દરિયો', “બાલલીલાનાં ગીતો”, 
'થાય ટાણું...” “જેવી આ સાંજ છે' જેવાં કેટલાંક ગીતો 
જોવાથી પણ આ વાતની પ્રતીતિ થશે. અઢીએક 
દાયકાના કાવ્યસર્જન પછી પણ તેમના પ્રથમ કાવ્યસકહ 
“ક્યાં'ની સાથે હરીફાઈ કરે એવા ભાવના જે ફવારાઓ 
તેમની રચનાઓમાંથી ઊડતા રહે છે તે એમનામાં 
ભાવોનો અણખૂટ પાતાળઝરો. હોવાનું માનવા પ્રેરે છે. 


એમનાં પ્રણયકાવ્યો અને પ્રકૃતિકાવ્યોમાં વિવિધ 
ભાવોની રમઝટ જામેલી જોવા મળે છે. એમાં ખાસ 
નોંધપાત્ર એ છે કે એમનાં પ્રણયકાવ્યોમાં પ્રિયમાત્ર 
તરફ જેવી ઉત્કટ અને આત્મીય લાગણી વ્યક્ત થાય 
છે તેવી જ ઉત્કટ અને આત્મીય લાગણી એમનાં 
પ્રકૃતિકાવ્યોમાં પ્રકૃતિનાં વિવિધ તત્ત્વો-પદાર્થો તરફ 
પ્રગટ થાય છે. પ્રકૃતિ સાથેનો આવો આત્મીય સમ્બન્ધ 
ગુજરાતી કવિતામાં અનન્ય છે. બડિડ્'નાં 
'વૃક્ષસંવનનાર્થીનું ગીત', “નમાયાબાળકનું ગીત” 
ધોરબન્દર તા. ૨૫-૧૨-9૪ એક ઘટના ધર્માન્તરની' 
જેવાં ગીતો કે 'સનનન' સગ્રહનાં “મહેમાનગતિ,' 
'પોગરાની કળી' જેવાં ગીતો આ સન્દર્ભમાં ખાસ 
ઉલ્લેખપાત્ર છે. 


કાવ્યનાં સ્થળ, પ્રસઝ કે પાત્ર સાથે સુસ્ત રીતે 
પારિભાપિક શબ્દો યોજવાની ચીવટ રાખવામાં પણ 
તેમની ખૂબી છે. 'ત્વ' સકહના પ્રાણજીવન હરજીવન 
મોદી'માંના કૉર્ટમાં ઉપયોગમાં લેવાતી ભાષાના 
શબ્દપ્રયોગો કે “ખડિડ્ર' સઝ્ઠના “જ્યોતિષીનું ગીત' 
માંના જયોતિયશાસ્્રના શબ્દપ્રયોગો કે “ત્વ' સહન! 
જ “ગીત અલારખાં-ડ્રાઇવરને અર્પણ'માંના ડ્રાઇવરના 
વ્યવસાય સાથે સમ્બન્ધિત શબ્દપ્રયોગો કરવામાં તેમની 
આ ચીવટ જણાઈ આવે છે. એનાથી કાવ્યવિષયને 
અનુરૂપ વાતાવરણ ઊભું કરવામાં મોટી મદદ મળી 
રહે છે. 


રમેશની પ્રથમ નેમ તો ભાવકને વિસ્મયમાં ગરકાવ 
કરી દઈને કૃતિમાંની ભાવસૃષિમાં વિહાર કરાવવાની 
હોય એવું એમનાં અનેક કાવ્યો પરથી જણાશે, એ. 
માટે તેઓ કાળમાં વ્યત્યય, કપોળકલ્પિત કે સર્‌રિયલ 
તત્તતનો સૂઝપૂર્વક પ્રયોગ કરે છે. એમની ભાષામાં જે 
ઇન્દ્રિયથત્યય અને તે ઉપરાન્તના [વિવિધ વ્ત્યયો 
યોજાય છે તેની પાછળ પણ કવિનું આ જ વલણ કામ 
કરતું જણાશે. એકબે ઉદાહરણો જુઓ : 


ઠપણ-શ અખ ત* રેર ૬ 
ને જાર ચહેરે ઢળ/ઈ ગયે કૂળજ/ 


(પૃ. ૩૮૫) 
અમરેલીમાં અરજણ આલીશાન આદમી છે. 


ઢોળાવું ક્રિયાપદ કોઈ પ્રવાહી માટે વાપરવાને 
બદલે અહીં ચહેરા માટે વાપર્યું છે. તો આલીસાન 
વિશેષણ કોઈ મકાન માટે વાપરવાને બદલે આદમી 
માટે. ભાષાનો આવો સ-ભાન અને આવા હેતુપૂર્વકનો 
વિનિયોગ એમના તમામ પ્રકારનાં કાવ્યોમાં થયેલો છે. 
આ ઉપરાન્ત કપોળકલ્પિત કે સર્્‌રિયલ તત્ત્વના 
વિનિયોગનાં ઉદાહરણો પણ એમનાં અનેક કાવ્યોમાં 
મળી આવે છે. અહીં માત્ર બૈ જ ઉદાહરણો જુઓ : 
કવિલોક : અન્યુઆરી ફેબ્રુઆરી ૧૯૯૫ [ ૧૧ 


પછ પછી «ત એને હાથ 

મૂળ ર8 એમ કળથી ર૧૯ ૧/ગ્જો... 
પછ ૬૧૮૪ ૧૧૮) હાથ નીકળ્યો બહાર, 
ડેછ સે્રમાં કોઈને દીઠી ન "લે. 
મલહન્ઈ હ#ડકાં ખોતરી નખ, 

ઊંજ ખતર ન/ખે 

વિચાર -- 

ઈન હાથ કોલંજસ જઈ ગયો / 


(સુખ છઃ ૪૩૪) 
જેવો *કાઈન છોડને અડય... 
કૈ સફળક કરતુંક અઇ અંગ ૭૭) થઈ ગું... 
(બજારભાવે અને હું', પૃ. ૪૭૪) 
આધુનિક નગરજીવનની વિષમતાઓ, સામાજિક 


નિસબત, મનુષ્યજીવનને ક્ષુબ્ધ કરનારી સામ્પ્રત 
ઘટનાઓ, અસ્તિત્વના પ્રશ્રો, ધર્મ અને ઈશ્વરને લગતા 


થો 


પ્રશ્રો આ બધું રમેશની કવિતામાં ક્યાંક ને ક્યાંક, 
કોઈ ને કોઈ રીતે આવે તો છે, પરન્તુ એ તેમની 
કવિતાની સ્વાભાવિક તાસીર નર્થી. એમની કવિતા તો. 
મોટે ભાગે આપણી આંખોમાં વિસ્મય આંજી કોઈ 
આનન્દલોડમાં આપણને વિહાર કરાવી લાવે છે. ભલે 
અલ્પકાળ માટે પણ, આપણી જાતમાંથી આપણને મુક્ત 
કરીને આવો આનન્દવિહાર એમની કવિતા કરાવી આપે. 
છે એ કંઈ એમની નાની સરખી સિદ્ધિ નથી. 'વિતાન 
સુદ બીજ'ની એક ગઝલના મક્તામાં તેમણે કહ્યું છે : 

રમેશ હું ૪ગંબર થઈને વરછું છું 

કાગળે છલકાતું છું સરવર જેમ, 


ઉસ રૂપે જોયો' પૃ. ૪૮૦) 


આપણે ઇચ્છીએ કે એમની કાવ્ર્વૂષિ અનવરત 
વરસતી રહે અને કાગળોને સરોવરની જેમ છલકાવતી 
રહે. 


દાનપૂર્તિ 


૧૨૦૦/- ભારતીબહેન સારાભાઈ ટ્રસ્‍ટ તરફથી 1વિશ્વર્કાવેતા વ્યાખ્યાનમાળા માટે 


નવા આજીવન સભ્યો 


ડૉ. અરૂણ જે. કક્કડ (રાજકોટ) 





૧૨ ] કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી ૧૯૯૫ 





નિરીક્ષા 


રાજેન્દ્ર શાહ 


આ... નિર્જન વિપિન એકાત્તે 
મન્દ... ' 
નદ કર્ણગુઞગ્જ સમો 

કોનો. આ. અવાજ ? 
ચૌગમ-સમીપ તેમ દૂર સુધી 
ઢૂંઢે છે નજર 

ખાલી ખાલી 

ફરી ફરી, 
ક્યાંય કોઈ ન જણાય; 
વળી વળી મન મહીં પ્રશ્ન, 
કોણ અહીં કહી રહ્યું છન્ન ? 


અડાબીડ તરૂગાઢ હવે નથી. વન. : 
અવશિષ્ટ રહેલની 

કહી કહી છાયા, 

વધુ તો. ઉઘાડ અને તાપ. 


રહી રહી પાગલ શો વાય છે પવનઃ 


તન્દ્રાલસ પર્ણની મર્મર 
કેઆ 
અગોચર કંઈકનો સફ્ેત કરત્ત 
થતો. ગોચર આલાપ ? 
માત્ર મન્દ મૃદુ કર્ણગુગઞ્જ 
સ્પન્દન, તરડ 
ધ્વાનેત ન શબ્દ નહીં સૂઝ 
તથૈવ તે લાગે અન્તર%... 


૧5 રર૪/ત%ક% ૧5૩ 


આ...મ આ...મ 

જોઉં છું તો 
દિશાકેર થઈ દુમછાયા 
બદલાયા હવાનાયે રાહ, 


ત્યહીં... 

આ... તો 

તારસ્વરે બોલે કો બટેર, 
અકેલ ? 


કૌની ઘરી આશ ? 
નહીં પ્રતિસાદ... 
વિકલ. પ્રતીક્ષા- 
પાંખ કેલાવીને અન્તરીક્ષે ઊડી જાય 


આર્દ્ર કણ્ઠનું રટણ. 


વિદાય; 

પડી જાય જાણે સોપો; 
પળ પર પળ રવહીન 
પણ 


વળી કર્ણગુગ્જ... 


સામે, એકાદ વામ સામે 
પીળાં પર્ણની પ.ખે 
કાળી કી.ડીનો પ્રવાહ, 
અવિરત. 
જતી ને આવતી બેઉ ધારે 
ગતિગોધ કરી 
કોણ કોની સાથે કરે કર્મકથા ? 
ઊકલે ન ભેદ, રહે 
નયનની કેવલ નિગીક્ા. 


કિ 
કડક : જાન્યુઓરી-ફેક આરી ૧૯૬૫ [ ૧૩ 


આ નિર્જન વિપિન એકાન્ત 

આકાન્ત થતું હોય. યદિ 
ચુપચાપ. ચરણની ચાલે 

હવાનું વહન આપે એની આ 
આગાહી ? 


દૂર... સીમાન્તે 

ધરાર્ની વેર્દીનો 

યજ્ઞ-અગ્નિ જ્વાળાઓનો 
કુસુમ્બી આલોક 

દિગન્તે જણાય ઝળાં ઝળાં; 

ગગને છવાય 

ધૂમિલ  અન્ધાર તણાં દલ- 

દલ લઈ રહે- 

અવાનેનું આવરણ થઈ રહે- 
એ સમાન ઝોક... 


કશું અસ્ત, કશું, હો ઉદિત ! 
ઠય નહીં, એક જ ઉભય; 
દિવા-નિશિ 
આ  કર્ણગુગ્જાર- 

અવિરત 
લોચન ભીતર, જાણે 
સૂર-મૂઈના-ગ્રામનો થયેલ આધાર 
જાણે. સ્વપ્ન... 
ઝિલ્લિરવ ઝાંઝરનો. 

ઝીણો ઝીણો ઝણઝણકાર. 


શિ. 


ઝક સ્ઝકકસ્ક્ડ“ડ્-ક5 
૧૪ ] કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબુઆશી ૧૯૯૫ 


ગઝલ 

“પ્રણય' જામનગરી 

શાન્ત સાગર સાવ છે ને સ્થિર છે તટ, 
આંખની ચારે તરફ છે ઝળહળાહટ. 

એ. હદે ડૂબી જવાયું છે ખરેખર, 

હોઠ પર થમ્ભી ગઈ છે તારીયે રટ ! 
કેટલી ખાનાખરાબી થઈ ગઈ છે, 
રાખવાનો. તે છતાંયે આપણે વટ ! 

સાત સાગર પાર કરવાના સદા, ને 
સાથમાં લઈ નીકળ્યા કાચો. અહીં ઘટ ! 
આંખ ઊંચકી જ્યાં શક્યો. આંહીં હું, કે 
દૃશ્ય પર પાડી દીધો ત્યાં એમણે પટ ! 
ને '્રણય' ત્યાં સાવ બેહોશાઈ ચાલ્યો, 
ત્હે ઝુલાવી ભાલ પર જ્યાં સાંવરી લટ ! 
થી! 


મ્હને ત્હેં 
જગદીશ વ્યાસ 


મ્હને ત્હે કહ્યું એટલે ઘણું, 

બધાં ઝરણ દ્યિ પ્હોચે એવું તો ક્યાં છે અહીં ? 
જો ! અડધે જઈ શોષાતાં ઝરણાં પણ છે કે નહીં ? 
નથી. આયખું હોતું સરખું સઘળાં ઝરણાં તણું, 
ઝરણાને શોષાતું જોવું ગમે નહીં તે છતાં, 
સવારના જાગીને જોતાં ઝરણું હો લાપતા; 
એથી એનું, મરવું, જોવું સારું છે સોગણું. 


ભગવાન 
લલિત ત્રિવેદી 


(અર્પણ સ્વ. મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ' ઊર્ક “ગાકિલ'ને) 


ભગવાનને ખબર છે 
ક્યાં ધ્યાન ઓગળે છે, ભગવાનને ખબર છે, 
ભગવાન ઓગળે છે, ભગવાનને ખબર છે. 


છે ગુમ શોધનારા, કોને અહીં હું પૂછું, ? 
ભગવાન ક્યાં મળે ક ભગવાનને ખબર છે. 


અઢળક અને અકળ છે, શાશ્વત અને સકળ છે... 
અફલક છતાં ફળે પ ભગવાનને ખબર છે. 


ગોકુળ મ્હને રજા દો, હે કૂળ ! મ્હને જવા દો. 
નિર્મૂળ પણ ગળે છે, ભગવાનને ખબર છે. 
તલ્લીન આંખ જ્યારે એકાદ ક્ષણ ખૂલે છે; 
બ્રહ્માણ્ડ ઝળહળે છે, ભગવાનને ખબર છે. 
થિ! 


ભગવાન જાણે છે બધું 
કરારે ગુકા થૈ જૈશ હું, ભગવાન જાણે છે બધું, 


શિ 


હું કોનું ખણિડત મૌન છું, ભગવાન જાણો છે બધું, 


બ્રહ્માણ્ડના એ ભેદનો હું હલ થઈ આવ્યો હતો, 
હલમાં હલાહલ શું ભળ્યું, ભગવાન જાણે છે બધું. 


હો મોક્ષની ઇચ્છાનો અત્તિમ મોહ પન સ્વાહા હવે, 
આ હોમને શું શું ફળ્યું, ભગવાન જાણે. છે બધું. 


ફકીરને છે તમા ? 


તેજોતમસ અનહદ ને હદની કું 
એના કમણ્ડળમાં છે શું, ભગવાન જાણે છે બધું. 


ધણ્ટારવોની પાર, અનાદિ પૂર્વની પેલી તરફ, 
પેલી તરકના જાપનું ભગવાન જાણે છે બધું. 


ઈશ્વર ભલું કરે 
બેત્રણ સબદના પ્યારનું ઈશ્વર બલં કરે, 
ફી અલખ. અપારનું ક ભલું કરે. 


ખે શ્વાસ વચ્ચે શ્વેત ધજા ક કરે, 
સાક્ષાત ના થનારનું ઈ 


એ મેઘધનુખ્યોના ર% સાત તો નથી, 


આકાશ આપનારનું ઈશ્વર ભલું કરે. 
એક સાંજ આપી અમને સહનશીલ કરી ગઈ 


ટુવા.માં ભટકન્ઇરનું ઈશ્વર ભલું કરે. 
બેપાંચ શખ્શ જીભના તળિયા તરફ ગયા, 
કુરબાન ઊતરનાગરનું ઈશ્વર ભલું કરે. 
લેખણમાં ધૂળ બાકી છે અન્દર ક 
કાગળમાં પ્રગટનારનું ઈશ્વર ભલું ક 


આંખની -- 
મેઘલતા મહેતા 


આંખની - 

બે પત્રાવલીમાં પાંત્રીસ ભોજન પીરસીને 
ને પછી પીરસત) જ ગય) 

ને આંખે ઓ-ડકાર ખાધો. 

ત્હારી છાકમછોળ 

મ્હારી આંખોમાંથી છલકાઈ, 

અને. 


હદય તરબોળ. 
કડ ડ૯ડઝઝકડઝ ડડ 
કવિલોક : જદન્ડુઅઃરી-કંબુઓઆરી ૧૯૯૪ [ ૧૫ 


હે મૂંગા સજન !, 


જગદીશ વ્યાસ 


ચૂપ રહી. બોલવા ન દીધા ત્હમે જ, હતું અમને તો. બોલવાનું મન; 
હોઠને તો. જેમતેમ રોક્યા છે પણ નથી. રોકાતાં બોલતાં નયન. 


વીંઝીને પાંખ છેક સાતમા આકાશ સુધી પળભરમાં પ્હોંચવાનું, ઝક્ી 
સળિયાને. પકડીને પાંખો રે ફફડાવે મ્હારામાં કેટલાંય પટ્ટી, 
પિગ્જરને સાવ. અમે ખોલી દઈએ ને ત્હમે વાસેલું રાખો ગગન. 
માથા પર ઊંચકું છું બેડાં ને ઊંચકું છું મણમણની લાકડાની ભારી, 
એવું કદીય નથી. બનતું કે બેસી પડું અધવચ્ચે ધાકની હું મારીઃ 
મ્હારાથી આજ નથી ઊંચકાતું એક નહીં કીધેલી વાતનું વજન. 
આવે પત્તદ્ડિયું એ વખતે શું ફૂલ કદી વાસે છે પોતાનાં બારણાં ? 


ધારો કે વાસે તો એને કહેવાય નહીં પોતાની જાતની પ્રતારણા ? 
પૂછું છું આંખથી હું આંખથી જવાબ ત્હમે આપજો હે મૂંગા સજન ! ' 


કે ઊંઘ ઊડી ગઈ છે 

રાજેશ વ્યાસ 'મિસ્કીન' 

લમ્બાઈ રાત આગળ કે ઊંઘ ઊડી ગઈ છે, 
પ્રત્યેક શ્વાસ અટકળ કે ઊંઘ ઊડી ગઈ છે. 
શું વ્યર્થ બતાડું બળ કે ઊંઘ ઊ.ડી ગઇ છે, 
લે આવ કે વળે કળ કે ઊંઘ. ઊડી ગઈ છે. 
બસ. એ જ વિચારોમાં આ જાગત્ો પડ્યો છું, 
પૂરાં થયાં છે અગ્જળ કે ઊંઘ ઊઠી. ગઈ છે. 
આજે જ આમ દીઠી. ચોળે છે રાત. પીઠી, 
અન્ધાર ઊભો ઝળહળ કે ઊંઘ ઊડી ગઈ છે. 
કંઈ પણ બન્યું જ ક્યાં છે સન્ધુય. જ્યાંનું ત્યાં છે, 
ખખડી જરાક સાંકળ કે ઊંઘ ઊડી ગઈ છે. 
તીતી ન કોઈ રીતે. એ આજ સ્વયં વીતે, 

છે બ્હાવરી. પળેપળ કે ઊંઘ ઊડી ગઈ છે. 


૧૬ ] ડવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી ૧૯૯૫ 


નગરનેહ 
નલેન પણ્ડ્યા 


સકળ નગરનો પાગલ એવો. 
પાંપણના પલકારે પીગળ્યો 
પગઞ્ચમસૂરનો પહાઃડ 

એનાં વસ્ત્રો ઊઠ્યાં લીરેલીરા, 
કેશઘટાની વનરાજિમાં 
સાધકનો. જન્મારો નીકળ્યો. 
યુગ પલટતી. નદીઓ, વહેતી, 
પવ્યાસનમાં બેઠેલા 

પહાડો પ્રગટ્યા, 

પન્થો. ડોલ્યા, 

વડલા. ઘૂરક્યા, 

પર્ણ પર્ણ શો અવસર ઊમટ્યો. 
આંખોની એ પાર ઊતરત્તો 
મર્મોનો મર્માટ ખલકતો. જોઉં. 
કંઈક ઝાંખું ઝાંખું સળગ્યું ! 
વ્રેહનેહના સેતુ તૂટ્યા 

તડ તડ તતહેયા તન્ત 
મનોમન શૂન્ય શૂન્યથી 
તાણાવાણા ભળ્યા શૂન્યમાં. 
જાય તણાતો નદી નદીમાં રઝ 
રાજવીમહેલ, મિરાતો, 

ધૂળ ધૂળના ગોટે ગોટા; 
એમાંથી નીસયું સકલનગર ! 


|] 


પરિણતિ 


પ્રવીણ પણ્ડ્યા 


આપણે પરસ્પરને જોયાં 

જેમ * 

ગાઢ અન્ધકારમાં 

ટમટમતા. બે દીવા 

દૂર દૂરથી જોયાં કરે એકમેકને 

જેમ 

બે પદ્ની. દૂર દૂરથી 

એકબીજા માટે બોલ્યાં કરે એક જ બોલી. 
એકસાથે 

આપણે આકાશમાં જોયાં હતાં 
તારાઓના પ્રકાશમાં 

પરસ્પરની નજીક સરકતાં બે વાદળ 
જ્યારે 

આપણું મિલન થયેલું વસ્તુ જગતમાં, 
અહીં માણસથીયે વધીને છે ચીજ વસ્તુઓ. 
જેની કાયાથી પણ પ્રગાઢ છે 

છાયા. 

એક ઘર હતું 

જ્યાં આપણે એકબીજાને મળવાનું હતું. 
એક જીવન 

જે 

બન્નેએ જીવવાનું હતું. 

ઘરને અનેક ખૂણા 

જીવનને ઘણાય પાસા 

એમાં આ ચીજ-વસ્તુઓ 

અને. 

એનીયે આગવી ભાષા. 


એક થવા 

આ ઘરમાં વસેલાં આપણે, 

કબાટનાં ખાનાંઓમાં મુકાયેલી 
પોતપોતાની વસ્તુઓની 

જેમ 

અલગ થતાં રહ્યાં. 

કિશોરી અમોનકરની કૅસેટ ત્હારી જ રહી 
અને 

મહેદી હસન ગઝલ ગાતા રહ્યા 
મ્હારા હૃદયના એક ખૂણામાં. 

લું 

મારી સિગારેટના ધુમાડાને પાર કરીને 
આવી નહોતી, શકતી મ્હારા સુધી 
અને 

મોગરાની વેણીની સુગન્ધ વિના 

પાર નહોતો કરી શકતો 

ત્હારા અસીમ સૌંદર્યને, 

હું સોફા પરની ધૂળમાં 

આંગળીથી લિસોટા પાડતો 

અને ઉઝરડાતું ત્હારું સ્રીત્વ, 

તું 

પડોશીના ગાલીચાને વખાણતી 

અને 

રુક્ષ થઈ જતો મ્હારી અન્દરનો પુરુષ. 
આજે 

આ વેરવિખેર ઘરમાં 

કિશોરી અમોનકરનો સુરીલો દર્દભર્યો સ્વર 
સમ્ભળાયા કરે છે 


જેની આસપાસ ખૂટે છે 
કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રઇઆરી ૧૯૯૫ [ ૧૭ 


ત્હારું ભાવવિભોર અસ્તિત્વ, 

કદાચ. 

ત્હારી ભીતર પણ. મહેંદી. હસન. ગાતા હશે 
5 ધૂઓં સા કર્હા સે ઊઠતા હે.” 
અન્ધકારમાં ટમટમતા. બે. દીવા. બુઝાઈ રહ્યા છે, 
બે. વાદળ 

વિખૂટાં પગ્ડીને અટવાઈ રહ્યાં છે 

ઝળહળતા તારાઓની. ભીડમાં 

જેને, 

ક્યાંકથી જોઈ રહી છે તું 

અહીંથી 

જોઈ રહ્યો છું હું. 


છીપમાં મોતીની જેમ 
પ્રવીણ પણ્ડ્યા 


બેચેની 

એ.મ. ઊઠે છે 

જેમ 

પ્રચણ્ડ પવન ફૂંકાતાં 

તીવ્ર વેગે ફેરફૂદરડી. ફરતું, 

ખડખડાટ હસતું 

ક્ષિતિજોની. સીમા સામે બણ્ડ પોકારતું 
ઊભું, થાય. 

આખે આપખ્ું, 

રણ. 

બેચેની ઊઠે છે 

ત્યારે ઊતરી જાય. છે મ્હેં સજેલા સ્વા% 
ચીજ-વસ્તુઓની દુનિયા, પરથી. ઊઠી. જાય. છે 
મન 


શિશ 


જમ્‌ 
૧૮ ] કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રઆરી ૧.૯૯૫ 


કડ્ડાલ પરથી 

ચીસાચીસ. કરતું, 

ઊ.ડી જાય ગીધ. 

હું 

દબાયેલો. છૂપાયેલો, ધરબાયેલો છું 
જ્મ 

ધરતી. તળે ધરતી. 

પાણી. નીચે પાણી. 

વાદળ પછી વાદળ પછી વાદળ 
પછી. ? 

અરીસામ્દે 

પ્રતિબિમ્બના સ્થાન પર હોય. છે 
એક પ્રશ્રાર્થચિહ્ધ 

જ્યારે 

હું 

બેચેન હોઉ છું. 

મ્હારા અવ્યક્ત ભાવ, 

સમુદ્રનાં મોજાંની 

જેમ 

શબ્દના. ખ:ડેક 

સાથે. 

પટકાઈ પટકાઈને. સાંભળે છે 
પોતાના. 

તૂટતા. 

અસ્તિત્વને. 

હું 

ભીતર ને ભીતર ઘુમરાઉં છું, 
કદાચ 

પાંગરી રહ્ષો છું 

છીપમાં મોતીની જેમ. 


નદીમાં પૂર જોતાં 


મફત ઓઝા 


આ નદીમાં પૂર આવ્યું હતું, 


પર્વતોના પર્વત અરવલ્લીના તણાઈ આવ્યા હતા એ ઘડીએ 


ખીણો ટેકરીઓ પર ઊગી. ગયેલું ઘાસ 
વહેતું હતું બે કાંઠે -- 


સિંહની ત્રાડ, વાઘની છલાઝ ને મૃગના દોડતા પડછાયા 
ફીણ ફીણ થતાં ઓવરબ્રિજના થાંભલે અથડાઈ 
કિનારાનાં છાપરાં તરફ તણાઈ જતાં હતાં. 


વનનાં વન મ્હારા શહેરના બે તટે 


ઊગેલાં વૃક્ષને જોતાં જળમાં જળ થઈ દોડતાં સસલાં જેવાં- 


લોહીનો ટશિયો ફૂટેલાં મ્હારાં પગલાં 
પૂરમાં તણાતાં મ્હેં જોયાં પછી તો -- 


મ્હારાં વત્રો આપોઆપ મ્હારાં અજ્ઞો ૫રથી અદશ્ય થઈ ગયાં હતાં. 
શરીર પરની રૂંવાટી. ઘુરકતી. હતી. એય જોઈ શકાતી હતી. 
જે વૃક્ષ ૫૨ હું વાનરની જેમ ચ્યો હતો તે 


' વચ્ચોવચ પટ વચ્ચે ઊભું હજી -- 


મ્હારે ખાબડવું હતું મ્હારી નદીમાં ધબાક દઈને 
પણ કોઈનો કર્કશ હાથ મ્હને પકડી રહ્યો હતો. પાછળથી. 


લોકોનાં ટોળેટોળાં ઓવરબ્રિજના કઠેડા પરથી ઝૂક્યાં હતાં 
અને કહેતાં હતાં પોતાના ખોવાયેલા ચહેરાની કથા એકમેકને. 


વ્યથા મ્હારી એ હતી- 


ત્રણ દાયકાથી.અહીં વસું, છું છતાં કેમ કોઈ નથી પરિચિત ? 
બદલાયો છું હું કે એ બિલ્ડિંગો બની ગયાં છે બધાં ? 
યુગોથી પરિચિત મ્હેં મ્હારા જળને પૂછયું તો -- 


બે કાંઠે વહેતો હું 


જળમાંથી માણસ થઈ ગયેલો ઓવરબ્રિજ 
છેલ્લાં કેટલાંય વર્ષોથી પૂરને જોયા કરું ને મ્હારામાં વિસ્તરે છે રણ. 


ત્રઘ્તુ સન્ધિકાળે 


પ્રિયવદન શેઠ 


નૈત્રકત્યથી પ્રગટ મેઘ તણી ઘટાઓ 
છાઈ રહી ગગન પશ્ચિમમાં પ્રવેગે, 
ફૂટી રહ્યાં હરેત અકુર ઘાસનાં તે 


| સ્પર્શે સમીર-મૃદુ-ના મલકન્ત હર્ષે. 


ને દૂર ત્યાં જલતરઝની સઝ કેવું 
નૌકા તણું નયનરમ્ય સુહન્ત નૃત્ય ! 


ત્યાં પૂર્વમાં પૃથુલ વ્યોમ તણા ઉછઝે 
સોહી રહે સુભગ પૂનમનો શશાકુ. 
સૌન્દર્ય એ. વિધુ તણું નિજ નીર ઝીલી 
રેવા વહે કલરવે દિશ દક્ષિણે આ, 

ને ઉત્તરે મનહરા ધ્રુવ તારિકા એ 
સોહે લલાટ નભને લઘુ' ઘંદલા શી. 


આ સન્ધિકાળ ત્રક્તુનો, દિન-રાત્રિનોય 
આનન્દની લહરને જગને અનન્ય ! 


પ્રેમનો વ્યવહાર 
કિરીટ ગોસ્વામી 


જીવ સાથે શિવ તણો નાતો રહે, 
પ્રેમનો વ્યવહાર ત્યાં થાતો રહે. 
આયખાનું વસ્ત્ર ફાટી જાય છો, 

એ ઉપર સમ્બન્ધની ભાતો રહે. 
આ હૃદયના બાગમાં આઠે પ્રહર 
લાગણીનો વાયરો વાતો રહે. 
આહ પણ પલટાઈ જાશે વાહમાં, 
ચીસને પણ, દોસ્ત ! તું ગાતો રહે. 
હું પિયાલી શબ્દની ભરતો રહું, 
૨% એનો રોજ છલકાતો રહે. 
કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેછુઆરી ૧૯૯૫ [ ૧૯ 


ખાંયણાં 
કનુ સુથાર 
આજના જેવું વાય નહીં-કો વાણું, 
ભવમાં. પે'લું ટાણું, 
પિયુ મ્હારો આવશે. 


ગ્રહ 
વેલીએ બેઠું ફૂલ, હવામાં ઝૂલે, 
અન્તર એવું ખૂલે, 
ત્હારા સંસ્પર્શમાં. 
ગદ 


ઝરમર ઝીણો વરસે ક્યારનો મેહ, 


અત્તરે છૂપ્યો નેહ, 
વહી. જાય નૅણથી. 


ગ્ર 


ત્હારા વિનાની એક ઘડી જુગ જેવી, 


જીરવું, તોય તો. કેવી, 
ખૂટે ના જિન્દગી. 


ગ્રહ 


લૌક ના ભાળે ને મેળવી આંખ-શું આંખ, 


પગને, આપતો, પાંખ, 
પિયુ મારો. આવશે. 


ગ્રહ 


દિન ઊગે ને પૂરવના, અજવાળે, 
ઊભી તળાવની પાળે, 
જોતી રહું વાટડી. 


૨૦ ] કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી ૧૯૯૫ 


--ક્રે રોકા જરી 


રાજેશ વ્યાસ “મિસ્કીન' 


કયાં જશે આ પ્રાણ. અન્તરિયાળ કે રોકા જરી, 
લાગણીઓ પર મુકાશે આળ કે રોકા જરી. 


કોણ. લે ત્હારા વગર સમ્ભાળ કે રોકા જરી. 
દુઃખ હજુ છે સાવ. ન્હાનું બાળ કે રોકા જરી. 


કેટલો, ચાલે છે કપરો કાળ કે રોકા જરી, 
તું થકી છે પણ્ડની કેં ભાળ કે રોકા જરી. 


“આવજે' કહેતાં પડે છે ફાળ કે રોકા. જરી, 
આ ક્ષણો છે પારધીની. જાળ કે રોકા જરી. 


નીકળી જાજે પરોઢે સાવ ઠણ્ડે વાયરે, 
છે દસે દિશામાં ઊઠી ઝાળ કે રોકા જરી. 


શક્ય છે કે કાલ પસ્તાવો જ કરવાનો રહે, 
આજનું એકાન્ત છે વિકરાળ કે રોકા જરી. 


કે ફરીથી કઈ રીતે ને ક્યાં હશે મળવું લખ્યું. ? 
ખૂબ ઝડપી. છે જીવન-ઘટમાળ કે રોકા જરી. 


હાઈકુ 


મેઘલતા મહેતા 


ઊંઘતી રાત 
અન્ધાર ઓઢી, લહે 
સૂર્યનું સ્વપ્ન. 


ગ 


ચન્દ્રાલયનો ચકરાવો 
રજનીકાન્ત પગ્ચોલી 


(1004-11૬0 1 ૮૦૯૯૧ 10૫ (10 ઊતપા115 0111) તા11વ10૦વ. સતા ડણ્ણાણણવ દ વૈણ્ડ્ણા 1 પ્ત 


80પ૫1૫ત 10 ઉ'૫૦15૦ ડ૦્0વંત્તછુ (0 [ળવ 110 ૦01તં ત્િ111૮1” વિત્લ્ડ. --૯૫4૫૫૦૩ 1.410 
ઊંચી પાળો મરડ માટીની ભૂત થઈને શોધું ભમતો 
ચન્દ્રાલયનો ચકરાવો, પહેલાં અહીં રહેતાં તે સૌને 
વારિ જાણે વરખ ચાંદીનાં ! ખિલખિલાટ આ હસે ડોસલી... 
ચન્દ્ર ઊગીને ઊતરી આવે, દાંત પડી ગ્યા... 
રાત આખી અહીં ન્હાય. એ જ હતી તે રૂપયૌવના 
પવનની શીળી લહેરો વ્હાય, જેને રસ્તે જતી નીરખવા 
ભૂલું હું કેમ કરીને ઘટા ઘરને ઉમ્બર 
ધરીને જટા ઠેસ ખાઈને ઊંધો પડ્યો'તો ? 
ઊભેલો વડલો કરતો આડ. ૧ ભૂત થઈને ભમી રહ્યો છું 
ભૂત થઈને પાછો આવી, ચન્દ્રાલય સરવરની ભેખડ 
આ ચકરાવે ભમી રહ્યો છું. પીળી માટી જળ છે ઊડું. 
માયા છૂટે ? એ તો એ જ પણ... 
નહીં ત્યાનો હું, ક્યાં છે પેલી 
કાયાનાં બન્ધન તો તૂટ્યાં ભીને વસે 
તોય ન ભવના ભાવ વછૂટ્યા. વીંઝી ભીના કેશ નિતમ્બે 
દેવ થયો છું ! ઝાકળનો વરસાદ કરીને 
આંખો મારી બન્ધ થાય ના જતી જવાની ? 
રહે ઉઘાડી ભાળે સઘળું, ભૂત થઈને ચુડેલ થઈ છે ! 
ભૂત થઈને આ ચકરાવે ભમી રહ્યો છું. ૨ પોલો વાંસો... 

જો દેખ્યો તો ધબ્બ દઈને પડશો હેઠા 
હુંય ભૂત ને. ભૂત થયા છો તોવે પાછા 
ચકરાવો પણ ભૂત બન્યો છે ! . રામ ત્હમારા રમી જશે, હા ! 
ઝાડ હતાં જે ન્હાનાં બાંઠાં 
થઈ મોટાં તોતિક્ટ હસે છે. ભરી બજારે સોંસરવો. હું 
થડ ડાળાં કાપ્યાના મોટા ચાલ્યો જાઉં કોઈ જુએ ના ! 
ઘાવ હતા તે રૂઝ આવીને અચરજ કેવું ? ભૂત થયો છું. 
પુરાઈ ગ્યા છે. નામું મ્હારું નથી ત્હમારે 
ગોળ ગોળ ગાંઠો ઢાંકે છે લખ્યું ચોપડે ? 
જુના વ્રણના ઘાવ. ૩ ઓળખાણની છાપ ઓસરી 


ડઝ ડક 
કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી ૧૯૯૫ [ ૨૧ 


ગઈ હવે. ઠું ભૂત... 
નીરખે આંખ ઉઘાડી. તોયે 
નથી જાણતા એ. જ ત્તમે છો ! 


મીઠાવાળાના ચકલેવે 
શકલું એકે... 

મ્હને નથી ઓળખતું ! 
મન્દિરમાં લક્ષ્મીનારાયણ 
ઊભા. આંખ. વકાસી | 
કોઠારી ચકલાની. પેલી 
ચકલી ક્યાંય ઊ:ી, ગઇ ! 
પગ્ચોળીનો. માઢ... 

ઝરૂખો તૂટી લટકે 

નથી. કોઈને ભાળ 

બચુડો અહીંયાં ભટકે 
પણિડત ભૂખણ. પગ્ચોળીનો 
વારસ રઝળે ભરી. બજારે ! 


અલ્યા, અલ્યા તું કેમ નથી ઓળખતો. ? 
હતા આપણે ભેરુ, ભઈલા, 
આટાપાટા, ગિલ્લીદણ્ડા સાથે રમતા, 
ઘેરૈયા થઈ ઘાંચીવાડે 

જાડી ઘાંચણને ચીડવતા, 

સાથે ફેરફ્દડીઓ રમતા, 

અરે ગાંડિયા, વિષ્ણુ, ત્હારી 

મૂછોના. જો વાળ. ફરફરે... 
મોતીબિંદુનાં આંખે આવ્યાં પડળ. ? 
હતા આપણે, ભેરુ ભઇલા 
ચન્દ્રાલયમાં ન્હાતા ! 

નથી. પડી ગમ ? 

નહીં ત્યાંનો. હું, 

ના. હું અહીંનો.... 

નહીં ક્ચાંયનો ? 

ભૂત થઈને ભમી રહ્યો છું. 


૨૨ ] કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી ૧૯૯૫ 


પતઝિયું 
જગદીશ ત્રિવેદી 


હતું, તો. અદલ પત્તાત્નિયા જેવું કંઈક -- 
પણ પતડ્ડિયું નહોતું, 

પાંખો પરતી. ટીપકીનો ર% 

અને એની ઊડાઊ:ડ -- 

ઘડીકમાં આ ડાળ, ઘડીકમાં પેલી, 
અદ્દલ જોઈ લ્યો. પતદ્વિયું -- 

પણ લાગતું નહોતું પતત્ઞિયું. 

અડક્યા વગર પણ આવતો. હતો. અન્દાજ 
એની નરી ડોમલતાનો -- 

અડકું ને કદાચ ઓગળી. જાય તો. ! 
મોંસૂઝણાને હજી તો હતી થોડીક વાર 
મ્હારે એકલ ઓરડે 

આ. ખૂણેથી તે ખૂણે - 

તે ખૂણેથી આ; 

અ વસ્તુ, પરથી. તે. વસ્તુ પર, 

તે વસ્તુ પરથી આ- 

જામી હતી. અરવ. ઊ.ડાઊ.ડ ! 

નર્યા અન્ધારમાં પણ. - 

જ્યાં જ્યાં એ ઊડડતું-બેસતું, 

રબેરડ્ડી તેજછાંટણાં ઉડાડતું : 

શું હશે એ? 

કહેવાય છે કે ક્યારેક જ ક્યાંક 

રમતું, દેખાય છે કોઈને નજરપથમાં 

એ. પતક્ઝિયું. 

થિ 


ગીત 
રમેશ પારેખ _ 


આવો. વરસાદ જેના માથે ન વરસ્યો એ માણસડો તદ્દન કઝાળ છે. 
ખોબે ને ધોબે એના ખિસ્સામાં ખણખણતા સિક્કાઓ શું ? ધૂળમાટી ! 
મૂછે લીંબુડાં લટકાવતા એ ભાયડાની નપુંસક નકરી. રૂંવાટી 

આપે વરસાદ એ. જ સાચુંકલું નાણું જે સંઘરી લે એ જણ ખડકાળ છેઈુ 


એના કરતાં તો એક વિધવા સારી જે કોઈ છબી સામે સળગાવે દીદી 


4 
એવા અક્કરમીના પડિયાનું કાણું કોણ પૂરે જે સેવે છે ટી. વી. ? 1 


ઝે 
આવા વરસાદથી ય જીવવાના કોઈ સારા કારણની કોઈને શું ભાળ છે. 24 


બે કાવ્યો 
ફિલિપ કલાર્ક 


૧. 


બજારમાં 
પ્લાસ્ટિકના ફૂલો 
ખરીદતાં 
ખરીદતાં 
એકાએક 

યાદ આવ્યું કે 
આજે તો છે 
વસનત પગઞ્ચમી. 


રા 


બેસવાના 
ઓસર્ડામાં 

બેઠું છે મધ 
અને 

સુવાના ઓરડામાં 
પેઠો છે સાપ. 


ક] 


સહજ અભિસાર 
ઉશનસ્‌ 


ઉચ્છૂવાસે, નિઃશ્વાસે 
એમ હું શ્વાસે શ્વાસે 
આવી રહ્યો. છું હે મુજ પ્રિયતમ. ! 
તધુ તવ પાસે પાસે... 


રતિશીલ. આફૂડી પ્રીતિ, 
ગતિશીલ. છે મુજ ગીત, 
પ્રીતગીત સ્ખલે હર હેલે આગળ આગળ પ્રાસે. 


જે ક્ષણ જીવન પૂરું થાશે 
શ્વાસશું બન્દગીયે શમી જાશે, 
પ્રેમ મૂંગો થઈ શમશે મુજ, 
તવ કરપાશે વિશ્વાસે. 


"ય, 


કવિલોક : જાન્યુઆરી-કેલ્રુઆરી ૧૯૯૫ [ ૨૩ 


ક્યારેક હોય છે 
[ફિલિપ કલાર્ક 


ક્યારેક હોય છે એવી ક્ષણો 

કોઈ કારણ વગર કોરાયા કરે છે કાળજું, 
મનમાં કહેવા ધારેલી વાતોના શબ્દો 

એશ્ટ્રેમાં ઘુમરાતી રાખની જેમ ઘુમરાયા કરે છે. 
હથેળીમાં વળે છે પરસેવો, હાડમાં તાવ. જેવું 
લાગ્યા કરે છે. 


ક્યારેક હોય છે એવી ક્ષણો, આપણે આપણામાં 
હોતા નથી. 

આપણા જ દુશ્મનો આપણામાં કરત્તા હોય છે લહેર 
આયનામાં. પડતી જાય છે તિરાડો 

આપણે જીર્ણ દીવાલોની જેમ ખરતા હોઈએ છીએ. 


ક્યારેક હોય છે એવી ક્ષણો,ગમત॥ને અડીએ. ત્યાંજ 
થઈ જાય છે ભડકો, વ્યાપી જાય છે ધુમાડો 

આંખો ચોળતા આપણે ચૂપચાપ. ચાલ્યા જતા 
હોઈએ છીએ. 

કાંકરીનો થાય છે પ્હાડ, કાગનો થઈ જાય. છે વાઘ. 
" બીકણ સસલી જેવા બની ગયેલા આપણે 

ખુલ્લી સડકો, સાંકડાં મન, વાત વાતમાં અથડાઈ 
જવાય. 


ક્યારેક હોય છે એવી ક્ષણો-એકાએક ચાલી જાય 
છે વીજળી, 

દીવાસળી શોધતાં શોધતાં ભટકાઈ જઈએ છીએ 
એકમેકને 

ટી. વી. સ્કીન ઉપર વિખરાઈ જતા હોય. છે રજો 


આપણે નજરને સ્થિર કરવા કરીએ છીએ પ્રયત્નો. 
ર૪ ] ડવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબુઆરી ૧૯૯૫ 


ક્યારેક હોય છે એવી ક્ષણો 

ભાગ્યરેખાઓ સાપ થઈને સરકી જાય છે 

કોક રડતું હોય છે, આપણે રક્ઞતા હોઈએ છીએ. 
કોક ચણતું હોય છે, આપણે ચણાતા હોઈએ છીએ 
આપણે પાયામાંથી હચમચી જઈએ છીએ. 


ક્યારેક હોય છે એવી ક્ષણો 

હૂંબી જવાની કે મરી જવાની આવે છે મજા 
જાણ્યા છતાં અજાણ્યા બની. જવું પડે છે 
હથેળીમાં સાચવેલાં ફૂલો, મસળીને. નાખવાં પડે છે 
ને કોક આવીને ગોઠવાઈ જાય છે ફૂલદાનીમાં... 
ક્યારેક હોય છે એવી ક્ષણો 

પાંખ જેવું કશું ફૂટતું હોય છે 

મરી પરવારી હોય છે આપણી ઊડવાની. ઇચ્છાઓ 
ક્યારેક હોય છે એવી ક્ષણો 

જ્યારે કશું જ બનતું નથી તે ઘણુંબધું, બનતું હોય 


વસત્ત 
ક 


આમ્ર-મગ્જરી 


- ડહુક ડૂહ---ફહ 
પગ્ચમ સૂરે. 


ર 


નવયૌવન - 
રતિ-રાગ લોચને 
'લ્લસે અજમ્પે. 


નવા ઉતારા 


પ્રતાપસિંહ હ, રાઠોડ “સારસ્વત” 


વ્હેલાં થૈ 'ગ્યાં કશુંય કહ્યું ના કારવ્યું વીજ-વેગે; 
બોલાયું ના રડી પણ શક્યો ડૂઝરા શ્વાસ-સઝે. 
આંખો સામે પરિચિત હતો ખણ્ડ તે ડૂબી ચાલ્યો; 
તે દા'ડાથી વિરહ-વડલો શુંય અજ્ઞાડ શલ્યો. ! 

વીંટો વાળી ગગન લઈ ગૈ ગામ-ગિરાસ સાથે 
ઠેપીલી તે નિયતિ મળવી શાન્તિ ક્યાં કોની બાથે ? 
ધીમે ધીમે નિયત ગતિથી પન્થ ટૂંકો થતો 'તો, 
ગોથું ખાધું પગ પડી ગયો ધાપશીમાં અચિન્તો. ! 


ઊંચે જોઉં ગગન રસતાં સારસો હાર થૈને, 
ગાણાં-છલ્લો અનિલ ઊલટ્યો ચેતના-મ્ટેક લૈને. 
ડોલે - ખીલે સભર ઉદરા બાજરી ચિત્તહારા, 

કે એ રીતે સીમ ? સકલ શું ? થાય ફૂટ્યા જવારા! 
જ્યાં જ્યાં મ્હારી નજર પડી ત્યાં ૨% પૂરે ચિતારા; 
આજે ત્હારા નવતર થયા હાશ ! કેવા ઉતારા ! 


અમૃત-બારી 
ગ્રતાપસિંહ હ. રાઠીડ “સારસ્વત' 


પ્હોંથી 'ગ્યાં'તાં સમદર રણો જંગલો ખીણ વીંધી 
સુખદ્દારે છલ છલ હતાં ભાગ્ય-એ વાટ ચીંધી. 
પૈડું ભાંગ્યું સફર ઊછલી ખેપમાં ખોટ ખાધાં. 
ના જાણું કે કરમગતિની કેવી આ ચોટ લાધી ? 
ઓશિન્તાના ધણધણી ઊઠ્યા આગિયા તોપગોળા. 
ભાગોળેથી ધણ છટકિયાં, ઊડિયાં સ્મિત-ટોળાં. 
સ્વપ્નામાંયે નિધનવિધિ કે વ્હાલીને હોઠ તાળું 
જાગ્યે-ઊંઘ્યે જરીય કળ ના સાવ ભેંકાર ભાળું. 
શે સ્હેવાશે વિરહ કપરો ? જીવવું ખારું ઝેર ! 
તાણાવાણા અલગ થઇ ગ્યા, મોતની માગું મ્હેર. 
ભીતેથી ત્યાં સ્મિત સહ વદી; નાથ, ભૂલી ગયા કે 
છેલ્લે જે રહે જનકજનની બેય રૂપે જીવે તે ? 
સ્નેહી સાથે મરણ રચવું ધાડ એમાં શી મારી ? 
થોડું થોડું મરણ નિતનું એ જ અમૃત-બારી. 


કવિલોક્નું લવાજમ નીચેના સરનામે ભરી શકાય છે : 


બુકશેલ્ફ 


૧૬, સી. ટી. સેન્ટર, સ્વસ્તિક ચાર રસ્તા, નવરન્વપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૯ 


કવિલોકની છૂટક નકલ તેમ જ કવિલોક ટ્રસ્ટનાં પ્રકાશનો પજ્ન આ સ્થળેથી મળી શકરો. 





ડિલેક : જાન્ડુઅરી-કેકુઆરી ૨૯૯૫ ( ૨૫ 


એક ત્હારો ટહુકો... એક મ્હારો ટહુકો 


લાલજી કાનપરિયા 


એક ત્હારો. ટહુકો, એક મ્હારો ટહુકો અને. ટહુકારો આખુંયે જઝલ, 
ખોરડાને હોય ભલે. વણ્ડીની આશ ને ગામને ભલે હોય. કિલ્લો, 
વાયરાને રોકટોક હોય નહિ કોઈની, ખુલ્લો ફટાક સાવ ઝીલો. | 

એક ત્હારો છાંટો, એક મ્હારો છાંટો અને ઝરણાની વ્હેશે રે કલકલ, 
એક ત્હારો ટહુકો, એક મ્હારો ટહુકો અને ટહુકાશે આખુંયે જઝલ. 
પાંપણને પૂછીને લખશું કાગળ એનો. દરશન. જેમ દેજો જવાબ, 

એકાદું ફૂલ ત્હમે. મોકલો તો. બદલામાં આપીશું, મઘમઘત્તી છાબ ! 

એક ત્હારો તે બાગ, એક મ્હારો તે બાગ અને ઢોળાતો. રહેશે પરિમલ, 
એક ત્હારો. ટહુકો, એક મ્હારો. ટહુકો અને ટહુકાશે આખુંયે જડલ. 


સંભાળમાં 

ભગવતીફકૃમાર શર્મા 

ચાંદની ઢોળાય અન્ધારે ભરી પરસાળમાં; 

જાણે કોઈ મોગરા ગૂંથે છે કાળા વાળમાં. 
છાંયડાને આંચ ન આવે લગીરે એટલે; 

સૂર્ય સ્વેચ્છાએ રહ્યો જકડાઈ લીલી ડાળમાં. 
કોઈ વેળા તો પતન પણ ધ્યાનાકર્ષક હોય છે; 
હિમાશિલા સાથે ગગન ગબડે છે સીધા ઢાળમાં. 
સૂર્યાકેરણોનો લઈ કાંટો જો. ઊગ્યો પૂર્વમાં; 
માછલી બદલે ગયો સપડાઈ દરિયો જાળમાં ! 


કોઈ પત્થર, કોઈ રણ, કોઈ બરફ - મ્હારું હદય; 


કેમ લીલાં તરણાંઓ. શોધો ત્હમે દુષ્કાળમાં ? 
તે પછી ચિન્તાને કોઈ ક્યાં રહ્યું કારણ કહો ! 
મોત ખુદ હાજર છે મ્હારા શ્વાસની સંભાળમાં. 
ભુર્જપત્રો, ભુર્જપત્રો ભુર્જપત્રો તે વિના 

મ્હારા ઘરમાંથી મળે બીજું તે શું નિર્માળમાં ? 
ર૬ ] ડવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી ૧૯૯૫ 


_] 


કાજળની કોટડી 
ભગવતીકુમાર શર્મા 


ડે છે જન્મથી મ્હને એક લિસ્સી નાગણી; 
કાઢી. શકાય. કઈ રીતે ઇચ્છાની. કોથળી. ? 
ચન્દન ઘસી રહ્યો છું હું નિષ્કામભાવથી; 
જાણું છું : મ્હારી ફરતે છે કાજળની કોટડી. 
સિંહાસને તો પાય પણ. ધરવો નથી કદી; 
અટકાવે છે છતાં મ્હને બત્રીસ. પૂતળી. 
મીંચાતાં વેંત સ્વપ્નમાં ખોવાઈ જાય છે; 
આંખો મળી છે બે મ્હને. કેવી કહ્યાગરી ! 
શલ્યા. બને અહલ્યા ચરણસ્પર્શ જો મળે; 
કણસે છે મહીં કંઈક કવિતાઓ વણલખી. 


1 


આકાશની વિભૂતિ 


ત્રજલાલ દવે 


આકાશની વન્ધ લહું વિભૂતિ 
ભણ્ડાર ત્યાં તેજ તણો. યુગોથી. જે. 
સીંચી રહે માનવચિત્ત પ્રેરણા. 
ગ્રહોમડી આ પૃથિવી સુભાગી 
ઝીલી રહી. ભાનુની ભર્ગધારા; 
ધરપરે આભની. ઝાંય ઊતરે 
સિન્ધુ નદી સ્રોવર સઝ ગેલતી, 
તાર ગ્રહો સ્વચ્છ જલોમહીં યે 
રાતો ભરીને અવગાહતા રહ્યા, 
માટી કણોમાં જલ આભનાં ભળે 
યજ્ઞે નવેલે ધનધાન્યને રળે. 

હો કાળ એનાં વખ કે નખોથી 
ડરે નહીં સૂર્યની જ્યોત ખણિડત; 
આનન્દના નાદથી આભ મણિડત. 


માહિતી આપી. ગયાં 


હરીશ જસદણવાળા 


શ્વાસ મીઠી વાંસળીની માહિતી આપી ગયા, 
હાથ ઘાયલ આંગળીની માહિતી આપી ગયાં. 


આગની. ધમકી અહીં કોણે દીધી કોને ખબર ? 
જઝલો. દીવાસળીની. માહિતી. આપી. ગયાં. 


આંખને ગમતી નથી નિર્જળ, ગમે છે જળસભર, 
કોણ કાળી વાદળીની માહિતી. આપી ગયાં ? 


એક શીર્ષક ફૂલ જેવું અ ગઝલને આપવા, 
શબ્દ પણ કોમળ કળીની માહિતી આપી ગયાં. 


ભગવી ત્તુ 
કરસનદાસ લુહાર -- કમલેશ વ્યાસ 


પાણીની આગ છે અને બળવું છે, પાનબાઈ ! 
આ મન ડગે, એ મેરૂનું ચળવું છે, પાનબાઈ ! 
નાભિકમળથી નેણ લગ મીઠાશ મઘમઘે, 
આંખોથી ઝં ને જ ચગળવું છે, પાનબાઈ ! 
પ્રત્યેક રન્ક્રમાં સતત ફૂલો ઊગી રહ્યાં, 
ભગવી કતુનું એ જ તો ડળવું છે, પાનબાઈ ! 
અક્ષરથી પર રહી અને અક્ષરને પ્ટેરિવે, 
હોવાપણાંમાં એ રીતે ભળવું છે, પાનબાઈ ! 
પામી શકાય એ રીતે શ્રાવણની શાશ્રતી, 
વૈશાખની પીડાથી પલળવું છે, પાનબાઈ ! 
ભાંગી પહી બ્રહ્માણ્ડનો ભુક્કો થઇ જશો, 
ઝઝગ્ઝાનું લોહીમધ્ય વમળવું છે, પાનબાઈ ! 
હળવાશના આ ભારથી હળવા નથી થવું, 
પત્થરપણાું, લઈને પીગળવું છે, પાનબાઈ ! 
“તળનો બતાવો તાગ મ્હને આજ, બાઈજી !” 
આકાશ થઇને આપણો ઢળવું છે, પાનબાઈ ! 


રેડ-લાઈટ એરિયા 
નટરાજ બ્રહ્મભટ્ટ 


લાલબત્તીને મળે ક્યાંથી બુઝાવાનું ? 

એક નાસુરને વળી કૅવું રૂઝાવાનું ? 

મુંઝવણ જ્યાં સામટી આઠે પ્રહર પહેરો ભરે 
લ્યો પછી એને હવે કશ્ાંથી મુંઝાવનું ? 

શું હશો એ દદ બોલો શ હકો એની દગા ? 
એક પુણીને સતત જ્યાં હો પીંજાવાનું 

આમ જૂઓ. તો નર્વીનમાં કંઈ નથી ને હોય શું ? 
સાજ એનું એ ને એનું એ બજાવાનું. 

કંઈક તો સ્વાદિષ્ટ હોવી જોઈએ આ વાનગી 
થાય કાં ઇચ્છાને ત્યાંનું ત્યાં જ જાવાનું ? 
એમ તો ચેરાપુંજી એને કહો ખોટું નધી 
બારમાસી હોય છે એને ભીંજાવાનું 

શો ફરક પડવાનો એને ૨ કહો રેશમ કન્‍ડો ? 
હોય જેને ઓઢવાનું કે બિછાનાનું. 


જક મા 
કિલક : જાન્ડુઆરી-ફળ- .રી ૧૯૯૫ [ ૨૩ 


મ્હારા સપનાનો સાયબો 
યોગેશ પણ્ડયા 
તાણી. તલવાર માગે. હૈયાનાં દાન, મ્હારા સપનાનો સાયબો... 
બથમાં. બાંધીને મ્હને રાખે છે બાન, મ્હારા સપનાનો. સાયબો.... 


અજ્ઞ અજ્ઞ મળવાને અહે છે બસ. એક ચોમાસુ, ચાર ચાર માસનું, 
બળજબરી તાપરીને અથરો ના થા મ્હેં ય પારેવું પાળ્યું છે પ્યાસનું, 
સમજાવ્યો. તો. ય મ્હારો. ચીમળે છે કાન, મ્હારા સપનાનો સાયબો. 


મધરાતે નીંદરમાં આવે “ને લાવે છે ઝેરી. પતાજ્ઞિયાંની ટોળી, 

પહેલાં પતત્નિયાંને ડજ્ઞાવે, બાદ મ્હને રાખે છે હેતમાં ઝબોળી; 

સપને આવીને. કેવાં કરતો. તોફાન, મ્હારાં. સપનાનો. સાયબો... 
કમખો ભીંજાઈ ગયો. ટહુકા વેરાઈ ગયા હુંય આજ ઘેલી થઈ ગઈ, 
એવો. તો. ધોધમાર વરસ્યો રે સાયબો આઠ દિ'ની હેલી થઈ ગઇ... 


ચાવે. કેવાં ને કેવાં ચવઃડાવે પાન, મ્હારા સપનાનો સાયબો... 
તાણી તલવાર માગે હૈયાનાં દાન, મ્હારા સપનાનો. સાયબો. 


બે ગઝલ 
વિજ્ય રાજ્યગુરુ 


વલ્કલો ધારણ કરીએ. પાગલો. પેઠે હસીએ. 
ચાલ. સાથી આપણે. પાછા. ગુફાવાસી બનીએ. 


પીઠ પાછળની છરીનો ભય ન. હો જે જડલોમાં 


આપણે. ત્યાં નહોર, નખ, દન્તાવલી સાથે રહીએ. 


મુક્ત હસવા મુક્ત રડવા પર ન હો. પ્રતિબન્ધ તેવી. 
તાપણીની ચોતરફ અરદેમ બની હરફર કરીએ. 


ના નહીં ફાવે વીજાણું કે વિષાણુની લડાઈ, 
ચાલ હાથોહાથ અથવા ફક્ત પત્થરથી. લડીએ. 


જે કશું ઢાંકે નહીં ને આવરણ. રાખે. નહીં તે 
પ્રકૃતિ પાસે ફરી આદમ. ફરી, હળવા થઈએ. 


૨૮ ] કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી ૧૯૯૫ 


ગતસમયમાં પગ ઝબોળી દુર્ગ ઊભો. છે હજી, 
સાંભરણના જળ ડખોળી દુર્ગ ઊભો. છે હજી. 


ભીંતમાં પીપળ ઉગાડી, કાંગરા ખેરી ખડો, 


આંખમાં ઇતિહાસ ઘોળી દુર્ગ ઊભો. છે હજી. 


હાકલા, પડકાર હલ્લા, હણહણાટી. સાંભળે, 
યાદની તલવાર તોળી દુર્ગ ઊભો. છે હજી. 


ગામ, તૂટી ભીંતમાંથી બ્હાર ફેલાઈ ગયું, 
આંખને કરતો. પહોળી દુર્ગ ઊભો છે હજી. 


સાચવે છે અજ પર એ. તોપગોળાના જખમ, 
કાંધ પર લઈ છછર્ણ ડોળી દુર્ગ ઊભો. છે હજી. 


૦૨ ક%ર-અ%ર «૯૭ 
સ્નેહરશ્મિ 
ધીરુ પરીખ 





ગાંધીયુગની ગુજરાતી કવિપેઢીમાં 'સ્નેહરશ્મિ' તખલ્લુસથી જાણીતા કવિ ઝીણાભાઈ રતનજી દેસાઈનો 
જન્મ ૧૯૦૩ના એપ્રિલની ૧૬મી તારીખે વલસાડ જિલ્લાના ચીખલી ગામે થયેલો. એમણે ૧૯૨૦માં અસહકારની 
લડતમાં ઝમ્પલાવ્યું અને મેટ્રિકમાંથી જ અભ્યાસ છોડી દીધો. પરન્તુ ૧૯૨૧માં અમદાવાદની ગૂજરાત 
વિધાપીઠમાંથી 'વિનીત'ની પરીક્ષા પસાર કરી. ૧૯૨૬માં રાજ્યશાસ્્રનો વિષય લઈ ત્યાંથી સ્નાતક થયા, અને 
૧૯૨૬થી ૧૯૨૮ સુધી ગૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં જ રાજ્યશાસ્રના અધ્યાપક તરીકે સેવાઓ આપી. વળી પાછા 
૧૯૩૦માં સવિનય કાનૂનભફાની લડતમાં સક્રિય બન્યા અને “સત્યાગ્રહ પત્રિકા'નું સમ્પાદન કરવા બદલ નવ 
મહિનાનો કારવાસ ભોગવ્યો. બીજે જ વર્ષે સૂરત શહેરની કૉઝ્ટેસના પ્રમુખ વરાયા. ફરી પાછી બે વર્ષની જેલયાત્રા. 
આમ, કારકિર્દીના આરમ્ભમાં જ એમણે હિન્દની સ્વતન્ત્રતાની લડતમાં સક્રિય રહી પોતાની દેશદાઝની પ્રતીતિ 
કરાવી આપેલી. 


પરતુ ૧૯૩૪થી એમની જીવનદિશા બદલાઈ. હવે એમણે પુનઃ શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં ઝમ્પલાવ્યું. ૧૯૩૪માં 
મુમ્બઈમાં વિલે પારલેની ગોકળીબાઈ શાળામાં તેઓ આચાર્ય તરીકે નિયુક્ત થાય છે. ત્યારથી તે અમદાવાદના 
ચી.ન. વિદયાવિહારમાંથી નિયામક તરીકે નિવૃત્ત થયા ત્યાં લગી પ્રાથમિક માધ્યમિક શિક્ષણક્ષેત્રે તેમણે સન્નિષ્ઠાપૂર્વક 
સેવાઓ. આપી. ૧૯૩૮માં અમદાવાદની વિખ્યાત શિક્ષણસંસ્થા શેઠ ચી.ન. વિદ્યાવિહારમાં આચાર્યપદે જોડાઈ 
ત્યાંથી જ નિયામકપદેથી નિવૃત્ત થયેલા. એ ગાળામાં ચી.ન. વિદ્યાવિહાર અને 'સ્નેહરશ્મિ' એકબીજાના પર્યાય 
બની ગયેલા. આ ઉપરાન્ત એઓ ઉચ્ચ શિક્ષણક્ષેત્રે પણ કર્મરત રહ્યા હતા અને મુમ્બઈ તેમજ ગુજરાત 
યુનિવર્સિટીના સત્તામણ્ડળોમાં રહી પોતાની વ્યવહારદક્ષતા અને વિદ્યાપ્રીતિનો પરિચય કરાવી આપ્યો હતો. ત્રણેક 
વાર તેઓ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કાર્યકારી કુલપતિ તરીકે પણ સેવાઓ આપી ચૂક્યા હતા. શિક્ષણ એમનો 
પ્રથમ પ્રેમ. એમની શૈક્ષણિક સિદ્ધિઓને લક્ષમાં લઈ ૧૯૬૧માં રાષ્ટ્રપતિ એવૉર્ડ તથા ત્યાર પછી કચ્છ તરફથી 
ચન્દ્રકાન્ત મેમોરિયલ પારિતોષિક પણ એનાયત થયેલાં. 


જેમ શિક્ષણમાં તેમ સાહિત્યમાં પણ સ્નેહરશિમ આજીવન સકિય રહ્યા હતા. એમણે ૧૯૨૧થી કવિતાક્ષેત્રમાં 
સક્રિયતા દાખવી પોતાની સર્જક કારકિર્દીનો આરમ્ભ કરેલો: એમનો પ્રથમ કાવ્યસઝહ “અર્ઘ્ય' ૧૯૩૫માં પ્રગટ 
થયા પછી લગભગ એક તપ બાદ ૧૯૪૮માં એમનો બીજો કાવ્યસક્હ 'પનઘટ' પ્રકટ થયેલો ત્યાર પછી લાંબા 
મૌન બાદ ૧૯૭૪માં “અતીતની પાંખમાંથી' નામે ત્રીજો કાવ્યસ%્રહ આપે છે. સાતમા દાયકામાં એમની સિસૃક્ષા 
જપાની કાવ્યપ્રકાર હાઇકુ તરફ આકર્ષાય છે અને ગુજરાતી ભાષામાં તે કાવ્યપ્રકારને પ્રતિષ્ઠિત કરવામાં ૧૯૬૭માં 
પ્રકટ થયેલો તેમનો પહેલો હાઇકુસકહ “સોનેરી ચાંદ રૂપેરી સૂરજ' સીમાસ્તમ્ભરૂપ બની રહે છે. તેમની આ 


સિહ્ધિને કેન્દ્રમાં રાખી તે જ વર્ષનો રણજિતરામ ચન્દ્રક એનાયત થાય _છે. એમનો બીજો હાઇકુસન્રહ 'કેવળ 
ડવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબુઆરી ૧૯૯૫ [ ૨૯ 


તીજ' ૧૯૮૪માં પ્રકટ થાય છે. એમની આ કાબસ્વરૂપની લગન અને મગનને કારણે, સંસિદ્ધિ અને સમૃદ્ધિને 
કારણે કાકાસાહેબે એમને 'હાઇકુરશ્મિ' કહેલા, ૧૯૮૬માં એમનાં કેટલાક હાઇકુના અઝેજી અનુવાદનો સઝહ 
“સનરાઇઝ ઓન સ્નોપિક્સ' પ્રકટ થએલો. “તરાપો' અને “ઉજાણી' (૧૯૮૦) એમનાં સફળ શિશુકાવ્યોના સડહો 
છે. એમનાં ત્યાર સુધીનાં સકલ કાવ્યોને સમાવતો સર્વકાવ્યસ#હ “સકલ કવિતા' ૧૯૮૪માં બહાર પડે છે. 
એમની કવિતામાં ગાંધીપ્રભાવ તેમજ રવીન્દ્રપ્રભાવ તળે ભાવનાવાદ અને રહસ્યવાદનાં દર્શન થાય છે. અલ્મમાત્રમાં 
વાસ્તવવાદ અને અતિમાત્રામાં સોમૅન્કિટ વલણ તેમની કવિતાની પ્રમુખ તાસીર છે. ગુજરાતના લોકઢાળો તથા 
જૂની રજભૂમિના ગાનસંસ્કારોના પડઘા પણ એમણે પોતાની ગેય રચનાઓમાં સફળતાથી ઝીલ્યા છે. એમનાં 
છન્દોબદ્ધ કાવ્યો પણ એમની છન્દોલયચુસ્તીનાં ઉદાહરણો છે. એમણે ૧૯૬૦ પછીના નૂતન કવિતાપ્રવાહને 
વસ્તુ અને અભિવ્યક્તિની દષ્ટિએ પણ પોતાની પછીની રચનાઓમાં પ્રયોગાત્મક સ્તરે અપનાવ્યો છે એ એમની 
એક જાગ્રત સર્જક તરીકેની ગવાહી પૂરે છે. જો કે ગીતો અને છન્દોબદ્ધ કાવ્યોમાં એમને જેટલી સફળતા મળી 
છે તેટલી પાછળનાં ગધકાવ્યોમાં મળી છે તેમ નહે કહી શકાય. કવિતાના અને. કવિજનના એ. ઉત્કટ ચાહક 
રહ્યા હતા. 


એમણે. કવિતા ઉપરાન્ત વાર્તા, નવલકથા, નાટિકા, આત્મચરિત્ર, વિવેચન આદિ ક્ષેત્રે પણ પ્રદાન કર્યું છે. 
એમની ટૂંકી વાર્તાના સડ્ડડો 'ગાતા આસોપાલવ' અને “તૂટેલા તાર' (૧૯૩૪), “સ્વર્ગ અને પૃથ્વી' (૧૯૩૫), 
*મોટીબહેન' (૧૯૫૫) '“હીરાનાં લટકણિયાં,' “શ્રીફળ' અને “કાલાટોપી' (૧૯૬૨) એમ દર્શાવે છે કે તેમના પર 
વિષય અને રચનારીતિ પરત્વે બહુધા ધૂમકેતુની અસર રહેલી છે. એમની એકમાત્ર નવલકથા “અનન્‍્તરપટ' વિવિધ 
પાત્રમુખે તેમની આપવીતી રજૂ કરતી વિશિષ પ્રયોગાત્મક રચનારીતિની સામાજિક-સાસ્કૃતિક પરિસરવાળી 
નોંધપાત્ર કૃતિ છે. 'મટોડુ અને તૃલસી' (૧૯૮૩) એમની નાટિકાઓનો સઝહ છે; તો એક સંવેદનશીલ સમભાવી 
ભાવકની હેસિયતથી લખાએલા તેમના વિવેચનાત્મક લેખો પ્રતિસાદ' (૧૯૮૪)માં સરૃહીત થયા છે. પરન્તુ 
એમનું બીજું વિશિષ્ઠ પ્રદાન એમની આત્મકથાના ભાગ 'મારી દુનિયા' (૧૯૭૦), 'સાફલ્ય ટાણું' (૧૯૮૩), 
“ઊઘડે નવી ક્ષિતિજ' (૧૯૮૭), 'વળી નવાં આ શૃડ' વગેરે છે. વિશાળ સમયપટ પર વિસ્તરેલી આ આત્મકથા 
વ્યક્તિ સ્નેહરશ્મિ તેમજ શિક્ષક, સાહિત્યકાર, સ્વાતન્ત્યસેનાની, વહીવટકાર સ્નેહરશ્મિનો સુપેરે પરિચય કરાવવા 
ઉપરાન્ત ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક, સામાજિક, શૈક્ષણિક, સાહિત્યિક ક્ષેત્રોનો પણ દસ્તાવેજી ચિતાર આપી રહે છે. 
એમના આ ક્ષેત્રનાં પ્રદાનને ધ્યાનમાં રાખી ૧૯૮૫નો નર્મદ-ચન્દ્રક એનાયક કરવામાં આવ્યો હતો. એમની 
સાહિત્ય શિક્ષણ ક્ષેત્રની સુદીર્ઘ સક્રિય સેવાને બીરદાવતાં દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ એમને માનદ્‌ ડી. લિટ્.ની 
પદવીથી નવાજેલા. ગુજરાત સરકારે એમને નરસિંહ મહેતા એવોર્ડ પણ એનાયત કરેલો. 


ઝીણાભાઈ દેસાઈ ૧૯૭૨માં બે વર્ષ માટે ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના પ્રમુખ ચૂંટાયેલા. આ ઉપરાન્ત 
ગુજરાત વિદ્યાસભા, કવિલોક ટ્રસ્ટ આદિ વિવિધ સંસ્થાઓ સાથે પણ તેઓ સફળાએલા હતા. સતત નવું 
જાણવાની અને સતત સહુને ચાહવાની નિર્વ્યાજ પ્રવૃત્તિમાં પોતાનું સુદીર્ધ જીવન વ્યતીત કરનાર ઝીણાભાઈ 
દેસાઈ 'સ્નેહરશ્મિ'નું ૬કી જાન્યુઆરી ૧૯૯૧નાં વહેલી સવારે ટૂંકી માંદગી બાદ નિધન થતાં ગુજરાતી શિક્ષણ 
અને સાહિત્યક્ષેત્રે આઘાતક ખોટ અનુભવી ! 
૩૦ ] કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી ૧૯૯૫ 





બરુ અન૧/ક ૧5૭ 


લલ્લેશ્વરીની વાણી 


વેદ, ઉપનિષદ અને કાશ્મીરી શૈવ-આગમ પ્રણીત આચરણમાં સન્નિષ્ઠ એવા વિપ્ર ચન્દ્ર ભટ્ટની પુત્રી 
લલ્લમાં શૈશવકાળથી જ આધ્યાત્મિક સંસ્કારનો ઉદય થયો હતો. ગુહા-મન્દિરે હર્ષેશ્વરની પૂજા. માટે જવાનો 
પિતાનો નિયમ હતો. લલ્લ એમની સાથ હંમેશ જતી, ને મીરાં જેમ કૃપ્ને તેમ તે બાળપણથી જ કિવને વરી 
હતી. શિવને, એના નાથને પ્રત્યક્ષ પામવાની હતી એની અભિલાપા, ઘેલછા. તે વખતના સામાજિક રિવાજ 
પ્રમાણે કિશોર અવસ્થા પ્રાપ્ત થતાં જ, પદ્મપુર (પમ્મર) નિવાસી શિવ ભટ્ટના પુત્ર સોમ ભટ્ટ સાથે એનાં લગ્ન 
લૈવાયાં હતાં. સાસુનો સ્વભાવ અતિ. કપરો હતો તે છતાં તિતિક્ષાપૂર્વક લલ્લ સંસારને નિભાવતી અને શિવ-મન્દિરે 
નિત્ય નિયમ મુજબ જતી-આવતી. આ સન્નિષ્ઠાએ એને મળી આવ્યા સિદ્ધ ગુરૃ-શ્રીકણ્ઠ સ્વામી. એમની દ્વારા 
એ પામી મત્ત્રદીક્ષા, અને યોગકુણ્ડલિનીની આરોહણ પ્રક્રિયા. અતિ કઠિન આ સાધનામાં એ ઉત્તીર્ણ ઘઈ. થઈ 
ત્રણેય મલ - આણવ, માયીય અને કાર્ય- આવરણોથી મુક્ત એવી એક સિદ્ધ યોગિની. સંસ્કૃત તો હતી એની 
માતૃભાપા, તોપણ, તે સમયની સંસ્કૃત-મિશ્ર સામાન્ય ભાપામાં એણે પોતાની અનુભવ-ગાથા શ્લોકસ્થ કરી. 
સંશોધન દ્વારા આશરે દોઢસો શ્લોક ઉપલબ્ધ થયા છે, જેના કેટલાકમાં એના જીવનની, તો મહદંશે એની 
સાધનાની વાતનું નિરૂપણ થયું છે. “લલ્લેશ્વરીની વાફ'ના નામે એ પ્રચલિત છે. એમાંથી દષ્ટાન્તર્પે થોડા શ્લોક 
અનુવાદ સાથે રજૂ કર્યા છે : 


ગાયત તિભ્ો છુવ ત છુ તિ સતો છત આવી છું હું સીધી ત્યાંથી ને સીધી ત્યાં જઈશ છું, 
સતહત છો તત્સ જર્યત વગાઇ | કોણ રે સત્ત્વને મ્હારા શકે વિકૃત કેં કરી ? 
વોણ તલ ગઝાસુલ આનુત્ તગુવ ઓળખાણ મ્હને એની આદિથી ક જ છે. 
બહિત ત વ્યહિ કા વાઈ || રે હો ! સ્વજનને એના કોણ હાનિ કરી શકે ? 
અનય પ્રાવિય સ્વવવ ન છોછુમ ધન-વૈભવની તૃખ્યા સેવી ના જિન્દગી મહી, 
ભૂવત વૂગન વર્મ ન પ્રય | પરિગ્રહ નહીં, કે ના સક્ત એન્દ્રિય ભોગમાં. 
શો મુય જાહર સ્ચઠાહ ખુન જેટલો જે સમે યુક્ત આહાર લીધ તેટલો, 
ચોળુમ ટલ વાવ પોતુમ રય || પ્રતિકૂળ હવામાંયે સંસ્મર્યા શિવને સદા. 

તસ સ્યતા જાન્ર્લ વિ મો વદ ભીતિને દે નહીં સ્થાન, ચિત્ત ચગ્ચલ હે મુજ; 
સૌત સ્વત્ત છરાન પન અનાવલ | અનાદિ જેહ તે ત્હારી કરે ચિન્તા નિરન્તર. 

સ છવ ગનનીય ક્યોટ છરે જર તું શું જાણે, કરે ત્હારી ભૂખની તૃપ્તિ એ કવ ? 
જોવ તલુનડુવ તાર ગાજ || પ્રતીક્ષા કર, દેશે એ સાદ પાર લઈ જવા. 
મ્ય વો નનમ જીગુવ વચુન : મ્હને સદ્ગુરુએ માત્ર વાક્ય એક જ આ કહયું; 
વર તો પુનમ ઝન્સ્સ્ય ઝત્ુન | બહારના જગને છોડી, જા તું ભીતર તાહરી ! 
સુય 3૧ તત્વ વાલ ત વચન ગુરૂની આ મ્હને આજ્ઞા લરહ્મવાક્ય સમી મળી. 
તવવ મત હોતુમ તંમવ તયત ॥ શૂન્ય આવરણે એથી નાચવું મ્ટેં શરૂ ક્યુ. 


કક કક 
કદ્વિલોક : જાન્ઇઆરી-ફેબઆરી ૧૯૯૫ [ ૩૧ 


ઝજુય જંતર સુત ગામિ જ્‌ એક ઝંકારનો મન્ત્ર, ધારણા નાભિસ્યાનમાં, 


મ્ભકાભ્યાસથી એનો સેતુ બ્રહ્માણ્ડ સુધીનો, 
કા કસી સાને એક, એ એક પ? તરી; 
ઝલ સવ મત્ત સ્તક જરે 
તસ સાસ મત્ત વાહ જરે ॥ હજારો મન્ત્રની. એને પછી શી હોય ખેવના ? 
સતત તુર્મ વમિહ્યય સેટુમ ચિત્તના અશ્ચને રોધી રાખ્યો રશિમિ ધરી દેઢ, 
ત્તતિય મિતતસિન લશિનાટિ વાવ | પ્રાણને એમ રોધ્યો મ્હેં નાડી માંહીં દશેદશ; 
તતમ શશિકત્ત વામાસિય છમ ને, હો, ચન્દ્રકલા કેવી પીગળી ગળતી રહી ! 
શુસતલ શૂત્તા યીસ્તિથ નૌ 1 શૂન્યની શૂન્યની માંહી સમાપાત્તિ થઈ જવી. 
મન પુ તવ વછ પુષાની નર તે ચિત્ત, ને નારી ઇચ્છા. માળી ચ માલણ; 
વાવુવર યુલુમ તામિ ઝ્તત પૂને । શ્રદ્ધા-વિશ્વાસ ને ભક્તિ પૂજાર્થે પુષ્પ એ જ હો. 
શિશિસ્ત મોટ સ્ઝ્વસ ગલયની અભિપેકમહીં સુધા, શિરસ્થ ઇન્દુથી નરી, 
છુવષિ મનક શંજદ સ્વા વુગે || મૌન મન્ત્રે નિજાત્મામાં પ્રાપ્તિ શડરની સ્વયં. 
તથ્ય તવ પમતમઘ મ્‌ સૂર મોહન કામ ક્રોધ અને લોભ તસ્કરો પરિપન્થિન 
વત-નાશ મારિથિ ત સોગુત લત । હણીને, જે પછી પોતે વિનમ્ર બનીને રહે ! 
તમિય સઇ રફશ્રર ગોર સહેજે તે શકે ધ્યાન ધરી ઈશ્વરનું ઉરે; 
તમિય સૌહ્વ વ્યોન્ડુન સાસ ॥ વસ્તુને જગની જાણી ધૂળ ને રાખના સમી. 
સ્થ નોયુવ પન્દ્રમ નૌયુય ચિત્ત નૂતન છે મ્હારું, ચન્દ્ર એમ જ નૂતન; 
ઝત ડ્સૂહમ નવમ નાવુય । સ્વચ્છ વારિ થકી હાવાં સર્વ છે નીલ નૌતમ; 
યન પઢ તજિ 'ય તન-મન નોયુય 


જ્યારથી લલ્લ મ્હેં મ્હારાં પખાળ્યાં દેહ ને મન, 


તન તત વોછ નવમ નવવ છાસ || ભિન્ન કેવી હું સંસ્ફુર્ત (શિવોડહં, શિવ હું પરમ્‌) 


અનુવાદ : રાજેન્દ્ર શાહ 


સાભાર સ્વીકાર 


અશ્રુવન : શ્રી “બેખબર' મીઠાપુરીનો કાવ્યસડહ. પ્રાપ્તિસ્થાન : ટી.એલ. હિંડોચા, જય અમ્બે સોસાયટી, આરમ્ભડા રોડ, 
મીઠાપુર-૩૬૧૩૪૫; કાચું પૂછું; ક્રાઉન પૃ-૬૪, રૂ. ૨૦ 


આહ્‌લાદ : શ્રી રક્ષા દવેનો કાવ્યસફહ, પ્રકાઃ શારદાબહેન પ્ર. દવે, જીવન કોટેજ, “અજવાસ”, ૨૪૯ /, પ્રભુદાસ તળાવ 
ચોક, ભાવનગર-૩૬૪ ૦૦૧; કાચું પૂ્ટુ; કાઉન પૃ-૧૧૮, રૂ. ૨૭ 


તરસ એક ટહુકાની : શ્રી મૃણાલ જૈનનો કાવ્યસકહ. પ્રકાઃ ચિરાગ-નિશાંત, ૩૬, દિગ્વિજવ પ્લૉટ, જામનગર-૩૬૧ ૦૦૫; 
કાચું પૂઠુ; ક્રાઉન પૃ- ૮૦ રૂ- ૩૦ 


કાગળ વચ્ચે ઘર કાગળનું : શ્રી શ્યામ સાધુની ગઝલોનું શ્રી નીતિન વડગામાએ. કરેલું સમ્પાદન. પ્રકાઃ વ્યંજના, ૮/0 
દિલીપ જોશી, 'દિનકર' મારુતિનગર, એરપોર્ટ રોડ, રાજકોટ ૩૬૦ ૦૦૧; કાચું પૂઠું; ડિમાઈ પૃ.૮૪, રૂ- ૪૦ 


કોઈ કહેતું નથી : શ્રી મનોજ ખણ્ડેરિયાની ગઝલોનું સમ્પાદન. સમ્પાદક-પ્રકાશક ઉપર મુજબ; કાચું પૂર્ઠું; ડિમાઈ પૃ.૧૨૮; 
રૂ. ૫૦ 


૩૨ ] કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી ૧૯૯૫ 


કવિતામાં છોકરી 


હરભજનરસિંહ 
અતુ. રજનીકાન્ત જોશી 


મ્હને અહીંથી બહાર ન કાઢ, 
મ્હારે જવું નથી 

અહીં ઘણું સુખ છે, 

સલામતી છે 

આ સ્નિગ્ધ, ન્હાનો ન્હાનો તડકો છે 
મ્હારા તનને સહેવા યોગ્ય 

ન્હાના ન્હાના વર્ષાના છાંટા છે 
તન-મનમાં કમ્પારી કરતા 
કમ્પારી જે સીમાને નથી વટાવતી 
અહીં તો જોનારની આંખમાં 
પ્રભુનો વાસ. 

અહીં કેટલી બધી સુરક્ષા છે 
મ્હને અહીં રહેવા દો 


«હેં મ્હને જે પહેરવેશ પહેરાવ્યો, 
પારદર્શક છે, 

એમાંથી તન-મન સુધી. જતો 

સમગ્ર રસ્તો. જોવા મળે છે. 

મ્હારા દેહનું પ્રત્યેક જોવા યોગ્ય દશ્ય 
ખુલ્લું છે દષ્ટિ માટે 

આ બજારમાંથી પસાર થતાં 

મ્હારે પહેરવેશની સળ વારે વારે 
સરખી. નથી કરવી પડતી 

ઢાંકેલા દેહ પરેથી 

ન ક્યાંય કોઈ પાલવ ખસવાનો ભય. છે 
જે છે, જ્યાં છે, જેવું છે 

સ્થિર છે પૂર્ણતઃ 

આને એમ જ રહેવા દે. 


ભલે મ્હને પોથીઓમાં પૂરી દે 
ભલે પછી સભામાં વિખેરી નાખે 
નથી મ્હને ગૂંગળામણ 

ત લજ્જા 

પર્દાસમેત વગર પર્દે 

હું બન્ને સ્થાનોએ પ્રસન્ન 
અહીં હું અપ્સરા 

નાચતી ગાતી. 

દેવતા મ્હારે સઝ-સાથે 

દેવતા ખૂબ જ સાધુ-શરીફ 
આવું સદગુણી. 

સ્વર્ગ મ્હારું બગાડ નહીં 

હું અહીં રહેવા ઇચ્છું છું 
મ્હને અહીં વસવા દો. 


બહાર તડકો છે, 

આંધી છે, હેલી છે, 

એમાં તપી-બળી હું ધોવાઈ જઈશ, મુરઝાઈશ, 
ચહેરો મ્હારો શકલ-બેશકલ બનવા પામશે 
આંખોની લપટો 

પોશાકને પાર કરીને 

મ્હારું શરીર બાળી નાખશે 

પર્દામાં રાખીશ, 

પર્દાની બહાર રખડી પડીશ, 

પ્રશંસા! પણ, શ્લઘા પણ મ્હને ભ્રમિત કરશે 
મશંસાને નકારું 

કે સ્વીકારું 

મ્હારી હાનિ જ હાનિ. 

ના-ના મ્હને અહીંયાં રહેવા દો 

અહીંયાં મોટું સુખ છે. 

(મૂળ પગ્જાબીના શ્રી ડેદારનાથ કોમલે કરેલા હિન્દી 


અનુવાદના આધારે) 
દ ------------------:-:-------:---------ન 
ડવિલોક : જાન્યુઆરી-કેબુઆરી ૧૯૯૫ [ 2૩ 


--- “જુ /ઞેછુવ% ૧5 


મગર ઉપરની નારી 
રાજેન્દ્ર શાહ 


રેવાના. જળમાં મ્હે જોઈ 

મગર ઉપર બેઠેલી નમણી નારી; 
આ. બાજુ તે બાજુથી. કંઇ 

અડધે વ્હેણે કરી રહેલ સવારી. 
સેથીમાં જાણે કે ન્હાનો 

સૂરજ રહ્યો ના હોય, તેજ તો. એવું, 
મ્હને નિહાળી રહી આંખમાં એની 
ઓ રે વ્હાલ મલકતું કેવું ! 

કાંઠે આવી મ્હનેય સાથે. 

લઈ જાય. એ, થાય એવું કે મનમાં; 
હજી એટલું તરવાતતું ફાવે નહિ 

જોકે તરવરાટ બહુ તનમાં. 

ઊંચો હાથ કરી જાણે કે 

કહી “આવજે' દૂર દૂર ગઈ ચાલી; 
સ્પંજ થઈ, જોઉં, જાણે એ. 

ભૂરો. સાળુ, £કેનાર પરની લાલી. 


પાપા પગલી, 
ભરતી. ગગલી, 
નદી. કિનારે 
જેવી બગલી. 


ગ૪ ] કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી ૧૯૯૫ 


ખુલ્લામાં જઈ રમીએ 
એકલવ્ય 


ઘરમાં ગોઠે નહીં અમોને. 
ખુલ્લામાં જઈ રમીએ; 
પઃશ્ચીના ટહુકે હોકારો દઈ 
અહીં ત્યાં ભમીએ. 
કાન ઉપરના વાળે પીળાં 
આવળનાં ફૂલ ધરીએ; 
વાડ-થોરના કાંટા વાગે 
ભૂલ. કદી જો. કરીએ. 
પીડા એની નહીં, થાક નહિ, 
કોઈ વાત નહિ નડતી; 
દિવસ ઊતરી. જાય, ન એની 
ખબર જરીયે. પઃડતી. 
ઘરે આવીએ પાછા, ત્યાં તો 
લાગે ભૂખ કકડીને; 
દહી-ઢેબરું મળતાં, મ્હોં પર 
સુખ. સોહે મલકીને 


ગગલી 

રજમહી રમવું 
અહીતહી ભમવું, 
અમથું, મલકવું, 
સહુને ગમવું. 

ગદલી અસે, 

મા લે. અફ્ટે; 

નવરાવે કહી 

હર હર ગઝે. 


આવો 
' માણેકલાલ પટેલ 


આવો, સ% જમાવો, 
સઝ સાદ ગજાવો ! 


આવો, ૨% જમાવો, 
રજ, તાલ મચાવો ! 


આવો, દાવ જગાવો, 
દાવે, બીક હઠાવો ! 


આવો, ભાવ જગાવો, 
" ભાવે, ભાર ફગાવો ! 


ભણતર 

માણેકલાલ પટેલ 

એક હું, બે તું ને તે ત્રણ; 
આવડે એટલું તો ભણ. 

# સરવાળા ઉમેરી કર, 
બાદબાકી કાઢીને કર; 


ઢગનો ભાગ. નાનો કણ, 
આવડે એટલું તો ભણ. 


ગુણાકાર ઘડીયે કર, 
ભાગાકાર વદીયે કર; 


અઘરું પડે તે લખી ગણ, 
આવડે એટલું તો ભણ ! 


ઘર 

નટવર પટેલ 

હું જાગું ને જાગે ઘર, 

હું ઘરમાં તો લાગે ઘર ! 
ઘરમાં દોડું ચીસો પાડી, 
રાજી હું ને નાચે ઘર ! 
કદીક માડી પાછળ પડતી, 
પડતો હું ને ભાગે ઘર ! 
દાદા માંડે એક વારતા, 

હું ઊંઘું, હોકારે ઘર ! 


સોનપરીના મહેલ. જેવું 
ભેરૂડાં સૌ માગે ઘર ! 


હેતનું તળાવ _ 

નટવર પટેલ 

માડીની આંખોમાં એવો તો ભાવ છે, 
નીતરતી આંખો ત્ળે હેતનું તળાવ છે. 


માહીના બોલમાં એવો તો ભાવ છે, 
નીતરતા બોલમાં હેતનું તળાવ છે. 


માડીના લાડમાં એવો તો. ભાવ છે, 
નીતરતા લાડમાં હેતનું તળાવ છે. 


માડી ખવરાવતી, એવો તો ભાવ છે; 
એક એક કોળિયે હેતનું તળાવ છે. 


માહીની ખીજમાં એવો તો ભાવ છે, 
માડીના મારમાં ઢેતનું તળાવ છે. 


્્ઝ---સદ- *-ડ 
કવિલોક : જાન્ડુઆરી-ફેછુઆરી ૧૯૯૫ [ ૩૫ 


હૂક જાટ સડ 


વામકુક્ષી 


ભોળાભાઈ પટેલ 


51૯516 


૩૧1094 53૪3 


4/૮/ //01૮/? 

17/૮/ 7/૮ /૪૮5 /૮૮ ૮૮૦5૮૪ £/22//9 

00૮7” ///૮ /92#-7//૮7૮#/222/- 

0/4 //)€ 0/7” 

પ5 ૭ તળ /040) 

91777/ ૮/47) /70 ૭૦/07 770 

૪ «0/5 777 ત 1૮443) (૧/0 

2/7 4 /14//////€6 (7) /26&/ 

6/7૯ //૮ «16/૮/ 

7/2): 17/07 £/૮/17710//1૮7- 

07164 05/: /%7 7૭ ૮7/75 

7/€/7' /0/ 3967 /૮44/” 

76 /75 //10 ૮૦/78 ///7૦ 1207 

0177 //12 ૮૮7% ૭/77/1/718 777055 
«/૮₹/7€ 5/7/€/7 ૪#7૮/ ૮0૮7/7// /€/- ”// 
/700147/૮6 પ7/// //1૮ 390777//7? ત/ 
/7//676) 5//7757&/7૮ 

/€7' //75 30:0)66 /૦// /01૮ 

૪/૦1 «0 ઇ/10/0/૮ 7૮75007 

447 ૦6/0/727 /02 €/0 ૦6/77)75 

7૦/2/0૮ 0૦૮૮૮૭૮ 5. €/04)*૮/# 

જ 72૮19 /7/૮ /20#-0077 / 775777 

7/67 ૮5૮4/૮7 //7૮ પ્ર7// 7/ 
& /“0/7&5 ////₹ 

4/17 % 7૪119 67/17” 

&#જા 0)૪02 /08/165 

7 190% /૦૦% ૦7 

પ 5/00/07-6014£ ૮0૮5 

5 5/17 7૮૮77૮ ૮7/5/77 0૮725૪ 

કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રઅરી ૧૯૯૫ 1 ૩૬ 


/7 ૮ €/0//7₹ 5/77/77/૮)» ૪૦/૮૮ 

6/47 ૫9/7/૮7 

/17/” ૯1૮5 ૮૪5૮7 // ૮૦77077 

&77 /૮7' ૭/૮૮//17% ૪૮૮407૮ ૮5 7/0///%0૪7 
45 (/૮ /૦૮//3/ ૭/૮ /૮5 ૮/7૪ 
૪૪7૪૭87 //૮ /0718 /૮2) 6/7€70107/, 

7 17776 «00/7૮ 

27 /૦ //1€ 6/7 પ?૮// €/0૮# 

(9 5૯2 ર 

ઈ £/71€ 1૧7 55/0/0027 


બ્રિટિશ કાઉન્સિલ વિભાગ, દિલ્હી સ્થિત કિં 
હાઈકમિશન અને ભારતની પોજેટ્રી સોરયટીએ : 
કંવિતાસ્પર્ધા યોજી હતી. લગભગ ૭૦૦૦ ભાર 
કવિસ્પર્ધકોએ તેમાં ભાગ લીધો. કવિતા અડેઇ 
હોય તે આવશ્યક હતું. 


આ સ્પર્ધામાં પ્રથમ ઇનામ શમ્પા સિંહાને પ 
કવિતા ૧સિએસ્ટા' (વામકુક્ષી) માટે મળવાની જાણે 
થઈ છં. ઇનામ ત્તરીકે શમ્પાને બિટનની પ્રવાસ દિ 
કે રૂપિયા ૨૫૦૦૦ રોકડા મળશે. 


એક કવેતા માટે ઇનામ મોટું છે. ભોજ રા 
કિવદન્તીઓ ભૂલી જઈએ કૈ જ્યાં એક શ્લોક 
ફ્વચિતૂ રાજા એક લાખ સુવર્ણપુદ્રાઓ- આપવ 
જાહેરાત કરતા. 


સ્પર્ધામાં બીજા નમ્બરે આવનાર કિ 
ઉતેરુવનન્તપુરમ્‌)ના તરુણ ચેમ્પિયનને રૂ. ક 
જીજું ઇનાષ તેમની કવિતા “અ રઘટર્સ પ્રેયર' | 
લેખકની પ્રાર્થના) માટે મળે. છે. 


શમ્પા સિંહા આમ તો અત્યારે ઓસ્ટ્રેલિયામાં 
અભ્યાસ કરે છે. પરન્તુ એમની કવિતાનો [વિષય ઠેક 
ભારતીય છે. 


'સિએસ્ટા' અર્થાત્‌ વામકુક્ષી એટલે મધ્યાહ્ન ભોજન 
પછીની ટૂંકી નિદ્રા. (ભોજનાન્તે વામકુક્ષી' એવી સંસ્કૃત 
ઉક્તિ અતિ પ્રચલિત છે.) કવિતાનું થીમ શીર્ષક સૂચવે 
છે તેમ આ દેશની, ભોજન-વ્વસ્થાનો નિર્દેશ કરે છે. 
ગ્રીષ્મ અને અતિ ગ્રીષ્મ એ બે જ ત્ર્ક્તુઓ જે દેશમાં ઘણા 
વિદેશી યાત્રાઓ ગણતા હોય ત્યાં સૌથી વધારે આરામનો 
સમય બપોર પછીના ભોજનનો ઘણાને મન હોય છે. 


આ ડવયિત્રી શમ્પા સિંહાએ આવા ભોજન પછીના 
' એક ગ્રીષ્મ મધ્યાલની શાન્ત સ્તબ્ધતાનું પોતાની 
કવિતાની શરૂઆતમાં સરલ ભાષામાં ચિત્રણ કયું છે : 


૧૧૮ ભજ?9% "૪ 
એઠ વેર#૨% કરટ પર 
મખી#ચઓન્ઇે ૪૪/૩૪ 

૨₹/"ત થઈ ગયે હતે 
અને હજ સ્તબ% અને ભરે હજી 
૫ ૧/૦ ગળત ૨૭૮% 
૮૫૪5૮૪ ૫/૪ 
અડી ભરેલી ૧/૯ ૪૩૯ 
જતો હળજે અવ/% 
સબ ભઝ કરતે હત... 


કવિત્રીએ ભારતીય બપોરની નિસ્તબ્ધતાને 
કેટલાં ઓછાં કલ્પનોથી જીવન્ત બનાવી દીધી. પાણીની 
યકલીમાંથી પડતાં ટીપાંનો અવાજ. એ અવાજથી જ 
સ્તબ્ધતા અનુભવાય છે. કવિતા આગળ ચાલે છે. 
આવી સ્તબ્ધતાની ક્ષણોમાં-- 


જર ર૭ દ#ઇ/ 

જેન જજ જીન ૧/% 
અળ૬#નું કહે 

અને 5/0૮ ૨મ%કત# જય૧૮%થ 
કસક જેમ જેમ પસર થઈ 


અને ત્હેન/ ₹/%/% /0૧૮ન/ કેમરેજન્? ₹/૪ 
શજ/રે જળોરન્ઇ «૭૭5/% જળ 
(૧ર એ હટે ₹/ ર2 


ડેર રતે એક અભણ ખેડુને 
ઠેથી ૪રસ્જત "સેકી 
કવિત રચવ૧/- જ/જશિસ જ 
ઝૈ 

ડે રતે ૪૬% ડૃષ્ 
ઈખ્યઝુ ર/જાન/ કઈક 
૦ર ઝય 

અને અ જ&% ૬૭/* 
તેવ/ ૪૮" ૧/૯... 


કવિતામાં પ્રથમ ચિત્ર હતું મધ્યાલની સ્તબ્ધતાનું. 
એ ચિત્રના અનુસન્ધાને બીજું ચિત્ર છે દાદીમાના વાળ 
ઓળવાનું અને દાદીમાની વાતોની માંડણીનું. કવિતાના 
શબ્દો રોજબરોજના છે, પણ સ્પર્શ-ગન્ધ-દશ્યનો સઘન 
અનુભવ. કરાવે છે. દાદીમા અને પૌત્રીનું આ ચિત્ર 
પણ ઠેઠ ભારતીય (હવે આવાં ચિત્રો અહીં પણ વિરલ 
થતાં જાય છે.) અભણ ખેડુની વાત તે તો કાલિદાસ 
કે આપણા કવિ પ્રેમાનન્દ જેવા કવિને સરસ્વતીકૃપાથી 
કવિત્વશક્તિ મળવાની વાત. 


દાદીમા વાત કહેતાં જાય અને કવયિત્રી (પૌત્રી) 
દાદીમાના કેશમાં કાંસકી ફેરવતી નિદ્રાલસ આંખે તે 
સાંભળતી જાય. કવિતા આગળ ચાલે છં-- 


છું «4#૯4સ અખ 
છુંક#ર દેત રહું 
ઠ/ઈ%#એ કજકકર કક2/ 
અ૧/%2 -૧ક ૨/૧? 
પછી ધીમે ઈમે _ 


નિરંતે તેજની અખ જ ગઈ 

અને ત્હેન્દે જરટચ્છવસ 

ક રા 
કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી ૧૯૯૫ [ ૩૭ 


«જજદ્દ જ” ઝે 
એ કીં અજસ જષેરે 


. આખી કવિતામાં એક એવી મૃદુતાનો અનુભવ 
કવયિત્રી કરાવે છે કે જાણે ક્યાંય સ્તબ્ધતાનો ભગ્ન ન 
થાય. શરૂ થઈ તે ત્યાંથી કવિતામાં આ એક માત્ર 
અલ્પવિરામચિહ્ન આવ્યું- કવિતા. વિરામચિહ્ન વગર, 
જાણે મૃદુગતિથી વહેતા સમયની જેમ વહેતી રહી. 
દાદીમાનો શ્વાસોચ્છવાસ કેવો ? તો એમણે જ ગાયેલી 
કવિતાની લયબદ્ધતા જેવો. (ઉપમા માટે કાલિદાસે જ 
માત્ર ગર્વ કરવાની જરૂર નથી.) કવયિત્રી વૃદ્ધ દાદીમાના 
એઃ લયાન્વિત શ્વાસોચ્છવાસ સાંભળતાં અત્તે કહે છે- 


છું જર 6૨ થઈ 
જૂજ ૧/૩૧ 


જે 06 છું ડે ડદ#ચ 
સય ૨* | તે ન& ગને. 


જે છેક છેલ્લે સુધી વર્ણન હતું, તે છેવટની ચાર 
પડ્ટિતઓ આવતાં સમગ્ર એક પ્રભાવશાળી કવિતા 
બની 'જાય છે. 'સમય. થમ્ભી જવાનો' આ અનુભવ 
માત્ર કવયિત્રી પૂરતો સીમિત ન રહેતાં આ કવિતાના 
નાયક સુધી પહોંચી જાય છે. 


દાદીમા, જૂની દીવાલ-ઘડિયાળ બન્ને સમયનાં -- 
કાળનાં પ્રતીક છે. આ કવિતાનાં દાદીમાં એક એવી 
અ-ક્ષર અવસ્થાને પામે છે કે ખરેખર એમના માટે 
સમય થમ્ભી જાય. દૈનંદિન રોજબરોજના લાગતા 
અનુભવમાંથી એક અત્ટૃત અનિર્વચનીયતામાં સરી. 
જવાનો અનુભવ એ આ કવિતાનો અનુભવ છે. 


સાભાર સ્વીકાર' 


કૌંસમાં : શ્રી પ્રબોધ પરીખની ૧૯૬૩થી ૧૯૯૨ના ગાળા દરમિયાન રચાએલી કવિતાનો પ્રથમ સકહ. 
ફલ્સકૅપ સાઈઝ, કાચું પૂઠું, પૃષ્ઠ ૧૪૮, રૂ. ૭૦, પ્રકાશક : આર. આર. શેઠની કમ્પની, કુધારા સામે, 


અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧ 


ઝલમલ ટાણું : શ્રી લાલજી કાનપરિયાની ૧૯૬૭થી ૧૯૯૩ દરમિયાન રચાએલી ડવિતાનો પ્રથમ 
સહ. પ્રકાશક : ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ, ગોવર્ધનભવન, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૦૯; કાચું 


પૂઠુ, ડિમાઈ પૃષ્ઠ ૧૨૬, રૂ. ૪૦ 


અલખના અસવાર : શ્રી યોસેફ મેકવાનનાં ગીતો અને ગઝલોનો સદ્નહ. પ્રકાશક : મોહિત પ્રકાશન, 
૧૦૭, મગ્લમૂર્તિ કૉમ્પલેક્સ, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૯; કાચું પૂઠું, ક્રાઉન પૃષ્ઠ ૧૧૬, રૂ. ૩૦ 


સાનિધ્ય : શ્રી બાલકૃખ્સ ગોર “મૈત્રેય'નો કાવ્યસદ્નહ. પ્રકાઃ પોતે, ૪, ડિલક્સ કો.ઓ. હા. સોસાયટી, 
સહ્પ્ને રોડ નં.૩, સાન્તાકૂઝ (પૂર્વ), મુંબઈ ૪૦૦ ૦૫૫, કાચું પૂંઠું, ક્રાઉન પૃષ્ઠ ૧૦૪, રૂ. ૨૦ 


વિરાવ : શ્રી ચન્દા રાવળ “જ્યોત'નો બીજો કાવ્યસકહ; વિક્રેતા : ગૂર્જર એજન્સીઝ, ફુવારા પાસે, 
ગાંધીમાર્ગ, અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૦૧, કાચું પૂ્ઠું, કાઉન પૃષ્ઠ ૧૨૦, રૂ. ૧૫. 


કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી ૧૯૯૫ [ ૩૮ 


ક કલક વક કકક 


ભાવ - વિભાવ - સાક્ષીભાવ 
ડૉ. નલિન પદ્ટડ્યા 


[“સાથીભાવ', હરેશ 'તથાગત', ગઝલ પરિષદ, “ધમ્મપદ', એમ/૭૧૬, ગુજરાત હાઉસિ# બોર્ડ, દૃધસ્ાગર માર્ગ, 
રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૩, ઓંગસ્ટ ૧૯૯૪, મૂલ્ય રૂ. ૩૭/-] 


ફારસી કાવ્યશાસ્ર પ્રમાણે જોઈએ તો આરમ્ભમાં 
ગઝલને “સ્રીઓ સાથેની વાતચીત' ગણાવામાં આવતી 
હતી. અરબીમાં મુગાઝેલા એટલે સ્રીઓ સાથેની 
વાતચીત એવો અર્થ થાય છે. આથી જ કદાચ. ગઝલ 
માત્ર સભારગઞ્જનીય બની હતી. બીજી બાજુ 
સૃડીવાદીઓએ એમની પ્રેમલક્ષણા ભક્તિનું માધ્યમ 
ગઝલને બનાવ્યું હોવાથી ગઝલ ઇ?કેમિજાજીમાંથી 
* ખસીને પરમતત્ત્વમાં વિલીન થતાં ઇશ્કેહકીકી બની 
ગઈ. આજે ઇંશકેમિજાજી અને ઇંશ્કેહકીકીની મર્યાદાઓ 
તોડીને ગઝલ દૂરગામી બની ગઈ છે. પ્રેમ અને રૂપની 
જ તાતો કરતી ગઝલ જીવનનાં વિવિધ પાસાંઓને 
સ્પર્શી ગઈ છે. 'માસ'માંથી ક્લાસમાં આવેલી ગઝલ 
અસક્ઞવત જીવનના તાણાવાણા પણ ઝીલવા માંડી. બારીક 
જીવનદર્શન સાથે શુદ્ધ કાવ્યસ્વરપ તરીકે તે અનુકૂળ 
થઈ ગઈ છે. હરેશ “તથાગત'નો ગઝલ રૃપે અ જ 
“સાક્ષીભાવ' હોઈ શકે. 


આધુનિક કાવ્યચર્વણ્ાના લઘુ સામયિકોમાં “કૂંક' 
નામના લઘુ સામયિકમાંથી હરેશ 'લાલ' તરીકે પ્રચલેત 
થયેલા હરેશ “તથાગત' સાક્ષીભાવ લઈને આવે છે. 
તો એ ભાવ કેટલી કળાએ. ખીલ્યો છે એ જોવું ઘટે ! 
દરેક માનવીએ સાક્ષીભાવે જીવતાં શીખવું જોઇએ. 
પોતાનું જીવન કોઈકે આપેલું છે, તેના સાક્ષી બનવાનું 
હોય છે. આપણા જીવનનો કર્તાહર્તા બીજો જ છે; 
એનો પુરાવો હરેશ “તથાગત' આ રીતે આપે ઈ. 


*ન / જિશેષજન/ સજક ક% છં જું અ/યછું 2 
(5 જઈગ ૨/૧, ૬૨ જ/૫% મૂર! થય છે / 


ગગન ૬૪ ૪ગ૩૧/ન્‍૪ રહું #/%/ % ઝૅર જ 


અઈ ૪૪૨૦૪, જ તકો «કું રજ છે 
અ. ક્તહતનિા તત્ત્વની ઝન્નના છે. 


ગઝલનું મતલા અને મક્તાથી બન્ઘાતું માળખું 
જ તર્કબદ્ઠ ભાવ બાંધી આપવામાં મદદરૂપ થાય છે. 
મિસચઓના ખેડાણથી તર્ક સધાય છે. એમાં પ્રથમ 
પટ્ટિતને બીજી પરિત બિટ કરતી હોવી જોઈએ. જીતનના 
તમામ ભાવોથી જોડાયેલો એક ઊકરો ભાવ તે 
સાલીભાવ છે. આ ગઝ્લસક#હમાં લગભગ સિત્તોતેર 
ગઝ્લોમાંથી અહડેરમાંથી ઝાંઝર ઉ વાત કર બત્ત્વ 
એ' “અમસ્તું અકારણ', “અજાણી તરહી', “જૂઈ કેરી 
વાંસળીમાં,' “તારીખ જર્જર' “એમ છં, જાણે નઘી,' 
“ન બગલઘોડી લઈ', “અહધો તર્ક', “નાટક વચોવચ”, 
“જ્ાક્ષીભાવથી', “અહીં યક્ષ ત્યાં “ઓસનો કાગળ,' 
જર્કંથી તે દદમાં', “એ જ લખવાનું તને', “કાગળની 
હઘેલી', 'ગૂઢ લિપિમાં ભાષ્વ% 'તથ્યપષ્ટી 'મન નથી, 
“મન કહો મ્હો્ડું કહો અથવા”, “ત્યાંથી અહીં, અટલી 
ગઝલોમાં સચોટ રીતે પેલો ભાવ દેખાય ઈ. આ 
ગઝલો સાથીભાવનું સંયોજન બની રહે છે. ભાવ- 
વિભાવના સંયોજનથી સાથીભાવનો શાન્ત રેસ સાંપડે 
છે. 


અમૃત ઘાયલે જીવનમાં ભાવને આ રીતે જૌયો 


ઊન 
ભ 


તહને ૪% "8 અ/૬૭છું જૂજ જન *હ/ગ / 
પટ્ટ અજ કયી છે ડે જે રજ «છ. 
કિતક : જાગઆરરી-કેજઓરી ૧૯૯૫ [ ૩૯ 


આ 'રામ રાખે તેમ રહીએ' જેવી વાત છે, આ 
જ વાત થડી હરેશનું મન જુદો ભાવ પ્રગટ કરે છે, 


જુઓ : 
શૂન્યતા અન્ધારજી કેજી તરફ મન જાય છે 
ચ/વત/ પૂજ % મગ્ઝિલ વક છે સ૧%૧ છે 


આધુંનેક ગઝલના નિર્વહણમાં કેટલાક શબ્દો અને 
શબ્દસમૂહો અંનેર્ગમ (0011૮0) બની ઘસાઈ ગયા, 
જેનો ખાસો ઉપયોગ આ ડકાવ્યસડહની બાકીની 
ગઝલોમાં દેખા દે છે. દા. ત. “ડાયરી અગત બિન 
અગ્ઞત', 'સપનું આંખમાં આઓજ્યા પછી, 'સપ્બન્ધ તો 
સ્નેહની કફ્ાવટી', “તર્કછળમાં ઊંઘતું મન ક્યાં ગયું' 
વગેરે, 

અલબત્ત, આ આધુનિક ગઝલકારનો ર્વતત્ત્ર 


મિજાજી અવાજ છે. એમને ગઝલમાં કવિતા હોવાનું 
ભાનશાન ચોક્કસપણે છે. ગઝલ ઘસ સભાનું રેગ્જન. 


કરાવવાનો આશય અહીં બિલકુલ દેખાતો તથી. 
ગુજરાતી ગઝલ-સાહિત્યમાં ઊભી રહી શકે એવી એક 
ગઝલ અવતારીને હરેશને અને એના સુદ્ઞહ 
શાક્ષીભાવ'ને પુનઃ દાદ આપું છું ઃ 

જત્ધ શેરના મકન ન જ 

%્%ીરેત છું*# સ૧/૧મ/ ન 90. 

તથ્યપષી / ષિગ્શ્જું વિશ્વેષ્ટ બર, 

૪/ખ વચે એ બશર ૪ 9%. 

7 જને મૌલવી તે % થ/ 

કોઈન? જ શેમ ન 9& 

એક ટપકું ૨/૪ અદખું ક% *થ/ં 

એટ4 ઊંચ મેન્ટરોમ/ ૪ 98 

એક ૫0 જટેજ કર /તે% £૧૭), 

પની બૂક હેજળમ ન જ. 


કવિતાવૃત્ત 


* ૧૯૮૧નો રણજિતરામ સુવર્ણચન્દ્રક તાજેતરમાં શ્રી લાભશફર ઠાકરને એનાયત થયો 


છે. 


* આ વર્ષનો દિલ્હી સાહિત્ય અકાદમીનો પુરસ્કાર શ્રી રેમેશ પારેખને 'વિતાન સુદ 


બીજ' સડ માટે એનાયત્ત થયો છે, 


* બીરલા ફાઉન્ડેશન તરફથી પંજાબી. કવે શ્રી હરભજનસિંહને 'સરસ્વતીસમ્માન'નો 


એવોર્ડ એનાયત થયો છે. 


* સમ્બલપુર યુનિવર્સિટી તરફથી બંગાળી કવિ શ્રી શક્તિ ચટ્ટોપાધ્યાયને ૧૯૯૩નો 


કવિતા પુરસ્કાર મળે છે. 


વસનત વિ. સં. ડી વિ દ વો રી 


॥ છેં તાજ મે મનિ પ્રતિષ્તા મનો મે વાચિ પ્રસિષિતં ગાવિતતવીર્મ ણવિ || 


માર્ચ-એપ્રિલ ૧૯૯૫ 


અનુવાદ 


પ્રત્યેક અવલોકન એક મનોયત્ન (૦%૯1લંડ€) છે. કૃતિને એક જ અવલોકનકાર જુદાં જુદાં દષ્ટિબિન્દુથી 
જોઈ મૂલવી શકે; એક જ ગ્રન્થ વિશે અનેક સમીક્ષકો પાસેથી જુદાં જુદાં મન્તવ્યો, અભિપ્રાયો ને સમજૂતીઓ 
મળે. આમ થતું હોવાથી કેટલાક એવું મન્તવ્ય સેવે છે કે અવલોકનને સર્જન સાથે કોઈ સમ્બન્ધ નથી, વિવેચન * 
એ ઇંતર પ્રવૃત્તિ છે; પણ વસ્તુતઃ એવું નથી. કલાકૃતિ અમુક સ્થળ ને કાળની આબોહવામાં નીપજે છે, પરિસ્થિતિમાં 
પેદા ઘાય છે. આ આબોહવા કે પરિસ્થિતિ પરત્વે વિવેચક એકબીજાથી ભિન્ન પ્રતિભાવો ધરાવતા હોય છે, 
એટલે એક જ કૃતિ વિશે અનેક પ્રકારનાં મૂલ્યાકનો સમ્ભવે છે. છતાં બધામાં સામાન્ય, સાધારણ એવું કશુંક 
તો હોય જ છે. આ સાધારણ તત્ત્વ તે કૃતિમાં રહેલા સ્થિર, સનાતન કલાતત્ત્તની ઓળખનો આલેખ અવલોકનના 
અનેક અભિગમોમાંથી આપણે. કૃતિના આયોજન અને હાદને તપાસીએ ને વિવિધ તારણ કાઢીએ, પણ ત્યારેય 
કૃતિ કલાનો ઉત્તમ નમૂનો. છે એવું સિદ્ધ થાય તો એમાં કશુંક સનાતન કલાતત્ત્વ નિહિત છે એમ કહેવું પડે. 
આ સનાતન કલાતત્ત્વને જ કૃતિનું પ્રાણતત્ત્વ, ત્હેનું જીવિત છે, એ હોય છે અને અવલોકનકારે એને શોધવાનું 
હોય છે... એક કાળે એક કૃતિ એક તત્ત્વને આધારે ઉત્તમ કે અધમ ગણાઈ હોય તે બીજે સમયે 'કોઈ બીજા 
તત્ત્વને લીધે ઉત્તમ કે અધમ ગણાય કૃતિ તો જે છે તે છે, બદલાય છે તે તો સ્થલ-કાલની આણથી બદ્ધ એવું 
વિવેચન. આથી જ કહેવાયું છે કે સર્જનને અમરતા વરે છે, વિવેચનને નહિ... ગ્રન્યના અવલોકનકારને ગ્રન્થના 
સર્જકની જેમ પોતાનું આગવું %ત પ્રવર્તાવતી સૃષ્ટિ રચવાની સ્વતન્ત્રતા નથી, એ તો બીજાની સૃષ્ટિમાં કરે છે 
ને તે સૃષ્ટિની સરહદોમાં રહીને એની પ્રવૃત્તિ કરે છે. 


જયન્ત પાઠક 
“'ક્રિમપિદ્રભમ્‌'ના “અવલોકન : સ્વરૂપ અને પદ્ધતિ” પ્રકરણમાંથી 


૦ /%% ૧% 


રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 
ચન્દ્રકાન્ત શેઠ * 


“યારે ઈમે પગલે કૃત્યુ અને 'હ(ર કન કહેશે 
કે, 1ર દિવસ ખરા થઈ ગય છે? ત્જરે હું કહીશ, 
છુઝેમમંજીવ્યો છું *ત સમયમાં નહીં” 

જે પૂછશે, “હારાં ગન જીવિત રહેશે 7” ત્યારે હું 
જવાજ અદી, ભહને ખબર નથી, ૫૭ એટહું 

છું જાણું છું ડે જયારે જ્યારે *હં તે ગ/૧ છે ત્યારે ત્યારે 
'ંએમ શ/થતતન દશન કય/છે.” 


આવી જીવનનિષ્ઠા અને આત્મનિષ્ઠાથી સભર 
અમૃતવાણીના ઉદ્ઘાતા કવિવર રવીન્દ્રનાથ ઠાકુરની આજે 
મૃત્યુતિથિ. છે. રવીન્દ્રનાથ માટે તો મૃત્યુ “નૂતન વિવાહ 
દ્વાર નવીન જીવનના દોર સાથે બન્ધાવાના જ એક 
વિવિધરૂપ હતું. ૭ મે, ૧૮૬૧ના રોજ જન્મેલ, અને 
એંશી વર્ષનું સક્રિય-સર્જનાત્મક-યશરવી આયુષ્ય 
ભોગવનાર રવીન્દ્રનાથ, એવા એક મહાન કવિ છે 
જેમને ભારતના અન્તરાત્માનો સાક્ષાત્કાર થયો હતો. 
વાલ્મીકિ, વાસ, કાલિદાસ આદિનું જે તેજસ્વી 
સૂર્યમણ્ડઠળ છે, તેમાં આપણા આ રવીન્દ્રનાથનુંયે 
માનભર્યું સ્થાન છે, રવીન્દ્રનાથે જીવનભર ક્ષુદ્ર અને 
ક્ષણિક વસ્તુઓ. સાથે નહીં પરન્તુ ઉદાત્ત અને શાશ્વત 
વસ્તુઓ સાથે કામ પાડ્યું છે. પોતે મોટા જાગીરદાર 
પરિવારના હતા. ઘેર સુખસાહ્યબીનો પાર નહોતો. 
પરન્તુ ત્હેનાથી તે અગ્જાયા નહોતા. પિતા દેવેન્દ્રનાથના 
એ પુત્ર હતા. એવા પિતા જે બાહ્યોસમાજના અગ્રેસર 


અને રાજા રામમોહનરાયના અનુયાયી હતા. ઘરની % 


હવામાં વેદોર્પાનેષદના સંસ્કારોની હવા હતી, ગુગ્જ 

હતી: અને તેથી"જ રવીન્દ્રનાથને સ્વંય જ ઝમૃતસ્ય 

પુત્રઃ -- અમૃતસત્તાન હોવાની પ્રતીતિ ઘણી વહેલી 

થઇ હતી. તેઓ આ સત્ય તો બરોબર જાણતા હતા. 
૨ ] કવિલોક : માર્ચે-એપ્રિલ ૧૯૯૫ 


૭55950 તજ 7 947 797૪ / 

77 ૪77૪ 720 ૪% /૦72%07 // 
અધર્મથી માણસ સમ્પત્તિવાન થાય છે, સુખો 

ભોગવે છે અને હરીફો ઉપર વિજ્ય મેળવે છે, પરન્તુ 

પછી ત્હેનો સમૂળગો' નાશ થાય છે. 


આથી રવીન્દ્રનાથે આસુરી નહીં, પણ દૈવી સમ્પત્તિ 
કલાસંસ્કાર અને સેવાધર્મની સાત્તિક સમ્પત્તિની 
સાધનામાં મન પરોવ્યું, સૌન્દર્યની સાધના દ્વારા જીવનની 
શાન્તિ અને શ્રીને ઉપ્લબ્ધ કરવાની એમની સાધના 
હતી, જે સાધના એમને શાન્તિનિકેતન અને 
શ્રીનિકેતનના [નિર્માણ સુધી દોરી ગઈ. એ જ સાધનાએ 
ત્હેમને ઉદાત કવિધર્મમાં પણ પ્રેર્યા. ત્ડેમણે ઉદાત્તતાથી 
'પાન્થ'માં કહયું : 
“કત કથ છેં અને હું યુકત કોને કહું છું એ 
ત્હયે *્હને પૂછશો મ હું કંઈ સાધક તથ હું ચુરુ 
નથી, હું ડવિ છું ધરતીની ખૂજ નજક છું.” 

અન્ય એક કાવ્ય “મુક્તિ'માં પ્ણ તેઓ પોતાની 
કવિ તરીકેની વ્યક્તિતાને ઘૂંટીને રજૂ કરતાં કહે છે. 


૨૨% ૧ને ઝુઝિર એ અજર «૧.' 


(વૈરાગ્યસાધના દ્વારા મળતી મુક્તિ મ્હારા માટે 


“નથી, 


એ પછી એ જ કાવ્યમાં આગળ પર ડહે છેઃ 
ઇન્દ્રિકેર દ્રાર રુદ્ધ કરે યોગાસન 
સે નહે અમાર. 

ઇન્દ્રિયોના દ્વાર રૂંધીને યોગાસન જમાવવાનું કામ 
એ મ્હારું કામ નથી. એમણે આંખ, કાન, નાક આમ 
સર્વ જ્ઞાનેન્દ્રિયોને ખુલ્લી રાખી જીવનના સૌન્દર્યને 


7 


નિર્બન્ધપણે ગ્રહ્યું છે, એમણે જીવનના ઉઘાડને, એના 
પ્રકાશને ભરપૂર ચાહના અર્પી છે. એમની કવિતામાં 
તેથી જ જીવનની શ્રી ભરપટે પ્રગટ થયેલી જોવા મળે 
છે. માનવમનતું સક્ુલ અને સઘન રૂપ રવીન્દ્રનાથની 


.. કાવ્યવાણીમાં છે એવું બદુ ઓછા કવિઓની વાણીમાં 


આપણને લાધશે. એમની વાણીમાં શસ્યશ્યામલા બડ્ર 
ભૂમિની પ્રકૃતિ પ્રગાઢ રીતે આવિર્ભાવ પામી છે. ઘાટ 
અને નૌકાતી વાત તો એમાં હોય જ. આમેય આ કવિ 
'સોનાર તરી'નો કવિ છે. જે કંઈ હતું તે પેલી સોનાની 
હોડી આવીને લઈ ગઈ, કવિ કાંઠે એકલા જ રહ્યા, 
પણ એ. એકલતાનો વિષાદ એમને નથી. “એકલો જાને 
ર્‌'ના ગાયક આ કવિ, એ તો એકલતાનું માર્મિક રૂપ 
બરોબર જાણે છે, અને સાથે એકાન્તનું સત્ય પણ. 
ત્હેમને કશું ન લાધ્યાનો અસન્તોષ નથી. બલકે ઘણું 
ઘણું પામ્યાનો આનન્દ છે. ત્હેમણે આ પૃથ્વીની મધુમય 
ધૂળમાંથી કેટકેટલું વસ્તુ પ્રાપ્ત કર્યું છે ] તેઓ 
પ્રસન્નતાથી કહે છે : 


જતે -# ચહે અમે સુન્દર બજે 
*નજેર જઝે અ/મે જ/રૅજ/રે અઈ 
એઇ સૂ્જકરે એઇ ષત કને 

જીજન્ત હૃદ૧-%/ઝે ૨/દે સ્જ/ન પઈ # 


આ સૌન્દર્યમય વિશ્ચમાં મ્હને મરવાની ઇચ્છા 
નથી. હું માનવોમાં જીવવા ઇચ્છું છું. આ સૂર્યનાં 
કિરણોમાં, આ પુષ્પિત વનોમાં, અને જીવન્ત હૃદય 
મધ્વે હું. સ્થાન પામવા ઇચ્છું છું. 

રવીન્દ્રનાથે અહલ્યાને નિમિત્ત કરી એક સુન્દર 
કાવ્ય રચ્યું છે. એમાં એમની પૃથ્વી - સંવેદના તીવ્રપણે 
સ્ફુટ થઇ છે. તેઓ અહલ્યાને પૂછે છે : 
થે દિન બહિત નવજવજસનત સ*ર 


પરછ#ર ૪૯૩5૩/હ 
સ્પર્શ છે કરત તેરે 7 


જે દિવસે નવવસન્તનો સમીર તાતો, તે દિવસે 
ધરણીના સર્વા્ઞનો પુલક પ્રવાહ તને સ્પર્શ કરતો ? 


રવીન્દ્રનાથ તો સતત ધરણીના સર્વાક સ્પર્શથી 
પુલક્તિ એવા “પૃથ્વીર કવિ' તરીકે પોતાનો પરિચય 
પામતા અને આપતા રહ્યા છે. 


રવીન્દ્રનાથે જીવનમાં જે કંઈ કર્યું તે કવિધર્મની 
જીવનધર્મની અનિવાર્યતાથી કર્યું. ત્હેમણે ઉત્તમ કાવ્યો, 
નાટક, નવલકથાઓ, વાર્તાઓ, ચરિત્રો, નિબન્ધો, પત્રો 
આદિ ઘણું ઘણું લખ્યું, ત્હેમણે સ્વદેશીની। ચળવળને 
પોતાની રીતે, પોતાનો અવાજ આપ્યો, સૌન્દર્ય દ્વારા 
કેળવણી આપવાનો ઉપક્રમ રચ્યો, પ્રસશ્ન આવ્યે અગ્રેજ 
સત્તાનો વિરોધ પણ કર્યો, ગાંધીજી કે જેમણે “ગુરુદેવ 
પદ પોતાને આપેલું એમની સાથે તન્દુરસ્ત મતભેદ 
થયો તો થવા દીધો અને સતત ગાંધીજીના જે પરિેબળોનું 
પ્રતિનિધિત્વ તેઓ કરતા હતા ત્હેના સાચા સમર્થક 
પુરસ્કર્તા પણ રહ્યા, તેઓ ભારતની સંસ્કારિતાનઇ 
એની સંસ્કૃતિના પરમ પ્રચારક એલચી રહ્યા. એક 
રીતે કહીએ તો પરમતત્ત્વના સન્દેશા લાવનાર એ 
ટપાલી થઈ રહ્યા. “ડાકધર'તા જ એ આદમી. ત્હેમણે 
જીવનને એના પૂસ સ્વરૃપમાં ચાલ્યું, માણ્યું અને એનું 
મુક્ત રીતે ગાન કર્યું. “એ બાર ફ્રિરાઓ મોર્‌' હવે 
મ્હને પાછો વાળો એ કાવ્યમાં કવિને સમ્બોધીને તેમણે 
કહ્યું : 
ડ/જે તજે 6ઢ એર -- «દે ૨/૭૭ %/% 
તજે તાઇ લહે સજે, તજે «ઈ કરો અ/જે દન, 
જો દુ:ખ જહો વ્યય -- સગ્યુખે તે કરેર સગ્ચર 
%95 &/રે% શૂન્% જડે જુજ જદ અનર. 
અનન ૨/ઇ, %/% થ/ઇ. અ/%) ૨૮ઇ, ૨/#ઇ કુક ૧૮ 
૨/ઇ %% ૨/5 સ્%સ્થ% અ/«નન્‍્દ 6990૬ પરજ/જી 
સ/હસ વિસ્તૃત ૧૫, એ ટૈન્જ%/ઝ/રં ક/જે 
એક બર /નેયે એટ સવક હતે /િથ/ઝર છે. 


“કવિ, તો ઊઠ, ઊભો થા, જો ત્હારામાં પ્રાણ 
હોય તો તે સાથે લે - તો એનું જ આજે દાન કર. 
ભારે દુઃખ છે, ભારે વ્યથા છે, ત્હારી સામેનો આ 
કષ્ટભર્યો સંસાર ખૂબ જ દરિદ્ર શૂન્ય, ખૂબ જ ક્ષુદ્ર, 
બન્ધિયાર અને અનધકાર ભર્યો છે. એને જોઈએ. છે 

કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ ૧૯૯૫ [ ૩ 


અન્ન, એને. જોઈએ. છે પ્રાણ, એને. જોઈએ. છે પ્રકાશ, 
મુક્ત વાયુ, બળ, સ્વાસ્થ્ય, આનન્દથી ઉજ્જવલ દીધાર્યુ, 
હિમ્મતથી ફૂલેલી છાતી. આ દૈન્ય વચ્ચે હે કરાવે, 
એકવાર સ્વર્ગમાંથી શ્રદ્ધા મૂર્તિ લઈ આવ.' 


કવિને લાગે છે : 


મિથ્યા આપનાર સુખ ભેથ્જ( અઇપન/ર દુઃખ 
રવ/%મગ્ન જે 9 (ેઇુખ 
બૃહત્‌ જગત હતે સે કખનો શેખે ને બદચેતે. 


કેવળ પોતાર્નું સુખ મિથ્યા છે, કેવળ પોતાંનું દુઃખ 
મિથ્યા છે. સ્વાર્થમગ્ન જે યાણસ બૃહત્‌ જગતથી વિમુખ 
ઘઈને રહે છે તૈ કદી જીવતાં શીખ્યો નથી. 


જીવનની શ્રદ્ધામૂર્તિનાં દર્શન કરનાર અને કરાવનાર 
રવીન્દ્રનાથ પોતાનો સ્વધર્મ -- કવિધર્મ -- બજાવતાં 
અનિવાર્યતયા માનવીનાં શોષણ, દમન, અન્યાય વગેરે 
સામે અવાજ ઉઠાવે છે. ત્હેમનાથી માનવીનું અપમાન 
સહ્યું જતું નથી. તેઓ માનવીના. આન્તરગૌરવનો પક્ષ 
લે છે. તેઓ 'એ બાર ફેરાઓ મોરે' કાવ્યમાં કહે છે. 
'જેનાથી ત્હમે ભયભીત થાઓ છો તે અન્યાય તો 
ત્હમારાથીયે વધુ ભીરુ છે. તેઓ પ્રાર્થના' કાવ્યમાં કહે 
છે. 


ચિત્ત જેથ/ ભજયશૂન્ય ઉચ્ચ ષે! શેર 


શિત્ત જ્યાં ભયશૂન્ય છે, શિર જ્યાં ઉન્નત રહે 
છે, જ્ઞાન જ્યાં મુક્ત છે, ઘર ઘરના વાડાઓએ જ્યાં 
રાતદિવસ પોતાના આંગણાંમાં વસુધાના ન્હાના ન્હાના 
હુકડા કરી મૂક્યા નથી, વાણી જ્યાં હૃદયના ઝરણામાંથ્‌ી 
સીધી વહે છે, કર્મનો પ્રવાહ જ્યાં અનિવાર રીતે દેશે 
દેશે અને દિશાએ (દશાએ અજસપણે સહસવિધ 
સફળતા પ્રતિ ધસે છે, તુચ્છ આચારની. મરુની. રેવી 
જ્યાં વિચારનાં ઝરણાંને ગ્રસી લેતી નથી, પૌરુષને 
શત્રધા છેન્નભિન્ન કરી નાખતી નથી, હમેશાં તું જયાં 
સકલ ડર્મીવેચાર અને અનન્દનો નેત્ર છે તે સ્વર્ગમાં 
ત્ારે પોતાને હાથે નિર્દષ આઘાત્ત કરીને, હે પિતા 1 
ભારતને જગાહ,' 
૪] કવિલોક : માર્ચ એપ્રિલ ૧૯૯૫ 


કવિએ આપણા ભારતદેશના દુભગ્યની અનેકવાર 
અનેક રીતે વાત કરી છે; પરન્તુ એ. દુર્ભાગ્યની વાત 
કરતાં તેઓ સ્પષ્ટ કહે છે કે આપણા દુર્ભાગ્યનું કારણ 
કેવળ વિદેશી સત્ત, અડ્ડેજ સત્તા જ નથીં; આપણામાં 
જુ આપણી બેહાલીનાં કારણો. પડેલાં છે. 


રવીન્દ્રનાથે સત્ય અને સ્વાતન્ત્ય વચ્ચે ભેદ 
કરવાનો આવ્યો ત્યારે સત્યને સ્વીકાર્યું તેમણે સ્પષ્ટપણે 
જણાવ્યું. 'ઘદેશની સેવા કરવા હું તૈયાર છું, પણ વન્દન 
તો એ જ સત્યને કરીશ જે દેશયી બહુ ઊંચે આસને 
વિરાજિત છે.' 


“આ સત્યપૂજાનો જ ઉપક્રમ “ઘરે બાહિરે' 'ગોરા' 
કે “'ગીતાંજાલે' આદિમાં જ નહીં, એમના સમગ્ર 
સાહિત્યમાં જોવા મળે છે. 


રવીન્દ્રનાઘનો ઉપર્યુક્ત સત્યાવેશ “અપમાનિત' _ 
કાવ્યમાં બરોબર જૌવા પળે છે. “હે મોર દુભગા દેશ' 
સમ્બોધન કરીને, ભારતની આત્મચિકિત્સા કરીને તેઓ 
સત્યશુદ્ધ સ્નેહની ગતિ દ્વારા દેશને સભાન કરવા મથે 
છે. તેઓ સ્વસ્યતયા કહે છે : 


હૈ મારા દુભગી દેશ, જેઓનું ત્હે અપ%/ન 
કું છે, ત્હેમન જેછું અપકન «હારે 
જેઠકું ૪૭૨. ૧ઝુષ્યન# અ/8ૈક/ર& ત્છેં 
૪ને ₹/ગ્મત ર/ખ્% છે છેને સે 
ઊભ ર/ખ્% છે છત ખ7/*૮ ર૨/૪ 
કછું ન, ત્હેન %5/ન/ જેછું 
અ૪*% તરે જેઠનું ૪૭શે,” 

વિશ્વમાનવ્યના ઉદ્દાતા આ કવિની વાણીને રખે 
આપણે શાપ-તાણી માનીએ, એ. સત્યવાણી છે, સત્ય 
છે કર્મફળની અક્રતા. ત્હમે ઝેરની ખેતી કરી અશૃત 
નહીં પામી શકો. ઝેરનાં ફળ ભોગવવાં જ પડશે, ક્યારે 
ને કેવી રીતે એ તો. ત્હમારી નિયતિ, ત્હમારા ભગવાન 
નક્કી ડરે છે. 3 


કવિની સત્યપૂજા સૌન્દર્યપૂજામાં અવરોધક નહીં 
બલકે પોષક-પ્રોત્સાહક છે. અવારનવાર 'ટૃથ ઇંઝ બ્યુટી 


એન્ડ બ્યૂટી દુથ' “સત્ય એ જ સૌન્દર્ય અને સૌન્દર્ય 
તે સત્ય' એવું દર્શન આપણને થતું રહે છે. 
કવિને વાસ્તવિક જીવનતું સૂક્મ અને ઊડું નિરીક્ષણ 
છે. તેઓ કલકત્તાના જોડાસાંકોના મહાલયમાં જ રહ્યા 
નહીં, પશ્માતટની ગરીબોની ઝૂંપડીઓ સુધી પણ 
પહોંચ્યા, વાસ્તવ જીવનનાં કંઈક ચિત્રો એમના 
કવિહૃદયમાં મઢાતાં રહ્યાં. માઘે ઘડો, એક હાથમાં 
થાળી અને બીજા હાથથી ન્હાના ભાઇને દોરતી 
બાલિકાનું જનતીના જેવું ચિત્ર એ કવિની આંખમાંથી 
ખસતું નથી. 'ઈંટ પરે ઈંટ, માઝે માનુપ-કીટ' ઈટ પર 
ઈટ મુકાતી રહે ને વચ્ચે મનુષ્યરૂપી કીડા 
થાય ત્હેનું તેમને બરોબર ભાન ઈૈં/ એ સ્થિતિ 
અનુભવતી ગ્રામવધૂની વેદનાને એ કુહઝ્ાસભર હૈયે 
રજૂ કરે છે. એમને ભૃત્ય-નોકરની ભર્ઈસૃષ્ટિનોયે સચોટ 
ખ્યાલ છે. કોઈની સ્નેહાળ છંબિએ -- સ્મ્ભવતઃ 
ભાભી કાદમ્બરી દેવીની છબિએ -- એમના ચિત્તમાં 
-- જીગનમાં જે સ્થાન લીધેલું ત્છેનું સુકુમાર સંવેદન 
એમની કવિતામાં અફ્રિત છે. 








રવીન્દ્રનાથ જીવનનાં નિગૂઢ રહસ્યોથી સુજ્ઞાત 
હતા. તેઓ પૂર્ણતાની વાત કરતાં કહે છે : “જે હાણે 
5 તું પૂર્ણ હોય છે તે ક્ષણે ત્હા્ું કશું હોતું નથી.' તેઓ 
મનુષ્ય વિશે કહે છે : “મનુષ્ય પોતાના અન્તરમાં રહેતો 
હોય છે ત્યારે તે સૌથી દુર્ગમ હોય છે. તેઓ પોતાની 
કીર્તિ બાબત કહે છે. 'આમાર કીર્તિર આમિ કરિ ના 
વિશ્વાસ' હું મ્હારી કીર્તિનો ભરોસો કરતો નથી. પ્રેમ 
એ જ સત્ય છે એની ત્હેમને પ્રતીતિ છે, સાક્ષાત્કૃતિ 
છે; તેથી રવીન્દ્રનાથે જીવનમાં અનેક અપમાનો, 
ઉપેક્ષાઓ, ટીકાઓ આદિના કડવા ઘૂંટડા ગળી જઈને 
પોતાની સૌન્દર્યદેવતા સત્યદેવતા જીવનદેવતાની 
'વિતાની -- વાગીશ્વરીની જ ઉપાસના અવિશ્રાંતપળે 
કરી છે. આ રવીન્દ્રનાથ “રૂપનારાનેર કૂલે' કાવ્યમાં કહે 
કેડ 


“૫ન/રન નન હૈન#ર ૪૨ હું 9 


94. %085ું એ ડે અ/ 92 સ્વ 


ન. ચતન અજરે* ેત#નું 2% 
ેહ/”યું. %ત્યંક અ/૧/તમ એડેએક 
વદના પોતની શતને ઓળખી. સત્ર 
હો કન છે ડટિનને *હૈ પ્ર કર્જ 

તે કજઇરેક છેતર/ષેક્ઝી કરતું «રજી. સત્જું 
6% ૮% ૪/%૬૮ *ટેન્ઝિ ત્ય 
૭54 દેછું ૪૮/% દેવ# જેન જરજ 
મર્જન જી દુઃ ની તરસ તે અ/ જીરન,” 


બીજા એક કાવ્યમાં તેઓ લખે છે ઃ 


એ જીવનેર ષેજ/છે જઇુર અદ, 
%/નુષેર /તેપ/કે ૪/ઈ તરે સુજર અ/સ્જદ. 


આ જીવનમાં સુન્દરના મધુર આશીર્વાદ પામ્યો 
છું. પામું છું મનુષ્યના પ્રીતિપાત્રમાં એની સુધાનો 
આસ્વાદ. 


'યાબાર દિને' (જવાના દિવસે) નામના કાવ્યમાં 
કવિ કઢે છે : 
“%/% છે કે 9%૯/૪# વસે અ 
«ત કહેત ૬06: જે જું છે જે ૪/૪ 
છું ત્છેનદે જો નશી, અ ૨૨તિય24*૮/ 
% શતદલ ૫% ૨0જે છે. ત્હન# 
*5ૂઝું પન કું છે એજી હું ૬% છું 
શબન વસે અ/ ૬/ત 99૧૮0 ૨૧6 : 
થ52૫૪ન# કડ/૩૭*%/ ડેટવુંજ હું ર**) / 
જનને અખો ખોલીને અ૫ર૫ને «રમ્યું. 
જે (જનો સ સરખો કઈ ₹#5ત) 
ન તે (₹6/ર/) ૨૮ દેહ ૪૭4૭/૧૮ 
અઈ જ જ છૂટું કરી દેછું હોજ «છે 
તે જજે મૂટું ડરી દેઇ. ઇ૬/ન જે 
અ ૬/૮ 9%%/4« 906 ” 


રવીન્દ્રનાઘે જીવન અને જગતને, મનુષ્યને સંકુલમાં 
સકુલ અને સૂક્મમાં સૂક્મ રૂપમાં ઓળખવાનો વિધિ 
જીવનભર જારી રાખ્યો, કેમ કે તે ત્હેમને અત્યન્ત 
ચાહતા હતા. બાળકની દુનિયામાં બાળક બતી રહેવાનું. 
કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ ૧૯૯૫ [ પ 


કુલવધૂની સખી થવાનું અને વૃદ્ધોના હમદદ થવાનું 
એમને સાહજિક રીતે જ ફાવતું હતું, કેમ કે એમનું 
હૃદય માનવપ્રીતિથી સભર હતું. ક્યારેક બાળકની રીતે 
ટોળટીખળનો. આનન્દ માણનાર આ કવિ વખત આવ્યે 
ગમ્ભીરમાં ગમ્ભીર વાત પણ. પૂરા અધિકારથી કરે 
છે. એમનું કવિહૃદય શબ્દમાં કામ કરતાં શબ્દાતીત 
સુધી ઉન્નત થયું હતું. એમણે એક કુશળ નટની રીતે 
જીવનની નાટ્યલીલામાં પોતાને ફાળે આવતો પાઠ 
ભજવ્યો. તે ર્ભૂમિ પર જ વાલ્મીકે બનેલા એમ 
નહીં, એમનું હૃદય જ વાલ્મીકિના અધિવાસરૂપ હતું. 
તેઓ જેવા છે તેવા માનવોના મેળાના પરમ પ્રેમી હતા. 
તેઓ બન્ધન અને મુક્તિના સૂક્ષ્મ અર્થો સમજતા હતા. 
તેથી જ અચલાયતનનો વિરોધ કર્યો, કહેવાતા 
ચિરકુમારોની ઠેકડી ઉડાડી. મુક્તિની વાત કરનાર આ 
કવિ મુક્તિની મરીચિકા શું હોય છે તેય સમજતા 
હતા. ત્હેમણે સત્યના નામે ચાલતા, શુદ્ધિના નામે 
ગાજતા દમ્ભની તીહ્ષ્ણપણે ટીકા કરી. આ લેખક 
“હાસ્યકૌતુક' અને “વ્યડ્યકૌતુક'તાયે લેખક હતા. આ 
કવિ મર્ત્યભૂમિના બન્ધનોથી બન્ધાતો નથી તો 
સ્વર્ગભૂમિના વ્યામોહોથી છલના પામતો નથી. તે તો 
'તોમાર સૃષ્ટિર પથ'માં કહે છે તેમ છલનાનેય બરદાસ્ત 
કરી. લેવા કટિબદ્ધ છે. તે કહે છે : 


અન્#૧સે જૈ પેરે છે છવન સહિતે 

સે પ૧ તોમર હતે 

૨//તર અજ અ/કજેક૮ર. 

જે અનાયાસે છલનાને સહી શક્યો છે તે ત્હારા 
હાથે શાન્તિનો અક્ષય અધિકાર પામે. છે. 


રવીન્દ્રનાથની. કવિત્તામાં મર્ત્યલોકનું, મનુષ્યલોકનું 
અમૃત છે એમ કહેવામાં યથાર્થોક્તિ જ છે. કવિએ 
પ્રકૃતિના આનન્દ સાથે, સૃષ્ટિના ગુહાનિહિત સત્યોને, 
માનવહૃદયના સૂક્ષ્મનિગૂૃઢ ભાવતરક્ઞોને એવી તો 
સગ્રીતમય છન્દોમય વાણીમાં લીલયા પ્રગટ કયા છે 
કે એનું થોડુંકેય આચમન ભાવકને એના ઘુતિમય 
શૈતન્યરસનો પરમ પિપાસુ, બનાવી જ રહે. 


આ રવીન્દ્રનાથ તો એવી મહાન વિભૂતિ છે કે 
એનાં સર્વ પાસાંનો તો અહીં પૂરો. વિચાર કરવોયે 
મુશ્કેલ. આ તપોવનની સંસ્કૃતિના ઉપાસક નાટય, 
સ્ત, ચિત્ર આદિ અનેક કળાઓના પ્રખર જાણકાર 
ને કલાકાર હતા. રવીન્દ્રસગ્ડીતની તો પોતાની આગવી. 
એક પરમ્પરા છે. સિત્તેરમા વરસે ચિત્ર કરવાને પીંછી 
પકડી અને એવાં રહસ્યગર્ભ ચિત્રો આલેખ્યાં છે કે 
ચિત્રકલાક્ષેત્રના મૂર્ધન્ય ક્લાકારોનેય એમની 
ચિત્રકળામાં રસ પડયો. આ કવિએ પત્નીનાં ઘરેણાં 
વેચી શાન્તિનિકેતન ચલાવ્યું. એ સંસ્થાઓ માટે થઈને 
આ કવિ ઘસ્ડેઘડપણ રડ્ાભૂમિ પર નાટક કરવાને 
ઊતર્યા; પરન્તુ એ સર્વમાં એમની દીનતા નહોતી, 
ખુમારી હતી; અસતને શરણાગતી. નહોતી, સતની. પૂજા 
હતી. રવીન્દ્રનાથે કવિતા કલા દ્વારા સતની સૌન્દર્યમય 
પૂજાનો આપણને જ્યોતિષ્માર્ગ ચીંધ્યો. એમનું સર્વ 
સર્જન, એમની કવિતા ઉત્તપ્ત માનવહૃદય માટેનું પરમ 
આશ્ચવાસક અમૃતમય શાન્તિનિકેતન છે. એ જ એમનું 
માનવસમાજને કેવું મહાન અર્પણ છે ! 'સમ્મુખે શાન્તિ 
પારાવાર' સમા આ આજના પવિત્ર પ્રસજ્ઞૈ આપણે 
આપણી ભાવાગ્જાલે અર્પીએ. 5 


સાભાર સ્વીકાર 


સળગતી હવાઓ : પ્રતિબદ્ધતાનો બળકો અવાજ અને કલા-આકાર પ્રકટાવતી સરૂપ ધ્રુવની 
સાદીસીધી પણ વેધક શૈલીમાં કંડારાયેલી કાવ્વરચનાઓનો. સક્હ. કાચું પૂં, ડિમાઈ પૃષ્ઠ ૧૯૬; 


વિતરક 
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૫૧; રૂ. ૭૫ 


૬ ] કવિલોક : માર્ચ એપ્રિલ ૧૯૯૫ 


: સંવેદન સાંસ્કૃતિક મગ્ચ, 'દેગન્ત', ૯, રૂપેશ સોસાયટી, વસ્ત્રાપુર સ્ટેશન રોડ, 


કા 


ક્લાનુભવની વિલક્ષણતા 
વિનોદ અધ્ધર્યું 


મૃ્તુખ્પખના વ્યક્તિત્વના અન્તરતમમાં રહેલી 
શાશ્ચતી ચેતના નિરન્તર કશુંક અપૂર્વ ઝઃ્ડે છે તેમ 
કંઈક અ-સાધારણ, કશુંક વિરલ અને વિલક્ષણ પણ 
ઝઢે છે. 'તહને મ્હેં ઝદ્ધી છે' જેવા કાવ્યોદ્રારમાં વ્યક્ત 
કોઈક “તું' માટેનો તીવ્ર તલસાટ “અમૃતસ્ય' પુત્ર એવા 
માનવની ચેતનાના “અપૂર્વ', “અલૌકિક', “લોકોત્તર”, 
'શાશ્વત' સાથે તાર સાંધવાની અભીપ્સા વ્યક્ત કરે 
છે. આ તલસાટની યત્કિગ્ચિત પણ તૃપ્તિનો આનન્દ 
એ ઉત્તમ કલાકૃતિના રસાનુભવની ઉત્તમ અવસ્થા છે. 


પોતાની આસપાસનું નિત્યપરિચિત વાસ્તવિક 
જગત્‌ અને એનું સ્વરૂપ એના સગ્જોગો - સંવેગો, 
સુખો - સન્તાપો, સમ્બન્ધો - અનુબન્ધો, ઘટના - 
સદ્ટનાઓ આ બધું એના રોજિન્દા જીવનની ભવાઈ 
છે. સૂક્ષ્મ ધ્વનિઓના રણકા ગુમાવી બેઠેલી એની 
વ્યવહાર-ભાષા, તર્કબદ્ધ યાન્ત્રિક માળખામાં ફર્યા કરતું 
મન, - આ બધા મહાપ્રપઞ્ચમાંથી મુક્ત થવા એ તલસે 
છે, તરફડે છે. 


અને છતાં એનાથી નાસી છૂટવામાં એની મુક્તિ 
નથી. છે તેવું - દેખાય છે તેવું આ વાસ્તવજગત્‌ એને 
જાણે પોતીકું અને પૂરતું નથી લાગતું. એને - એના 
તાસ્તિક રહસ્યને - એ જગતભીતરના જગતને એ 
પામવા તલખે છે. અને એ રીતે. એ આ જગત્‌નેય 
એના સાથાસ્વરૂપે એ જાણવા-પામવા-અનુભવવા મથે 
છે. એ પામવાના પ્રયત્નો અને એ સમ્પ્રગત-અજ્તાન, 
વ્યાખ્યેય-અવ્યાખ્યેય પ્રયત્નોના પરિણામરૂપ 
ઉપલબ્ધિઓના ઉદ્ઘાર એ એની કલાપાવન-કલાસર્જનની 
પ્રવૃત્તિમાં પ્રતીત થાય છે. 


કલાનુભવ આ રીતે એક વિલક્ષણ અનુભવ છે. 
જો. નરસિહનું સૂર્યદર્શન વિલક્ષણ છે, કાન્તતું ચન્દ્રદર્શન, 
ન્હાનાલાલનું શતદલપવ્યનું ભાવન, ઉમાશકરનો હમ્પીનાં 
ખણ્ડેરોનો અનુભવ, બળવન્તરાયનું નર્મદાસંવેદન કે 


વર્ડ્ઝવર્થનું વહેલી સવારે વેસ્ટમિન્સ્ટર બ્રીજનું અવલોકન 
- અનુભાવન વિલક્ષણ છે તો ત્હેના વિલક્ષણ ઉદ્રારોનું 
- કાવ્યરૂપ અભિવ્યક્તિનું અતુભાવન પણ વિલક્ષણ 
છે. ત્હેમાં આ જ જગત અપૂર્વ અને અ-લૌકિક રૂ 
અનુભવાય છે. 


તાકિંક રીતે આ અનુભવની વિલક્ષણતા નાટકના 
સન્દર્ભમાં પૂર્વસૂરિઓએ ખૂબ વિગતે ચર્ચી છે. 
રસનિષ્પત્તિ, રસસફમળ, સાધારણીકરણ વગેરે વિષેની 
ભારતીય સાહિત્યશ્ધર્રમાં થયેલી વિચારણા સમગ્ર 
વિશ્વની આ વિષયની વિચારણામાં વિરલ અને બહુમૂલ્ય 
છે. ત્હેમાં રહેલી તારકિંકતા તેમજ મનોવૈજ્ઞાનિકતા આજે 
પણ અહોભાવ ઉપજાવે છે. 


આ ચર્ચામાં શ્રી શંકુક, ભટ્ટ તૌત વગેરેએ તાદાત્મ્ય 
અને તાટસ્થ્યની જે વાત કરી છે તે સમ્બન્ધે જ વિચાર 
કરવાનો અત્રે પ્રયત્ન છે. 


આ બધા વિદ્દાનો એ વાત સ્પષ્ટ કરે છે કે 
વાસ્તવિક જગતનીં અનુભૂતિઓ કરતાં કલાજગતની 
અનુભૂતિ જુદી છે. 

કેંક દષ્ટિએ વાસ્તવિક જગતના અનુભવોને 
્હેમાંથી પ્રાપ્ત થતી પ્રતીતિને સામાન્યતઃ ચાર પ્રકારમાં 
વહેંચવામાં આવે છે. 


સમ્યગૂ, મિથ્યા, સંશય નને સામ્ય. 


અભિનવગુપ્ત આ ઉપરાન્ત ઉત્મેક્ષા, અધ્યવસાય, 
પ્રતિકૃતિ, અનુકરણ વગેરે ઉમેરીને દસ પ્રકાર ગણાવે 
છે પણ મુખ્ય ઉપર્યુક્ત ચાર છે. 


આ પ્રતીતિભેદો દશ્યપદાર્ય અને દષ્ટાની પ્રતીતિ 
વચ્ચેના સમ્બન્ધને અનુલક્ષીને થયેલા છે. ખૂબ જાણીતા 
અને સુગમ એવા સાપ-દોરડીના દષણાન્તથી આ વાત 
આમ સ્પષ્ટ કરાઈ છે. 

કર્લક : માર્ચ-એપ્રિવ ૧૯૯૫ ( ૦ 


જો દોરડી દોરડી જ લાગે તો તે સમ્યગ્‌ પ્રતીતિ, 
દોરડીને સાપ માની લેવામાં આવે તો તે મિથ્યા, સાપ 
હશે કે દોરડી એવો સંશય જ રહે તો સંશય, અને 
'દોરડી. સાપ જેવી. છે' એવું, લાગતાં સામ્યપ્રતીતિ એમ 
સમજાય છે. 


આમાં એ વાત નોંધપાત્ર છે કે દોરડીને સાપ 
માનવાથી થતી મિથ્યાપ્રતીતિ પણ તેમ માનનાર માટે 
તો જ્યાં સુધી તેની ભ્રાન્તિનું નિરસન ન થાય ત્યાં 
સુધી “સમ્યગ્‌' જ છે. એટલે તે તો એ દોરડીથી 
ભયભીત થશે જ. પ્રતીતિ મિથ્યા છતાં તેના અનુભવમાં 
ને તેના પ્રતિભાવમાં ફેર પડતો નથીં ! 


પરન્તુ, નાટકના અનુભવના ઉદાહરણથી વાત 
કરીએ તો નટને દૃષ્યન્ત અને નટીને શકુન્તલા તરીકે 
જોતાં જે પ્રતીતિ પ્રેક્ષકને થૌય છે તે કયા પ્રકારની 
છે ? તે સમ્યગ્‌તો નથી જ કારણ કે નટ તે દુષ્યન્ત 
નથી. તે સંશય અથવા ભ્રાન્તિ પણ નથી કારણ કે 
પ્રે્નક જાણે જ છે કે રશ્નભૂમિ પરની આ વ્યક્તિ 
વસ્તુતઃ દુષ્યન્ત નથી - શકુન્તલા નથી, તે તો અમુક 
નટ-નટી છે. ત્હેને આ બાબતમાં સન્દેહ નથી એટલે 
સંશયની ભૂમિકા પણ નથી અને આ અમુક નટ દુષ્યન્ત 
જેવો છે એવી સામ્યપ્રતીતિ પણ નથી કારણ કે નાટક 
જોનાર તો તેને દુષ્યન્ત તરીકે જ સ્વીકારીને નાટક 
જુએ છે |! જો તેમ ન કરે તો નાટકમાં ત્હેને રસ જ 
ન પડે ! ત્હેને કશો ભાવાનુભવ થાય જ નહીં ! 


પ્રે્કનો આ પિથ્યા છે તે જાણવા છ્તાં, તેને 
સમ્યગ્‌ તરીકે સ્વીકારીને તે રીતે તેની પ્રતીતિનો 
અનુભવ તે, આમ, લૌકિક અનુભવોની તાર્કિક કક્ષાઓથી 
જુદો એવો --- વિલક્ષણ અનુભવ છે. 


આ વિલક્ષણતા જ તેને રસક્ષણ બનાવે છે. પ્રેક્ષકનું 
ચિત્ત, આ પ્રસજ્ને એક સાથે ભ્રાન્તિ-નિર્ભ્રાન્તિની બેવડી 
ભૂમિકાએ પ્રવૃત્ત છે. ભાન્તિસ્વીકારને કારણે જ તે 
તાદાત્મ્ય સાધીને નાટક સાથે ભાવતદ્રપતા અનુભવે 
છે, નાટકમાં થતી હત્યાથી તે કમ્પે છે. પરન્તુ 
૮ ] કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ ૧૯૯૫ 


નિર્ભ્ાન્તિની સહપરિસ્થિતિને કારણે તે તાટસ્થ્ય પણ 
કેળવે છે એટલે હત્યા થતી જોઈ વ્યાકુળ થઈ ચીસ 
પાડવી, કે વચ્ચે પડવું જેવો લૌકિક જગતમાં કરી બેસે 
તેવો કશો વ્યવહાર તે. કરતો નથી. તે કમ્પે છે - રડે 
છે - છતાં પોતાના આસન પર સ્થિર રહે છે. કારણ 
કે ત્હેનું મન એક ભૂમિકાએ તાદાત્મ્ય સાધે છે તો તે 
સાથે જ બીજી ભૂમિકાએ. તાટસ્થ્ય જાળવે છે, આમ 
એક સાથે બેવડી મનોદશાનો અનુભવ એ 
લૌકિકજગતથી જુદો - લૌકિક જગતમાં શક્ય નહીં 
તેવો વિલક્ષણ અનુભવ છે, તાદાત્મ્ય અને તાટસ્થ્યની 
આવી એકાનુભૂતિ ભાવકનો વાસ્તવિક ભૂમિકાથી જુદી 
એવી ભૂમિકાનો અનુભવ છે. 


આ રીતે. જોઈએ તો જે પ્રેક્ષકો - બાળકો વગેરે 
નાટકની રજૂઆત સાથે અતિતદ્રપ થઈ સડી ઊઠે કે 
બૂમ પાડી ઊઠે છે, બાળકો વાઘ જોઈને છળી ઊઠે 
કે કોઈ પ્રેક્ષકો ખલનાયક પર પત્થર ફેંકે તો તેવા 
પ્રેક્ષકો નાટકની. ભ્રાન્તિને વિસરે છે - તે દોરડાને 
ખરેખર સાપ માની છળી મરતા ભ્રાન્તજનો જેવા. છે. 
આવો અતિતાદાત્મ્યનો અનુભવ “નાટ્યાનુભવ' નથી. 


તે જ રીતે રગ્ભૂમિ પર રચેલા પૂઠાં-કપડાંના 
મહેલ કે કિલ્લામાં પૂંઠાં' જ જોવાં, નટ-નટીને, અમુક 
પાત્રોને બદલે વાસ્તવિક વ્યાકેત તરીકે જ જોવાં, 
અભિનવથી રજુ થતા ભાવ સાથે તાદાત્મ્ય સાધી ત્હેને 
અનુભવવાને બદલે ત્હેની વિગતો જ નોંધ્યા - ચકાસ્યા 
કરતી, રઝતરકીબોને જ અવલોક્યા કરવી એ બીજા 
છેડાની ક્ષતિ છે. અહીં એટલું બધું તાટસ્થ્ય છે કે 
ભાવાનુભવ શક્ય જ નથી ! જેમ પહેલા પ્રકારમાં 
“*મુગ્ધો' ફસાય છે તેમ બીજાં પ્રકારમાં, ઘણીવાર 
'તજ્શો' --- 'વિવેચકો' - અટવાય છે | 


તાદાત્મ્ય અને તાટસ્થ્ય બન્ને ભૂમિકાની 
સણપરિસ્થિતિયી પ્રગટતી ત્રીજી ભૂમિકામાં જ ; 
કલાનુભવની વિલક્ષણતા રહેલી છે. ચિત્રમાં જો કેળાં 
ચીતર્યા હોય તો પીળા રક્નમાં હળદર જોયા કરનાર, તેમ 
કેળાને ખાવા ધાનાર બન્ને કલાનુભવથી વગ્ચિત છે. 


આ વિલક્ષણ સ્થિતિ માત્ર પ્રેક્ષકપક્ષે જ છે એમ 
નથી, નટ પ્રશ્નો પણ તે એટલી જ આવશ્યક છે. 
સાધારણ રીતે પાત્રમાં અત્યન્તભાવે એકરૂપ થઈ જઈ 
જાતને વિસરી જઈ અભિનય કરનારની પ્રશંસા કરવામાં 
આવે છે. પરન્તુ કલાદષ્ટિએ એ નોંધવું જરૂરી છે કે 
પાત્ર સાથે તાદાત્મ્ય વગર ભાવાભિવ્યક્તિ ન થઈ શકે 
તેમ પોતે અભિનય ડરી રહ્યો છે તેની સભાનતા - 
જાગ્રતતા વગર “નાટક' ન નીપજે. ઓથેલો ભજવતો 
નટ જો પાત્ર સાથે એકરૂપ થઈ જાય તો તે અભિનેતા 
ન રહે. “'ઓથેલો' (વ્યક્તિ) બની જાય, ને જો તે અતિ 
ઉત્કટ સ્થિતિએ પહોંચે તો બિચારી ડેસડેમોના બનનાર 
નટીની ખરેખર હત્યા થઈ જાય અને કદાય “ઓથેલો' 
પોતાની પણ ખરેખર આત્મહત્યા કરી બેસે ! --ના 


'નાટક' -- કળા -- ન થાય ( આ વિષે એક સરસ * 


નવલકથા 'ડબલ લાઇફ' રચાઈ છે. તેની ફેલ્મ પણ 
થઈ છે.) 'ઓથેલો' બનનારે પ્રેક્ષકને પોતાના 'ઓથેલો 
- પણાનો પ્રતીતિકર અનુભવ આપવાનો છે પણ તે 
સાથે પોતે ક્યારે કયો - અભનય કરવાનો છે, 
રગ્રભૂમિપરની ગતિવિધિનો કેમ ખ્યાલ રાખવાનો છે, 
“ પ્રકાશયોજનાનું ધ્યાન રાખવાનું છે, આ બધી સભાનતા 
પણ ત્હેણે પેલા તાદાત્મ્ય સાથે રાખવાની જ છે. આ 
કલાકારનું કળાનું “તાટસ્થ્ય' છે. નટ એક ભૂમિકાએ 
પાત્ર સાથે એકરૂપ છે ને તે સાથે જ બીજી ભૂમિકાએ 
તટસ્થ છે | અને સભાન કૃત્રિમ અભિનયમાં પણ 
અનાયાસ સ્વાભાવિકતાની પ્રતીતિ કરાવવામાં ત્હેની 
કળા રહેલી છે. કલા-અનુભવની વિલક્ષણતાનું આ પણ 
એક કારણ છે. 


આવી સમ્યગ્‌-મિથ્યાની જુગલબન્દી સરજાય છે 
કારણ કે કળામાત્ર કલાકારને પક્ષે “ધારો કે' અને 
ભાવક પક્ષે “માન્યુ' કે ની જુગલબન્દી છે. આવી સન્ધિ 
-વગર બે વચ્ચે મેળ જ ન થઈ શકે. નાટકનો પ્રેક્ષક 
જાણે છે કે આ કણ્વઠષિનો આશ્રમ નથી, પ્રેક્ષાગાર 
છે, ને રગ્રભૂમિ પરની બધી સૃષ્ટિ તથા દુષ્યન્તાદિ 
બનાવટી છે. પણ તે બધાં 1મેથ્યા'ને તે સમ્યગ્‌ તરીકે 


સ્વીકારી લેવાની માનસિક પ્રતિજ્ઞા સાથે જ પ્રેક્ષાગારમાં 


' પ્રવેશે છે. ત્હેની 'ભ્રાન્તિ' સ્વેચ્છાએ, જાણી બૂઝીને 


સ્વીકૃત પ્રતીતિ છેં. જો આ માનસિક તૈયારી ન હોય 
તો કલાનુભવ શક્ય જ નથી ! -- તો ચિત્રતુરગમાં 
અશ્વત્વનો અનુભવ કે નૃત્યાદિનો અનુભવ પામી ન 
શકાય. રિ 


આને જ કોલરિજ 4/01.116 
90૬121૫5101 ૦01 1015811.121* કહે છ એ 
એક વિશિષ્ટ મનોવ્યાપાર છે. 


અલબત્ત પ્રેક્ષકની, ભ્રાન્તિને સ્વીકારી લેવાની 
માનસિક ઉદારતાને મર્યાદા હોય છે. એનું મન આ 
પ્રતીતિને અનુકૂળ થાય તેમ કકરવાની, ત્હેની 
171.11૫61૫055ને સફ્ડોચવા-પ્રેરવા-જાળવવાની 
કલાકારની પણ જવાબદારી છે. આ માટે એક પાસ 
તે પ્રેક્ષકની કલ્પનાશક્તિ પર વિશ્વાસ રાખે છે. 
(હપવૉંત્ર૧૮૦ 18૫5 1410 1108111017) તો. 
બીજી પાસ તે કલ્પનાને સડ્ટોચવામાં મદદ પણ કરે 
છે. આ બે વચ્ચેના પ્રમાણમાં કોઈ એક પક્ષે અતિરેક 
થતાં રસભઝ ઘાય છે એટલું જ નહિ પણ પ્રેક્ષકગણની 
કૈટલીક અપેક્ષાઓને ટેવો પણ દઢ થાય છે; 


પણ પ્રેક્ષકની પ્રતીતિ-ભ્રાન્તિની સ્વીકૃતિ- 
અસ્વીકૃતિ મુખ્યત્વે જે તે કૃતિના સન્દર્ભમાંથી જ નક્કી 
થાય છે. આથી એક સન્દર્ભમાં કેટલીક વાત સ્વીકારી 
લેનાર બીજા સન્દર્ભમાં તે નથી સ્વીકારતા. આ બે 
વચ્ચેની રેખા સૂક્મ અને અનિયત છે. હેમલેટ કે 
ઉત્તરરામમાં સ્ટેજ પર લટકતાં માઈકોફોન પ્રેક્ષક ચલાવી 
લે છે પણ જો હેમ્લેટ કે રામ ચર્શ્માં પહેરે'તો તે ન 
ચલાવી લે ! રશ્રભૂમિ પર વાંસ-પૂંઠાનો ઘોડો સ્વીકારાય 
છે પણ સાચો ઘોડો લાવ્યા પછી જો નટ તેના પર 
સવારી કરતાં પડી જાય તો પ્રેક્ષકો જતા રહે ! 


વ્યવસાયી રઝભૂમિમાં આવી ઘટના નોંધાઈ છે. 


દરૈક કૃતિને પોતાનું વિશિષ્ટ વાસ્તવ હોય છે ને 
ત્હેના સન્દર્ભમાં જ ભાવકનો પ્રતિભાવ સજય છે. 
કવિલોક # માર્ચ-એપ્રિલ ૧૯૯૫ [૯ 


વાત પ્રતો1તછુ 5૫૭૦૦૧51૦૧ ૦ તૉંડઇલ લની 
છે ! વળી, પ્રેક્ષક જોવા જાય છે તે માત્ર. “ચમ'ના 
પાત્રનો અભિનય ને એ પણ શ“રમ'નું પાત્ર ડરતા 
ભાદુરી ને કે હેમ્લેટનું પાત્ર કરતા લોરેન્સ 
ઓલિવિયરને ! આમાં પાત્ર અને નટ બન્નેનાં વ્યક્તિત્વ 
અલગ રહેવાની અપેક્ષા છે. તાદાત્મ્ય અને તાટસ્ચ્યની 
વાત અહીં જુદી રીતે પ્રતીત થાય છે. 


(₹&7૬૦0/ 0130 તંત્તાળતત્ડ'માં પ્રિલ્ટ્વીએ આની 
સરસ ચર્ચા કરી છે.) 


આ બધામાં મૂળ વાત છે ડકલાનુભવની 
વિલક્ષજ્ઞતાની, ત્હેમાં આ જગતનો જ અનુભવ જુદી 


જ ભૂમિકાએ થતાં કશીક એવી ઉપલબ્ધિ થાય છે જે 
છાવ્યે' જ છે, “ન તુ લોકે' ! ી 
આ વિલક્ષણ અનુભવમાં જ જગતનું -- જીવનનું 
જુદું જ જુદો જ અનુભવ ઊઘડે છે. એથી એની 
લોકોત્તરતાનો અનુભવ ચેતનાને જે “આનન્દ' આપે છે 
- તે વિલક્ષણ છે - જેને માટે તો માણસ કલા પાસે 
જાય છે ! " 


એ અનુભવને જગતના કોઈ અનુભવ સાથે 
સરખાવાતો નથી તેથી જ તો. ત્હેને “અલૌકિક' અને. 
જ્રહ્માનન્દસહોદર' કહ્યો હશે ને | શ્રી આનન્દશફર 
ધુવે આ જ કારણે “કવિતા' (વ્યાપક અર્થમાં કલામાત્ર)ને 
“આત્માની કલા' કહી છે ને ! 0) 


સાભાર સ્વીકાર 


ઇશાવાસ્યોપનિષદ : શ્રી રાજેન્દ્ર શાહનો મિતાક્ષરી નોંધ સાથેનો અનુવાદ. પ્રકા. : ભારતીય 
ભાષા-સાહિત્ય સંસદ, સી-૫, “ઓજસ”, નેહરુનગર ચાર રસ્તા; અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫; કાચું પૂર્ઠુ 


ક્રાઉન પૃ.૪૮, રૂ. ૧૦ 


ઉત્ખનન $ શ્રી ગુણવન્ત ઉપાધ્યાયની ગઝલનો સઝહ. પ્રકા. : સફલ્પ પ્રકાશન, ૧૧૦૧-૭૩, 
'ાદવ નિવાસ ભાવનગર-૩૬૪ ૦૦૧; ડાચું પૂર્ઠું કાઉન પૃ. ૬૮? રૂ. ૧૫ 


ડૃષ્ણ : શારી અંગત કવિતા : કૌમુદિની શુક્લના મુખ્યત્વે ગદ્યમાં રચાયેલાં ઊર્મિકોનો સડ્હ. 
વિકેતા : પ્રવીણ પુસ્તક ભણ્ડાર, લાભ ચેમ્બર્સ, મ્યુ. કોર્પો. સામે, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧; કાચું પૂર્ઠુ, 


ડિમાઈ પૃ. ૯૬, રૂ. રપ. 


દાનપૂર્તિ 


૧૨૦૦/- ભારતીબહેન સારાભાઈ ટ્રસ્ટ તરફથી વિશ્વકવિતા વ્યાખ્યાનમાળા માટે 


. નવા આજીવન સભ્ય 


ડૉ. અરુણ જે. કક્કડ (રાજકોટ) 





૧૦ ] ડવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ ૧૯૯૫ 


. “જું રર/ત%કજ્‌ ૬5૦૦ 


સીતા ઃ 
ત્યડ્ત, વ્યથિત સમાહિત 
રાજેન્દ્ર શાહ 


૧ વનમાં એકાકિની 


અયસ્કઠિન કેમ આમ ઉર, આર્ય, આવું તવ ? ! 
ન નેત્રમહીં મ્હે કદીય પણ રોષની રેખને _ 
નિહાળી,-નહિ વૅણમાં કંઈ કટાક્ષ, ના કમ્પને 
કંઈક અવરોધ સૂચવત; ના, નહીં કેતવ. 

તથૈવ પરિત્યાગ ! એવું મનદુઃખ. શું ? હે પ્રિય ! 
ન દષ્ટિ પણ. ! ને ત્તિરોહિત રહેલ શૅ નિર્દય ! 


મ્હને તનવિહારની શી રઢ લાગી કે માગણી 

કરી ? ન'તું લહ્યું શું વન્યસુખ મ્હે, વળી કષ્ટદા 
પ્રસઝ તણું દુઃખ ? શી તદપિ વ્હોરી આ આપદા ? 
કળ્યા વગર એમનું હૃદય, દૂભવી. લાગણી ? 
અસક્ઞત શું આમ દોહદ તણા અભાવા થતા 
અદમ્ય ? અવ એની વ્રેહ-કપરી સહેવી વ્યથા. ! 


સુકોમલ પ્રસૂનથીય વધુ જે ઉરે માર્દવ; 
અયસ્કઠિન એ. જ ! કેવી રમણા વિધાતા. તવ. | 


૨. સ્મૃતિ-૧ 


અયસ્કઠિન શું ન હું જ હતી ! બન્ધુ સૌમિત્રને 
અધીર હૃદયે અનાર્ય રમણી સમાં મ્હેં યદા 

કહ્યાં વચન દોહ્ાલાં, તત ભણેલ આદેશને. 

અરે અવગણી ? કશી ચલિત મ્હારી શ્રદ્ધા તદા ! 
પિનાક તણું એ. પ્રકાણ્ડ-ધનુ-ભઝ, ખેલા તવ, 
વિમૂઢમતિ. તે ય હું વિસરી, વીરનો વૈભવ. 


કથામહીં સુણેલ દાનવની કેંક માયાકૃતિ, 
તથાપિ ન થયેલ સ્વર્ણમૃગ જોઈ શક્ડા મ્હને ! 
પ્રલોભન અરણ્યવાસમહીં, ને કશી વિસ્મૃતિ ! 
અસાવધપણે અતિક્રમવી, દીધ તે આણને. 
અને કરમહીં દશાનન તણા; મથી તે છતાં 
ન મુક્ત; ન જટાયુથીય પ્રતિકાર ઝાઝો. થતાં. 


અશોકવન ? નન્દહીન. દિન સૌ પ્રતીક્ષામહીં : 
ત્હમે વ્યથિત માર્ગમાં; ધૃત્તિ અનિદ્ર ધારું ત્યહીં. 
૩ સ્મૃતિ-૨ 

અલફૃત સ્મશાનચૈત્ય સમ એ. દશગ્રીવના 
વિભીષણ. દબાવને તૃણની આડ દીધી. રહી 
સ્વધર્મમહીં; કિન્તુ એ બલમદાન્ધ છોડે નહીં, 
વિચારી. નિધિપાર કોઈનુંય આવવું, શક્ય ના. 
ત્યહીં કટક વાનરોનું... તવ બાણ. છૂટેલ તે 
અમોઘ. છલ. શક્તિ દર્પ સહુ નષ્ટ એના વડે. 


અશોકવન... મુક્ત. નેત્રજલ પાદપવો તવ. 

કરે વહન; ત્યાં જ વક્ષ પર લીધી ચાંપી મ્હને. 
ન ગદ્રદ ગળે કશું કથન, આર્દ્ર તે લોચને. 
હતી મલિન હું કંઈક ડરથી દિધાથી; અવ. 
જલાવી દઈ તેહ, અગ્નિ-પરિશુદ્ધ મ્હારું થવું. 
થતી અવધિ પૂર્ણ; સ: અવધે ઉમજ્ે જવું. 


પ્રસન્ન ત્રય બન્ધુ; માતૃત્રય ને પ્રજા-પ્રેમથી 


થયેલ અભિષિક્ત જે “યુવ' હવે “મહા' તે રથી. 
કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ ૧૯૯૫ [ ૧૧ 


જ ચિન્તન 


હવે. ભવનઘી અભિન્ન રઘુરાજ્ય; હૈયે તવ 
પ્રજા સ્વજનશી અતૃષટ નવ કોઈ ક્યાંવે રહે 
તદર્થ નિજ સર્વ ભાવન-વિધાનનો સમ્ભવ. 
ગમા અણગમાની લોડમહીં લાગણી શી હશે ? 
સમુત્સુક ત્હમે યથાતથ અભિજ્ઞ તેથી. થવા 

ન્‌ રોવક-મનેય ભીતિ, કંઈ જાણ્યું સક્ોપવા. 
કહીંક અપવાદની ચણભણે વધે વાત તે 
અયોગ્ય મર હો, તથાપિ પ્રતિકાર છાજે નહીં; 
શમે પ્રગટ થાય ત્યાં જ. યદિ શીલને યોગ્ય જે 
ગણે સહજ, લોકસશ્રહ શું કાર્ય્ય ત્હેને લહી 
નિવારી ન શકાય; હાર્દ દહતું ભલેને તપ. 
ત્હપે અનુજ બન્ધુનેય દીધ એ. જ દીક્ષા-વ્રત. 


અકેલ વનમાંહીં ઝૂરું, પપ એ જ આરાધના : 
ગભીર | તવ એમ આર્દ્ર દિન રાજ-પ્રાસાદના. 


પ સમાહિત 


તપોવનમહીં અકેલ ? નહિ. ભૂણને હું તવ 
ધરન્ત ઉદરે ઉછેરું અહીં, ગઝ-ભાગીરથી 

જલે, ત્ર્કષિ કુટિરની પુનિત જ્યાં રહી સન્નિધિ, 
લઈ કઠિન તાપસીવ્રતત સદાનું, હે રાધવ ! ' 
સુદૂર સહધર્મિ્‌ી, પણ. : નિશફ આ અંશને 
યથોચિત્ત કરી ધરીશ તવ. વંશના આસને. 


ત્હમારી દથિતા અને જનકનન્દિનીને હવે - 
સમાહિત બધી અવસ્થિતિમહીં રહેવું ઘરે. 
સરોજ સમ ખીલવું પ્રખર સૂર્યના આતપે- 
પરિષ્વજન-બાહ્યનો ન અવ શોચ સોહે લવે. 
વળી હું વસુધા તણી છું દુહિતા, નહીં વિસ્મૃતિઃ 
સદાય તવ સઝ યશમહીં અર્પવી આહુત્તિ. " 


ત્હમે નભ-વિશાળ, વિશ્વ તવ અફમાં ખેલતુંઃ 
હું વામ તવ અજ એ જ રહ્યું છે મહીં ખીલતું. 


સ્મશાન ચૈત્ય : પ્રાચીન સમયમાં સ્મશાન ભૂમિની પાસે એક ગોળાકાર દેવાલય સમું સ્થાન બનાવવામાં આવતું, 
ત્યાં રાજાશાથી પ્ર ણદણ્ડ દે વામાં આવે લા અપરાધીનો વધ કરવામાં આવતો . જ્યાસસસાયોવે અત્યારે 
આ સ્થાનને સ્વચ્છ કરી ફૂલોથી. સજાવવામાં આવતું. આ. વિભૂષિત સ્મસાનચૈત્યને જોતાં જ, કોઈના જીવનનો 


આજે અન્ત છે એ જાણી લોકો ભયભીત થઈ ઊઠતાં. 


ઊગતતે દિવસ ભાળું જેવો અંજાર, 
ખાલી ખાલી આસપાસ, 

જોતી. રહું વાટડી. 
ઝાઝેરી ભૂખ ને રાંધું હું મીઠડાં ધાન, 
આવશે એ લઈ પાન, 

જોતી રહું વાટડી. 


ર. વાટડી 
કતુ સુઘાર 


ભરબપોરે બોલતો એકલ કાગ, 
મનમહીં શા રાગ, 
જૌતી રહું વાટડી. 
જેવી. નમતી સમી. સાંજ આઘેરી, 
ઝમે આંખ આછેરી, ી 
જોતી. રહું વાટહી. 


આ રે સંસારે ભૂલવાં નહીં કામ, . . 
રખી કાળજડે હામ, 


૧૨ ] કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ ૧૯૯૫ 


જોતી રહું વાધટડી. 


પદ્દી આવે છે 


પ્રવીણ પણ્ડ્યા 


શત્િ 

પોતાની બિછાતનાં 

છેલ્લામાં છેલ્લા તારાઓ. સફેલે છે 
અને : 
ફળિયાની ઝાકળભીની ધૂળમાં 
ઝગમગી ઊઠે છે 

ચણના સફેદ દાણા 

અને 

પદ્ીનાં પગલાંથી 

રચાયેલી રશોળી. 

પડી આવે છે 

ત્યારે 

મ્હારું ઘર 

ઘર નથી રહેતું 

ઉષાકાળના આકાશનો. 

એ 

ભાગ બની. જાય છે 

જ્યાં 

ભિન્ન ભિન્ન ર% 

એકમેકને તીવ્રતાથી લપેટતા 
થાય છે 

એકાકાર 

જ્યાં 

અસહ્ય 

વિવિધ પહ્ઠીઓના સ્વરમાંથી 
પ્રક્ટે છે 

એક સૂર 


જાણે 

મ્હારા જ 

ભાવાવેશના રક-સ્વર-આકાર ! 
શાન્ત ! 

શાન્ત ! 

આકાશમાં એક સૂર્ય. 


સખી ઊગ્યું 


જગદીશ વ્યાસ 


સખી ઊગ્યું મ્હારામાં એક ઝાડવું રે લોલ 
જાય ફેલાતી આભ લગી ડાળ, 

શું ય ઢાંકીને એને સન્તાડવું રે લોલ. 

ફૂલ સો સૌ ઊગ્યાં છે બધી ડાળીએ રે લોલ, 
બધાં ફૂલોને પાંખડી. હજાર, 

આમ ફૂલવું શી રીતે ઉપાડવું રે લોલ. 

ધોમ તડકામાં આવ્યું પતફિયું રે લોલ, 
છાંય પાથરતું બેઠું જરાક 

કેમ ડાળી ખડેરી ઉડાડવું રે લોલ. 

હોય ન્હાનકડો સાવ એક કાંકરો રે લોલ; 
સ્હેજ અડકું ને પ્હાડ બની જાય; 

એમ મ્હારામાં ઊગ્યું ઉગાડવું રે લોલ. 


ઝ્્ઝઝકઝઝકક્કડક્ડઃ 
કવિલોક # માર્ચ-એપ્રિલ ૧૯૯૫ [ ૧૩ 


જ ચિન્તન 


હવે ભવનથી અભિન્ન રઘુરાજ્ય; હૈયે તવ 
પ્રજા સ્વજનશી અતુષ નવ કોઈ ક્યાંયે રહે 
તદર્થ નિજ સર્વ ભાવન-વિધાનનો. સમ્ભવ. 
ગમા અણગમાની લોકમહીં લાગણી શી. હશે ? 
સમુત્સુક ત્હમે યથાતથ અભિજ્ઞ તેથી થવા 

ન સેવક-મનેય ભીતિ, કંઈ જાણ્યું સગ્ોપવા. 
કહીંક અપવાદની ચણભણે વધે વાત તે 
અયોગ્ય મર હો, તથાપિ પ્રતિકાર છાજે નહીં; 
શમે પ્રગટ થાય ત્યાં જ. યદિ શીલને યોગ્ય જે 
ગણે સહજ, લોકસકહ શું કાર્ય્ય ત્હેને લહી 
નિવદરી ન શકય; હાર્દ દહતું ભલેને તપ. 
ત્હમે અનુજ બન્ધુનેય દીધ એ. જ દીક્ષા-વ્રત. 


અકેલ વનમાંહીં ઝૂરું, પણ એ જ આરાધના : 
ગભીર ! તવ એમ આર્દ્ર દિન રાજ-પ્રાસાદના. 


પ સમાહિત 


તપોવનમહીં અકેલ ? નહિ. ભૂણને હું તવ 
ધરન્ત ઉદરે ઉછેરું અહી, ગડ-ભાગીરથી 
જલે, ત્કષિ કુટિરની પુનિત જ્યાં રહી સન્નિધિ, 


, લઈ કઠિન તાપસીવ્રત સદાનું, હે રાધવ ! 


સુદૂર સહધર્મિણી પણ : નિશ આ અંશને 
યૃથોચિત કરી ધરીશ તવ વંશના આસને. 


ત્હમારી. દયિતા અને જનકનન્દિનીને હવે 

સમાહિત બધી અવસ્થિતિમર્હી રહેવું ધટે. 

સરોજ સમ ખીલવું પ્રખર સૂર્યના આતપે- 
પરિષ્વજન-બાહ્યનો ન અવ શોચ સોહે લવે. 

વળી હું વસુધા તણી છું દુહિતા, નહીં વિસ્મૃતિઃ 
સદાય. તવ સઝ યજ્ઞમહીં અર્પવી આહુતિ. "* ' 


ત્હમે નભ-વિશાળ, વિશ્વ તવ અડમાં ખેલતુંઃ 
હું વામ તવ અઝ એ જ રહ્યું છે મહીં ખીલતું. 


સ્મશાન ચૈત્ય : પ્રાચીન સમયમાં સ્મશાન ભૂમિની પાસે એક ગોળાકાર દેવાલય સમું સ્થાન બનાવવામાં આવતું. 
ત્યાં રાજાજ્ઞાથી પ્ર ણદણ્ડ દે વામાં આવે લા અપરાધીનો વધ કરવામાં આવતો . જ્યાસસસોથોવે અત્યારે 


આ સ્થાનને સ્વચ્છ કરી ફૂલોથી સજાવવામાં આવતું. આ વિભૂષિત સ્મસાનચૈત્યને જોતાં જ, કોઈના જીવનનો 
આજે અન્ત છે એ જાણી લોકો ભયભીત થઈ ઊઠતાં. 


૨. વાટડી 
કનુ સુથાર 
ભરબપોરે બોલતો એકલ કાગ, 
મનમહીં શા રાગ, * ર 
જોતી રહું' વાટડી. 


જેવી નમતી સમી સાંજ આઘેરી, 
ઝમે આંખ આછેરી, ી 
જોતી. રહું* વાટડી. 


ઊગતે દિવસ ભાળું જેવો અંજાસ, 
ખાલી ખાલી આસપાસ, 

જોતી. રહું વાટડી. 
ઝાઝેરી ભૂખ ને રાંધું હું મીઠડા ધાન, 
આવશે એ લઈ પાન, 

જોતી. રહું વાટડી. 


આ રે સંસારે ભૂલવાં નહીં કામ, . 
રાખી કાળજડે હામ, 
જોતી રહું વાટડી. 


૧૨ ] કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ ૧૯૯૫ 


* પડ્ઠી આવે છે 
પ્રવીણ પણ્ડયા 


રાત્રિ 

પોતાની બિછાતનાં 

છેલ્લામાં છેલ્લા તારાઓ સફેલે છે 
અને ર 
ફળિયાની ઝાકળભીની ધૂળમાં 
ઝગમગી ઊઠે છે 

ચણના સફેદ દાણા 

અને 

પડીનાં પગલાંથી 

રચાયેલી. રજોળી.' 

પદ્ી. આવે છે 

ત્યારે 

મ્હારું ઘર 

ઘર નથી રહેતું 

ઉષાકાળના આકાશનો 

એ 

ભાગ બની જાય છે 

જ્યાં 

ભિન્ન ભિન્ન ર% 

એકમેકને તીવ્રતાથી લપેટતા 
થાય છે 

એકાકાર 

જ્યાં 

અસહ્ય 

વિવિધ પઢ્ટીઓના સ્વરમાંથી 
પ્રકટે છે 

એક સૂર 


જાણે 

મ્હારા જ 

ભાવાવેશના રક-સ્વર-આકાર ! 
શાન્ત ! 

શાન્ત ! 

આકાશમાં એક સૂર્ય. 


સખી ઊગ્યું 


જગદીશ વ્યાસ 


સખી ઊગ્યું મ્હારામાં એક ઝાડવું રે લોલ 
જાય ફેલાતી આભ લગી ડાળ, 

શું ય ઢાંકીને એને સન્ત્તાડવું રે લોલ. 

ફૂલ સો. સો ઊગ્યાં છે બધી ડાળીએ રૈ લોલ, 
બધાં ફૂલોને પાંખડી હજાર, 

આમ ફૂલવું શી રીતે ઉપાડવું રે લોલ. 

ધોમ તડકામાં આવ્યું પતઝિયું રે લોલ, 
છાંય પાથરતું બેઠું જરાક 

કેમ ડાળી ખરેરી ઉડાડવું રે લોલ. 

હોય ન્હાનકડો સાવ એક કાંકરો રૈ લોલ; 
સ્હેજ અડકું ને પ્હાડ બની જાય; 

એમ મ્હારામાં ઊગ્યું ઉગાડવું રે લોલ. 


ડવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ ૧૯૯૫ [ ૧૩ 


આ મ્હારી પોતાત્તી 
જગદીશ વ્યાસ 


આ મ્હારી પોતાની વાત છે 

એમ કહી. બોલતાં હું અટકું છું કારણ કે 
મ્હારા હું સાતસો ને સાત છે. 

સાદ મ્હારા નામનો હું પાર્ડું તો કેટલાય 
ચ્હેરાઓ ડોકાત્તા બારીએ, 

અચરજની વાત છે કે તો ય મ્હને જાણ્યાનો 
દાવો કર્યો છે એક નારીએ. 

હું તો હજીય નથી ઓળખતો એને કે આમાંથી 
કઈ મ્હારી જાત છે. 


મ્હારામાં મોર ભરે પગલાં તો એક પગે ઠરતો 
ને એક પગે દાઝતો, 

બે-ત્રણ ડગમાં જ એ તો ટહુકે ન ટહુકે ત્યાં 
ઊડી રે જાય છે કરાંજતો; 

મ્હારામાં અડોઅડ સેળભેળ બેઠેલી તણખા ને 
ઓસની જમાત છે. 

રખડે છે આમતેમ આવા બે-ચાર હું તે આવે 
છે હાથ સહેલાઈથી, . 

બાકીના અન્ધારી ગુશમાં છે એ નથી મળત્તા 
જોવાય મ્હને ક્યાંયથી, 

એના પર ઢાંકેલો પત્થર ખસેડવામાં આજે પણ 
મ્હારી મહાત છે. 


ય. 


૧૪ ] કહિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ ૧૯૯૫ 


દિધા... 


મફત ઓઝા 


મ્હારામાં આકાશ. ઝળૂંબ્યું ઘનઘોર 

વીજ ઝબૂકે ઘન ગડગડે પડે પવન તૂટી. 
ભેખડ-ભેખહ 

ઊડે કંક્ર-કાંટા-વૃક્ષ અને વનો. લીલાંછમ્મ 
થાય વણ્ટોળ ચડે ઉપર ઉપર 

ડામાડોળ સકળ બ્રહ્માણ્ડ 

જળ-થળ સઘળું ચડયું ચકરાવ ચક્કર વક્કર 
એક માત્ર તરે તણખલું ભીતર રિયર. 


થાય ટફ્રારવ સન્ન્ન્‌ છૂટે બાણ 

હણાય અશ્ચ ઢળૈ રથ સૂર્યનો. છવાય અનધકાર. 
ગાજે ગદાપ્રહાર ત્રાડે ગજ ધબ ધ્રૂજે ધરા 

વહે નદીનાં વહેણ 

લથબથ લથડે ચરણ કળણ ખદબદે ટુકડે 
ટુકડા શ્વાસ. 

શોધે ગીધ પિણ્ડ રક્તનો-- 

વચ્ચે ફફડે પાંખ બદ્ધ કવચમાં એક માત્ર. 


ફીણ ફીણ પછડાય જળ પછી અશ્વ પછી ફીણ 
ફીણ 

પછાડ ખાય ક્ષિતિજ ટુકડે ટુકડા સૂર્ય 
તરે-ડબે-તરે 

છળે પૃથ્વી છાણું છોળો ઊડે ડૂબે સઘળું- 

તરે તૂટેલી પંખ પરીની જાણે સરે મનુની ડોડી 
મન્યન. વચ્ચે સ્થિર માત્ર પાંદડું 

મ્હારામાં તરતું યુગોથી... 

ત્હમે જોયું ? ! 


[થા 


અભેદ 
જગદીશ ત્રિવેદી 


ગયાં નયનતેજ ને ગઢ તમિસ્રના આવર્યા, 
અખણ્ડ પડદા પડ્યા નયન-રજભૂમિ પરે; 
હવે વિરૂપ-રૂપ એકસરખાં રસે કર્ષતાં, 

ન સૂર્ય ઝૂલતો હવે ક્ષિતિજ હીંચકે નેત્રને, 
વિહ% તરુ પુષ્પ નને પ્રકૃતિ માત્ર. સોણાં સય, 
અવાજ-અણસારથી પરિચયો નવા પામવા. 


ભલે પવન-ઝાપટે કુટિર-આંગણાનાં થયાં 
વિલુપ્ત સહુ તેજ ને તિમિર આવરીને રહ્યાં; 
સ્વર્ય નજરતિતલી અવ પ્રકાશ ઝીણો ઝમે, 
લહું સરકતું જતું તિમિર કેરું આચ્છાદન, 
હવે કુટિર-ભીત ને છત--બધુંય ઊડી ગયું- 
કપૂર સરખું સુગન્ધ ચહુઓર ફેલાવતું. 


ગઈ સરહદો શરીર તણી. પીગળી-ઓગળી, 


હવે, ભીતરબ્ડાર એક, શકું ન ભિન્નતાનેઃ કળી. 
ઘરે જતાં 


કોણ ? 
જગદીશ ત્રિવેદી 


વલોવાઈ વલોવાઈને કોની અ. વેદના 
મ્હારા રોમરોમમાંથી ટપક્યા કરે છે ? 


આ કોની ભીતર ભડભડતી વહિજૂવાળાઓ 
ફૂટવા કરતાં મ્હારાં સ્વપ્નબીજને ભસ્મ કરી દે છે ? 


નિસ્પન્દ રાત્રિના ઘૂંટાયેલા ઘેર એકાન્તમાં 
ઓરડામાં આવીને 

કણ્ટકની તીક્ષ્ણ ધાર જેવું ઝીણું ઝીણું 

આ કોણ કણસ્યા કરે છે ? 

અજસ્ ધારે ઝમ્યા કરતો કોઈ આસવ. 
ક્ષણક્ષણની પ્યાલીઓમાં ઝીલી ઝીલીને 
ઘૂંટડે ઘૂંટડે પિવઃાવી પિવડાવી 

આ કોણ કરે છે મ્હતે ઉન્મત્ત ? 


રમણીક અગ્રાવત 


ગામના નિસ્તબ્ધ પડછાયા ઉપર 
એકાકી પઢીની જેમ ઊડતું ગીત 

સરુની ઝાડીમાં ગાજતો ડોળઘાલુ દરિયો 
તડકાના લાંબા લાંબા સળિયા 

ખખડયા વિના ખડકાતા 

અદ્ધર પગે ઊભેલું ફળિયું 

હજી પેસું ન પેસું ત્યાં 

ઘેરી વળે. 


ગળું ખદ્દારીને ઘરવાળીના હેતને 

ઘટક ઘટક પીઉં છું એકશ્ચાસે. 

અડધો થાક ગળે પરસાળનો હીંચકો, 
પડઘો થાક ગૂમ કાલીઘેલી પૂછતાછમાં. 
વધ્યો ઘટ્યો થાક લઈ ભેગો 

સૂઈ જાઉં સપનાંભેર... 


] 


કવિલોક : માર્ચ-એપ્રેલ ૧૯૯૫ [ ૧૫ 


શું જઈએ અમદાવાદ ? 
ફિલિપ ક્લાર્ક 


શાન્તિ પગ. ટેકવતી. હોય. . 
ક્યાંક છટકે સ્પ્રીઝ, 

મચી જાય. હોબાળો. . 
હચમચી. ઊઠે વસ્તી 

ને. ડહીળાઈ જાય જળ ! 
કચરો ઠરીને નીચે બેસે 
નિર્મળ બને નિતય( જળ 
બટકણી બની ગએલી. 
ધીરજની ડાળ. 


કોને વાગી ઠોકર ? 

કોણ ગયું પડી ? 

મગ્ઝિલ સાચી, રસ્તા. ગલત 
ખાઈ ખાઈને ] 
ખવાઈ [ગએલાં શરીર.. 
વિચારો. કરી કરીને 

પાકી ગએલાં મગજ... 


અજાણ્યાં બની 
લક્મણરેખા  ઓળઝી. જતાં 
સ્વજનો... 

કાંકરિયામાં તરતી લાશ, 


ટગર ટગર તાકી. રહેલું યુગલ. 


પાયામાં જ 

લાગી ગયો છે લૂણો. 
સપનાં આવે. 
ગગનચુમ્બી ઇમારતના... 


ચાલમાં નથી તાલ. 
૧૬ ] કવિલોક : મર્ચ-એપ્રિલ ૧૯૯૫ 


કાઢીએ, રસ્તાનો. વાંક 

બ્રેકમાં અટકેલો. કણ્ટાળો 
ટકરાતા કલાકો. 

વેરાતી ક્ષણો... *- 
સૂરજ ફર્યા કરે બાઘાની જેમ. 
તડકો ચીસો પાડે સડકો ઉપર ' 
પ્રતિદિન ર પ * 
પાયાની બહાર ખસતું 
ગુરુત્વ, મધ્યબિન્દુ- 


લગામ હાથમાં નથી. 
દોડ્યે જાય છે ઘોડો. 
વણ્ટોળમાં, ચકરાતાં, . 
ગામ, ગલી. અને શહેર. 


સૂરજ ઊગે છે, 

સૂરજ આથમે છે, 
ફટાફટ ફાટતાં જાય છે 
કૅલેન્ડરનાં પાન... 


પથારીમાં 

ચુપચાપ પડેલા આપણે 
સાંભળીએ 

ગરોળીએ. પકડેલા 
વન્દાની. પાંખોનો. ફફડાટ 
પોકારીએ. બાજ, 

કે ફૂંકીએ શદ્ટ; 


આપણે જ આપણામાં નથી, 
રચાતાં જાય છે 

કરોળિયાનાં જાળાં 

લપેટાતાં પરિસ્થિતિના પતઝ્િયાં. 
સમયે. મારી દીધું છે 


ઊંડે ઊંડે મારી અન્દર . .. 


ચંદ્રકાન્ત શેઠ 


૧ 


ધૂપ્ર અને. ધ્વનિના ધસમસ પ્રવાહમાં 
ખેંચાયે. જાય છે મ્હારું એકાન્ત, 
કાગળની એક નાની-શી નાવમાં જે સાચવી 
રાખેલું અકબન્ધ ! 
ફૂંપળની લાલ લાલ. ટશરે ચમકતી કાનની બૂટ પર 
રત્નકણિકા-શું ઝળહળ ઝળહળ જે મૌન, 
ત્તે વીખરાતું-વેરાતું ખોવાઈ જાય છે 
શ્યામકર્બૂર ધ્વનિકણોની. શુષ્કરુક્ષ થપાટોમાં, 
ઉત્કટ ગન્ધિલ ઉચ્છ્વાસોમાં. 
નિઃ્ઘાસોની ધૂંધળી. આડશની આરપાર 
અલપઝલપ દેખાયા કરે છે 
ભીતતરનું ઊપટી ગવેલું આકાશ ! 
તેજના જીર્ણ-જર્જર લીરાઓને સાંધવા મયતો, 
એકલતાની અટૂલી ટૂંકેથી 
રાહ જોઉં છું કોઈ તાજી તરબરતર સુર્રાભિત 
લહેરખીની ! 
ક્યારે ઊઘડશે સૂર્ય 
મ્હારા અન્ધ પટલની પેલી પાર ? 
ક્યારે ઊખડશે ચકવાતની ધારે ધારે 
મ્હારી બન્ધ હસ્તીનો જામી પડેલો ઓથાર ? 
હમણાં હમણાંનો એમ્‌ જ સમ્ભળાયા ડરે છે 
અન્દરનો ખાલીપો ! 
ખૂબ ખૂબ ખલેલ છે આ રસ્તે, 
એનાં પુષ્પિત્‌ પગલાંને અભાવે ! 
હવે જ સમય છે 
પ્રકાશના શાન્ત પ્રસવનો ! 


ષ્ટ 


૨ 

એક શ્યામલ રેખ પર 

મ્હારી ચકાતી દષ્ટિની સાથે સાધે 

સકેલાતો - ઉકેલાતો - પહોળાતો. - પધરાતો 
૧૮ ] કવિવોક : માર્ચ-એપ્રિલ ૧૯૯૫ 


હેર્યા કરું છું દિક્પટ . . , 
એ દિક્પટના તારે તારે 
તો હેલામાં પહોંચી જવાયું 
અસીમતાના એક કુંવારા સૂચિબિન્દુ પર 
ને ત્યાંયી ચિત્તના તન્તૃએ તન્તુએ. 
વાપતી - વિસ્તરતી 
ઊંડે ઊતરતી ને ઊંચે ઊઘડત્તી - ઊભરતી 
નિસ્તલતામાં સરી જવાયું મ્હારાથી ! 
સમયનું અન્તહીન - અબાધિત સાતત્ય ! 
અસ્તિત્વનું અપરિમેય અગાધ આશ્ચર્ય ! 
કોની ટચલી આંગળીએ 
ટકરાતી ચકરાતી મ્હારી ચેતના 
અકળ સડ્લતામાં સાધતી રહે છે રૂપાન્તર ? 
હું તો બસ, એમ જ હેર્યા કરું છું 
મ્હારામાંથી પ્રસ્ફુટિત એક શ્યામલ રેખ પર 
ચક્રાતી ચકાતી આક્ત્ત થતી મ્હારી હસ્તીને ! 


૩ 


એક મોજું 
ઊછળતું, મુઠ્ઠી વાળતું, સીધું જ ધસ્તું આવે. 
મ્હારા પ્રતિ ! 
મ્હને થાય : ઝીલી લઉં એને ચટ્ટાન-શા પૃધુલ મ્હારા 
વક્ષ પર ! 
એને. ભીડી, દબાવી દઉં મ્હારા કાંઠાળા બાહુબન્ધમાં ! 
એની અણનમતાને ચૂર ચૂર કરી દઉં 


મ્હારી મુકીઓની વજિલ ભીંસમાં. . 
પણ. . . એ મોજું તો 
નિકટ આવતાં જ ફાલીને ફૂલકો. થતું, 
છલકાતું - મલકાતું, 


ઢળી પડે છે મ્હારા ચરણમાં 
પરપોટાના પ્રફુલ્લ ફીણમાં. 
ને હું મ્હારી ભીતર ઝાંખું છું : 
ઊંડે ઊંડે મ્હારામાં કયાંક 
કયારનુંષે ઊછળછળ થયા. કરે છે એક મોજું : 


એને પામવું છે પેલું ચાંદનીનું પુપ્પ 
ગૈબની ગહ્રેથી. 
અહો | પેલું બહાર હતું તે મોજું 
કયારે આવી ચઢ્યું 
આમ. એકાએક મ્હારી અન્દર ? 


૪ 


છીપના મોતીમાં ચમકતાં એનાં ચક્ષુ 
શદલામાં ઊપસતો એની નમણી ગર્વીલી ડોકનો મરોડ 
મોજાંના લહેરિયામાં ઘૂંટાતો એની દેહદષ્ટિનો 
આકર્ષક વળાંક 
ખડકમાં એની ખુમારીનો ઊપડતો પડકાર 
ને છલ્લાતો - છોળાતો 
ભીંજવ્યા કરતો એનો છાતીનો ઉભાર ! 
લહેરખીમાં વળોટાતું વળી વળીને 
વીંઝાય એનું મદિલ તૂફાન 
અને. એના માદક-મોહક નક્ષત્રીય સફેતોથી ી 
અન્તરમાં લહેરાય સુરીલું એક વિતાન ! 
એની નાજુક પગલીઓનો. પડછન્દ 
સ્નેહભરી એક એક ક્ષણમાં તારકાઝિત, 
અને એના કૈસરપરાગે 
મ્હાચ પ્રાણનો સમસ્ત પટ પુપ્પાક્િંત | 


આમ છતાં કેમ, ચાહે છે ચિત્ત 
અરીસામાંના મ્હારા પ્રતિબિમ્બમાં 
, એનું જ હેરવાને પૂર્ણ બિમ્બ ? 
અરિતિત્વના મ્હારા તારેતારામાં 
મળેલી-ભળેલી-ગળેલી એ 
કેમ ઊભરતી નથી પ્રત્યક્ષ મ્હારા બિમ્બમાંથી ? 
આથી તો. ઇષ્તમ હતું 
નીંદરના અન્ધકારમાં ઊતરવું; 
સ્વપ્નિલ પટલે તો એ ઊઘડત ત્યાં 
પૂર્ણિમા-શી અખણ્ડપણે, 
મસ્તીન્ધ મેઘે ઓગાળતી મ્હને ! 


પ્‌ 
કોના માટે આમ આપણું નીકળવું ? 


કોના માટે આ પગલાં ? 
કોના માટે આ માર્ગ ? 


પગલે પગલે 
જો જ્વાવ છે કોઈની નિકટ આગળ 
તો થવાય છે કોઈથી વેગળા પાછળ. પણ ! 
આ માર્ગે તો એ કઈ રીતે મળશે ? 
અટકાવી દઉં પગલાં ? 
સમેટી લઉં માર્ગ ? 
પલાંઠી વાળીને લગાવી દઉં અડિડ્ઞો 
અન્દર-બહારના આ ઉમ્બરે ? 
જેનું કામ, એ તો વિરાજિત છે અન્દર 1 
શું કામ પાડે એ પગલાં ? 
શું કામ રાખે એ રસ્તા ? 
હવે તો ઉમ્બરે જ મ્હારે તો અઠે દ્રારકા ! 


આ તો રસ્તા બહારના ! 
એનું શું અર્હી કામ ? 
એ તો એવી કે 


અહીંયાં આંખ ખૂલતાં દેખાય | 
કાન ર્માંડતાં સમ્ભળાય | 
શેમેરોમ એનો સ્પર્શ ! 
નર્યો હવામાં એનો હર્ષ ! 
મ્હારા તારમાં એનો તાર; 
મ્હને પામતાં એ પમાય. 
મ્હને પામવા 
રસ્તાની નર્હી, 
જરૂર છે એની, 
-- કેવળ એની ! 


૭ 


જુલે શર્કરા, સ્વાદ મધુમય ! 
ચિત્તે ચપલા, વાદ મધુમય ! 
હવા પુપ્પમાં, શ્વાસ મધુમય ! 
શબ્દ સૂરમાં, પ્રાસ મઇુમય ! 
એ મ્હારામાં, પ્રાણ મધુમય ! 
છું એનામાં શાન્ત મધુમય ! 
કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ ૧૯૯૫ [ ૧૯ 


માર્યો ગયો 
ઉશનસ્‌ 


કશું જ ન'તું પૂર્વ મોજ્યું, કશી સજ્જતાયે. ન'તી, 
અબોધ જણ એ અસાવધપણે ઝલાઈ ગયો, 
પ્રવેગી પ્રીત-લાગણીપ્રવહમાં તણાઈ ગયો; 

હતી. નજર એય. બેય. : અમી-મદ્યશી ખેંચતી; 
શિશુ સહજ કૌતુકે રૂપઅગાધના સાગરે 
અજાણજળમાં ઊંડા વમળમાં ગયો ઊતરી, 
ગયેલ. તટથી. ય આગળ. અભાન. એ. નીકળી, 
પ્રચણ્ડતમ લોઢને. લય થતો. તળે ને પરે; 

કશુંય સમજાયું નઇ ગતિનું પાત્રનું, પીતનું; 

નશો જ નહીં ઊતર્યો, રથ. ન સ્પૃષ્ટ આ ભૂત્લે; 
સમુદ્ર મઝધાર : ત્યાં તટ ન'તો, ન'તું રે તલે; 
હતું ન પરિણામ સમ્મુખ કશુંય : હાર કે જીતનું; 
અજાણ રતિરીતનો કુટિલ, એ ભલો આદમી 
તુફાન મહી આવી આમ અમથો જ માર્યો ગયો. 


અગનિ 
ઉશનસ્‌ 


તવ કાજે હતી એક જે ર્ટણા, તવ કાજે હતી લગની 
ભળી ગઈ અવ મુજ ભીતર ધૈ ભાર્યો જીવન અગાનિ 
ઘર ફૂંકી મારીને નીકળી. જાવું આવડ્યું જેને, 
ભભૂત-રખેળી કામળી ઓઢી રાખી અંગે, તેને 

શી ફિકર ? નિતનિર્ધૂમ ધૂણી. ધખતી ર્‌હે અતીતની 


જિયરા અવ તો તું તારે જ્યમ ફાવે તેમ ફર્યા કર, 


સમય-પોપડા પડ પર પડ તું થર બિન્ધાસ્ત ધર્યા કર; 


પડ નીચે ફમ્ફોસ અગનની જડશે જીવતી કણી. 
૨૦ ] ડવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ ૧૯૯૫ 


પછી ત્હારામાં કશું તું ઠાકુર દ્વાર સમાણું જોશે, 
કશુંક દેવતા જેવું, કશું કંઈ ગર્ભાગાર શું હોશે, 
ઝબૂક ઝીણેરી જ્યોત હશે ત્યાં બળતી અખણ્ડ શગની 


ગગ્જેરી તું અઘોરી. શો, તે તણખે ગમ્વે ત્યારે, 
ચલમ ચેતવી ફૂંકે, કસ લે, તગતગતે, અજ્ઞા રે, 
એ આભામાં અમલ રતુમ્બડ ઝાળ. શીં શોભા દગની 


હવે પછી શું ગાવું ? 


કૃષ્ણ દવે 


ખળખળ વહેતાં જળની વચ્ચે ના સહેજેય ભીંજાવું ? 

કહે પછી શું ગાવું ? 
ભીતર ઊછળે સાત સમન્દર ને પત્થર થઈ જાવું ? 

કહે પછી શું ગાવું ? 
આ ફૂલોના દેશ વચાળે ઓછું એમ જવાશે. ? 
આ મહેકનાં મોજાંઓમાં ઓછું એમ તરાશે. ? 
પતડ્વિયાંનો વેશ હોય ને રે ના રંઝ્ઞાવું ? 

કહે પછી શું ગાવું ? 
જીવનની અણમોલ ક્ષણો કંઈ ઓછી એમ ગૂંથાશે ? 
ઝબકારા યે ફરી ફરી કંઈ ઓછા એમ જ થાશે ? 
મોત્તીનો અવતાર હોય ને ડરી ડરી વીંધાવું ? 

કહે પછી શું ગાવું ? 
ચ્હેરો દે પણ સ્મિત વિના કંઈ ઓછું એમ જ ચાલે? 
હોઠ હોય ને ગીત વિના કંઈ ઓછું એમ. જ ચાલે ? 
આંખ હોઈએ અને કહે તું સ્હેજે ના છલકાવું ? 

કહે પછી શું ગાવું ? 


ક 


મધરાત 
થન્દા રાવળ 


મધરાત. થઈ છે વેરી. 

થીજવાં સપનાં નીંદવિહોણી બન્ધ પલકને વેરી, 
મધરાત થઈ છે વેરી ! 

સ્મરણમહીં જે નિત્ય રમે 

તે ક્યાંય નહીં દરશનમાં 

વસે વિકલ તગડપનમાંથી ! ી 

ટમ ટમ. તારા સ્પન્દ ઉરના જલે (તિમિરને ચૅરી ! 

મધરાત થઈ છે વેરી ! 


પ્રાણ પ્રસાદ ચહે પદરવનો; 
પાંશુલ મન્દ પવનનો, 


જો રાત દીધી તો - 


' ધીરેન્દ્ર મહેતા 


સરખો જ સૌનોયે લિબાસ રાખ્યો, 
કીને કહો, ક્યારેય ખાસ રાખ્યો ? 
પૂછ્યું ન કાંઈ હતી એ. ઉપેક્ષા ? 
સમજ્યો હું એવું કે વિશ્વાસ રાખ્યો ! 
એણે ઉતારાનું કશું કહ્યું નહીં, 

ને દૂરનો આવો પ્રવાસ રાખ્યો ! 

એ હીય છે તો. ક્યાંક આટલામાં, 
કીને ખબર છે ક્યાં નિવાસ રાખ્યો ? 
જૉ રાત દીધી તો દીધા સિતારા, 
ત્હે માર્ગમાં કેવો. ઉજાસ રાખ્યો ! 
દેખા કહી દીધી નહીં જ પોતે, 


પારિજાતનું ફૂલ ચહે છે એણે મ્હને બસ આસપાસ રાખ્યો ! 
ચરણસ્પર્શ પ્રિયવરનો; 
એક મૃદુલ ઉચ્છ્વાસલહરની આસ રહે મન હેરી 
મધરાત્ત થઈ છે વૅરી | 
આજ 
ચન્દા રાવળ 


આજ હવામાં મસ્તી છે 

તાંસવનોમાં સ્પન્દન, ગોપન; 

હળવી હળવી સુરભિ છે. 

કયાંક ત્હમારી અસ્ત્તિ છે ! 

આજ હવામાં મસ્તી છે. , 

અમને આદત અપર્ણ ડાળે બર્ફ સમું 
થિજવાઈ જવું : 

નવપલ્લવની અકથ વેદના સહ્ય ગણી 
ધરબાઈ જવું. 

આજ સૂર્યમાં ગરમી છે ! 


ક્યાંક ત્હમારી વસ્તી. છે | 

આજ હવામાં મસ્તી છે. 

અમને આદત મૂર્તિ વિનાની મહેલાતોમાં 
દીપ થવું. 

એકલતાનો આસવ લઈને મહેફિલોમાં 
ગીત થવું. 

આજ ઊર્મિમાં શરમી છે 

ક્યાંક ત્હમારી, હસ્તી છે 

આજ હવામાં મસ્તી છે 


કવિલોક # માર્ચ-એપ્રિલ ૧૯૯૫ [ ૨૧ 


૦*૩૪ અ"ુવ૧/ઠ ૬૬2૧૦ 
અસ્વીકાર 


તસલિમા નાર્સારેન અનુ : ચન્દ્રકાન્ત મહેતા 


ભારતવર્ષ કોનો બાતિલ કાગજ છિલ ના. જે તાકે 
છિંડે ટૂકરો કરતે હબે. 

સાતચલ્લિશ શબ્દટિકે આમિ રબાર દિયે મૂછે ફેલને. 
ચાઇ, ા 

સાત ચલ્લિશેર કાલિકે આમિ જલ-સાબાન દિયે ધૂયે 
દિતે ચાઇ; 

સાત. ચલ્લિશેર કાંટા ગલાય બિંધ છે, એઈ કાંટા 
આપિ * 

ગિલતે ચાઈ ના, ઉગરે દિતે ચાઇ. 

ઉદ્ધાર કરતે ચાઇ આમાર પૂર્વપુરુષેર અખંડ માટિ. 
આપિ બ્રહ્મપુત્ર જેમન ચાઇ, સુવર્ણરેખાઓ ચાઈ 
સીતાકુણ્ડ પાહાડ ચાઈ, આબાર કાગ્ચનજટ્ટા ઓ 
ચાઈ, પુ 

શ્રીમજ્ઞલ ચાઈ, જલપાઇ ગુ!ડૅ ઓ, 

શાલવન વિહાર ચાઇ. આબાર ઇંલોરા અજન્તા ઓ. 
કર્ઝન હલ યદિ આમાર, ફોર્ટ વિલિયમ ઓ આમાર 
એકાન્તરે જે માનુષ યુદ્ધ કરે, 

જયી. હોય. 

દ્વિજાતિતત્વકે ઠેગિયે વિદેય કરે, ] 
સાત્તચલ્લિશેર કાછે સે માનુષ પરાજિત હબેના 
કખનઓ. 





ભારવર્ષ કોઈ રછી કાગળ નહોતો કે એના 

ફાડીને ટૂકડા કરવા પડે, 

સાતચલ્લિશ * શબ્દને હું રબરથી ભૂંસી નાંખવા 
ઇચ્છું છું. 

સાતચલ્લિશનો કાંટો. મ્હારા ગળાને વીંધેને છે, 

એને મ્હારે ગળી જવો. નથી, ઓકીને કાઢી નાંખવો, છે. 
મ્હારા પૂર્વપુરુષની. અખણ્ડ માટીનો. 

મ્હારે ઉદ્ધાર કરવો છે. 

મ્હારે જેમ બ્રહ્મપુત્રા * જોઈએ. તેમ સુવર્ણરેખા * પણ 
જોઈએ. ' 
સીતાકુણ્ડ *"પહાડ જોઈએ. ને પાછું કાગ્ચનજટ્ઠા પણ 
જોઈએ. 

શ્રીમજ્લ જોઈએ ને જલપાઇંગુડિ પણ 

શાલવનનો 5 વિહાર જોઈએ ને પાછાં અજષ્ટા --* 
ઇંલોરા પણ, જોઈએ. 

કર્ઝન જો. અમારો હોય, તો. ફોર્ટ વિલિયમ પણ 
અમારો છે. ર 

એકાન્તરે જે માણસ, લડાઈ લડી 

વિજ્યી થાય. 

હિરાષ્ટ્રના સિદ્ધાન્તને ઠોકર મારી વિદાય આપે. 
સાતચલ્લિશની પાસે, એ. માણસ ક્યારેય પરાજિત ન 
થાય. 


૧. ૧૯૪૭ જ્યારે ભારત પાકીસ્તાનનું વિભાજન થયું. ૨. બકલાદેશની નદી. 3. પશ્ચિમ બશ્રાળની નદી ૪. બશ્રલાદેશનો પહાડે. 
પ. બદ્રલાદેશનું તીર્થસ્થાન ૬. બક્નલાદેશનો પ્રદેશ જ્યાં ગુફાઓમાં મૂર્તિઓ કણ્ડારાઈ છે. ૭. જેણે ૧૯૦૫માં બગ્ાળના ભાગલા 
પાડ્યા. ૮. પશ્ચિમ બઝાળનું સચિવાલય ૯. ૧૯૭૧ જ્યારે બાગ્લાદેશ પાકીસ્તાનથી છૂટો પડ્યો. 


ર૪ ] કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ ૧૯૯૫ 


બ્જુ #ર-અકર જુ૦ - 


52 
હરીન્દ્ર દવે ( ક 
ધીરુ પરીખ ક ર ક જ 
મ ૯/7 ક ક. 
તે મૂછયો કેજનઇ જ્જ “ક” પ ય 
અને હું દઈ જેઠી અ/લેઝન. “ડક 


જેમના વ્યક્તિત્વનો એક મોટો અંશ, ઉષ્મા, ઉપરની પડ્ડિતઓમાં પ્રકટ થાય છે તેના સર્જક હરીન્દ્ર દવેનો 
જન્મ ૧૯મી સપ્ટેમ્બર ૧૯૩૦ના રોજ કચ્છમાં આવેલા પોતાના મોસાળ ખમ્ભરામાં થયેલો. એમનું વતન 
ભાવનગર. પ્રાથમિક-માધ્યમિક શિક્ષણ તથા જૂનિયર બી.એ. સુધીનું શિક્ષણ એમળે વતન ભાવનગરમાં લીધેલું 
અને ત્યાંના સાહિત્યસંસ્કારપોપક વાતાવરણ તથા સાહિત્યપ્રિય વિધાગુરુ રવિશકર જોશીના પ્રોત્સાહન-પ્રેરણાઘી 
ત્હેમનામાં કિશોરવયે જ કાવ્ય કરવાની લગની લાગેલી. પછી તો સ્નાતક થવા એ મુમ્બઈ જાય છે. ૧૯૫૧માં 
ગુજરાતી વિષય લઈને બી.એ. થયા બાદ ૧૯૬૧માં એક દાયકા પછી ગુજરાતા-અઝ્ડેજી વિષયો લઈ એમ.એ. 
થાય છે. મૂળ તો અધ્યાપક થવાની ઇચ્છા પણ જઈ પહોંચ્યા પત્રકારત્વની દુનિયામાં. ૧૯૫૧થી ૧૯૬૨ સુધી 
'જનશક્તિ'ના તન્ત્રીવિભાગમાં કામગીરી બજાવે છે. ૧૯૬રથી ૧૯૬૮ સુધી તેઓ ભારતીય વિદ્યાભવનના તે 
વખતના પાક્ષિક “સમર્પણ'ના સમ્પાદક બને છે. ત્યાર પછી ૧૯૬૮થી ૧૯૭૩ દરમિયાન એ યુસિસની મુમ્બઈ 
ખાતેની કચેરીમાં ગુજરાતી વિભાગના તન્ત્રી તરીકે જોડાય છે. ૧૯૭૩થી મુમ્બઈથી પ્રકટ થતા દૈનિક “જનશક્તિ'ના 
તન્ત્રી બને છે. ત્યાં થોડાં વર્ષો કામ કર્યા પછી આખરી શ્વાસ સુધી તેઓ 'જન્મભૂમે-પ્રવાસી'ના તન્ત્રી બની 
સફળતાથી એ કામગીરી નિભાવે છે. સર્જકતાથી ઊભરાતી કોઈ વ્યક્તિ આ રાંતે દૈનિક પત્રકારત્વમાં પણ 
એટલી જ પાવરધી નીવડે તે તો હરીન્દ્રભાઈ જેવાના કિસ્સામાં જ અનુભવવા મળે. 


સતત અને સારાં એવાં વર્ષો પત્રકારત્વમાં સક્રિય રહેવા છતાંય એમણે પોતાની સિસૃક્ષાને આંચ આવવા 
દીધી નહોતી. પરિણામે સાહિત્યનાં વિવિધ સ્વરૂપોનાં લગભગ પચાસેક પુસ્તકો આપણને ત્હેમની પાસેથી મળ્યાં 
છે. એમનો પ્રથમ પ્રેમ કવિતા. આ ક્ષેત્રે એમનું પ્રદાન ગણનાપાત્ર રહ્યું છે, અને તેમાંય ગીત-ગઝલ ક્ષેત્રે તો 
વિશેષ ગણનાપાત્ર. એમનો પ્રથમ કાવ્યસકહ “આસવ' ૧૯૬૧માં તથા બીજો કાવ્યસકહ “મૌન' ૧૯૬૬માં પ્રકટ 
થાય છે. એમણે શ્રદ્ધાભયા મુક્તકોનો સગ્ચય “અર્પણ' શીર્ષકથી આપ્યો છે. ગીત-ગઝલ અને ઇન્દોબદ્ધ કાવ્યોની 
પોતાની શૈલીથી ચીલો ચાતરીને એ ૧૯૭૫માં “સૂર્યોપનિપદ' કાવ્યસક્રહ આપે છે, જેમાં એમની વેદનાવ્યથા 
આજના સન્દર્ભે પ્રકટ થાય છે તો શ્રદ્ધાનો સૂર પણ સમ્ભળાય છે. 

૧૯૬૬માં એમની નાટ્યકૃતિ 'યુગેયુગે' ગુજરાત રાજ્ય નાટ્યસ્પર્ધામાં પારિતોપિકપાત્ર ઠરે છે ને આમ 
તેઓ નાટયસર્જનક્ષેત્રે પદાર્પણ કરે છે. ૧૯૭૮માં તેમનું બીજું નાટક 'દીવાલમાં દરવાજો' પ્રકટ થાય છે. કૃષ્ટા 
એમના ચિન્તરસનો પ્રમુખ વિપય છે. પરિણામે, 'કૃખ્ટા અને માનવસમ્બન્ધો' જેવો ગ્રન્થ તેમની પાસેથી મળે. છે. 
દૈનિકમાં કટારલેખન નિમિત્તે કેટલાક નિબન્ધોનું પ પણ તેમણે સર્જન કર્યું છે. “નીરવ સંવાદ' આવા નિબન્ધોનો 
સકઝહ છે. ભાવોર્મિ અને લલિત ગદ સાઘે સાંપ્રતનું ચિન્તન પષ્ય એમાં હોય તે સ્વાભાવિક છે. આવા સ#હો 
છે : “વેરતું સ્વપ્ન' “ઘૂંટાતું સત્ય', “ઘીના દીવાનો ઉજાસ' તથા “ઈશ્વરની આંખનું આંસુ એમની પ 

ડરિલોક : ધર રે ૧૯૯૫ [૨ 


એમના કાવ્યસર્જનમાં જોવા મળે છે તેમ એમણે કરાવેલા વિવિધ ભાષાનાં કાવ્યોના આસ્વાદમાં પણ જોવા મળે 
છે. આવા આસ્વાદોનું પુસ્તક “કવિ અને કવિતા' (૧૯૭૧)માં પ્રકટ થાય છે. આવા જ આસ્વાદોના પછી બીજા 
સઝહો પણ આપ્યા છે, આ ઉપરાંત એમણે વિવિધ ભાષામાં રચાયેલાં કાવ્યોના અનુવાદો પણ આપ્યા છે. 
એમાંય ટી.એસ. એલિયટના કાવ્ય “ધ વૅસ્ટ લેણ્ડ'નો અનુવાદ મહત્ત્વનું પ્રદાન બની રહે છે. 


નવલકથાક્ષેત્રે એમનું પ્રદાન ખૂબ જ નોંધપાત્ર છે. લગભગ દસેક જેટલી વિવિધ શૈલીની અને.વિષયવૈવિધ્યની 
નવલકથાઓ. એમણે. આપી છે. ૧૯૬૨માં પ્રકટ થયેલી 'અગનપરી' પ્રથમ નવલકથાથી એ ક્ષેત્રમાં પણ એમણે 
સહુનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. ૧૯૬૬માં 'પળનાં પ્રતિબિમ્બ' નામક એમની બીજી નવલકથા રચનારીતિના પ્રયોગ લેખે 
આકર્ષક બને છે. ઘટનાચક્રના ચકરાવામાંથી છૂટી આમાં એમણે પાત્રોના મનોગતનું ઊર્મિલ અને કાવ્યમય 
નિરૂપણ કર્યું છે. ૧૯૬૮માં એ 'અનાગત' નામની લઘુનવલ આપે છે. પણ એમને પ્રસિદ્ધિ અપાવે છે ૧૯૭૦માં 
પ્રકટ થયેલી એમની નવલકથા 'માધવ ક્યાંય નથી'. કૃષ્ણના પુરાકલ્પનનો એમણે. અહીં રંગદર્શી શૈલીમાં વિનિયોગ 
કરી આધુનિક યુગની વિચ્છિન્નતાનો. વિષાદાનુભવ વ્યક્ત કર્યો છે. 'સુખ નામનો પ્રદેશ' નવલકથા ૧૯૭૫માં 
પ્રકટ થાય છે, તો 'સઝ%-અસડ' નવલકથા ૧૯૭૯માં બહાર આવે છે. એમની બીજી યશોદા નવલ છે 'ગાંધીની 
કાવડ' (૧૯૮૪). વચ્ચે સામાન્ય વાર્તારસ ઘૂંટતી નવલકથા “લોહીનો ૨% લાલ' પ્રકટ કરે છે. એમની “મુખવટો' 
(૧૯૮૫) નવલકથા ટ્રજાડે જેવી ગંભીર અસર મૂકી જાય છે. પન્જાબની આતફમૂલક ઘટનાઓને વણતી એમની 
નવલકથા “વસિયત' (૧૯૮૭) સામ્પ્રત દેશકાળની કપરી અને કરુણ સ્થિતિનો રસમય ચિતાર આપે છે. 


હરીન્દ્રભાઈ સંવેદનશીલ ત્રકજુ પ્રકૃતિના મિતભાપી મનુષ્ય, નિર્ભય અને તટસ્થ પત્રકાર તેમજ બહુમુખી 
પ્રતિભા ધરાવતા સભાન સર્જક હતા. એમની પ્રાતિભાનું વિવિધ માન-અકરામથી પ્રોક્ષણ પણ થયેલું છે. એમની 
પત્રકારત્વના ક્ષેત્રની સેવા માટે બી.ડી. ગોએન્કા એવૉર્ડ, સાહિત્યિક સેવા માટે મધ્યપ્રદેશ સરકારનો કબીર 
પુરસ્કાર, એમનાં ચૂંટેલાં કાવ્યોના સંચય 'હયાતી' માટે કેન્દ્રિય સાહિત્ય અકાદમીનો. પુરસ્કાર, સાહિત્ય પરિષદ 
સંવાદિતા પુરસ્કાર, મહારાષ્ટ્ર સરકારનો ગૌરવ પુરસ્કાર, ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીનો એમના નવલકથાપ્રદાન 
માટે એમને મળેલો મુનશી એવોર્ડ અને ગુજરાતી સાહિત્યમાં સર્વોચ્ચ મનાતો રણજિતરામ સુવર્ણચન્દ્રક આદિ 
અનેક પારિતોપિકો એમણે હાંસલ કર્યા છે. સાહિત્યિક પત્રકારત્વને અને પત્રકારત્વમાં સાહિત્યને ગૌરવપૂર્ણ 
સ્થાને લઇ જનાર, સ્વાતંત્ર્યોત્તર ગુજરાતી ઊર્મિકવિતામાં પોતીકું પગલું સ્થાપનાર, નવલકથાક્ષેત્રે પરમ્પરા અને 
પ્રયોગની. યુતિ કરનાર હરીન્દ્ર દવે આપણા સાહિત્યની ન વિસરાય તેવી દેન છે. ધાં 


કવિલોક દ્વિમાસક અગ્ઞૅનું માહિતીપત્રક 
(ફોર્મ - ૪, નિયમ આઠ અનુસાર) 


૧ પ્રકા?!ન ?“.: :'“દનચાહ 

૨ પ્રકાશનની સામવિકતા : દ્િમાસિક 

૩ મુદ્રક - રાષ્ટ્રિયતા - સરનામું : ધીરુ પરીખ, ભારતીય,'લાવણ્ય' વિજયપાર્ક, નવરક્પુરા, અમદાવાદ 

૪ પ્રકાશકનું નામ - રાષ્ટ્રિયતા - સરનામું : ધીરુ પરીખ, ભારતીય, “લાવણ્ય' વિજયપાક, નવરડ્વપુરા, અમદાવાદ 
પ તતન્ત્રી - રાષ્ટ્રિયતા - સરનામું : ધીરુ પરીખ, ભારતીય, “લાવણ્ય વિજયપાર્ક, નવરઝપુરા, અમદાવાદ 

૬ માલિક-સરનામું : ટ્રસ્ટીઓ, કવિલોક -'લાવણ્ય' વિજયપાર્ક, નવરગ્નપુરા, અમદાવાદ 

હું ધીરુ પરીખ આથી જાહેર કરુંછું કે ઉપર આપેલી વિગતો મારી જાણ અને સમજ મુજબ બરાબર છે. 


- ધીરુ પરીખ, ૧૫-૩-૧૯૯૫ 
ર૬ ] ડવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ, ૧૯૯૫ 


બુ ઝય ૧૦ 


સેવેલા સ્વપ્નની વ્યથાભરી કથા 
દેવેન્દ્ર દવે 


ગ્રસૂતિગૃહ જતાં, આવતાં 


“હવે પાછી આવું, દિવસ ઊજળો લેઈ ઊજળું 
ત્હમારા ન્હાનાનું મુખ. મલકતું, મ્હારું ય હસું 
હસું... ત્યારે !' ત્યારે સહજીવનના પુદ્રલ સમું 
હશે સ્વપ્નું કોઈ ઘર ગજવતું આપણ સખી 
અને...' શબ્દો મ્હારા જ્યમત્યમ દબાવી દરદના 
ઉછાળામાં 'જાઉં' કહી (ધડકતી છાતી, દ૩તી 
જરી, પાછી આછી ઊઠતી હસી આંખો)સમયના 
અજાણ્યા ઓછાયા સહ ગઈ પ્રિવે, તું ઘર થકી ! 
અને પાછી આવી... (મન દઢ કરી) વત્સલ ઘણી 
કુણેરી છાતીએ... શિશુ મલપતું ? ના નહિ નહીં; 
સખી ત્હારા મ્હારા જીવતરતણું દર્દ જીવતું 
દબાવી બે હાથે ! તનય તનથી, અ થકીયે 
ગુમાવીને ! મ્હારું સતત રડતું સ્વપ્ન થઈને 

સ્વર્ય ! વ્હાલી મ્હારી, સમય છલનામાં સળગતી ! 


હેમન્ત દેસાઈ 


ગુજરાતી કવિતા-સાહિત્યમાં વાત્સલ્ય અને શિશુ- 
ઝદ્નનાનાં થોડાં પણ સત્ત્વશીલ કાવ્યો સાંપડે છે. 
નરસિંહ-ભાલણનાં ઉત્તમ કાવ્યો છે, તો સામ્પ્રતમાં 
ઉશનસ્‌ જેવાએ 'શેશુલોક' રચી આપ્યો છે ! શ્રી બ. 
ક. ઠાકોરે સઘપ્રસૂતાના “વધામણી' સૉનેટમાં ઉત્સુક 
હૃદય આલેખી બતાવ્યું છે, શ્રી હેમન્ત દેસાઈનું આ 
સોનેટ શિશુઝન્નાની તીવ્રતા અને એની વિફલતાનું 
ડન્દન કેટલાંક ભાવવલયોમાં મૂર્ત કરી આપે છે. 

કાવ્યનો ઉઘાડ નાથયિકાની ઉક્તિથી યાય છે : 


“તમારા ન્હાનાનું મૃખ મલકતં...' હવે જ્યાર 
ડવિલોક : માર્ચ-અંપ્રિલ ૧૯૯૫ [ ર૭ 


પ્રસૂતિગૃહથી પાછી આવું ત્યારે હશો. દિવસ ઊજળ 
ઊજળો હશે, વળી શિશુ તો ઊજળું હોય જ ને 
આમ આવનારા શિશુની સજ્ઞાથે આવનાર રૂડા દિવસો 
હૃદયઝ્ઞમ ચિત્ર ઉપસાવી નાવિકા પોતાનું પણ “હર્‌ 
હસું મુખ' લઈને આવીશ ત્યારે... આમ આનન્દન 
ઉમળકામાં અધૂરા શબ્દો તુરત જ નાયક આગળ 
લમ્બાવી રથાતાં સ્વપ્તની અદ્ટુત ઊર્મિઓ વર્ણવતા કદે 
છે : આપણા સહજીવનના પુદ્રલ સમું હશે સ્વપ્નું કોઇ 
ઘર ગજવતું આપણ સખી..., આમ રમણીય સ્વખને 
અભિવ્યક્ત કરતી પટ્દિત આ લખનારના કાવ્યની પણ 
અહીં સાંભરી આવે છે : 

રૃરજિત લળ મેજ જે કશે રળેજ/જ% 
%/ેઇછવે ૬₹ હેઝ રેછે?ે ર«એર૨ અ/૪૪ / 


આમ, શિશુપગલે આપણું 'ઘર ગજૃવતું' રમ* 
સ્વપ્ન પ્રત્યેક દમ્પતીમાં હોય છે, જે અવશ્ય સાકાઃ 
થશે એમ નાયકના ઉત્સાહભર્યા શબ્દોને સુ 
પ્રસૂતિ-પીડાને “દબાવી દરદના ઉછાળામાં' - જાઉં - 
કહી આખરે નાવિકા ધડકતી છાતીએ, દડતી આંખે 
ફરીથી આછી એવી હસી ઊઠતી આંખે પતિની વિદાય 
લઇને પ્રસૂતિગૃહ ભણી પ્રયાણ ડરે છે. પરન્તુ અહ 
કવિ કસબથી આવનારા ભાવિની વાત-- 


સ*૧ન૮-- 
અ%%*/ ચઆ/ઇ/૧/ સહ ગઈ ૭ેજે કું ૧ર ૬% / 
-- દ્વારા બક્ત કરે છે. સૉનેટના અષ્ટકમ 


દામ્પત્યજીવનના મધુર સ્વપ્તને ઘોળતી ભાવસૃષ્ટિન 
ચિતાર સુપેરે અપાયો છે. પ્રિય પતે ઇચછેગૃઃ 
જતા. “જ “  .૧ આવનાર મગલમ' 


“. ક્#કઝડ* 
૬ કે 


%વનની છબી સંયમપૂર્વક કવિ અહીં આલેખે છે, જેમાં 
' મ્ય જીવનનું આકાડ્ક્ષાચિત્ર ઊપસે છે. 


સૉનેટની નવમી પડ્ફિતથી અનિવાર્ય એવો 
નાવપલટો અગાઉ નિરૂપેલી પક્િતના ભાવપુદ્રલમાંથી 
: 7 આવતો હોય એવી સહજતાથી આવે છે, “અને 
' .છી આવી... શબ્દોમાં ઘડીક આપણને એમ જ થાય 
 , “તત્સલ ઘણી કુણેરી છાતીએ શિશુ મલપતું” લઈને 
છી વળતી. નાયિકાનું હર્પસભર રમ્ય. વર્ણન. હશે. તેમ 
વાભાવિક લાગે. 


પરન્તુ અહીં 'વિધાતાની ઇચ્છા આગળ કોઇનું 
પલ્યું નથી;' એમ સાબિત કરતા કવિ નાયકના શબ્દો 
ર કાવ્યમાં કરૂણ ભાવપલટો. આવે છે. શિશુ મલપતું 
દ “ના, નહિ નહીં એમ ત્રણ નકાર દ્વારા ભાવ 
વેદન તીવ્ર કક્ષાએ રજૂ થાય છે. નાયકના શબ્દો 
પ્રા ત્ડારા મ્હારા જીવતરનું જીવતું, દદ દબાવીને, બન્ને. 
ધથે નાવિકા અશ્રુઝરતી આંખે પ્રસૂતિગૃહથી પાછી 
ળે છે... ! 'તનય' એટલે પુત્ર, તનથી શરીરથી, અરે ! 
, મકર (ખોળા) થકીયે ગુમાવીને ! શિશુના અપમૃત્યુની 
ત કાવે કલાસયમથી દર્દને ઘૂંટીને વક્ત કરે છે | 


શ્રી બ. ક. ઠાકોરના “વધામણી' કાવ્યમાં 'લોચને. 
રા જેવો' કહીને વધામણી આપતી હર્પોત્ફુલ્લ 
પયિકાની સામે, અન્તિમ છેડે અહીં શ્રી હેમન્ત દેસાઈની 
॥ચાર નાવિકાની કરુણતા ક્યાં ? ! બન્નેની નાવિકા 
મેકબીજાના અન્તિમ છેડે ઊભી હોય તેવી 
વેરોધાભાસી ભાવસૃષ્ટિનો અનુભવ રસિક વાચકને. 
[ષા વિના રહેશે નહિ. 


પ્રસ્‍તુત કાવ્યમાં નાયકનું રડતું સ્વપ્ત થઈને, 
શેશુપ્રાપ્તિના સ્વપ્નને રોળાઈ જતું આપણે જાણે કે 
ઘેતાનું જ શિશુ ગુમાવ્યું હોય એવી ને. એટલી તૌત્ર 
વેયાદઘેરી લાગણી અનુભવી શકીએ. છીએ. કાવ્યના. 
મષ્ટેકની, પરત. સમયના “અજાણ્યા ઓછાયા સહ ગઈ 


પ્રિયે, તું ધર થકી'નું અનુસન્ધાન કાવ્યની ચોટ સાધી 
અહીં કવિ ઉત્કટતાથી : 


સ્વ / હ/જ મ્હ/સ, ૪%% છવન#૪* સળગત / 


અહીં સમયને જ સ્વપ્ન રોળતા પાત્ર તરીકે નિરૂપી 
કવિ વેદનાને ચરમ સીમાએ. પહોંચાડે છે. જાણે ભાવકે 
પોતાનું જ બાળક અકાળે ગુમાવ્યું હોય એવી, સબળ 
અનુભૂતિ દ્વારા એને વિષાદ-સાગરમાં ડુબાવી દે છે. 


કાવ્યકલાની દષ્ટિએ પ્રથમ અષકમાં આવતા 
રમણીય સ્વપ્નની ચવનતિનું નિરૂપણ પછીના ષટ્કમાં 
વ્યક્ત કરી સૉનેટના ઘાટને, સહજ ભાવવળાંક આપી 
સંયમિત વાણી દ્વારા! કવિ દામ્પત્મજીવનના એક મનોરમ 
સ્વપ્નને રોળાઈ જતું તાદેશ કરે છે. 


શ્રીં હેમન્ત દેસાઈના વિવિધ ભાવો નિરૂપતા 
રચાયેલાં સોનેટોમાં તથા ગુજરાતી કાવ્યોમાં પુત્ર-વિયોગ 
વિષયક સોનેટોમાં, શ્રી બાલમુકુન્દ દવેના “જૂનું ઘર 
ખાલી કરર્તા' કાવ્ય બાદ એવી ગહન ભાવની ઊંચાઈ 
સિદ્ધ કરતું આ કાવ્ય શિખરિણી છન્દની સફાઇદાર 
બાંધણીમાં, જવલ્લેજ છૂટ લઈને નદીના પ્રવાહ સમી. 
રસળતી બાનીમાં મળે છે. કાવ્યમાં આવનારા 'શેશુ' 
માટે “સહજીવનના પુદ્રલસમું'માં અતીતના ઉલ્લાસનું 
કેવું સૂચન છે ! પરન્તુ કર્તાએ “દરદના. ઉછાળામાં' એ 
શબ્દોમાં દરદનો વિર્દેશન કર્યો હોત તો સારું હતું. 
કેમકે જે ભાવને વ્યડય રાખવો હોય, જેનું સૂચન કરવું 
હોય તેનો નિર્દેશ ન કરાય. અહીં દર્દને વ્યગ્જિત કરવું 
છે, તેથી એ. નિર્ટેશ ન આપવો. જોઇએ. એ જ રીતે 
'સ્ડતું સ્વપ્ન'માં પણ સંવેદન અતિપ્રકટ થઈ જાય. છે. 
જોકે નાવિકાને અન્તે “સમયની છલનામાં સળગતી' 
દશી કવિ ભાવકને સમુદ્રની પ્રગાઢ વિષાદ-ભરત્તીમાં 
તાણી જાય છે ! 


કવિ, આમ વ્યથાના ભાવને ઘૂંટીને પેટ્રાર્કશાઈ 
સોનેટનો સદેડા ઉતાર ઘાટ સિદ્ધ કરે છે. મં 
કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ ૧૯૯૫ [ ર૮ 


૦5 :/૨૬૪૭- ૧5 


ધુમ્મસનું વિશ્વરૂપદર્શન 
“ઉશના' 


ધુમ્મસમાં ઝાડ 


ઝાડ ધુમ્મસમાં ભીંજાતું ઊભું છે હે...ય 
ઝાડ ઊભું છે ફેલાવી હાથ, 
જાણે આખું આકાશ ભર્થું બાથમાં, 
ઝાડ ધુમ્મસમાં ભીંજાતું ઊભું છે હે...ય 


બાજુનાં ખેતર પણ ધુમ્મસમાં ન્હાય છે, 

આધેની ટેકરીઓ હસું હસું થાય છે; 
પદ્ઠીએ સૂરજને લીધો છે ચાંચમાં. 

ઝાડ સૂરજમાં ભીંજાતું ઊભું છે હે...ય 
ઝાડ ધુમ્મસમાં ભીજાતું ઊભું છે. 


ધુમ્મસમાં રસ્તાઓ ઓગળે, 

હૂબ્યું છે ધુમ્મસમાં ગામ. 

ઝાડ ધુમ્મસમાં ભીંજાતું ઊભું છે 

જાણે ધુમ્મસમાં ભીંજાતા આપણે 

ઝાડ ધુમ્મસમાં ભીંજાતું ઊભું છે હે...ય 


રમણીક સોમેશ્વર 


શ્રી ઉમાશકર જોશી કહે છે, “ક્યારેક એક શબ્દ 
આખું ચિત્ર અજવાળી દે છે.' શ્રી રમણીક સોમેશ્વરના 
આ ગીતમાં પણ આ એક 'ધુમ્મસ' એવો. શબ્દ છે જે 
ગીતની રગેરગ ઊતરી જઈ આખા ગીતને અજવાળી 
દેનારો પ્રતીત થાય છે. કહો કે “ધુમ્મસ'જ આ ગીતનું 
હૃદય છે; અને એનો આત્મા પણ. 


કાકાસાહેબને જેમ કાદવમાં અને મધ્યાહ્મના પ્રખર 
તડકામાં પ્રકૃતિનું કાવ્ય દેખાય છે તેમ આપણા કવિને 
ધુમ્મસના નકશીદાર નકાબ હૈઠળ કવિતાનાં મુગ્ધ 
કરિલોક # માર્ચ-એપ્રિલ ૧૯૯૫ [ ૨૯ 


લાવણ્ય અને નમણી નજાકતનાં મુખારવિન્દર્ન 
સૌન્દર્યઝલક દેખાય છે જેને તેઓ કલાત્મક અભિવ્યડિ, 
દ્દારા એક મનભાવન ગીતના સૌન્દર્યશિલ્પમાં કણ્ડાર્ચ 
શક્યા છે, એ બિના નિઃસન્દેહ એમના પહ 
કાબિલે-તારીફ પુરવાર થાય છે અને કવિતાના શિખ- 
પહોંચવા મથતી એમની સર્ગશક્તિ તથા ઊર્ડ 
કલાસૂઝની ગવાહી આપી જાય છે. 


ભાષાની સાદગી, વાણીનો સંયમ, શબ્દની સાર્ચ 
પરખ, શૈલીની સરળ પ્રવાહિતા, સચોટ કલ્પન-પ્રતીકોન 
સમુચિત વિનિયોગ, અભિવ્યક્તિની તાજગી અન 
છન્દ-લયની કાળજીભરી માવજત એમના કાવ્યોને કેવળ 
શોભા આવવામાં જ નહીં, બલ્કે કાવ્યના અત્તર્હિત 
ભાવધ્યનિને મૂર્ત અને સાકાર કરી આપવામાં ૫૬* 
એટલાં જ કામયાબ નીવડે છે. 


પ્રકૃતિસૌન્દર્યની અનેકવિધ છટાઓ પૈકી ધુમ્મસ 
પણ એની એક આગવી સૌન્દર્યછટા છે, જે એમન 
પ્રસ્‍તુત ગીતમાં વ્યગ્જતાત્મક અભિવ્યક્તિ પામી પૂ 
બહારમાં નીખરી ઊઠી છે ! હોઠેથી “ધુમ્મસ'નત 
શબ્દોચ્ચારની સાથે જ એની કેટકેટલીવે નિરનિરાળ 
અર્થચ્છાયાઓ આપણી આંખ આગળ આન્દોલિત થદ . 
ઊઠે છે ! ધુમ્મસ વાતાવરણને રહસ્યમયતાના રક 
રશી દે છે ! ધુમ્મસના અર્ધપારદર્શક આવરણ હેઠ” 
સૃષ્ટિ એનું માયાવી સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ કરી દે છે | કદિ 
નર્મદને એટલે જ ધુમ્મસના પરદા પાછળ કબીરવ 
એક પહાડ જેવો દેખાયો હશે અને એટલે જ એ'' 
કહ્યું હશે. 


ભૂરો ભયો ઝાંખો દૂરી કૂજસે ૪૭ સરખ” 


ગીતમાં પ્રવેશતાં જ એક આછી આછી હળવાશનો 
આપણને અહેસાસ ઘાય છે. ક્યૌયે કશો ઘોંઘાટ નથી. 
કોલાહલ નથી; ક્યાંથે કશી પીડા નથી. વા નથી; 
ક્યાંયે કશો અભાવ. નથી, તનાવ નથી. છે કેવળ સર્વત્ર 
છવાયેલું ધુમ્મસ, એ ધુમ્મસમાંથી નીતરતી નીરવતા. 
એ. નીરવતામાંથી ફૂટતું એક ગીતનું ઝરણું અને એ 
ઝરણામાં વહેતું પ્રસન્ન માધુર્ય ! 


હા,... પણ એક ઝાડ ઊભું છે, ધુમ્મસમાં ભીંજાતું. 
અરે એને તો ડાળીઓને બદલે હાથ ફૂટ્યા છે ને શું ! 
પાછું એ હાથ ફેલાવી આવડા આકાશ જેવા આખા 
આકાશને બાથમાં ભરીને ઊભું છે ! જાણે કોઈ ન્હાનકડું 
શિશુ વરસતા વરસાદમાં ભીજાવાની લિજ્જત માણતું. 
એના ટચુકડા હાથ ફેલાવી આકાશ જેવડા મોટા એક 
'બોલ'ને બાથમાં લઈને ઊભું ન હોય ! 


ક્યાં એક ન્હાનુંસરખું ઝાડ ને ક્યાં આ અનન્ત 
અતાગ અમાપ વિરાટ આકાશ ! આકાશના ઉદરમાં 
ઝાડ ને ઝાડના હાયમાં આખું આકાશ ! જાણે વામનની 
ગોદમાં ખેલતું વિરાટ ! જાણે અનત્તમાંથી જ ઘતો 
અનન્તનો પ્રાદુર્ભાવ ! વામન અને વિરાટ, સાકાર અને 
નિરાકાર, પાર્થિવ અને અપાર્થિવ એ બન્નેના સાહચર્યથી 
અહીં દેતનું અદ્દેતમાં તાદાત્મ્ય સધાય છે ! ટવેત-અદ્વેતની 
આ ક્રીડા જોઈ આપણે તાજુબ થઈ જઈએ છીએ, 
મન્ત્રમુગ્ધ બની જઈએ છીએ. અને કવિની જેમ આપણા 
મોઢામાંથી પણ 'હે...ય'નો વિસ્મયોદ્રાર સરી પડે છે ! 
નરસિંહ મહેતાએ. આવું જ કોઈ નર્યું આશ્ચર્ય જોઈને 
કદાચ ડહ્યું હશે ! 


%હ લટકાં કરે ભા પર” 


હજુ તો આ વિસ્મય સમાધિમાંથી આપણે પૂરા 
જાગીએ, ન જાગીએ. ત્યાં બીજું આવું જ એક અહ્ટૃત 
દશ્ય આપણું ધ્યાન ખેંચે છે : ધુમ્મસની ઝરમરવર્ષા 
હવે મૂશળધાર વરસતા વરસાદની જલધારાઓમાં અને 
કોઈ નદીના. વિરાટ-ધસમસતા પ્રવાહમાં પલટાઈ જાય 
છે અને એમાં પેલા ઝાડની બાજુના ખેતરો ધીંગામસ્તી 


કરતા અને એકબીજાની ઉપર પાણીની છાલકો ઉડાડતા 
નહાઈ રહ્યા છે ! પેલી આઘેની ટેકરીઓ (છોકરીઓ 
નહીં હો !) એ. જોઈને મરક મરક હસી રહી છે ! 
જોઈ અહીં કવિની કરામત ? સજીવારોપણનો 
સગ્જીવનીમન્ત્ર ભણી નિર્જીવ ખેતરોને ધુમ્મસમાં સ્નાન 
કરત્તા કરી દીધા અને પેલી ટેકરીઓના હોઠ પર મલક 
મલક મલકાતા મલકાટને રમતો મૂકી દીધો 1 શાનો 
હશે આ મલકાટ ? ઊગતા સૂર્યના કિરણોનું સોનેરી 
નૃત્ય ? કે પછી કવિના (અને આપણા પણ હદયમાં 
છલકાતા આનન્દની છાકમછોળ 1!) 


અને એવામાં તો ધુમ્મસના અર્ધ પારદર્શક પરદા 
પાછળ ઊગતા સૂર્યના લાલચટક બિમ્બને કોઈ પાકું 
ફળ સમજી, એક પરી એને ચાંચમાં લઈને ક્ષિતિજને 
પેલે પારથી ઊડતું ઊડતું આવીને ગીતના ગગનમાં 
પ્રવેશ કરે છે ! કયું હશે એ પરી ? એની પાંખનો 
ફડફ્ડાટ આટલે દૂરથી પણ આપણને સ્પષ્ટ સમ્ભળાઈ 
રહ્યો છે, નહીં ? 


પ્રથમ જે ઝાડ ધુમ્મસમાં ભીંજાતું ઊભું હતું એ 
હવે. સૂરજમાં ભીંજાતું ઊભું છે ! ધુમ્મસના ઝીણા 
જાળીદાર વસ્ત્રમાંથી ગળાઈ-ચળાઈને આવતા કમલતતન્તુ 
જેવા કોમળ (ઘણી ખમ્મા મનોજ ખણેડેરિયાને) 
સૂર્યાકેરણોમાં જાણે સ્નાન કરતું ઊભું છે ! તડકો ખુદ 
ધુમ્મસમાં નહાય અને એ તડકામાં પાછું પેલું ઝાડ 
ભીંજાય ! ભેજ-તેજનાં બે પ્રતિસ્પર્ધીઓ વચ્ચે 
સંવાદિતાનો સેતુ રચી એ બન્નેને કાવેએ પરસ્પર કેવા 
આલિકનબદ્ધ કરી દીધા | 


કવિ શ્રી નિરગ્જન ભગતનું એક ન્હાનકડું કાવ્ય 
આ ભેજત્તેજના સન્દર્ભે યાદ આવી જાય છે : 


અ જ ભેજ 
એ ૪ હેજ 
એ ૬૪ સેજ 
એ ૪ એજી... 


અને શ્રી વેણીભાઈ પુરોહિતના પેલા “નવણાં' 
કાવ્યની આ પફ્રિતો પણ આના સન્દર્ભે માણવા જેવી છે : 


ઊન રે ૪/90 અહ્ધુત *છવ/ 

એગ અસ%ન# ભેજ 

એમ અથ તેજ 
રચ તે કે ક શળે કચન જે ક/ચ૯/ 
ઊન રે પન અજુત */૪૬/. 


ઘુમ્મસમાં સ્નાન કરતાં ખેતરો, હસું હસું થતી 
ટેકરીઓ, સૂરજને ચાંચમાં લઈ ગીતમાં પ્રવેશતું પદ્ધી 
અને સૂરજમાં ભીજાતું ઊભેલું ઝાડ-આટલીજ 
રગરેખાઓની પીંછીથી કવિએ અહીં, આપણી આંખમાં 
વસી જાય, હોઠ પર હસી જાય, હદયને રસી જાય, 
ચિત્તમાં કસી જાય, સંવેદનને સ્પર્શી જાય એવું, એક 
કમનીય કલ્પનચિત્ર દોરી આવ્યું છે ! 


આટલે સુધી આપણે આવીએ છીએ ત્યાં સુધીમાં 
તો પેલા પદ્દીએ ચાંચમાં પકડેલો સૂર્ય આપણા 
ચિદાકાશમાં ઝળહળી ઊઠે છે | અને એનાં ઝળાંહળાં 
અજવાળાંમાં આપણી ભાવકચેતના ઉપર છવાઈ ગયેલું 
ધુમ્મસ એકાએક વિખેરાઈ જઈને સાવ અલોપ થઈ 
જાય છે. સ્ફટિકશા સ્વચ્છ બનેલા આપણાં 
ચિત-દર્પણમાં આ ગીતનું આનન્‍્તરવિશ્વ એનાં તમામ 
સૌન્દર્યવવૈભવ સહિત્ત આપણને પ્રત્યક્ષ થાય છે. 
ધુમ્મસના પ્રતીકમાં સર્વત્ર છવાઈ ગયેલા સનાતન 
વૈશ્વિક પ્રેમતત્્તની આપણને ઝલક દેખાય છે. આકાશમાં 
એ અલૌકિક પ્રેમની સર્વવ્યાપકતાનું સૂચન તો મળે જ 
છે, પણ તે ઉપરાન્ત એમાં આપણે જેને અદષ્ટ, અમૂર્ત, 
અચિન્ત્ય, અનિર્વાઅ, અનાધનન્ત અને સર્વવ્યાપી 
પરમતત્ત્વતે નામે ઓળખાવીએ છીએ એની પણ 
આપણને ઝાંખી થાય છે. અને એ જ તો આ સનાતન 
પ્રેમનો અખૂટ સ્રોત છે. જેમાંથી સર્વત્ર સદાકાળ પ્રેમની 
અમીવર્ષા થયા જ કરતી હોય છે, પ્રેમનો અવિરત 
પ્રવાહ વહ્યા જ કરતો હોય છે. ઝાડ, ખેતર, ટેકરીઓ, 
ગામ, રસ્તા વગેરેના પ્રતીકમાં એ દિવ્ય પ્રેમની 
અમીવર્ષામાં ભીજાતી, સ્નાન કરતી, હસું હસું થતી, 
ડવિલોક ૬: માર્ચ-એપ્રિલ ૧૯૯૫ [ ૩૧ 


1 


ડરે 
હૂંબી જતી અને અન્તે ઓગળી જઈને એમાં જ તદાકાર ' 
થઈ જતી જ્ડચેતન ચરાચર સમગ્ર સૃષ્ટિનાં આપણને * 
દર્શન થાય. છે. 


ગીતની અન્તિમ કડીમાં ધુમ્મસનું આવરણ વધારે 

ને વધારે ગાઢ બનતું જાય છે અને એનું અર્ધપારદર્શકત્વ 
ગુમાવી દઈ સમ્પૂર્ણ અપારદર્શક થઈ જાય છે. 
અત્યારસુધી ઝાંખાપાંખા દેખાતાં ઝાડ, ખેતર, ટેકરીઓ 
રસ્તા, ગામ બધું જ એમાં ડૂબી જાય છે, ઓગળી 
જાય છે. આપણે પોતે પણ એમાંથી બચી શકતા નથી. 
સ્થળ-કાળ, દિશા, આકાશ, ધરતી તમામ એમાં ઓગળી 
જઈને, એકાકાર થઈ જઈને, સ્વયં ધુમ્મસ બની જાય 
છે. કાંઈ કરતાં કાંઈ જ બચતું નથી. અવશેષમાં રહી 
જાય છે. કેવળ ધુમ્મસ, કેવળ પ્રેમ, કેવલાદ્વેત | આ 
કોઈ સર્વનાશી પ્રલયનું તાણ્ડનૃત્ય નથી. પરન્તુ ઠવૈત 
અદ્દૈતના, પુરષ-પ્રકૃતિનાં, જીવ-શિવનાં મિલનનો અપૂર્વ 
અવસર છે ! 


મ્હારી સામેના એક વિરાટ વર્તુલાકાર પરદા ઉપર 
હું એ પરદાના કેન્દ્રમાંથી ધુમ્મસના રાખોડી ર૩ના 
ગોટેગોટા ઊઠતા જોઈ રહ્યો છું. જે ધીમે ધીમે 
શ્વેત-ગુલાબી વર્ણમાં પલટાઇ જાય છે અને આખા વર્તુલ 
ઉપર છવાઈ જાય છે. ગુલાબી વર્ણનાં એ અર્ધ પારદર્શક 
પરદા ઉપર હું આપણા વિશ્વ જેવા અનન્ત વિશ્વો, સૂર્યો, 
તારાઓ, ગ્રહો, નક્ષત્રો, નિહારિકાઓ સહિત અનન્ત 
બ્રહ્માણ્ડોને એ વર્તુલના કેન્દ્રની આસપાસ સતત 
પરિભ્રમણ કરતા જોઉં છું. થોડી જ વારમાં એ 
ગુલાબીવર્ણનું આવરણ સમ્પૂર્ણ અપારદર્શક બની જાય 
છે અને ક્યાંકથી થતી આકાશવાણી મ્હને સમ્ભળાય છે. 


“અખિલ &૯&95* ઝેમકું એક અ તત્ત્ 


જિજર/ રહું પૂજરૂષે 
ફૂર્ષી રહી અખ અ/ સૃછિ એ તતતવન 
અસપસે ચહે એક તન્તે / 


અને એ જ તો આ સનાતન પ્રેમનું અ 
છે, વિશ્વરૂપદર્શન છે ! 


€4101.7. 


પ૦ ઉ'પડાલ્વે 1180 11 1712101૫25 
10વંદ્ર - 15 પ૯ 10૫૩૯ ધ 11છુલાપાંઇ 9૫11. 
10 પડ પદ 15 [૪૯'૯1તદ્વા 15 (1761.1૪ ૦ ૦૫1 [1:0તંપલડ. 


//##7# 7૮૭5 # ૮707##7/7/7#૮7 ૭5 2777 
€૮481.7 1/80 41013125 1.110. 


244, બ11૦વવ૧ડ તા, [/વા1ાળવલુવા 
#11010વવાં?વવ ૩80 008 


ી 1લાં : 079-354852 (22 ।1006$) 
19: 0121-6427 €૩21/6 [૫/0121-6656 ૯.2. ૫ 
-૦% : 079-355858 
ઊવાળ : ૯6ગા હ 





પ્રેમ : દૃષ્ટિનું તેજ 

ર મ્હને ચાકર રાખોજી. ી 
ચાકર રહસું, બાંગ લગાસું, નિત ઊઠ દરસન પાસું, ' રી 
વૃન્દાવનકી કુગ્જગલિનમેં તારી લીલા ગાસું. . _ - 


હરે હરે સબ બાગ બનાઉં, બિચ બિચ રાખો બારી, * 
સાંવલિયાકે દરસન પાસું, પહિર કસુ*્બી સારી, . 


યોગી -આયા યોગ કરણકો, તપ કરણે સંન્ધાસી, ર 
હરિજન કો સાદુ આવે, વૃન્દાવન કે વાસી. . : . .* 


મીરાં કે પ્રભુ ગહરગભીશ, હૃદય ધર્યો જી ધીરા, 
આધિ રાત પ્રભુ દરશન દે દૈ, પ્રેમનદી કે નીશ. 


શીર 


ઝ્ન્‍્ઝ્ઝ્ઝ્ઝ્ઝ્ટ્ઝ્ઝન2જ્ઝ્ઝ્્ઝ્જ્ઝ્ટન્ન્ઝ્ઝ#5૮₹75:2:4₹:4:2:₹:5::2 કડ જ ઝ્્્કૂકકઝટ 


સ્થાનસમર્પિત 
ડૉ. ચન્દ્રશેખર ઠક્કુરના સૌજન્યથી 


સિન્ધ આયુર્વેદિક કાર્મસી 


કાલબાદેવી રોડ, સુષ્બઈ-૪૦૦ ૦૦૨ * ..? 
ફોન : ૨૦૧૫૯૮૭, ૨૦૧૫૩૫૨ 


વલોકં ગુજરાતી કવિતાનું ત્રધ્તુપત્ર ઃ 


જ રસાત્મકમ્‌ 
છન્દ ભુજક્વી 
ત્હને રીઝવવી 
સોંસરી વીંધી 
નિરન્તર 

ખાંયણાં 

કેવી રીતે? 
હોવે-- * 
સચવાઈ કદ્નાળથી 
અરણ્યો _ 
ગમનાગમન 
મ્હારી સ્થિતિ 
વીજ-નદી 

બે ગઝલ 


€ અનુવાદ 


અમૃતા પ્રીતમની કવિતા 


₹ શિશુલોક :_ 
ધમધમાધમધમ્‌ _ 
ચપ ચપ ચપ | 

'મિલનમાં 


ચાંદો ક્યાંથી આવ્યો? 


“દોસ્તીમાં 

સોનલ 

મગરનું મોં. 

૪ ક્ષર-અક્ષર . 
સુન્દરમ્‌ . 


રાજેન્દ્ર શાહ 
જગદીશ વ્યાસ 
જગદીશ વ્યાસ . 
યોસેફ મૅકંવાન 
કનુ સુધાર 
જગદીશ ત્રિવેદી 
ફારૂક શાહ 
ઇસમાઈલ શેખ. 
ભાનુપ્રસાદ ત્રિવેદી 
રા. શાહ 

મફત ઓઝા 
યોગેશ જોષી 
રજેશ વ્યાસ 


ભાતુમતી જાની 


ધીરેન્દ્ર મહેતા 
કનુભાઈ જાની 


' માણેકલાલ પટેલ 


યોસેફ મેકવાન 


માણેકલાલ પટેલ 


સુલભ ધન્ધુકિયા 


“એકલવ્ય 


ધીરુ પરીખ 


ગ્રીષ્મ ૨૦૫૧ : વર્ષ ૩૮ : સળ% અક્ટ ૨૨૫ * 


૯ 

લ 
૧૦ 
૧૪ 
૧૪ 
૧૪ 
૧૪ 


- ૧૫ 


૧૫ 
૧૫ 
૧૬ 
૧૬ 


૧૯ 


ર૩ 
ર૩ 
ર૩ 
૨૪ 


ર૪ - 
ર૪ * 


સ્૪ 


૧૭ * 


જ વિમર્શ 
કવિતાની અલૌકિક્તા વિનોદ અબર્યું' ૨ 
અશોક બાજપેયીની કવિતો ડો, રજનીકાન્ત જોશી ૫' 
₹ અવલોકન 
'સન્નિવાસ'ની કવિતા હેમન્ત દેસાઈ રપ 
€ આસ્વાદ 
વાધ અને મૃગ જયન્ત પાઠક ર૨૮ 
ગઝલ ી જયન્ત શાહ (બિન્દુ) ૩૧* 
ત્ત્ત્રી 
ધીરુ પરીખ 
સલાહકાર 
રાજેન્દ્ર શાહ શ નિરગ્જન ભગત 
સહયોગ 


નલિન રાવળ, જગદીશ ત્રિવેદી, 


માણેકલાલ પટેલ, રાજેશ વ્યાસ, જગદીશ વ્યાસ 


* દેશમાં વાર્ષિક લવાજમ રૂ. ૫૦, આજીવન લવાજમ ' 
માત્ર રૂ. ૫૦૦, અમેરિકા : વાર્ષિક 37, આજીવન * * 
$70; ઇંગ્લૅન્ડ : વાર્ષિક £5, આજીવન £50 

4%: આ અની છૂટક કિંમત રૂ. ૧૦ ર 

% “કવિલોક' દ્વિમાસિક વર્ષની છ ત્રહ્તુમાં દર બે માસે 
--.ફૈબ્રુઆરી, એપ્રિલ, જૂન, ઓગસ્ટ, ઓક્ટોબર 
અને ડિસેમ્બરના અન્તમાં -- પ્રગટ થાય છે. 

તમામ પત્રવ્યવહારનું તથા લવાજમ ભરવાનું સરનામું : 

'લાવણ્ય', વિજયપાર્ક, નવરશપુરા ' : 
અમદાવાદ -૩૮૦ ૦૦૯ 


પ્રકાશકઅને મુદ્રક : ધીરુ પરીખ, ફોન : ૪૪૭૬૬૬૦ 
. ઢાઇપસેટિંગ : અપૂર્વ આશર, ઇંમેજ સિસ્ટમ્સ ૭ 40069 


મુદ્રણસ્થાન : યુનિક ઓફસેટ, નોબતર્સિહ રૂપરામઃ 
. એસ્ટેટ, ત્તાવડીપુર, અમદાવાદ. ૪ 300952 . 


ગ્રીષ્મ વિ. સં, ૨૦૫૧ 


જવિલોક 


|| છં વાટ ને મનિ પ્રતિષિતિા મનો મે વાષિ પ્રતિષિતિં ગાવિસવીર્મ ણધિ || 


મે-જૂન ૧૯૯૫ 


વાણી-અર્થની પ્રતિપત્તિ' 


કવિતાના મહેલ પર કંઈ કાર્ડ બતાવે ત્હેને જ પેસવા દેવાનું કરી શકાય તેમ નથી અને એ સારું છે, કારણ 

"કૈ એ દ્રારો હમેશ ઉઘાડાં છે માટે જ પેઢી-દર-પેઢી ત્હેના સાચા ઉપાસકો મળ્યા કરે છે. પણ તે સાથે મ્હારે 
કહેવું જોઈએ. કે વેપારની તેજીમાં સટોડિયા ફાવી જાય છે, ત્યારે ત્હેમને પૈસા સાચા મળે છે, પણ કવિતાના 

ઉત્સાહમાં કુકવિ એવી રીતે કદી ફાવી શકવાનો. નથી. એની ખોટી હૂંડી આજ નહિ તો કાલે પાછી જ આવવાની 

છે. અને વધતા જતા કવિતા લખવાના ખરા ઉપાસકોને જો હું કદી શકું તો કહું કે કવિતામાં યથેચ્છ વિહાર 

છે એ સાચું, તેમાં ભાષામાં વ્યાકરણમાં છન્દમાં બધાંમાં છૂટ લેવાય એ સાચું, પણ એ છૂટનો અધિકાર એ 

બધાનો બરાબર અભ્યાસ કરીને મેળવવો પડે છે, જે નિયમ પાળી શકે છે તે જ નિયમને ક્યારે ક્યાં કેટલો 

તોડવો તે જાણી શકે, નહિતર એ સ્વચ્છન્દ છે. તેમ જેણે ભાષા ઉપર પૂરું પ્રભુત્વ મેળવ્યું છે તે જ છૂટ લઈ 

શકે છે. કવિકુલગુરુ કાલિદાસે વાણી ને અર્થની પ્રતિપત્તિ માગેલી છે, ત્હેમાં છન્દોજ્ઞાન વગેરે અનેક ઇર વસ્તુનો 
સમાવેશ થઈ જાય છે એમ માની લઈને કહીશ કૈ હજી પણ દરેક લેખકને એ વાણી ને અર્થની પ્રતિપત્તિ જ 

મોટામાં મોટું ઇષ્ટ અહીં છે. ે 


રા. વિ. પાઠક 
(અર્વાચીન કાવ્ય-સાહિત્યનાં વહેણો) 


૦5 (૨5% જક 


કવિતાની અલૌકિકતા 
વિનોદ અ્રર્યું 


કવિવર રવીન્દ્રનાથ કહે છે : 


જગતના સત્યલોકર્મા આપણે. બન્ધાયેલા છીએ; 
સૌન્દર્યલોક્માં આપણે. સ્તાધીન. છીએ.' 


કવિએ આ વિધાન કલાવિશ્વને અનુલક્ષીને કર્યું _ 


છે. તો ક્વેમરાજે પ્રત્યભિજ્ઞાહૃદય'માં આધ્યાત્મિક 
સન્દર્ભમાં જે સૂત્રો આપ્યાં છે ત્હેને કલાસન્દર્ભમાં 
વિચારીએ તો આવો જ અભિપ્રાય. મળે છે. ક્ષેમરાજ 
કહે છેઃ 


“શિતિઃ સ્વતન્ત્રા વિશ્વસિદ્ધિ હેતુઃ ।'' અને પછી 
કહે છે | 


શ્વેચ્છયા સ્વભિત્તૌ [વેશ્વમુન્મીલયતિ !' 


આ બન્નેમાં, કાવ્યસર્જનની વાત હોય કે 
વિશ્વસર્જનની, એક વાત સમાન છે સર્જકની નિબન્ધ 
સ્વતન્ત્રતા અને સ્વેચ્છાની; સર્જકની આ સર્વથા 
સ્વાધીનતા એ. જ તો. એ'ની બલેહારી છે, અને એ'માં 
જ છે એ'ના નિર્માણની અલૌકિકતાનું અધિષ્ઠાન. 


આ સર્વતત્ત્ર સ્વતન્ત્ર આત્મનિર્ભરતાને 
મમ્મટાચાર્ય 'નેયતિકૃતનિયમરહિત'તા અતે 
“અનન્યપરતતન્ત્ર'તા કહીને બિરદાવે છે. અભિનવ પણ 
વેના કારણ કલા' કહીને આ સ્વાધીનતાનું જ સમર્થન 
કરે છે. 


આ રવતન્ત્રતા કવિના નિર્માશવ્યસ્ત કલ્પના- 
વ્યાપારને જે યઘેચ્છતા આપે છે ત્હેને કારણે, સમવાયી 
વગેરે કારણોના આધારથી મુક્ત અને નિયતિનિયમોથી 
અબાધિત એવો આ નિર્માતા પાષાણી પર્વતશિખરે પણ 
પવ્મવનોનું નિર્માણ કરી શકે એવી જે સાદી સમજ 
આપવામાં આવે છે તે કાબસૃષ્ટિની અલૌકિકતાને 
૨ ] કવિલોક : મે”જૂન ૧૯૯૫ 


ઓળખવા માટે પર્યાપ્ત નથી. જો એટલો જ અર્થ 
લઈએ તો પરીકથાઓ કૈ રાક્ષસકથાઓ અથવા તો 
અર્વાચીન વિજ્ઞાનકથાઓ કે પ્રાચીન પુરાણકથાઓમાંના 
કપોલકલ્પિતથી આગળ જ ન વધી શકાય. તો વાસ્તવિક 
જગત અને કવિના જગતની કેવળ પ્રાથમિક ભૂમિકાએ 
સરખામણી કરીને, છ રસ અને નવ રસનો તફાવત 
નોંધીને જ અટકવાનું ન હોય. 


રવીન્દ્રનાથની “સ્વાધીનતા કે અન્ય સન્દર્ભમાંથી 
ઉદ્દતત ક્ૈમરાજની 'સ્વતન્ત્રતા' કે “સ્વેચ્છા'માં જે 
અભિપ્રેત છે ત્હેમાં તો આચાર્યશ્રી આનન્દશફર સમજાવે 
છે તેવી ચૈતન્ય અને વ્યાપનની શાશ્વતી લીલાનો મહિમા 
સુચવાયો છે. કાવેની સૃષ્ટિની અલૌકિકતા તો આ'વી 
સ્વયમ્ભૂ અને સ્વયમ્પૂર્ણ ચૈતન્યલીલાનું પરિણામ છે. 
એટલે કાવ્યસૃષ્ટિની અલૌકિકતા ત્હેની વાસ્તવિક જગત 
સાથેની સરખામણી અને તેથી જણાતા ફેરફારોથી 
ઓળખી ન શકાય. કલાજગતની અલૌકિકતા તે 
વાસ્તવિક સૃષ્ટિથી કેટલી જુદી પડે છે ત્હેના પર 
નિર્ધારિત નથી. રાફેલ-રેમ્બ્રાં વાસ્તવેક રૂપરચનાને. 
જાળવીને સર્જન કરે, કે ડાલી પિકાસો વાસ્તવિક 
આકારોને અસ્તવ્યસ્ત કરીને ત્હેના ખણ્ડોને પ્રયોજીને 
કળાકૃતિ નીપજાવે, તેથી માત્ર તે જ કારણે ત્હેમની 
કળાકૃતિઓ તિરસ્કારાતી-પુરસ્કારાતી નથી. પ્રત્યેક 
કળાકૃતિની સૃષ્ સ્વયમેવ એક અનન્ય સ્વતઃસિદ્ધ 
અને સ્વયંપૂર્ણ વિશ્વ હોય છે. ત્હેનાં તમામ ધર્મો ને 
ધોરણો ત્હેના પોતાનામાંથી જ અને પોતાના પૂરતાં જ 
નિષ્પન્ન થાય છે. આથી ત્હેની વાસ્તવિકતા પણ 
અન્યનિરપેક્ષ છે; ત્હેનું એક આગવું વાસ્તવ રચાય છે. 
ત્હેની અલૌકિકતા પણ ત્હેના પોતાના સન્દર્ભમાંથી જ 
પ્રગટે ને પરખાય છે. ત્હેમાં પણ તે અનન્ય પસ્તન્ત્ર 


છે. એ અલૌકિકતાનું આકલન વાસ્તવિક સૃષ્ટિ સાથેની 
ત્હેની સરખામણીથી નિરપેક્ષ છે. આ સ્વયંપૂર્ણતા જ 
'ત્હેને “અ-લૌકિક' બનાવે છે. 


આમ, કવિનું જગત એક આગવું વિશ્વ છે, અને 
ત્હેની અલૌકિકતા ત્હેના સર્જકના “વિલક્ષણ કવિ કર્મ'ની 
નિષ્પત્તિ હોય છે, તો એ કવિકર્મ પણ તે સર્જકની 
સહજોપલબ્ધ સૌન્દર્યનિભૂતિનો મૂર્તરૂપ આવિષ્કાર હોય 
છે. આ'વી વિરલ ઘટનામાં અનિવાર્ય પણ વિસ્મય 
સમાયલો હોય છે. એ વિસ્મય પણ અલૌકિકતાનો જ 
અંશ છે, કારણકે આ'વી ઘટના લૌકિક સ્તરે શક્ય જ 
નથી. આ ઇષ્ટ કવિતાની અલૌકિક્તા એ લૌકિકતા 
કરતાં ત્હેની વાસ્તવિક દષિએ ભિન્નતામાંથી 
સમજવાની નથી પણ વાસ્તવથી પર એવી ભૂમિકાના 
આવિષ્કારમાંથી વિસ્મયરૂપે અનુભવવાની હોય છે. 


કવિની સૌન્દર્યોપલબ્ધિ મૂર્તરૂપ લે 'ત્યારે એ 
રૂપઘટન માટે તે વાસ્તાવેિક જગતનો ત્હેના પદાર્થો, 
આકારો, ઘટનાઓ, ચરિત્રો, સન્દર્ભો વ.વ. સામગ્રીનો 
ઉપયોગ કરે છે. પણ ત્યારે આકારો અવાજો ભાષા 
સહિત વાસ્તવિક જગતની બધી જ સામગ્રી કેવળ 
ઉપાદાન જ બની રહે છે. વાસ્તવિક જગતમાં ત્હેના 
જે અર્થસન્દર્ભો વગેરે હોય તે કવિ ન ઇચ્છે તો લુપ્ત 
પણ થઈ જાય, ને ઇચ્છે તો ઉપયોગમાં પણ લઈ શકે. 
પણ. આ નવનિર્માણમાં તે સમગ્ર સામગ્રીનું રૂપાન્તર 
થઈ જાય છે. 


અહીં એ સ્પષ્ટ કરવા જેવું છે કે કવિ વાસ્તવિક 
જગતનું [25001 નથી ડરતો, 
70૪1૦5૦1001 પણ નથી કરતો, તે ત્હેનું 
£૦-[#૦૭૦૫ઢ0ં01 કરે છે. ત્હેને નવેસરથી પોતાની 
રીતે રજૂ કરે છે, પોતાને જે આવિષ્કાર સાધવો છે 
ત્હેની આવશ્યકતા અને અનુરૂપતા પ્રમાણે, એ પોતાની 
સર્જનાકાહ્ક્ષાની સઞ્ચલના મુજબ તમામ સામગ્રીને 
મ્રયોજે છે. ક્યારેક તે. આ વિશ્વની વાસ્તવિકતાના 
દેખાતા. રૂપના અગ્ચળાને જાળવે પણ છે. પણ ત્યારે 
ત્હેનાથી ન છેતરાતાં ત્હેની પાર જોઈ શકાય, જઈ 


શકાય તો જ કળાકૃતિને યથાર્થ રીતે પામી શકાય છે. 
તો બીજીં બાજી વાસ્તવિક રૂપની સર્વથા ને ક્યારેક 
મૂંઝવનારી, અકળાવનારી કે આઘાતક પણ ઉપેક્ષા 
કરીને સર્જાયલી કૃતિની અપરિચિતતા સામાન્ય ભાવકને 
પાછો પણ ધકેલે. પણ પરિચિતતાની જ અપેક્ષા ન 
રાખતાં એ નવા અપરિચિત રૂપને પામવાનો જો પ્રયત્ન 
કરવામાં આવે તો કૃતિ તેનું હૃદય ઉઘાડે છે. મુગ્ધતાથી 
પોરોચિત બાહ્યરૂપમાં જ મોહિત થનાર અને બાહ્યરૂપની 
વિચિત્ર અપરિચિતતાથી જ ત્હેને ત્યજનાર બન્ને 


પ્રકારના ભાવકો કવિતામાં અન્તર્હિત અલૌકિકતાને ' 


ગુમાવે છે. 


કવિ-કળાકાર કૃતિની નિર્માણ પ્રક્રિયામાં, પરિચિત 
એવા વાસ્તવિક વિશ્વમાંથી ચયન કરેલી સામગ્રીને 
ક્યારેક યથાવત્‌, ક્યારેક પ્રતીકાદિ તરીકે તો ક્યારેક 
(«હેના ઘટકોનું વિઘટન કરીને, ત્હેમને નવાં સંયોજનોમાં 
પ્રયોજે છે. સર્જકપ્રતિભા સર્જકકલ્પના વડે થતા આ 
પુનર્વિંધાનને અનુલક્ષીને જ, કદાચ, કોલરિજે 
'એસેમ્પ્લાસ્ટિક ઇૈમેજીનેશન' એ'વો શબ્દ પ્રયોગ કર્યો 
છે. કૃતિમાંથી નિષ્પન્ન થતી અલૌકિકતા આ'વી 
રૂપવિધાયક પુનર્થટનાનું પરિણામ છે. 


જોકે, અલૌકિકતાનું સમ્ભવબીજ તો કવિ અને 
જગતની ક્યારેક મળી જતી “દષોદષ્ટ'માં સધાઈ જતી 
'શુભદરિ'માં જ રહેલું હોય છે. કોઈ વિરલ ક્ષણે કવિ. 
અને જગતની મળી જતી આ 'દષોદષ્ટ' કવિને એ'વો 
વિસ્મયાનુભવ ડરાવે છે, એ'ની સમગ્ર ચેતનામાં એ'વો 
પરેસ્પન્દ, એ'વો '“ચમત્કાર' પેદા કરે છે કે ત્હેનો 
આવિષ્કાર સાધ્યા વગર રહી શકતો નથી અને એ 


. આવિષ્કાર પેલા વિરલ અનુભવ-સ્પન્દનનો હોય છે. 


એ એ'વું કશુંક પામે છે અને દૃષ્ટિ એ'વું કશુંક ભાળે 
છે જે વાસ્તવજગતના સામાન્ય દર્શનમાં પ્રાપ્પ નથી 
હોતું, અન્દરનું કે બ્હારનું વિશ્વ ક્યારેક સહસા જાણે 
મુખવટો ખસેડીને એ'ના ભીતરના 'રૂપ'ની એક ઝાંખી 
કરાવી દે છે. આપણે એ'ને કવિનું દર્શન, સત્યનો 
સાક્ષાત્કાર, અનુભૂતિ વગેરે ગમે તે નામે ઓળખવાનો 

કવિલોક : મે-જૂન ૧૯૯૫ [ ૩ 


_ ૫૫ કરીએ પણ તે રહસ્યમય ઘટના જ રહે છે. 
એ. ઝાખી પર ટૈરો પડી ગયા પછી જે સ્પન્દનાવર્તનો 
કવિહૃદયમાં ચાલ્યા કરે છે ત્હેની આવિષ્કાર ત્તે કલાકૃતિ. 
કવિની અનુભૂતિ અને અભિવ્યક્તિ, દર્શન અને 
આવેષ્કાર બર્ધા અલગ અલગ નથી. બધા એકના જ 
અવસ્થાન્તરો છે. 


અ'4# ભીતરદર્શન કે પારદર્શનની ક્ષમતાને કારણે 
જ કવિને '“કરાન્તદષ્ટા' કહ્યો છે. આ'તા દર્શનનો 
આવિષ્કાર અલૌકિકતાનો અનુભવ કરાવે તે સ્વાભાવિક 
છે, કવિની દષ્ટિનો, એ'ની પ્રતિભાનો એ પ્રસાદ છે, 


આ અલૌકિક્તા, એક રીતે કહીએ તો, મૂર્ત 
કાવ્યરૂપ ને તેથી અપરોક્ષ અનુભૂતિ. છે. આ'નો. ભારે 
મહિમા છે, કારણ કે આ'વું બને ત્યારે વિશ્વનું ને 
ભીત્તરી વિશ્વતત્ત્વનું દર્શન જુદી જ અપર ભૂમિકાએથી 
થાય છે. ત્હૈમાં વિશ્ષના બાહારૂપ આવરણને હઠાવીને. 
અન્ય-અનન્ય રૂપને પામવાનો પુરુષાર્થ છે. પ્રત્યેક 
કળાકૃતિ આ રીતે એક પ્રકારની અપાવરણ કિયા છે. 


આ'વા અપાવરણથીં કવિતાની માત્ર અલૌકિકતા 
જ નહીં પણ લોકોત્તરતા પણ સિદ્ધ ધાય છે. 


લોકોત્તર ભૂમિકાની અને નિગૂઢના. અપાવરણની. 
તાત આવે ત્યાં ગૂઢતતત્વ 13/ડપંતંડત્ત પ્રગટ થાય છે, 
અને ત્યારૈ કાવ્યાનન્દને બ્રહ્માનત્દ સહોદર કેમ કહ્યો. 
હશે તેની ઝાંખી થાય છે. પ્રત્યેક કાવ્ય ત્હેતી ઉત્તમ 
ભૂમિકાએ ગૂઢતત્તવને વ્યક્ત કરે છે. જ્યાં સુધી કાવ્ય 
એ. ભૂમિકાને સ્પર્શતું નથી ત્યાં સુધી તે ભાષાબન્ધ 
જ રહે છે. વાસ્તવિક જગતથી પર એ'વી ભૂંમેકાએ 
થતો ગૂઢ તત્ત્વપ્રધાન અલૌકિકતાનો અનુભવ જ એ 
કૃતિને “કાવ્ય' બનાવે છે. 


૪ 1 દ્રતિલોક : મે-જન ૧૯૯૫ 


જ્યારે આ'વું બને છે ત્યારે કવિતાનું આખું વિશ્વ 
એ'નાં ઉપાદાનો અને ભાવક સહિત એક પ્રકારનું 
ઊંધ્તીકરણ પામે છે. વાસ્તવિક જગત જાણે બન્ધનમુક્ત 
થઈ મોકળા વ્યાપનમાં વિહરે છે, પદાર્થોનો પણ જાણે 
નિર્યાતેનિયમોમાંથી, મોક્ષ થાય છે. ભાષા પોતે. પણ 
જાણે મુક્ત થઈ નવો જ વિકાસં વિલાસ અનુભવે છે. 
મમ્મટાચાર્ય કવિની જે ભારતીનો જય ગાય છે તે : 
આ'વી વ્યવવહારરૂપ જોડણીકોષોની જેલમાંથી, 
વજાકરણની ને. “આર્યો'ની। બેડીઓમાંથી મુક્ત, ગાતી- 
નાચતી-ઊડતી-વિલસતી “અને કશાક લોકોત્તરનો 
અનુભવ કરાવતી કવિની વાણીનું જયગાન છે. 


લોન્ગીનસ કહે છે તેમ કવિતાની અલૌકિકતાનો 
સાક્ષાત્કાર જે આનન્દાનુભવ છે, જે મુક્તિનો, 
ઊંધ્વગત્તિનો અનુભવ. છે ત્હેમાં છે. શ્રી અરવિન્દના 
શબ્દોને અન્ય સન્દર્ભમાંથી અહીં ઉતારીએ તો- 


“પોલ ધાલાત્લ, ૦1૫૨ ૯ 0 પ્રરાંવણ” પદ 
પ€ ૫/૦7, 


171ટ ધીર'લજ, ૦૧0 15 ૦1065 0૫8% 
ળા.” 
આવી ક્ષણે “વતા 14209 0ણા1ાછુ 15 ત વંલ્ણુ 


૨%૪૯/7€27૮૪₹..*.. 


કવિતાની અલૌકિકતાના આપતા અનુભવને 
પરિણામે જે લાધે છે તે માંકેત.,.., આનન્દરૂપ ” 
મૌક્ષાનુભૂતિ ! 


કવિતા અન્તે તો આવી અલૌકિડતાની જ 
આરાધના છે, એ'નો જ યોગ! છે - સૌન્દર્યયોગ ! 


પ 
દે ભ 


અશોક બાજપેયીની કવિતા 


ડૉ, રજનીકાન્ત જોશી 


સાહિત્ય અકાદમી, દિલ્હીએ બાવીસ ભારતીય 
ભાષાઓના સાહિત્યકારોને ૧૯૯૪ના પુરસ્કારો આપ્યા, 
ત્હેમાં હિન્દીના કવિ શ્રી અશોક બાજપેયીનો સમાવેશ 
થાય છે. એમના કાવ્યસકહ 'કહીં, નહીં, વહી' 
(૧૯૯૦)ને કેન્દ્રમાં રાખીને ત્હેમને આ પુરસ્કાર 
આપવામાં આવ્યો છે. આ કવિના અન્ય કાવ્ય સક્રહો 
' છે 'શહર અબ ભી સંભાવના હૈ' (૧૯૬૬), “એક 
પતંગ અનંત મેં' (૧૯૮૪), “તત્પુરૂષ' (૧૯૮૮), “બહુરિ 
અકેલા' (૧૯૯૨), અને “ઘાસમેં દુબકા આકાશ' 
(૯૯૪, સઝલિત રચનાઓ) 'ફેલહાલ' (૧૯૮૪), 
“કુછ પૂર્વગ્રહ' (૧૯૮૪) તથા “કવિતા કા જનપદ' 
(૧૯૯૨) કવિના સમીક્ષા ગ્રન્થો છે. “કવિતા કા જનપદ' 

' શ્રી બાજપેયી દ્રારા સમ્પાદિત સમીક્ષાત્મક ગ્રન્થ છે. 


શ્રી અશોક બાજપેયી વાદ-પરમ્પરાથી તથા 
સામ્પ્રતની વાડાબન્ધીથી પર રહી મૌલિક ખુલ્લી 
અભિવ્યક્તિ કરનારા કવિ હોવાને કારણે તેઓ વિશેષ 
ચર્ચિત અને પ્રસિદ્ધ થતા રહ્યા છે. જોકે આવી સ્થિતિ 
કે પ્રસિદ્ધિ ત્હેમની આગવી-મૌલિક કવિતાના કારણે 
જ પરિલક્ષિત થઈ છે. વસ્તુતઃ વ્યક્તિમાંથી કવિ તે 
જ બને છે જે સર્જનાત્મક લયાત્મક પરિબળો દ્વારા 
સત્યની જ અભિવ્યક્તિ કરતી હોય, કવિતામાં 
સત્યાન્વેષણ ન હોય કે સત્યથી વેગળી જ વાત હોય 
તો કવિતા બને ? અર્થાત્‌ કવિ તો સત્યનો જ. આ 
જ તથ્ય, સત્ત્ત ને સત્યને કારણે જ ગણ્યા ગાંઠ્યા 
કવિઓ મોનાલીસિય બની ઊપસી આવતા હોય છે. 
આ'વું જ વ્યક્તિત્વ શ્રી બાજપેયી ધરાવે છે. ત્હેમની 
એક રચનામાં સામ્પ્રતની ટપકતી વેદના કંઈ સીમા 
સુધીની પીડાકારક બનવા પામી છે તે જુઓ 


“% ક કૈસે જત# ૨૧૦૩ 
ઈતને જરર જદ 
હ*% ફેર ઉસકે જર અવે હૈ- 


કુંછ ૫૯ 6રક અચ૨ર% હગ 

ચેહરે ૪ર ઝી *-કકુષ સે /૨%% જ 
જેર પહચ/નેઝી 

હ વિષ/દ%ે ટૂજેગી-ઉતરજેઝ 


ન હોંગ/ ઉસક/ જર 
જિષ્છુપટી ડે પર 
૧//કે હ/રેચન્દન આર ૫/રે%૪ત ઝં ટેરચ૬%૨/%' 


«હ જ જે રજ હઝ ઉસકે 
કેર/જે સે રહનેર્ઝ ?ગહ 

જૈસે હી ભરે-પૂરે જુહલ્વે ચર 
ઉસકે શૈરગુલ 


ફેર /ેત# અ/૧ેઝે ₹/*કી ઘૂકકર 

ઔર હજેઇ/ કી તરહ /ેન/ કુછ જેલે 

હજે દેખંઝે ચ્હૈર 

*% પર લગ રત ક ખ/ન/ ખ/૧ેઝે 

અર ખખૂરેઝે અ૯*રી જે કોઈ જીક ૨% 


હજ થક કર રે જવ 
અગે દેન %1૧ઝે ત એસે 
જૈસે કે વી જરર સે રહતં હ 


હ% એક ૧૨ છોડકર 
દૂજરે વર જવ 
એસે 98 છે «૭ ૧ર હો” 
શ્રી બાજપેયીની અન્ય રચનાઓની પડ્તિઓ તો 
જુઓ, સોંસરી હૃદયમાં ચીરા પાડીને ઉતરી જાય એવી- 


જ અપને પૂવો અસ રહતે વૈ.” 
જચ્ચે એક દેન ૧મ૦૧ક પર ૪/૬/ ”ેવેઝે 
ઔર છુડ/ વે ચ/વેઝે 
સજ છુરખ્છે' કે 
૧/૪૪ છુ? ૪ર. 
અર /ફેર અછે ફે 
કવિલોક : મે-જૂન ૧૯૯૫ [ પ 


વિસ્મય સે સુનતે રહેઝે 
એક અન્ત કહ/ન સ૪દે* તક--” 


અન્જરે ચર 6ઉજાજેજે 

સચ સે 

અપન ઠર ખ% રહી હૈ છૃથ્જ' 

*દ સે જી 93 હૈ ટેહ 

જેસે એક પાઈ કે અ/૧/ત સે જી હત હૈ 
૪જેરહ-” 

એક બચ્ચી 

અન જસત જૂજકર 

ચવક હુઈ ૨૦૮ હૈ સ્કૂલ્ઝ જસે.” 
ઉસને એક પેડ કાટકર ફેંક (દેય 

કં/નૂન ઝે ઉસ નેજ 6પધર કે તરહ' 
સજજ 5ુઝે (સિખ્ઠઅદે 

કેસે જર શાત હૈ ૧/૯ ૪ર 

એક અદશ્ય જસ દું: રહ હૈ 
%#ન્‍*ટ. ” 

આ ડવિની કવિતાનો વ્યાપ પૃથ્થી અને આકાશની 
પણ પેલે પારનો છે, એટલે જ તેઓ ડહે છે : 
જુઝે ચહહેયે પૂરી મટ 
અપની «રસ છુ 
ઔર ૯ેગ સે /યેર્સ હુઈ. 
એક છોટ સા ઘર કાફી નડી હૈ” 

તેમજ આ 1હેન્દી ભાષાના કવે પોતાની ડાવેતા 
માટે માગણી કરે છે કે - 
જુઝે ચહિજે સમૂચી ભ૫ 
સાચ હરીતિક પૃથ્ળી કીં 
૬ ] કવિલોક $ મે-જૂન ૧૯૯૫ 


સ નહિ*/ અ/5#૨ ઝી 
રરી ૧/વિમ સૂ્જદ% કી” 

'અકેલે ક્યોં ?' નામક રચનામાં કવિની 
અંભિવ્યક્તિ એક દાર્શીનેક શી. જોવા મળે છે. તેઓ 
કહે છે આખરી યાત્રામાં આપણે એકલા ક્યાં જવાનું 
હોય છે ? અઇપણી સાથે તો શૈશવથી આજ પર્યતના 
સમ્બન્ધો અને સંસ્મરણો પણ હોય જ છે ને ! એ 
બધાં જ સાથે. જ આવશેને ! હા, જ્યારે ક્યારેક પાછા 
આવીયે ત્યારે પક્ષી કે અન્ય કોઈ રૂપાકારે, પછી ભલે _ 
કોઈ આપણને ન ઓળખે ] અને 'અન્ત' પછી મૌન 
તો કેમ રહેતાશે ? હા, પછી જે હશે. એ. બધું જ આ 
અન્તને માટે જ હશે ને | કદાચ એટલે જ શ્રી 
બાજપેયીમાં બેઠેલો કવિ ચિત્કારી ઊઠે છે-- 


જે «ર જ/#હેજે 

«હં ેવ્જ અલક 

વહ /નેરજ ”ર૨ર૮ 
સઈન્નધ્જ ક/ જહ એક” 


વળી, આ જ કવિ દેહના શૃઝ્ઞારલોકને 
રહસ્યાલોકમાં કેવો'ક પ્રવેશ કરાવે છે ! તે ઝલક 
સત્યના ચૈતન્ય દ્વારા કેવો હૃદયરમ્ય આલોક પ્રસરાવે 
છે તે તરફ જરા નજર માંડીયે, “પહલા ચુંબન' દ્વારા- 
એક ૬%વ૧ત પત્થર ઝે દે તેય 
૨ક5ત/જ, ઉત્સુક 
ઝ%કર જુ ગઈઃ 
મેને દેખ * 
મે ફૂલ લદ સકત હૂં.” 

અને આવા જ સન્દર્ભોનું આકાશ કોનું નથી 
હીતું ? કવિ કહે છે - 
છે છે દે ડે જય એક અ/5/૨ 
હત હૈ -- સર્જ અહ#થ 7 

આમ, શ્રી અશૌક બાજપેયીની કવિતામાં અત્યન્ત 
સ્વાભાવિકપણે સમયના સ્પન્દનો જીવન યાપનની જેમ 
અભિવ્યક્ત થયેલાં જૌવા મળે છે. વળી, કવિ પણ 


એક વ્યક્તિ જ છે આથી પોતાના સર્જલક્ી માનસની 
સાથે સાથે જીવનવ્યવહારની પ્રવૃત્તિઓ પણ તે કરે જુ 
સને ૧૯૪૧માં મધ્યપ્રદેશમાં જન્મૈલા શ્રી બાજપેયીનો 
જીવ તો છે સંસ્કૃતિકર્મી. ૧૯૬૫માં ભારતીય વહીવટમાં 
દાખલ થઈ મધ્યપ્રદેશની સરકારમાં તેઓ સચિવના 
પદ સુધી પહોંચીને ૧૯૯૨થી ભારત સરકારમાં સંયુક્ત 
સચિવ તરીકે સંસ્કૃતિ વિભાગમાં સૈવા-પ્રવૃત્ત છે. 
ભારતભવન, કાલિદાસ અકાદમી, ઉર્દૂ અકાદમી તથા 
મધ્યપ્રદેશની આદિવાસી લોકકલા પરિષદ જેવી અનેક 
સંસ્થાઓ સાઘે તેઓ સંસ્થાપક બની સક્રિય રહ્યા છે. 
૧૯૯૪ના વર્ષમાં અમદાવાદમાં 'શરમશેર સ્મૃતિ 
સંસ્થાન'ના ઉપક્રમે આવ્યા હતા. 

જમવેત', પહચાન શપૂર્વગ્રહ' 'બહુવચન' અને 
“વિતા એશિયા! (અઝેજી)નું સમ્પાદનકાર્ય શ્રી અશોક 
બાજપેયીની સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિઓનાં પ્રમાણો છે. આજે 
તેઓ અનિયતકાલિક સામયિક 'સમાસ'નું સમ્પાદન 
કરી રહ્યા છે. હિન્દી ભાષાના એક કવિ તરીકે ત્હેમણે 
રશિયા, ઝેકોસ્લોવાકિયા, હઝેરી, કાન્સ, ઇઝ્લેણ્ડ, 
ઇજિપ્ત, જાપાન, બકલાદેશ, નેપાળ, ઇંટાલી, સ્વીડન, 
સ્વીટ્ઝરલેણ્ડ વગેરે દેશોની મુલાકાતો પણ લીધી છે. 
કેટલીક વિદેશી ભાષાઓમાં ત્હેમની રચનાઓના 
અનુવાદો પણ થયા છે. કવિને આ પૂર્વે અઢી લાખ 
રૂપિયાનો 'દયાવતી મોદી પુરસ્કાર' મળ્યો. છે. હવે 


કેન્દ્રિય સાહિત્ય અકાદમીએ ત્ટેમને પુરસ્કૃત કર્યા છે. 
હા, આજે તો આ કવિ “યહીં, વર્ઠી સર્વત્ર સન્માનિત 
છે જ, વસ્તુતઃ આજેયે આ કવિને ઘણુંબધું કહેવું છે 
પણ સમય છે ? 


જુશ્છ/2ે પ૮ સ૧૧% હોત 
« જે તુ*છે વે ૨૧ત/ 

ઈસ કઝર ૪ર 

જહ સે હીખતે વૈ તને જટ 
આર ૧૧ કે જ/ટ 

શકે ૪ર તૈરત્ઇ 

ઇત્તે ૪ર ૧ 

અ4/ શૂસત્ઇ જ્જ. 


ઉધર સરહદ ઝે ૪/% 

₹/- ઝે “જે 

ઝડે-૪ક૭ ક જ-ેરજ સંસ? 
જૈકુક્ક ડે ૪/૪ ર* ત ક/*કેઝું- 


૪ર તુજ 9૯૪ *' હ 

સંસ/ર કરજ/ર ર૪%૨/ઝે ઝે 5/7) 2 
ઇુ*હૈ કુરસત નજ હૈં 

અન૧૨/ દૂર ન 90ન/*/ 

સબજકુછ મર પસ હી 5 

ઈુ*ઇ/રે ૪ અગર સમ કુછ હત 


દાનપૂર્તિ 
૧૧૦૦૧/- માશેક્લાલ મ. પટેલ - અમદાવાદ 
૫૦૦૦/- ચન્દુ મેમોરિયલ ટ્રસ્ટ - મુંબઈ 
૧૨૦૦/- ભારતીબહેન સાચભાઈ ટ્રસ્‍ટ તરફથી વિશ્વકવિતા વ્યાખ્યાનમાળા માટે 


“વિલોક' દિશાસિકના નવા આજીવન સભ્ય 


ડૉ. અરુજ્ન જે. કક્કડ - રાજકોટ 
પ્રાણજીવન મહેતા - મુંબઈ 





રાકેશ એન. દેસાઈ - સૂરત 


: મે-જૂન ૧૯૯૫ [ ૩ 


૦“રુ7 રસ/ત%કચ ૬5૦ 


૧. નૉળવેલ 


અજાણ્યાં વને કૈં સહ્યા સર્પદંશ, 
અને. ત્યાં મળી ગૈ હરી. નૉળવેલ. 
કીધો. વાયરે વ્યાપ્ત સન્ધે દતાગ્નિ, 
ધરાએ. ઝરો હાર્દથી છોળવેલ. 

ચડયું ઘેન, ઘેરાતશું વાદળોના, 

બજી બંસરી, હોશ પાછો મળેલ. 
ધર્યા પાય આ કાળમીંઢા પહાડે, 
નભે મોકળું શીર્ષ, ન્હે કો ખલેલ. 
અહીં મૃત્યુ, સગ્જીવની. સ્પર્શ આંહીં, 
મહીં મ્હેકતી જાતને કૉળવેલ. 


૨. શબ્દમાં લીન ગન્ધ 


ઝરી જે સુગન્ધી પ્રસૂને પરાગે, 
હવાએ. વહી તે તરઝે તરશ્ઞે. 
ધરાનો સ્વયં આ. યથેચ્છા વિહાર, 
કશો. નૃત્યની ભડ્િથી વ્યોમ અઝે ! 


અહો. ગન્ધનું શબ્દમાં લીન થાવું ! 
છવાઈ રહી. ગુન્‌ગુની નાદ સઝ્ડે ! 


નિજાનન્દની. સૂર્યની સ્વર્ણ-આભા, 
સુધા-કૌમુદી-ભાવ. રેલ્યો મયડ્ડે. 


અહીં અન્તરાલે રહ્યું કે સમસ્ત, 
ઉમઝ્ને રમે. બૈઉનાયે ઉછઝે. 
૮ ] કવિલોક : મે-જૂન ૧૯૯૫ 


છન્દ ભુજક્ઞી 


રાજેન્દ્ર શાહ 


૩. હવે 


ઘણું ગૂંચવાઈ ગયું કોકડું આ, 
હવે ધૈર્યથી। આણવાનો ઉકેલ. 


રમી જાણવી કૌશલે શેતરગઞ્જ, 


હવે ચાલ, જો, કોણ ક્યાં છે ઉભેલ. 
ધુરાના ઘસારે કિચૂડાટ જાણ્યો, 

હવે ઊંજવું આગવું એ'વું તેલ. 

ઉરે ખેવના છે ખમીરે ભળેલી, 

હવે. ના, મુહૂર્ત મળ્યું, પાછું ઠેલ. 

ન તૂટે અને આમળો યે. ન છૂટે, 
હવે એ'વું કે જાદુના જેવું ખેલ. 

૪. દિનાત્તે 


દિનાન્તે પ્રતીચી-નભે હૈમ-કાન્તિ 
લહું, તે થતી. નીલ વ્યોમે વિલીન. 


હતી. ગોરજે સૌ દિશા મ્લાન તે. યે. 
નદી-નીરશી. નીતરી, ધૂલિ હીન. 

શમે કર્મ-કોલાહલે. કીધ. ફ્લાન્તિ, 
તરગ નહીં, ચિત્ત, ના વો હિ મીન. 
ઝિલાયું વને નીડનું ગાન, જેમ 

રહે ઝીલતું તન્તુનીમાંહિ બીન. 

અહો. શી. ઉડ્ુશ્રી નિશા અર્હા શાન્તિ ! 
દિધા ના કહી; ક્યાં કશું છે વિભિન્ન ! 


પ. કોડ 


કંઈ કેટલા કાળજે કોડ જાગ્યા ! 
ચહે દષ્ટિ આઠે દિશા આંબવાને. 


અજાણી-ક્ષણે કિન્તુ લીધી પ્રમાણી, 
હવાએ. ધરી શબ્દની ગુગ્જ કાને. 


રગે, સૌ રગે હો ચડી રક્ત-છોળ, 
વહી. નર્તતી મોકળે કણ્ઠ ગાને. 


જતો એક ઠેકે ત્યહીં, અભ્રભેદી, 
પલાણું અશો અશ્વ ઉન્નાદ તાને. 


કહીં વેગ ? ક્યાં વર્ણ સૌ લુપ્ત, હેરું 
થતા પૂર્ણ જ્યાં કોડ એ*વી પ્રભાને. 


ત્હને રીઝવવી 


જગદીશ વ્યાસ 
ત્હને રીઝવવી અઘરી છે કેટલી ! 


છોડી અગ્જળ હું બેઠો છું એમ 
ત્હને ભાળું પછી જ કરું પારણાં; 
છાનીછપની તો મ્હારી સમ્ભાળ લે 
ભલે ભીડેલાં રાખ ત્હારાં બારણાં, 
ત્હારી બારી તો ખોલ જરા જેટલી. 


હું શું જાણું કે ઘેર એકલી રહી તું 
ભૂખી-તરસી તે મ્હારા જ કારણે, 
ક્યાંથી જાણું કે વેણ કેવાં યે સાંભળી 
રડતી તું ભીડેલાં બારણે. . 
મ્હને દીધી તો હોત ખબર એટલી. 


સોંસરી વીંધી 


જગદીશ વ્યાસ 


સોંસરી વીંધી સઘળી આડ્યું સઘળી આપ્યું 
સઘળી આડયું રે 

ગઢમાં મ્હારા ગાબડું પાડ્યું ગાબડું પાહ્ું 
ગાબડું પાઠ્યું રે. 


આવતી ઝગ્ઝાવાત પલાણી કેશ છૂટાએ રાખતી 
ઊંચી ડોક, 

કોઈનો. નહીં ભો ય લગારે લાગતો મ્હને 
લૂંટતી છડેચોક; 

પાડતી મ્હારા ગઢમાં ધાડ્યું ગઢમાં ધાડ્યું 
ગઢમાં ધાડ્યું રે. 


એક વીંઝી તલવાર ત્હેં મ્હારા ગઢમાં ચત્તોપાટ 
હું તો તત્કાળ, 

ઊંચકાતી તલવાર ને મ્હારી જાતની વચ્ચે કોઈ 
નહીં રખવાળ; 

ઝાટકે મ્હારું કાળજું ફાહ્યું કાળજું કાહ્યું 
કાળજું ફાડ્યું રે. 


હત્યા કરી પળમાં મ્હને આપતી બીજો ફૂલનો 
રે અવતાર, 

ઝૂલતો. પોતે બાગ બનીને ઝૂલવે મ્હને એ ય 

છાતીમોઝાર, 

ખરવું એ'ણે ક્યાંય સન્તાડ્યું ક્યાંય સન્તાડયું 

ક્યાંય સન્તાડયું રે 


. 


કઢિલોક : મે-જૂન ૧૯૯૫ [ ૯ 


નિરન્તર 
યોસેફ મેકવાન 


૧. ઉત્પત્તિ 


શૂન્યમાં શૂન્ય અમળાય 
બ્રહ્માણ્ડમાં શૂન્ય વળખાય 
શૂન્યમાં બ્રહ્માણ્ડ વળખાય 
તેજના ગોળાની જ્વાળાઓમાં 
નિરાકાર આકાર પડઘાય.. 
કરી જાય [નિહારિકા હડપ 
નિહારિકાના. વાયુ 

દશ્યમ્પન થાય અવકાશમાં 
કિન્તુ દોરાય ના આકાર 
તેજની રેખા 

થાય પસાર 

કેન્દ્ર બની જાય વાયુનો ગોળો 
અવકાશે. ચિતરાય ચન્દ્રનો ઓળો 
ચન્દ્ર ચૂપચાપ ફરે 

એમ. પૃથ્વી આકાર ધરે | 


આકારનો. આવે. નવ પાર 

દેરિ અહીં પડે જેની 

તે જોનાર પેલી પાર; 

એમ. ધરીની ગતિ પર ફરી ફરી કરી 
માટીએ હાથના હાથ ઊંચા કરી 

રૂપ કેવું ધર્યું ! 

નીચાણરમાં આ શું ભર્યું ? 

હાથમાંથી વહે વ્હાલ 

ત્હેની બેઉ બાજુ 

વજાલપનો. પ્રગટાવ્યો લીલો લીલો ર% 


આમ તો. અનેક 
૧૦ ] કવિલોક : મે્‌-જૂન ૧૯૯૫ 


છતાય એક જ તે અજ! 

અન્ન પોષવા. 

નવ. શોષવા 

વ્હાલ ચડ્યું અવકાશ 

એ'ને. નિજ પ્રત્યે, 

મ્રથમ લાગ્યો પ્રેમ કેરો પાશ? 
શ્વાસભરી હળવેથી. મૂકયો 

શૂન્ય મહીંથી 

વરસી. તરસી ધરતી. માથે ઝૂક્યો. 
પર્ણના અવનવા આકારની ઝૂલ, બની 
પતનમાં ઊત્તરી આવ્યું એ'નું મન. 
ધરતીને વ્હાલ. કરી ચાલ્યો 
અશરીર મહાલ્યો. 


એક વાર 

આંખોમાંનું પુરાયેલું વાતાવરણ 

કૂદી આવ્યું, બ્હાર 

અમ્બાર ને અન્ધાર. 

અમ્બાર ઊડ્યું, શૂન્ય સઝે 

--જે હતું એ'ને અઝે 

તે બની પ્રત્તિબિમ્બ ઝગ્યું -- સૂરજ? 
અન્ધારનો ભાર 

પાંપણથી. ઢળી ગયો 

અસ્તિત્વમાં આવી. 

સકલમાં ભળી ગયો -- 

છાયા રૂપે પ્રગટ તો થાય 

બીજે ક્યાં જાય ? 

ખીણો -- કોતરો -- પ્હાહી -- મેદાનોમાં 
નિરાકાર ફરે 

શૂન્યને મુટ્ટીમાંહી ભરે 


આંખોમાંહીં બ્રહ્માણ્ડ તો. તરે ! 


ભત જ્યાં જાય 

એને પાયે પાયે છાયા અને તેજ 
પ્રગટ તો થાય. 

પ્રાગટ્યમાં આપી દીધો અન્ત 
અન્ત મહીં આપી દીધો જન્મ. 
આનન્દ-વિભોર થઈ નાચે 
સકલમાં છવાઈ 

નિજમર્હીં રાચે, 

ક્યારેક, શાન્ત જલે 

પોતાના જ રૂપને ફરી ફરી વાંચે ! 
ચારે પાસ અસ્તિત્વનો અવકાશ 
પ્હાડો -- જડઝલો -- ઝરણાં -- ખડકો -- 
સરોવશે 

સાગરનો 

એ'વો ચગ્યો રાસ... 


ક્યારેક -- 

પ્હાડ ટોચે બેસી એ'ને જોયા કરે 

ક્યારેક 

સરોવર જલે ઢળે, છાયામહીં મોહ કરે 
ક્યાંક -- 

પર્ણમહીં પર્ણ થઈ ઝૂલ્યા કરે 

ક્યાંક -- 

વહી જતા ઝરણામાં આભ બની બેસે સ્થિર 
ગાયા કરે 

કદીક તો -- 

રણમહીં રેતી બને 

પ્હાડ મહીં રૈખા બને 

ચાંદ બની ઝૂલ્યા કરે સાગરની સપાટી પર 
કરવાનું ક્યાં સુધી સકલ આ ? 


એકવાર 
જોયું એ'ણે સરોવર કેરું જલ, જ્યાં 
તાકી તાકી બેસી રહ્યો 
ઉચ્છ્વાસે ધ્રૂજી ઊઠ્યાં જલ 
રચાયાં વમળ 
એ*ની આંખોમહીં આન્દોલન ઊઠ્યાં -- 
“સમય*નો જન્મ ! 
જન્મમરહીં આપી દીધો અન્ત 
અન્તમહીં આપી દીધું પ્રાગટ્ય ! 
મ્ાગટ્યના ઊડી ગયા દૂર દૂર સ્કુલિજ 
અન્ધકારે ઝગી રહ્યાં બિમ્બ... 
સરોવર જલે એજે 
નિહાળ્યું જે પ્રતિબિમ્બ 
વિથન કલાક(ર 
ક્યાંક કશું પ્રગટવા મથી રહ્યું બહાર 
એ'ના બેઉ હાથ વિશે. 
કંઈક એ'વું સળવળે 
ભીતર જે ઝળહળે 
થાય એ'ને આકાર શો આપું ? 
નેત્રોમાંહી ધસી આવ્યું રક્ત 
ક્ષિતિજમાં પડી ઝાંય લાલ લાલ 
પછવાડે સૂરજનું ધસી આવ્યું વ્હાલ, 
કિરણોમાં પહેર્યું અને મળી ગતિ 
અન્ધકારે સૃષ્ટિ એ'શે કરી દીધી છતી. 
તોય -- 
ક્યાંક કશું પ્રગટવા મથી રહ્યું બ્હાર 
એ'નો આર્તનાદ પડઘાયો નિજમહીં 
વાયુએ ત્યાં વહી 
વને વને વૃક્ષે વૃક્ષે પર્ણે પર્ણે 
પ્રથમ વાર ફરકાવ્યો નાદ 
વ્યથાનો કે આનન્દનો ? 
એ'નું બની મૌન 

ડવિલોક : મેનજૂન ૧૯૯૫ [ ૧૧ 


પ્હેલ વ્હેલી કિસલય ડોકાઈ. 

_ કિસલયના પ્રાગટ્યની ક્ષણ 

ખરી પડી ઊડી ભળી જલ મહીં 
જલ વિશે સળવળ્યો પોતે જ 

ધૂળ વિશે લાગી ગયો સ્પર્શ 

તે વેળા અનુભવ્યો એ'ણે 

પોતાનો જ હર્ષ ! 

જળને મળી ગ્યા મોર્જા ઉપર મોજા 
જલ અને તેજ બેઉ ભળ્યાં 

પછી -- પવનને પલમહીં વાદળાંઓ મળ્યાં. 
ક્ષણભર એ'ના બેઉ નેત્ર ઢળ્યાં. 

ઉષા -- સન્ધ્યા -- સૂરજ -- તારા 
પેલી પાર, 

ધરા પર 

વૃક્ષો -- ઝરણાં -- પ્ડાડો -- કોતરો -- 
મેદાનો ને ખીણો 

સરિતા ને સરોવરો. 

વચ્ચે એ એકલવાયો 

પોતે જ પોતાનો છાયો 

સહુમાં ફેલાય 

રિક્ત થાય સભર થાય. 

નિરાકાર 

ક્યાંક કશું પ્રગટવા મથી. રહ્યું બ્હાર... 
તિમન. એ. 

પવન પ્હેરીને ઊડે ચારેકોર. 

ઘનઘોર વરસી 

તેજ ઓઢી. હરખી 

ક્યાંય સરી. જાય --: સમજોય 

પર્ણ કેરા સ્પન્દનમાં... 

મચી જાય. ઝગ્ઝા 

પણ એક પાન ખરે નહિ 

સમયને ભરે નહિ! ' 

૧૨ ] કવિલોક $ મે-જૂન ૧૯૯૫ 


સમયને ભરે નહિ 

એની આંખ વિશે સકલ આ તો ય તરે નહિ 
આરપાર 

ક્યાંય કશું પ્રગટવા મથી. રહ્યું બ્હાર. 
એકવાર 

સરોવર વિશે 

આકાશની. નીલિમા ઊતરીને. ન્હાય 

એમ એ'ની આંખમહી 

એક આકાર રચાય... 

લમ્બાવીને હાથ 

ખ૩કને ખેંચી લાવી 

નજરથી કોરી કાઢી કૃતિ. 

હિમ સમી સ્નિગ્ધ * 

દય નયનમહીં 

આંગળીથી સૂરજને અડડી મૂકી દીધું તેજ 
વચ્ચોવચ્ચ મૂકી દીધું અન્ધારનું ટીપું 

લઈને ઉષાની. લાલાશ 

હોઠ પરે મૂકી 

સ્હેજ 

આકાશ. -- જ્લ -- તેજ -- વાયુ -- ધરા 
ઘૂમતાં થયાં 

એનાં બેઉ નયનમાં. ! 

સુંવાળાં એ રૂપને 

મળી. ગયાં તાલ અને. ચાલ. 

એ જ ક્ષણે 

સકલ સૌ કિસલયો ખૂલી ગઈ .-- ખીલ્યાં ફૂલ _ 
લ્હેરાયું વ્હાલ -- વસનત ! 

આનન્દનું મૌન કેવું ! 

માધવ એ આકાર 

જલ વિશે ઊતરીને ન્હાય 

ધીરે ધીરે આવેગોનાં મોજાંઓ છલછલ. થાય 
એકલતા જલપરે છતી થાય 


જોઈ એ'ણે 

ખેંચી લીધ જલમાંથી ખડક 

લઈ જઈ પ્હાડ પરે ઊંચે 
પ્રથમની. જેમ કોતરીને કૃતિ 
પ્રગટાવ્યું પૌરૂષ ! 

એ'ની બેઉ આંખમાંથી 

નજરનાં પ્હેલવ્હેલાં ફૂટ્યાં તેજ 
હવે -- 

બેઉને વિચારોની. સરલ ગતિ 
કિન્તુ નહીં વાચા -- નહિ શબ્દ 
જલ વિશે તરજાય આવેગો 
એ'ના સહુ આકારો. રચાય... 
એમ પછી, જલમહી 

વેગ અને આવેગ જે અનુભવ્યા 
એ જ સમે 

નાંખ્યે રાખ્યા ખડકના ટુકડાઓ 
તેમ તેમ 

જળચર ઉતદ્ધવ્યાં ! 

એમ ઘૂમે 

કોતરો -- પહાડો -- જડઝલો -- ખીણો ને 
મેદાનોમાં 

તે વેળા થાય જે જે વૃત્તિ 

તેમ તેમ તે પગલાંની માટીમાંથી 
એ'ણે ઘડી ત્હેની આવૃત્તિ -- 
એમ થયાં વનચર 

વિધવિધ ૨%, ભર્યું ભર્યું રૂપ. 
જોઈ એ સકલને 

થાય ઘણો. આનન્દ 

ચારે કોર ગૂગ્જી રહ્યો મૂક છન્દ ! 
સૃજન વિશે મોહ્યા કરે 

મૂક થઈ જોયા કરે 

ધરા 


હવે મનોહરા 

જળચર -- વનચર વચાળ 
આદિમ એ નર અને નાર 
કરતાં વિહાર 

ભય નહીં 

સમયનો સ્પર્શ નહીં 

મન્દ મન્દ 

આનન્દનો ઇન્દ 

એકધારો. સકલમાં વહી. જાય. 
અવકાશ અલિપ્ત કાં રહી જાય ? 
ન્યાળી રહે બેઉ એની આંખ 
ચિતરાય હવામાં એમ. પાંખ; 
નર અને નાર 

જે કરતાં વિહાર-- 

જહી જહીં પડી જાય દષ્ટિ 

તહીં તહીં ખડી થાય નવી સૃષ્ટિ 
આવેગોના તરગ જે જાય છૂટી 
એશમને તો પાંખ ફૂટી 

થયાં પરી, 

ધરી લીધા અનુરૂપ ૨% 

ભરી દીધો અવકાશ -- ઉછ% 
હર્ષથી રોમાગ્ચિત થઈ બન્ને ભેટ્યાં 
જુળે -- વને -- અવકાશે 
એ'નાં પહઘાયાં આનન્‍્દોલન 
પ્રાગટ્ય જે પામ્યાં હતાં 

ત્હેનાં એક થયાં મન ! 


કવિલોક : મેજૂન ૧૯૯૫ [ ૧૩ 


ખાંયણાં 
ક્તનુ સુથાર 


: કીધું ઘણું ને ઘણું હજી કહેવાનું, 


અન્તરમાં સહેવાનું, 
અબોલા દોહ્યલા. 


; બત રે વાતમાં વીતી જતી અદ ચાત, 
વ્હાણેયે પૂરી ન થાત. 


તે કાળજે ગઝૂરતી. 


રોકાઈ જાને ઓ. રે મોંઘેરી રાત, 
રહે હૈયે ન ઉચાટ, 
તું હો એમ સાથમાં. 


ગ્રહ 


કેવી રીતે ? 


' જગદીશ ત્રિવેદી 


ત્હને--- 
કેવળ. ત્હને જ કરવી છે જે વાત એકાન્તમાં 
તે કેવી રીતે કહું કોઈની હાજરીમાં ? 


- જ્યારે જ્યારે તું આવે છે 


કોઈને ને કોઈને સાથે લઈને આવે છે; 
કર્દીક ઉષાને તો. કદીક સન્ધ્યાને, 

કદીક રજનીને તો. કદીક ચન્દ્રીને, 

કદીક તારાને તો કદીક વર્ષાને-- 

મ્હારે કહેવી છે વાત જે ત્હને એકાન્તમાં તે- 
ક્હે-- 


કોઈની હાજરીમાં કેવી રીતે કહેવાય ? 
૧૪ ] ડવિલોક : મે-જૂન ૧૯૯૫ 


હોવે--- 


ફારૂક શાહ 


ગૂઢગહનઘોર નસેનસ હોવે, 

તીવ્રતમ અબ. ચલમનો કશ હોવે. % 
તમતમી જાય તલપ. મચલે દોમ, 
આ સકળ દેખણું, તાપસ હોવે. 

કરમેં ધાય કમણ્ડળ હોવે મશાલ, 
ભીતરે ઝાક દશે દશ હોવે. 

આંખમાં ઊમટી હાલ્યા સંરવર, 
એ'વી. તે કેવી આ. આતસ હોવે. 
ઈહ જટા મર્મરી જલવા ઝબકે, 
મૂલાધારેથી. સરપ. વશ હોવે. 

મછલી જલ બારા ઉછોળાઈ ગઈ, 
આભ આખુંય તસોતસ. હોવે. 

પલમેં દમ ભર લિયદ કે હોવે તમામ 
સારંયે ઘોંસલું પરવશ હોવે. 


સચવાઈ કઝાળયથી 
ઇસ્માઈલ રેખ 


ખર્યો, ફૂલ છું એટલે ડાળથી 
જત્તન કણ્ટકોનું સદાકાળથી. 
પવનસહ સતત ઊઠવાનું રહ્યું, 
મસારે જો સોડમ એ સમ્ભાળથી. 
વહું બેય કાંઠે અકળ વ્હેણમાં, 

ન છૂટાય, તોબા અદ જગ્ઝાળથી 
અરીસે જુએ પાનખરનું ચમન, 
નહીં હોઠ ખૂલે આ વાચાળથી. 
નરી ડલ્પના છે સુગન્ધો હવે, 
નથી “શેખ” સચવાઈ કાળથી. 


અરણ્યો 
ભાનુપ્રસાદ ત્રિવેદી 


“તથાસ્તુ !'ના દ્રારો ઉઘાડે શરણ્યો 
અરે ત્યાં મ્હને ક્યાં ભગાડે અરણ્યો ? 
ચલો હાશ પૂરું ચણાઈ ગયું ઘર ! 

શું ભીંતો વિશે. ક્યાંક ત્રાડે અરણ્યો ? 
અમે. આડી-ઊભી. રચી દીધ. સડકો. : 
જુઓ. તો ! ખરીથી. ઉખાડે અરણ્યો ! 


રહ્યું ચાલવું ધાર પર નિત્ય આંહીં 
અને ઘેન ઘૂંટી લપાડે અરણ્યો... 


હવે દોટમાં આ, ન અટકાય. એ'વું 
ને ઊભાં રહે આવી આડે અરણ્યો ! 


“હજી બાકી આ તે'-ના રઘવાટ વચ્ચે 
વળી પૂર્ણની વાત માંડે અરણ્યો ! 


કહો ખોતય કેમ જાયે અરણ્યો ? 
નસો પર્ણમાં જેમ -- હાડે અરણ્યો ! 


ગમનાગમન 
રા. શાહ 


સવાર-સાંજની જોઉં છું રઝીન લીલા - 
લાલ હો, કૈસરી પીળા,' 

-- નભે; જે નભે નહીં 

ગ્રહ 


પળ પછી. પળ આવતી નવલ નૂરે, 
ટહુકે નવલ. સૂરે, 
આમોદે આંજતી. 


મ્હારી સ્થિતિ 


મફત ઓઝા 


ઓઢી શકાતા નથી પર્વતો 

કે પહેરી શકાતાં નથી વાદળો 

ધોધમાર વરસાદ ભરમોસમનો તો ય 
નથી ભીંજવી શકાતા શ્વાસ ચારેય યુગથી 
લમ્બાતા કોરા. 


કાચ પર ઘાસ ઊગી ગયું છે મધરાતનું 

પછી ઘર આખું તરે છે થીજી ગવેલા અન્ધકારમાં 
વૃક્ષો તો મ્હારી છાતી પર ઊગી ગયાં છે ઘટાટોપ 
દવ તો લાગ્યો છે ડુકરીએ 

સાત સાત સમન્દર છલકે છે પાંદડીએ પાંદડીએ. 

તો ય નથી. ઠરતી આગ જનમોજનમની 

નગરચર્યા માટે નીકળેલો રાજકુમાર નથી બની શક્યો 
દન્તકથા હજી. 


કાગળની હોડી લઈ 

નીકળે છે મનુ અફાટ રણ તરવા 

માછલીની ચૂઈમાં મૃગજળ નથી થઈ શક્યું મોતી 
આરબના તમ્બૂમાં ઊંટ પેસી ગાંગર્યા કરે છે 
સમ્ભવ છે કે ઈશ્વર જન્મ લેતો હોય 

હવે સૂકા તળાવની તિરાડોમાં ઇચ્છાઓ ભાંભરે છે. 


એક બારી સવારથી ખુલ્લી રહી ગઈ છે 

કોઈને બહાર જવું છે ને કોઈકને આવવું છે અન્દર 
પણ એ'ને રોકી ઊભી છે ક્ષણ 

કલ્પવૃક્ષની છાયામાં પીઠ ફેરવી બેઠું છે કોઈ અધડુકી 
નથી હડી કાઢી શકતો હું ર 

કે નથી પકડી શકતો મ્હને પવનનું પિઞ્જર હોવા 
છતાં. 


પાછો વળું -- 
પગલાં સૂંઘતો પહોંચું જ્યાં મ્હારું પ્રથમ પગલું પડ્યું. 
ત્યાં ને ત્યાં હું બેસી મ્હને શોધ્યા કરું 
છતાં નથી ઓળખી શકતો 
આકાશ ઓગળી આસપાસ પથરાઈ ગયું 
છતાં ઓઢી શકતો. નથી પર્વતો 
કે શહેરી શકાતાં નઘી વાદળો. 
કવિલોક : મૈ-જૂન ૧૯૯૫ [ ૧૫ 


વીજ-નદી 
યોગેશ જોષી 


હું તો બસ, જોઉં છું-- 
ક્યાંકથી આવે. છે 
અજવાળાની એક લહેરખી. 
ને મ્હારામાં 

ઊઘડતાં જાય છે આકાશ. 


મ્હારી કરોડરજ્જુમાંથી 

પસાર થઈ જાય છે 

ગાંડાતૂર પૂરના આવેગથી 

કૌક 

વીજ-નદી. 

મ્હાસ બે ધબકારા વચ્ચેથી 
પસાર થઈ જાય, છે હેમખેમ 
પ્રચણ્ડ ગર્જન કરતો. એક સમુદ્ર. 
મ્હારા બે શ્વાસ વચ્ચેથી 

પસાર થઈ જાય. છે 

અનન્ત અસીમ. આકાશ. 

ક્યાં ગયા મ્હારા પગ? ! 

અરે 1 ક્યાં છે મ્હારું ધડ ? ! 
એક ક્ષણ પહેલાં. તો. 
રઝણઝણતું-ઝણઝણતું હતું જે 
અસીમ. ઊર્જાથી. ? ! 

છે મ્હારી કને માત્ર મ્હારું મસ્તિષ્ક 
ના, માત્ર તાળવું 

આકાશના ઊંધા છાલિયા જેવું 
આકાશ. જેવડું; 

સહસ સૂર્યોના શીતળતમ તેજે ભયું ભર્યું 
નમું ઝળહળ ઝળહળ ઝળહળ ! 
ડું તો બસ -- 

૧૬ 3] કવિલોક : મે-જૂન ૧૯૯૫ 


મભ. 


બે ગઝલ 
રાજેશ વ્યાસ 
જૃ 


સમજણ. શિખવજે શ્વાસને થોડી સબર હવે, 
આખાય ઘરનો ભાર છે આશા ઉપર હવે. 


સારું થયું અજાણ્યા પડોશી થઇ ગયા, 
આશાની ઘણે દૂર રહે છે નજર હવે. 


જાણે. કે એક વળાંક પછી કેં જ પણ નથી, 
અટકી ગઈ છે એમ આ મ્હારી સફર હવે. 
માણસની ખોટ કેટલી, મામૂલી નીકળી, 
ચાલે બધું બધેય બધાના. વગર હવે. 

સારું થયું કે સૌની દેખતાં છુટા પડ્યા, 
પહોંચે છે એકમેકની. જલદી ખબર હવે. 
મિસ્કીન સાત સાત સમન્દર તર્યા પછી, 
હૈફાવતું રહે છે સતત કાચઘર હવે. 

ક 

હર ગલી ને હરેક ઘર ધ્રૂજે, 

આમ આખુંય આ. નગર ધ્રૂજે. 

સાવ શાપિત અવરજવર ધ્રૂજે, 

એકલી, એકલી. નજર ધ્રૂજે. 

હાથ કોનો હશે ? ઘરેઘરમાં, 

ઊંઘ આવીને રાતભર ધૂજે. 

શહેરને કોણ લૂંટવા બેઠુ, 

લાગણીઓ લઘરવઘર ધ્રૂજે. _ 


આજ સોપો પડી ગયો એ'વો, 
શબ્દ મિસ્કીન હોઠપર ધૂજે. 


૦*રુ જર-અર ૧૦ 


સુન્દરમ્‌ 
ધીરુ પરીખ 


«હને *્હે ઝર છે 
યુઝકી ખવ ૪ર સહર તરસક 


' ખણ્ડ શિખરિણીમાં રચાએલી આ પડ્તિતઓ 
. એક અખણ્ડ કાવ્યનો રસાનુભવ કરાવી રહે એ'વી 
.। સુન્દરમ્‌ની સર્જકતા અને સંવેદનશીલતા એમાં સમ્પૃક્ત 
_ છે. આવા મહિમાવન્તા અને માનવન્તા સર્જક 
સુન્દરમ્‌નું મૂળ નામ ત્રિભુવનદાસ પુરૂષોત્તમદાસ 
લુહાર. એમનો જન્મ ભરૂચ જિલ્લાના આમોદ 
તાલુકાના મિયાંમાતર ગામે ૧૯૦૮ના માર્ચની ૨રમી 
તારીખે થએલો. માતર તથા આમોદની શાળામાં અને 
એક વર્ષ ભરૂચમાં પ્રાથમિક-માધ્યમિક શિક્ષણ પૂરું 
કરી ૧૯૨૯માં, સંસ્કૃત અને અઝેજી વિષયો લઈ, 
ગૂજરાત. વિદ્યાપીઠમાંથી સ્નાતક થયા. તરત જ એક 
તર્ષસોનગઢના ગુરુકુળમાં શિક્ષક રહ્યા અને ૧૯૩૦માં 
ઉમાશફર જોશી સાથે મૈત્રી સધાઈ અને હિન્દના 
સ્વાતન્ત્ય સઝામમાં સક્રિય બન્યા. દરમિયાનમાં 
૧૯૧૭માં મન્નળાબહેન સાથે લગ્નગ્રન્યિથી જોડાયા, 
અને ૧૯૩૭માં પુત્રી સુધાનો જન્મ થાય છે. ૧૯૩૨ 
અને ૧૯૩૩માં એમ બે વાર એ'મણે સ્વાતન્ત્યસેનાની 
તરીકે જેલવાસ પણ ભોગવેલો. ૧૯૩૪માં 
અમદાવાદમાં “જ્યોતિ સહ'માં શિક્ષક તરીકે જોડાય 
છે અને ૧૯૪૫માં સપરિવાર અરવિન્દ આશ્રમ 
પોંડિચેરીમાં સ્થાયી થાય છે અને. ૧૩ જાન્યુઆરી 
૧૯૯૧ના રોજ એમનું ત્યાં નિધન થાય છે ત્યાં સુધી 
તેઓ ત્યાં સાધક તરીકે રહેલા. પણ યોગસાધનાની 
સાથેસાથ એમની સાહિત્ય સાધના પણ ચાલુ જ રહેલી. 


સુન્દરમૂની સિસૃક્ષાનો ઉત્તમ ફાલ ત્રીશી અને 
ચાળીશીના ગાળામાં ઊતર્યો છે. એમની સર્જનયાત્રાનું 


પ્રથમ સોપાન ૧૯૨૬માં “સાબરમતી'માં “મરીચિ'ના 
તખલ્લુસથી પ્રકટ થએલું એમનું કાવ્ય “એકાંશ દે' છે. 
અને એ સોપાને જ એઔ કવિતાના સિદ્ધિશિખર સુધી 
પહોંચ્યા છે. જો કે એ પહેલાં “સાબરમતી'માં પ્રકટ 
થયેલા એમના લેખને ઉત્તમ ઠેરવેલું અને અખિલ 
ભારત વિધાર્થી પરિષદનું પારિતોષિક મળ્યું હતું. 
એ'મની વાર્તાઓ, પ્રવાસવર્ણન અને વિવેચનાત્મક 
લેખોમાં એમની ગધરિદ્ધિ અભરે પડી છે. ૧૯૩૩માં 
એમનો પ્રથમ કાવ્યસડ્નહ “કોયા ભગતની કડવી વાણી' 
અને 'ગરીબોનાં ગીતો' પ્રકટ થયા પછી એ જ વર્ષે 
એ'મની સર્જકતાના ઉત્તમ ઉન્મેષ સમો બીજો 
કાવ્યસકહ 'કાવ્યમડ્રલા' પ્રકટ થયો, એમનાં સુન્દર 
બાળકાવ્યોનો પ્રથમ સડ્ષહ “રક ર% વાદળિયાં' 
૧૯૩૯માં પ્રકટ થયા પછી એ જ વર્ષે 'વસુધા' 
કાવ્યસદ્રહ પ્રકટ થાય છે. ત્યારે પછી પૂરા એક તપ 
બાદ એમનો “યાત્રા' નામક કાવ્યસ%હ ૧૯૫૧માંપ્રકટ 
થાય છે. ત્યાર પછી પણ એમની કવનપ્રવૃત્તિ સતત 
ચાલુ જ રહી હતી. એ બધાં વર્ષોના કાવ્યસર્જનના 
પરિણામ રૂપે ૧૯૯૧માં “વરદા' કાવ્યસઝહ, ત્યારબાદ 
૧૯૯૨માં 'મુદિતા' અને 'ઉત્કણ્ઠા' સદ્ઠો, ૧૯૯૩માં 
'અનાગતા' અને ૧૯૯૫માં ઈશ' તથા “લોકલીલા' 

કાવ્યસદ્નહો પ્રકટ થાય છે. 
એમણે વ૧ત્રેશૂલ'ના ઉપનામથી લખેલી 
વાર્તાઓનો પ્રથમ સ%હ 'હીરાકણી અને બીજી વાતો' 
૧૯૩૮માંપ્રકટ થયા પછી ૧૯૩૯માં બીજો વાતાસકહ 
ખઓલકી અને ના્ગરેકા' તથા ૧૯૪૦માં ત્રીજો 
વાર્તાસઝ્રહ 'પિયાસી' પ્રસિદ્ધ થાય છે. ૧૯૪૫માં 
“ઓલકી અને નાગરિકા'માં પાંચ નવી વાર્તાઓના 
ઉમૈરણ સાથે 'ઉન્નયન' નામક ચોથો વાર્તાસ#હ અને 
કવિલોક : મે-જૂન ૧૯૯૫ [ ૧૭ 


૧૯૭૮માં 'તારિણી' નામે પાંચમો વાર્તાસડહ પ્રકટ 
થાય છે. 


વિવેચક તરીકે પણ સુન્દરમ્‌માં સૂક્ષ્મ અને ઊંડો 
અભ્યાસ જોવા મળે છે. ૧૯૩૧માં ગ્રન્થસ્થ ગુજરાતી 
સાહિત્યની એમની. સૂઝપૂર્વકની સમાલોચના એમનો 
આ ક્ષેત્રનો પ્રશમ્‌ ધ્યાનાકર્ષક ઉન્મેષ છે. પણ એ'મની 
સજ્જતા અને પુરુષાર્થ તો પ્રક્ટે છે ૧૯૪૬માં પ્રસિદ્ધ 
થએલા એ'મના ગ્રન્થ “અર્વાચીન કવિતા'માં. 
'અવલોકના' (૧૯૬૫) '“સાહિત્યચિન્તન' (૧૯૭૮) 
તથા '“સમર્ચના' (૧૯૭૮) એ'મના અ ક્ષેત્રના 
ન્હાનામ્હોટા લેખોના નોંધપાત્ર સ%હો છે ! ૧૯૭૮માં 
પ્રકટ થએલા “સઇ વિદ્યા' પુસ્તકમાં એમન 
શિક્ષણવિષયક મનનીય લેખો સડ્હીત થયા છે. 


એમનું પ્રવાસ વર્ણન “'દક્ષિણાયન' (૧૯૪૨)માં 
પ્રકટ થયું, જેમાં એમના સર્જનાત્મક ગદ્યનો અચ્છો 
પરિચય થાય છે. એમણે જે મૌલિક નાટકો લખ્યાં છે 
તે 'વાસન્તી પૂર્ણિમા'માં પ્રકટ થયાં છે. જર્મન નાટ્યકાર 
અન્સ્ટ ટોલરના દ્રાન્સ્ફીગ્યુરેશન'નો ૧૯૬૧માં 
'કાયાપલટ' નામે અને એમના બીજા નાટક “માસિઝ 
એન્ડ મૅન'નો ૧૯૬૫માં “જનતા અને જન' નામે 
અનુવાદ આપ્યો છે. આ ઉપરાન્ત સંસ્કૃતમાંથી 
'ભગવજ્જુકીય' (૧૯૪૦) અને 'મૃચ્છકટિક'ના 
(૧૯૪૪) અનુવાદો આપ્યા છે; તો ૧૯૫૧માં 
“માતાજીનાં નાટકો અનુતાદરૂપે આપ્યાં છે ! “એસી હૈ 
જિન્દગી' અને. “સાવિત્રી' અનુવાદો પણ એ'મના 
તરકથી મળે છે ! 


સુન્દરમ્‌ની સર્જકપ્રતિભાને યોગ્ય રીતે જ 
બિરદાવાઈ છે. ૧૯૩૪માં એષ્મને. “કાવ્યમફલા' માટે 
રણજિતરામ સુવર્ણચન્દ્રક એનાયત્ત થએલો. ૧૯૪૬માં 
“અર્વાચીન કવિતા' માટે “મહીડા પારિતોપિક' અને 
૧૯૫૫૫માં “પાત્રા' કાવ્યસડઝહ માટે “નર્મદ સુવર્ણચન્દ્ર' 
અર્પલ કરવામાં આવેલાં. ૧૯૬૮માં “અવલોકના' માટે 


દહે 


૧૮ ] કવિલોક : મે-જૂન ૧૯૯૫ 





દિલ્હી સાહિત્ય અકાદમીનો પુરસ્કાર મળેલો. 
૧૯૭૫માં સરદારપટેલ યુનિવર્સિટી વલ્લભ વિઘાનગર 
દ્વારા એમને પીએચ.ડીની માનદ્‌ ઉપાધિ. એનાયત 
થયેલી. ૧૯૮૫માં ભારત સરકારે “પદ્મભૂષણ'નો 
એવોર્ડ આપેલો. ૧૯૩૦માં જૂનાગઢમાં મળેલા 
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના એઓ પ્રમુખ વરાયેલા. 


સુન્દરમે પોતાની સર્જનપ્રવૃત્તિનો આરમ્ભ 
“મરીચિ” અને 'વેશ્કર્મા' તખલ્લુસોઘી કરેલો. પરન્તુ 
પછી. ગાંધીજીની આત્મકથામાં આવતા તમિળ 
શ્રમજીવી બાલાસુન્દરમૂના નામ પરથી 'સુન્દરમ્‌' 
તખલ્લુસ કાયમ માટે સ્વીકાર્યું. આરમ્ભની ત્હેમની 
કુવિતા નક્કર વાસ્તવને તાકતી પ્રગતિવાદની. અસરો 
ઝીલે. છે. પછી ગાંધીપ્રભાવે એ સુકાન બદલે છે. પણ 
આ વાદવાડામાં એ'મની કવિતાને જોવી એ ડદ્દાચ 
એ'મની સર્જકતાને અન્યાયકર્તા બને, એ'મનો 
ભાષાવૈભવ, છન્દસફાઈ, ચારુભવ્ય કલ્પનોડયનો 
એ'મને ગાંધીયુગના પ્રથમ કક્ષાના કવિ ઠેરવે છે. 
એ-”મના ગીતોમાંનું ઉત્કટ ઊર્મિતત્ત્ત અને સોનેટોમાંનું 
વિચારોર્મિનું તત્ત્વ એમની કવિતાનો વિશેષ બની રહે 
છે. અડત પ્રણયથી, માનવપ્રણય અને ઈશપ્રણય સુધી 
એ*મની પ્રણયોર્મિનો વિકાસ છે. ભક્તિનો આરમ્ભનો 
આછો. તન્તુ ઉત્તરોત્તર ઘટ્ટ બનતો અનુભવાય છે. 
એમની કવિતામાં શ્રદ્ધા અને બુદ્ધિનું અજબ. મિશ્રણ 
છે. 'લોકલીલા' જેવા સુદીર્ધ કાવ્યમાં એમની પરલક્ષી 
થવા મથતી અભિજ્ઞા અનુભવાય. છે. એ'મણે ગીત, 
સૉનેટ, ભજન, મુક્તક, દીર્ઘકાવ્ય એમ વિવિધ 
કાવ્યપ્રકારોમાં પોતાનું હીર પરખાવ્યું છે. ન્હાનાલાલનું 
શબ્દમાધુર્ય, કાન્તની. કમનીયતા અને ઠાકોરની 
વિચારપ્રધાનતાનો એમની કવિતામાં ત્રિવેણીસ:મ છે; 
અને છતાંય એમાં સુન્દરમનું વિશિષ્ટ કવિવ્યક્તિત્વ 
પ્રતીત થાય છે. 


શટ 





૦ર અનુજ/ટ ૧5૦ 
અમૃતા પ્રીતમની કવિતા 
ભાનુમતી જાની 

પંજાબનાં પ્રસિદ્ધ કવયિત્રી શ્રીમતી. અમૃતા પ્રીતમ જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કારદ્વાસ સમ્માનિત, થયાં છે. પંજાબી 
કવિતાની પણ એક વિશિષ્ઠ ઓળખ છે, તાકાત છે, એનું સૌન્દર્ય છે. અમૃતાજી ૧૯૮૧ના વર્ષ માટે, એ'મના 
“કાગળ અને કૅનવાસ' (કાગજતે કન્વાસ') કાવ્યસગ્રહ માટે પુરસ્કૃત થયાં. 

અમૃતાજીએ ક્યારેય એ'મના જીવન અને કવન વચ્ચે કોઈ ભેદરેખા રાખી નથી. એ'મની કવિતા એ'વી 
તો પારદર્શક છે કે, એ*નો. સાક્ષાત્કાર, એ જીવન, જગત, તેમ જ માનવહૃદયના ધબકારનો સાક્ષાત્કાર બની રહે 
છે. વિશેષે કરીને પમાય. છે “સ્વ'ની ઓળખ. 

અમૃતા પ્રીતમનો જન્મ ગુજરાવાલા (પંજાબ)માં- ૩૧ મી ઓગસ્ટ ૧૯૧૯ થયો હતો. ત્યાંનો એક સાવ 
અજાણ્યો માણસ, અમૃતાજીના જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કારના સમાચાર વાંચી દિલ્હી જઈ પહોંચે છે. રૂમાલમાં બાંધેલી 
ન્હાનકડી ભેટ અમૃતાજીના હાથમાં આપી ગદ્રદિત થઈ કહી ઊઠે છે - “અમૃતાજી ! આ એ જમીનની માટી 
છે, જ્યાં આપે જન્મ લીધો છે” ને પછી એ કશું જ બોલી ન શકયો. 

નારીનાં શારીરિક, માનસિક અને ભાવનાત્મક ખેંચાણોને પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન અનુભવના સન્દર્ભમાં, અસાધારણ 
તનાવ, સછર્ષ, તીવ્ર પ્રેમના આવેગોના તાપને જેણે સહન કર્યા છે ને અભિવ્યક્તિને કુન્‍્દન શી બનાવી છે, એ'મની 
કવિતાનું મૂલ્યાકન હૃદયસ્પન્દન વડે જ કરી શકાય -- 


૧, રાત મ્હારી ધરતીએ ઊંડો નિશ્વાસ છોડ્યો 
રાત મ્હારી જાગે અપલક આકાશે ભર્યું ડૂસકું, 
વિચાર-તારો સૂતો. ફૂલોનો, કાફલો આજ, 
નું ઊર્ભ'તં થયો. પસાર રણે, 
દિ ઘઉંની સુગન્ધને દારૂગોળો 

ડે પી ગયો. 


કોઈકે ઉખેડ્યો. ચાંદનો ગોટો. 


ડે છે કાન ડેડ. ? શાન્તિની નિષ્ઠા વેચાવા લાગી. 


ે જગત પ્રકાશ પાસે સદીઓ ડરે પ્રકાશ 
ક ન દ બ્રેમત્ક્તુમાં ત્હેં નફરત શે વાવી, 

કયા વ બ્‌ મ માનવનું લોહી પૂછે માનવને 

સ્મરણે. સીવ્યા પ્રેમજખમ. જશુના પવિત્ર. હોઠને. શૂળીએ શેં ચૂમ્યા ? 


ટાંકા આજ ખોલી, 
ન્‍ આ કેવી રાત ભાગતી. ચાલી ! 
દોરો. દઈ દીધો પાછો. ચન્દ્રનું એક પુષ્પ ચમ્યાયું. 


પવિત્ર દર્દભર્યા પ્રેમ પુસ્તકમાંથી 


બસ પ્રતીક્ષાનું પાનું આજ નાખ્યું ફાડી. 
ડવિલોક : મે-જૂન ૧૯૯૫ [ ૧૯ 


સૂરજનો. ઘોડો, હણહણ્યો. 
રોશનીનું, જીન ઊતરી. પડયું. 
આયુષ્ય યાત્રા વિમાસતો 
ધરતીનો મુસાફર ૨ડી ઊઠ્યો. 
રાત શેં થમ્ભી આજ ! 
રોશનીયે કંઈક હલી ગઈ 
ક્યાંક કોક વિશ્વાસ પતઝ લહેરાયું 
રાતની ફરકતી એ આંખ 
શુકન કદાચ છે શુભ. 
આકાશની ઊંચી દીવાલે 
ચમક્યો તેજમિહિર 

ડાળી. કરે શું કોય ? 

મમતા ફૂલની સતાવે 

માનવ. નસીબે. કહ્યું આજ 
માનવને, 

“હે સૌન્દર્ય યાત્રીઓ. ! 

પ્રેમ પથિકો 

જાઓ. પાછા જાઓ 

જ્યાં ક્યાંક ગયો. 

કોઈ એક વિશ્વાસયાત્રી. 


૨. એક મુલાકાત 


હતી હું શાન્ત, મૌન નિશ્ષલ. 
સમુદ્રમાં હતું એક તોફાન. 

શું થયું એ*ને ? 

તોફાનની. એક પોટલી. બાંધી, 
હાથમાં સરકાવી મ્હારા, 
હસીને થયો દૂર. 

આશ્ચર્ય તો થયું 

પણ. ચમત્કારને લઈ લીધો મ્હે 
૨૦ ] ડવિલોક : મે-જૂન ૧૯૯૫ 


આ'વું, તો સદીઓમાં ક્યારેક જ બને. 
એની. મ્હને. ખબર હતી. ી 
લાખ વિચાર સળકયા મસ્તકે _ 

પગ થમ્ભી. ગયા. 

પોટલી લઈ શહેરમાં શી 

રીતે જઈશ ? 


મ્હારા શહેરની. શેરી શેરી અજમ્પ 

ને. છત બધી નીચી. 

ને. દીવાલ, વામણી. -- 

મ્હને થયું કદાચ તું, ક્યાંક મળી. જાય. તો. 
સમુદ્રની જેમ આ'ને છાતી પર મૂકી 
આપણે આ કિનારાની. જેમ જ વેરી દઈએ. 
ઘડીક સ્મિત. 


ને તો. પછી 

નીચી છત્ત, ને સાંકડી ગલીના. 
શહેરમાંય રહી શકાય. 

બપોર આખી શોધતી રહી સ્હને 
આગનો ઘૂંટ જાતે જ પી નાખ્યો. 
હું એક એકલ. કિનારો 

હડસેલી ઇદીધો. એ'ને, 

સાંજ ઢળી ત્યારે -- 

સમુદ્રનું તોફાન પાછું સોંપી દીધું 
રાત ધીરે ધીરે જામવા લાગી 

ને તું મળ્યો. 

તું ય ઉદાસ, મૌન, શાન્ત, નિશ્ચલઃ 
હું ય ઉદાસ, મૌન, શાન્ત, નિશ્ચલ. 


માત્ર. 


દૂર સમુદ્રમાં એક 
તોફાન અનન્ત અવિરત. 


૩. યાત્રા સારક્રીનો એક તાર 


ગજ્ઞાજળથી. વોડકા સુધી. અચાનક કોઈ રાગની છાતીમાં 


ઈ ક ર ભોંકાય છે. 
ક ક. રિ કે ચૂપચાપ એક પિયાનો. 
મ સફેદ કાળા દાંતમાં સગીત ચાવે છે. 
આવે એક જ વિચાર 


ન પ પા જ જેમ કોઈ મોતનો એક 
શરીરના કારી જખમને ભૂલવા રહ્યા. ને ફરી પેલો વિચાર 
આ પત્થર કેવા ત્રિકોણ ? -- 


ણ મરેલી 1 
જેને પાણીના ઘૂંટ સાથે સિ 


ધબકે છે કોઈ શ્વાસ. 
ગળે ઉતાર્યા રૂંધાયેલા એ શ્વાસ સાથે 
કેટલા ભવિષ્યને બચાવ્યા ન 
કહી શકું-- 
આજથી. ને કદાચ. આજનેય 
મઝ કન વિચારે બધીજ યાત્રા માત્ર ત્યાં જ 
શરૂ થાય છે. 
કંઈ કેટલીય વાર 
જ્યારે કેટલીય વાર જ્યાં એ પૂરી. થાય છે 
છ 


અમૃતા પ્રીતમ પ્રેમ અને નિષ્ઠાનાં નાજુક ભાવસ્પન્દન એ'મનાં સર્જનમાં વ્યક્ત કરે છે. દર્દ અને પીડા 
| એ'મની કવિતામાંથી સતત વહેતાં અનુભવાય છે ને દદ તથા પીડા હોય ત્યાં નિશ્વાસ, ને ડૂસકું પણ હોય જ. 


કવયિત્રીની રાત અપલક જાગે છે, પ્રેમજખમને સ્મરણથી સીવવાનો પ્રયાસ તો કરે છે, પણ પછી. એ'નોય 


અર્થ નથી લાગતો. પ્રેમ કસોટી કરે છતાં કવવિત્રી એ'ને તો પવિત્ર જ ગણે છે. રણમાંથી પસાર થનારા ફૂલોના 
કાફલાની એ'મને ચિન્તા છે. યુદ્ધની વિધ્વંસકતાએ ઘઉંની સુગન્ધને નષ્ટ કયનો ચિત્કાર એ'મને બેચેન બનાવે 
છે. 


જીવનની પ્રત્યેક ક્કતુને તેઓ પ્રેમત્ક્તુ કહે છે. ને આવી સરસ ત્રક્તુમાંય ઈસુના પવિત્ર ઓઠ શૂળીએ. 
વીંધાય ? 

ને ધરતીનો મુસાફર રડી ઊઠે. પણ કવયિત્રીને શ્રદ્ધા છે સનાતન પ્રેમભાવમાં. તેથી શુભ શુકન વરતાય 
છે ને વિશ્વાસનું પતઝ્ડિયું લહેરાતું જુએ છે. ફૂલની મમતા જેને સતાવે છે એ'વાં આ કવયિત્રી સૌન્દર્ય-યાત્રીઓ 
અને એ'મના પ્રેમપથિકોને પેલા વિશ્વાસ યાત્રીની પાછળ જવા સફ્ટેત કરે છે-- 


“એક મુલાકાત' -- કાવ્યનાયિકાના શાન્ત, મૌન, નિશ્ષલ હૃદયમાં સંસારસમુદ્રે સિફતથી સરકાવી દીધેલા 


તોફાને અજમ્પો જગાવ્યો છે. વામણી, અજમ્પ માનવ હસ્તીઓની વચ્ચે આ તોફાનને જીરવવા કોઈક સધિયારો 
કવિલોક : મે-જૂન ૧૯૯૫ [ ૨૧ 


ઝરી દેવાય તો છાતીમાંના એ તોફાન સાથેય બે ઘડી પ્રેમનું સ્મિત ફરકાવી શકાય, ને પેલી નીચી છત નીચે 
ને વામણી ગલીમાંય રહી શકાય. પણ પેલો સધિયારો કયાં ? 


છૈક સાંજ ઢળતાં કાવ્યનાવિકા તોફાનને જીરવી ન શકતાં એ'ની પોટલી સમુદ્રને પાછી આપે છે. જામતી 
રાતે મોડો પેલો સધિયારો તો મળે છે પણ સ્મિતવિહોણો, ઉદાસ, મૌન, શાન્ત ને [નેશ્ષલ --પોતાના જેવો જ. 
સમુદ્રમાં અનન્ત અવિરત તોફાન મચેલું છે -- 


'ાત્રા'માં ગજ્ઞાજળથી વોડકા સુધીની એક અનન્ત તરસ --યાત્રાનો નિર્દેશ કરતાં કવવિત્રી કોઈક પ્રેમાળ 
ચહેરાને છલકાતા પ્યાલામાં જોવાનો યત્ન કરે છે, વિષમતા અને. વિસંવાદમાંથી સમગ્ર વિશ્વને બચાવવાની 
મથામણ તો એ'મની (સૌની) છે. પણ સારન્ઞી કે પિયાનોય શું કરે ? સૂર વિચ્છિન્ન થયા છે. વિશ્વશાન્તિ અને 
એક્યનું પુષ્પ તો ક્યારનું મુરઝાયું છે. 


મોતનો એક ઘૂંટ કોઈ ભરતા તો ભરી દે પણ પછી ધ્રૂજી ઊઠે છે ને માનવની છાતીના ઘા દૂઝવા લાગે 
છે. કવયિત્રી અહીં પણ માનવચેતનામાં શ્રદ્ધા ધરાવે છે. મરેલી છાતીના ધબકારમાંય એ*મને તો વિશ્વાસ છે. 
કદાચ છાતી તો એ'મની જ વીંધાઈ છે. શ્વાસ રૂંધાયો છે ને છતાં પેલી પૂરી થતી યાત્રામાં જ નવી યાત્રાનો, 
નવી શ્રદ્ધાનો, નવી ચેતનાનો આરમ્ભ. એ'મને દેખાય છે. 


૦. ૯ 
કકથ ક્ક્લ 


ર 
કુભ 


સાભાર સ્વીકાર 


પવનના વેશમાં : શ્રી ધીરેન્દ્ર મહેતાનાં ગીતો-ગઝલો-ગધ-કાવ્યોનો પ્રથમ સદહ. પ્રકા. આર. આર. શેઠની 
કંપની, ફુવારા પાસે, ગાંધીમાર્ગ, અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૦૧; કાચું પૂછું, ડિમાઈ પૃષ્ઠ ૧૫૬, રૂ. ૫૦ 


* આભાસ : શ્રી જયન્ત ઓઝાનાં ગીતો-ગઝલોનો પ્રથમ સક્નહ, પ્રકા. પોતે, ર૫, રવિપાર્ક, કૉલેજ પાછળ, 
ઇડર-૩૮૩ ૪૩૦; કાચું પૂ્ઠું, ફૂલ્સકૅપ પૃષ્ઠ ૬૪, રૂ. ૨૬. 


પરિકલ્પના : શ્રી રતુભાઈ દેસાઈની વિવિધ પ્રકારની અને વિવિધ ભાવરિથિતિની કાવ્યરચનાઓનો વિવિધ 
વિદ્દાનોએ કરેલા આસ્વાદનો સહ. પ્રકા. પરિમલ પ્રકાશન પ્રતિષ્ઠાન, “પાર્વતી', હનુમાન રોડ, વિલેપારલે, 
મુમ્બઈ-૪૦૦ ૦૫૭); કાચું પૂર્ઠૂ, પૃષ્ઠ ૨૩૮, રૂ. ૮૦ 





૨૨ ] ડવિલોક : મે-જૂન ૧૯૯૫ 


ધમધમાધમધમ્‌ 
ધીરેન્દ્ર મહેતા 


આવડીક છે આ. શાલ્મલિ 
ને કેવડી છે જો. ચોટી ! 
ધમધમાધમધમ્‌ ! 


એ'વી ઘૂમે આંખો. જાણે 
રગ્રીન હોય લખોટી ! 
ધમધમાધમધમ્‌ ! 
આગળપાછળ દોડે સૌ, 
આ ઊંચેઊંચે દોડે ! 
ધમધમાધમધમ્‌. ! 
ફૂલ મજાનાં માથે લઈને 
આકાશે એ. ચોડે ! 
ધમધમાધમધમ્‌ ! 
બોલેચાલે કેં નહીં એ 
નાચે ને બસ. ગાય ! 
ધમધમાધમધમૂ. ! 
એ'વું, હસે, હસે. તો. એ 
જાણે વાયુ વાય ! 
ધમધમાધમધમ્‌ ! 
વાત આ તો. નવાઈ જેવી 
આ તે છોરી કેવી ! 
ધમધમાધમધમ્‌ ! 
આંખે પાટા બાંધી. જુઓ. 
ત્યારે દેખો એવી. ! 
ધમધમાધમધમ્‌ ! 


ન્ન્:ુ ક ૯5૦ 


ચપ ચપ ચપ ! 
કનુભાઈ જાની 


આકાશે એક ચાંદો, 
એક દિ' પડ્યો માંદો. 
જોવા આવ્યા. સૂરજદાદા, 
એ'મણે દીધો કાંદો ! 


કાંદો તો બહુ તીખો 
ત્યાંથી નીકળ્યો ભીખો. 
ભીખે મધ દીધું 

ગળ્યું ગળ્યું પીધું ! 

એક ટીપું નીચે પડયું, 
કીડીબાઈની જીભે ચડ્યું, 
ચપ ચપ ચપ. ! 

ચપ ચપ ચપ ! 

સૂરજ ગયો ખસી, 

ચાંદો પઃડ્યો. હસી. 


મિલનમાં 
માણેકલાલ પટેલ 


ત્હારા મ્હારા મિલને 
છલકાતી મ્હેક છે, 
મલપાતી. ગ્હેક છે ! 

ત્હરા મ્હારા મિલને 
સમજાતા સઝ% છે, 

પરખાતા રજ છે ! 


«હારા મ્હારા મિલને 
લચકાતાં કાજ છે, 
અચલાતાં રાજ છે ! 
ડવિલોક: મે-જૂન ૧૯૯૫ [ ર૩ 


ચાંદો ક્યાંથી અાવ્યો ? 
યોસેફ મૅકવાન 


રાધા ને કા'નો ભમતા'તાં, 
જમનાને કાઠે સ્મતાં"તાં. 
રમતમાં કા*નો. ગયો સન્તાઈ, 
રાધા એથી. ખૂબ. રિસ્રાઈ. 
ક્યાં ગયો રે કઇ'નદ આમ. ? 
રાધા લે છે ત્હારું નઇમ ! 
છાનો-મ્ઘનો કા'નો. જુએ, 
એકલી પડેલી રાઘા રુએ. ! 
આંખથી આંસુ દ૩દ૩ દડે, 
જમનામાં પૂર ભારે ચડે ! 
એ. જોઈ કઇનો આવ્યો ધસી, 
રાધા સ્ડતાં રડત્પાં હસી... 
હાસ રાધાનું ગયું આકાશ 
ચાંદ બની વેરે ઉજાસ. ! 


દોસ્તીમાં 
શ્રી માણેકલાલ પટેલ 


ત્હારી, મ્હારી મમતે 
દોસ્તી જાગે 
લીલા બાગે. 


ત્હારી. મ્હારી લગને 
નન્દો. જાગે. 
પ્યારા રગે. ! 


ત્હારી મ્હારી સમજે 
સાહસ જાગે 


આળસ ભાગે ! 
૨૪ ] કવિલોક : મે-જૂન ૧૯૯૫ 


સોનલ. 
સુલભ ધન્ધુકિયા 


હસતી રમતી આવી સોનલ, 
તાત મજાની. લાવી સોનલ. 


ખેલ વાંદરાનો આવ્યો. છે, 
કહી. કૂદવા લાગી સોનલ. 


ચાલો મમ્મી, ચાલો પપ્પા, 
હાથ ઝાલી. લઈ જાતી. સોનલ. 


મમ્મી-પપ્પ સાથે. ચાલ્યા, 
આગળ-આગળ ચાલી સોનલ. 


હસતાં ફૂદતાં જોયા ખેલ, 
તાળી દઈ હરખાતી. સોનલ. 


ખાવ્યનું જે લાવી સોનલ, 
ખવડાવી ખૂશ થાતી સોનલ ! 


મગરનું મોં 
એકલવ્ય 


મગરતનું મૉં મ્હોટી કન્દરા, 

જે કોઈ . . . જો 

જાય મહીં તો 

પાછું અવે નહીં; આશ ના જરા. 
મ્હેં એ'ને જોયો પાણીમાંઃ 

આંખ. બન્ધ પણ. કમ્ય નાકના ખરા. 
આમ દેખતાં ટૂંઠું લાગે; 

પીઠ કર્કરી, 

લાબી પૂંછે 

ઘદ કરન્ઘરા કેટકેટલા છરા ! 
ન્હાના મ્હોટાં ખાય. માછલાં; 

કને આવતા. હાથીનેયે 

જાય ખેંચી એ. જ્યાં હો ઊંડા ધરા. 


૦૨૪ અ૧૬૬?5ન ૧5૧૦ 


“સન્નિવાસ'ની કવિતા 


છેમન્ત દેસાઈ - 
(“સન્નિવાસ' - લે. ઇન્દ્રકુમાર વ્રજલાલ ત્રિવેદી) 


કવિતા સતત નહિ, કોક જ લખનારા કવિ તરીકેનો 
પોતાનો પરિચય ૧૯૬૫માં “વચિત્‌' નામ એ'મના 
પહેલા કાવ્યસ%્રહને આપીને, ઇન્દુકુમાર ત્રિવેદીએ આપી 
દીધો હતો. ૧૯૪૧ થી ૧૯૬૫ -- ચોવીસ વર્ષોમાં 
એ'મણે આપી પૂરી ચોવીસ રચનાઓ ! અલબત્ત, એ 
પસન્દ કરેલી ચ્ચનાઓ છે, તોપણ સઝહ કરતી વખતે 
બાકી રહી ગયેલી રચનાઓ ઝાઝી નહિ હોય. એ પછી 
છૈક ૧૯૮૫માં કવિ બીજો સઝ્ડહ “આર્જવ' તૈયાર કરે 
છે ત્યારે એ અગાઉની અને નવી એટલે ૧૯૬૫ પછીની 
મળીને સાઠ રથનાઓ લઈ આવે છે અને બેઉ સકહોને 
ભેગા કરીને “સન્નિવાસ' નામનો આ સડ્નહ પ્રકાશિત 
કરે છે. સીધી ગણતરી કરીએ. તો. ૧૯૪૧ થી ૧૯૮૫ 
સુધીની એટલે ચુંમાળીસ વર્ષોની એ'મની સુદીર્ધ સર્જન 
યાત્રાના ફળરૂપે ૨૪--૬૦ મળીને કુલ ૮૪ કાવ્યરચનાઓ 
આપણને મળે છે. આથી જણાય છે કે ઇન્દુકુમારની 
કાવ્ય પ્રવૃત્તિ ખૂબ જ મન્દ ગતિએ ચાલી છે. પરન્તુ એ 
ગતિ મન્દ હોવા છતાં સબળ બની રહેલી છે કારણ કે 
એ “સ્વસ્થ વ્યક્તિત્વ'ની પરિણતિ છે. બીજું, કાવ્યરસિકે 
તો સદ્નયા નહિ, ગુણવત્તા જ જોવી જોઈએ. અને ત્હેનો 
મહિમા કરવો. જોઈએ. બળવન્તરાયે કહ્યું છે તેમ “કયા 
કવન કેટલાં નવ. જુઓ, કર્યા તે જુઓ. 

'સન્નિવાસ'ના કવિએ વિવિધ રીતે કાવ્ય સિદ્ધ 
કરવાના પ્રયાસ કર્યા છે. અને ત્હેનાં કૈટલાંક સારાં 
પરિણામો ઉપલબ્ધ થયાં છે, જેને કારણે “સન્નિવાસ'ની 
કાવ્યસૃષ્ટિ એકન્દરે પ્રસન્નકર નીવડે છે. એ પ્રસન્નકર 
રસવર્તુને વિગતે અવલોકીએ. : 


કોમળ સંવેદનનું સબળ આલેખન ડરવામાં, બહુધા _ 


તરડ શ્રિત, તો કવચિતૂ કલ્પનાઆશ્રિત રૂપયોજના 


કરવામાં અને વસ્તુનું સવિગત તયા વાસ્તવિક વર્ણન 
પ્રસ્‍તુત કરવામાં ઇન્દુકુમારનું કવિકર્મ-કૌશલ મુખ્યત્વે 
પ્રતીત થાય છે. આમ છતાં એ'મની તરત જ કળાઈ 
આવતી વિશેષતા તો છે સુરેખ સુચારુ ચિત્રાફનની. 
'ભડ્ત વત્સલ'માં અક્ડાયેલું, પોતાની જટા છોડી ખુલ્લા 
કેશથી જટાયુના ઘાવ લૂછતા રામનું હોય કે 
કાળવન્દના'માં પીપળાના થડે કાયાને ટેકવી બેઠેલા અને 
પોતાના થાકેલા ચરણોને નિહાળતા કૃષ્ણનું હોય કે પછી 
શિયાળુ રાત્રે સૂમસામ ઘરના ઓરડામાં બેસીને સગડી 
તાપતા એકલાં અટૂલાં દમ્પતીનું 'આંસુ'ગત ચિત્ર હોય, 
ભાવક સમક્ષ તે હૂબહૂ ઉપસ્થિત થાય છે; એટલું જ 
નહિ, ત્હેને કવિની દષ્ટિની અને લૈખિનીની દીપ્તિનો 
અનુભવ કરાવી રહે છે. હા. કવિની દષ્ટિનું નિરીક્ષણ 
અને એ'મની લેખિનીનો પ્રસાદ પ્રત્યેક ચિત્રને સાંપડેલ 
છે. “વર્ષો પછી' “સ્હેજ સ્હેજમાં,' 'શાછલી% 'આકાહ્ક્ષા' 
'મહાવૃક્ષ', 'વાવમાં' જેવાં કેટલાંક કાવ્યો તો આખેઆખાં 
ચિત્રખચિત અને તેથી. ચિત્રરસ્યાં છે : 
«૧ કઈ «પસ ન જે 
સૂસવ/ત# શિયાળુ વાયર 
ઉ ૧ખત૮ ઉન/0/%/ 
કચર «રસ 
અને 
કિ અ૮૧૮૮ ઝ3%/૧/«*૮ 
એ ઊભું રહું અખ % (ઇં: ૬૭) 

વૃક્ષના આ ચિત્ર જેવું જ, વાવમાં ગોઠવાયેલ પ્રાચીન 
શિલ્ય કૃતિનું.આ બીજું ચિત્ર પણ સાક્ષાત્કારક છે. 


ખુગ/રી અખ અંજેવ વેગે દીડત/ અકે ૨૭૨? 


અસર પ૪જ%સ્યમ્જે બદ્ધ (છ. ૯૬) 
કવિલોક : મે-જૂન ૨૯૯૫ [ ર૫ 


સ્થિર અને ગતિશીલ તેમ. જ સ્વભાવોક્ત અને 
અલકૃત્ત ચિત્રો કવિએ આંક્યાં છે, જે તે તે કૃતિના 
ભાવવિશ્વને સમૃદ્ધ ડરે છે. જુઓ : 
ત «રણ કોટે રપ ર 
તરક *ઢ્યદં 
૨૮ કુવ/%% ઝીછ# ૪૯૫૦૯ વ અઝ જરે 
ઊતર ૬૮૪ (૪. ૨૦) 


હવે તક 5૮% 

ડંઘ£ક કક %)ળ૮ કળ હંસ જેવ «દળ 
પછે ૧૫૮/ન કર પરવારેલદ 

"૯૭ ૧/0 જેઠેવ/ "૪%તછે 

શ «ઝે છે ઈ #નસ્થ યોગ્ય (ઇ. ૪૧) 


આ બન્ને ચિત્રોને વિશદ કરવામાં સાદશ્યમૂલક 
અલફારોનું પ્રદાન તો છે જ, પણ એ પ્રત્યક્ષ થાય છે 
સજીવારોપણને. બળે, બીજું ચિત્ર શેષનાં એ'વાં જ એક 
ચિત્રનું સ્મરણ કરાવે છે. પરમ્પરા સાથેનું. કવિનું 
અનુસન્ધાન એથી પરખાય છે. 


પીંછીના એક બે લસરકે આલેખતા ન હોય એમ 
ખૂબ આસાનીથી ચિત્રાકન કવિ કરી જાણે છે. કોઈ 
કોઈ ચિત્રો તો. એ'નાં મનોરમ કલ્પનને લઈને, ખૂબ 
જ આકર્ષક બન્યાં છે : 


છન્દ ગૂવ મહી ગૂવતા ડાવ્ય જું 
કી શુ ગૂવળે ગૂજળું 
ટૂલ પંખી શં મૂદુ અરજીડ્ય/ પોષચ્ં 
4/%ને અ&ખૂવ સ્ટ, રચતું. 
સ્વપ્નમાં ધાવતું હીયનટે એમ એ 
5% સમા હોઠ ફરકાવતું. (પૂ-૭) 
ગ્ંખાં રજકડાં જીજ*દીવ# તેમ ન્હ/”૮ કડજ/ટે 
ડ#ન્‍૪ ગૂરે. (૪. ૬૪) 
અ "૨ર*£ તિ ૧ને ટ જે વત 
જોઈ રહું છું. (છૂ. ૭૦) 
જખ્ોવે પંખ ઢ/7 (ખં ગેજ ર૯૪ પરેર/ 
(ઇ-૯૬) 
કવિલોક * મે-જૂન ૧૯૯૫ ર૬ 


“ોઉ સુન્દર', ્મૃતિ% 'ફફડાટ' શડોકિયું% 
“દસ્તખત', “રણમાં' 'આકડ્ક્ષા' આદિ કાવ્યોમાં કવિનું 
જુ સંવેદન અનાયાસ પ્રક્ટ્યું છે. એ સંવેદનપ્રેરક 
ભાવ અને ભાવનાને લઈને તેમ જ ત્હેની સચોટ 
અભિવ્યક્તિને કારણે પ્રસ્‍તુત કાવ્યો ધ્યાનપાત્ર બનીરહ્યાં 
છે. વળી એ પ્રત્યેક કાવ્ય ત્હેની અન્તિમ પડ્િતની 
ચમત્કૃતિથી મનોહર બન્યું છે. જેમકે, 


મ%રનેક તરત ધન અત્ધકારે અને 
હૈયે ૧૦ ત્યટં ફફડ/ટ પન. 


આવાં ભાવ-ભાવના સભર કાવ્યો, બીજાંય. છે. 
જેમાં “તૃણ માછલી અને પતઝ્ઞિયું'ની નોંધ લીધા વિના 
નહિ ચાલે. એ'માં એ ત્રણે રમ્ય, કોમળ અને સજીવ 
પ્રકૃતિ પદાર્થો પર થતા આઘાતથી દ્રવિત કવિ ત્હેમની 
મૂક વેદનાને સલૂકાઈથી ઘ્વનિત કરે છે. આ જ વર્ગમાં 
બેસે એ'વાં ભધ્યાહ'માં “વડલાનું પાન' અને 'ોપટ' 
જેવાં કાવ્યોમાંય પ્રકૃતિ. તત્ત્વો અને પ્રાણીસૃષિ પ્રત્યેનું _ 
કવિનું સૂક્ષ્મ સંવેદન આસ્વાધ નીવડે છે. 


કાળમીંઢ મહાશિલા શી. એકલતા,' માંની સ્થિર * 
ઘીના દીવા જેવી આંખો' અને 1મેત્ર એટલે જ અન્ધકારને 
ઓગાળનાર સૂર્ય' જેવી અભિવ્યક્તિમાં સાદશ્યદર્શનની 
સ્વાભાવિક ચમત્કૃતિ છે, કારણ કે તે કલ્પનાજન્ય. છે. 
પરન્તુ . 
વ્યોમપ્ગને વેશે 
અ૦%૦૧૩ ખસે... 
સપરટ ગુડ્સ અન્ડર અરર ધસકસ.. 


જેવાં તરઝ્જન્ય રૂપક દ્વારા સધાતી અભિવ્યક્તિ 
કૃત્રિમ લાગે છે. કાવ્યાત્મક અભિવ્યક્તિ પરત્વે આમ 
તર% કે કોટિ પર આધાર રાખવાનું વલણ કવિની 
કલ્પનાની અલ્પતાનું તેમ સમકાલીન કવિમિત્રોના 
અનુસરણનું પણ સૂચન કરે છે. અલબત્ત, એમાં કેટર્લાક 
સરસરમ્ય સ્ફુરણ લભ્ય થયાં છે. જેમકે, શિયાળાની 
રાતની -આ છેલ્લી પડિતઓ. : 


૨/% તે% 6 ર૯૧ ત્‌રજર-દ, 
અજજ૭ અ/5/શ5 ખર 9૪ ચદ # 7 


શિયાળાની જેમ બીજી ત્ઠતુઓનાં વર્ણનનાં ય કાવ્યો 
કવિએ રચ્યાં છે. ત્હેમાં “હેમન્તમાં' અને “વર્ષા આજે' 
સ્વાનુભૂત ભાવસ્પન્દથી રસાયેલાં છે. વ્યક્તિ-વિશેષનાં 
કાવ્યોમાં કવિવર ન્હાનાલાલ, કવિ, ઓડેન અને સદ્રત 
પત્નીને ઉદ્દેશીને લખાયેલાં કાવ્યો હૃધ છે. પ્રિયકાન્ત 
મણિયાર વિશેનું કાવ્ય ખરે જ હૃદયઝમ છે. એ'માં કવિએ 
પ્રિયકાન્તના વ્યક્તિત્વને તેમ ત્હેમના કવિ વ્યક્તિત્વને 
પૂર્ણરૂપે સાકાર કર્યું છે. પોતાના એ પ્રિય મિત્રના 
અવસાનના ઘેરા શોકને શબ્દબદ્ધ કરવા કવિએ કરેલી 
દુહાની રચના સાનુકૂળ છે તેટલી સક્ષમ પણ છે : 


ચહેરો અત &ેત્તમઠં અખ્યું અ» ર 

ડેઝ કડવિત/નઇ ખરે રે કથ મળશે *જેજર 7 
ડં” રજત ઝકીએ, ન૨૪ું ર૧૮ નઇર 

4%* «૪જસ લ્હેડત્છે, રે ડય ૪9 કજહિજ/ર 7 


મૂળ ગામડાના વતનીને વ્યવસાયાર્થે શહેરમાં 
આવીને વસવાનું થાય ત્યારે ત્હેને ગ્રામજીવનનાં સ્મરણો 
સતાવે. તેમ જ ત્હેને નગરજીવનની ભીંસ અકળાવે તે 
સ્વાભાવિક છે. આ ભાવાનુભૂતિનાં ઇન્દુકુમારનાં થોડાંક 
કાવ્યો પણ સમકાલીનોની અસરથી સાવ. મુક્ત રહી 
શક્યાં નથી. આમ છતાં એ-મનાં “હવે', “એકલતા' અને 
“લહેર જેવાં કાયોમાં સ્વકીય અનુભૂતિને અભિવ્યક્તિ 
મળી છે. 'વિષાદયોગ' અને 'વિભૂતિયોગ' જેવાં આ કવિ 
માટે વિરલ એ'વાં લાંબાં કાવ્યોમાં સામ્પ્રત જીવનના 
“ કરુણ વાસ્તવનું આલેખન પુરાણકથાને આધારે થયું છે. 
“ગાન્ધારી' અને 'લાક્ષાગૃહ' પણ એ જ વર્ગનાં કાવ્યો 
છે. આપણા દેશની વિપત્તિગ્રસ્ત અને દિશાશૃન્ય પ્રજાની 
પરિસ્થિતિ સૂચવતું 'લાક્ષાગૃહ' બીજા પણ અનેક 
અર્યસઝેતોની ક્ષમતા ધરાવે છે. 

વિવિધ છન્દરૂપો અને લયરૂપો અપનાવતા આ 
કવિએ કાવ્યરૂપોય વિવિધ ખેડ્યાં છે. પણ ગીત અને 
ગઝલ એ'મને બહુ ફાવ્યાં લાગતાં નથી અને સોનેટને એ 
સ્પ્યા પણ નથી. જે સમયમાં ઇન્દુકુમાર કવિતા લખે છે 


ત્હેમાં સૉનેટની બોલબાલા નથી પણ તે ઠીકઠીક લખાય 
છે. ગઝલ પણ ખૂબ લખાય છે, અને ગીત તો કવિઓનું 
પ્રિય કાવ્યસ્વરૂપ બનેલું છે. આમેય તે ગીત આપણા 
કવિઓનું લાડીલું કાવ્યસ્વરૂપ છે. ત્રણચાર ગીત 
રચનાઓ આ કવિએ આપી છે, પણ વાંચતાં પ્રસન્‍ન થઈ 
જવાય એ'વું એકે ગીત નથી. ગઝલ પર હાથ અજમાવવા 
જેટલી એ'ના છન્દની આવડત છે, પણ જે રચનાઓ છે 
તે ગઝલ બનતી નથી. 'પાંખડીઓ' શીર્ષક હેઠળનાં 
ગઝલના શેર જેવાં મુક્તકો સારાં છે. બીજાં પણ કેટલાંક 
મુક્તકો એમની મુક્તક રચનાની ફાવટની સાક્ષી પૂરે છે. 
પરન્તુ વિશેષ રૂપે છન્દોબદ્ધ લધુ કાવ્ય જ કવિને અનુકૂળ 
આવ્યું છે. છન્દોમાંય સંસ્કૃતવૃત્તો અને પરમ્પરિત 
માત્રામેળ છન્દો એ'મના કાવ્યના યોગ્ય વાહન બને છે, 
પ્રિયકાન્ત મણિયારને છન્દ શિખવાડનાર ઇન્દુકુમારનું 
ઇન્દ પ્રભુત્વ પ્રશસ્ય છે. એવું જ એ'મનું ભાષાપ્રભુત્વ 
પણ પ્રશસ્ય ગણાવું જોઈએ. સુર્યોજિત ભાષા, વિશુદ્ધ 
છન્દોવિધાન અને કૃતિનું સુગ્રથિત સંવિધાન આ કવિની 
કવિતાને સુવાચ્ય બનાવે છે. તેમજ પોતીકી અને સાચકલી 
અનુભૂતિની સુચારુઅને સમતોલ અભિવ્યક્તિ એ'ને એક 
નિરાળું વ્યક્તિત્વ અર્પે છે. 


કવિનો ધર્મ કાવ્યને સિદ્ધ કરવાનો છે, સહૃદયનો 
ધર્મ, અલ્ય હો વા અધિક, કાવ્ય માત્રને પામીને પ્રસન્ન 
થવાનો છે. કવિતાનું કિમપિ દ્રવ્વ ક્વચિદપિય સન્મુખ 
થાય ત્યારે તે'ને ઉમળકાભેર વધાવી ક તત્પરતા 
હોવી એ જ સાચા સહદયનું લક્ષણ છે. એ'વો સહૃદય 
કાવ્યનુંસમ્માન અવશ્ય કરવાનો. કાવ્યનું સમ્માન કરનાર 
વ્યક્તિ જ ત્હેનું પરિશીલન કરવા પ્રેરાય અને 
પરિશીલનથી જ કાવ્ય નામને પાત્ર કૃતિ જે કાવ્યત્વ 
પામી જ હોય છે, સહૃદયના આત્મકોશને સમૃદ્ધ કરી 
શકે છે. કવિતાની સતત અને સઘન સાધના કરતા 
રહેલા છતાં ઓછું લખનારા આ કવિની બધી. નહે તો 
યોડીક કૃતિઓએ પણ સહદયોને સન્તોપીને ત્હેમનાં 
પ્રેમ-આદર પ્રાપ્ત કર્યા છે; ભવિષ્યમાં પણ તે શ 

રહેશે એમ અવશ્ય કહી શકાય. 
કવિલોક : મે-જૂન ૧૯૯૫ [ ૨૭ 


“જ રસ્ટ ૧5૦ 


વાઘ અને મૃગ 
જયન્ત પાઠક 


૧૯ '1છુલ' તાળવે દીલ અલ્લા” 


51111131, «0તમળછુ, 30૫મી પા તણાં 
(1૪0૫ ધો ટુાલ્ણા ઊતરતા 0: (10 (0103૬. 


ઉંત્વ્વાા1ફછુ ૯/૯5 દાવત 11છુઇ! તપ્ટ્ડા વાતં 
5૦ 50પ॥તૉ€ડ55 [2175 ૦7 છુળદ્વાતેલપ' વાતં 
1પા'વેણ' ? 


1110 પ્॥તં ડ1[૩[૦૯વ 111'0૫૬ુ ધ10 10૮17૯5 ત5 
1 તા1તાંતે 1ત્ડા 15 ૫0100 દ્વા 110 1015૯ 01 
115 510[25 [૦પ 110 [ઝંઉ1255 5[2ણાવ૦પા', 


1141તીઇ તંદ્વાનળટ્ટ 10 07011૦. ઠપ (10 ટુતણ્તા 
૮4૭ ૮/0૮ 274 ૮૦૪5 4૪ «૦૪૬ 
દ્રે ત(૦૫રીણ્તં ત 15 1110, 1015010255, 
તિત, 


111 ડપતતરાપ) વણતા 1ણ્લઞણ્તં ૦૫ દપ 
02૫1 171 તૈલ્લ' તડ 1 તાળવા 


ઇ॥ડપ[2ઝલ્તા1૪ુ 10 110 દુધવા [૩૦૦1 11 (1૯ 
₹01'051”ડ ૮0011055 વતં ડૌવ૦પ7, 


4 1 (ણ તાતે, (0, તૉત્તે (ણાણાઈલવા છુ 
115 દ્વાર 1011 5010 11 110 તણ0૪ 
૫/0૦તાતા1તં,-- 


1૫00251700, પપ 111 ઊતા011ણ55 0001]/ 
8) ધર ડા1૦1૧છુ લપણ ૦પ!) 11 પતા €. 


8૫ ત તંત! 1141 0ણ ૮0110 1710 110 ધંછુણ' 
૮70૫૯05 તાવે 124]25 10 1101'0 11 (10 
વંતા180₹0પડ 10 ૦ [10 (0105. 


કવિલોક $ મે-જૂન ૧૯૯૫ [ ર૮ 


વાઘ અને મૃગ 


હીમિ₹ન્ત ઉ૫તું ને વ૫કતું ૧ ૬૦૪/ન્‍તરે ' 
નેત્રે અગ્નઝરન્ઝ રૃ& કબલ ૪905 પચ-ટૂગ# 
એજ %9ર*ન હેંસ પગવે એ કળ છનું સરે 7 


«યુ અદ્ધર થર પુટ સંત#%, જોવજશ 
કે ૪૧૫૯/નેજ/ રખે અય ને ઉ&*% એ ૮ને 


પહોચે કઝ ઝવેવ, મૂઢ ભવી, ેન્ઝુ પશુ 9% એ 
અન્તે અજી છુષ/છું ને વષ્ઠજું છાુ અને જક 


એકએક તૂટી ૪ર મૃગ પરે 4૦૧% જાજે પીત 
છાય-5ત4 સ્વરે %% અને રષન્દર્જ એ કોમળું 


સ*ભરી /ે% સજીને «ન વેશે જે એકડું સગ્યરે 
મૃત્યુને વશ ૧/% ઠન્‍્તનખ ક 5% 6%ર્‌ડ/૧ ને - 


સૌન્દય નમ અન/ગસ થત ૨ «૪ જેસગેક 
એ બલ«ન ટૃતન્ત ટૂર 'કૃ/તે સન્ડે અદખરે / 


એય પ આવશે વર ઝે શયારે તરે છૂ 
ન હન્ત % હશે જવ#નક ૧ને કં? વ%/% જેછું ૪જી. 


&.5 (10 10410011013 5111૮05 10 11010 110 
1214115 0 /&ડાંવ? 

5પ ॥લા 5દ11 પ૦ ઇલવપાંપા પાવ તલ્ણ 
તત116 7૦11 (10 ૮૦૦17055 ૦0 8/24 [20015 
11 110 10૮1૯5” ડ1વતં૦પ%. 


"110 મ1છુ10/ ઝુલાતંડ) ॥ ભદ પાંદ 
૧1૯0 ડૉદ્રાં1 ડઘપંપ૯ દલ 5145/01. 


વાતં &પા૦છાળ1વ૦ 


શ્રીઅરવિન્દ જેવા મ્હોટા યોગી ચિન્તક તેવા જ 
મ્હોયા કવિ-વિવેચક. કવિ-વિવેચક પહેલાં તે પછી 
યોગી-ચેન્તક, કિશોરકાળયી જ તેઓ. કવિતા રચતા, 
અડ્રેજીમાં પશ્ચિમની કવિતા ને કાવ્યમીમાંસાનો એ*મનો 
પરિચય ને અભ્યાસ વિશાળ ને ઊંડો. ત્યાંની પ્રશિષ્ટ 
કવિતાનું એ'મણે. ધરઈને પાન કરેલું ને પાશ્ચાત્ય 
કાવ્યગ્રન્યોની સમીક્ષા તેમ કાવ્તત્ત્ત વિચાર તેઓ. 
ચોક્કસ અરસા સુધી નિયમિત આપતા રહેલા. એ*મનો. 
110 પાત 7૦૯7 ગ્રન્થ, અને એમના 1.૯05 
આ વાતની શાખ પૂરે છે. “સાવિત્રી'॥ા આ મહાકવિ 
“વાઘ અને મૃગ' જેવી એક ન્હાનકડી રચનામાં પણ 
કેવું કવિકર્મકૌશલ. દાખવે છે, સંવેદન ગામ્ભીર્ય પ્રગટ 
કરે છે તે જોવું રસપ્રદ થઈ પડે એ'વું છે. 

“વાઘ અને મૃગ' એક ઘટનાવર્ણનનું ને એ'માંથી 
નીપજતા દર્શનનું કાવ્ય છે.દર્શનમાં ને વર્ણનમાં સરખો 
ઊતરે તે કવિ એમ કહેવાયું છે. અહીં એક હિંસક પ્રાદીની, 
મૃગનપ શિકારની ઘટના છે. દીપ્તિમન્તત તગતગતી 
આંખોવાળું જાજરમાન પ્રાણી વનની વચમાંથી લપાતું 
લપડતું શિકાર ભણી આગળ વધી રહ્યું છે. આખરે એ 
વિશ્રબ્ધ ભાવે ચરતા-વિચરતા મૃગ ઉપર તૂટી પડે છે ને 
ત્હેને ફાડી ખાય છે. બિચારું હરણ પોતાના બેખબર 
સાથીને સમ્ભારતું મરણશરલ્ન થાય છે. પ્રકૃતિના કોમળ 
સૌન્દર્યના આમ ત્હેના જ કૂર્‌ સૌન્દર્યથી થતા વિનાશના 
દશ્ય આગળ કાવ્યનો વર્ણનાત્મક પૂર્વાર્ધ પૂરો થાય છે. 


જદ 9૧% એ જિવજૂ/જેત#%£ ૭૫૪૮૧૮૮ હસઅદે 
હેવન "૧ ૧/% તેજ, હર%/ "શે (નેચતે પછ 
“ર૮૯ સ૧રે ૬૯-ડૂજીં સ્છૈન્દ કડૃ/તેું. 


પેત#ન૮ જલક જેનર ૦૯૯૬/- હત % જેતે ર 
ને %ે અ/% હજું તે જ હજર” ૪ઈ? ૯૪૦૭. 


અઝુ- %%નતટ ૪/૭ક 


ઉત્તરાર્ધમાં કવિનો ઘટના-વિમર્શ સમાયો છે. ઘટનાથી 
ક્ષુબ્ધ કવિચિત્ત ભાવવિચારમાં પ્રવૃત્ત થાય. છે. એ વિચારે 
છે કે એક દિવસ એ'વો પજ આવરો કે જ્યારે હિંસ. 
પ્રાણીઓ પૃથ્વી ઉપરથી નામશેષ થઈ જશો; તેઓ એ'મના 
બલથી જ હછ્સાશે ને જેમને તેઓએ. હણ્યાં છે તે એ'મના 
પછી જીવન્ત રહેશે. 

કાવ્ય ન્હાનકડું તેર જ પર્તિતઓનું છે, એ'માંની 
પ્રથમ આઠ પર્ટિતઓ ઘટના વર્ણનની છે. 


સારા વર્ણનનો આધાર ભાષા ઉપર, ભાષાના 
કાવ્યોચિત પ્રપઞ્ય ઉપર રહેલો છે. વર્ણનનો કાવ્યમાં 
આરમ્ભ જ શિકારી પ્રાણીના ઉદાત્ત વર્ણનથી થાય છે. 
ગહન, સઘન વનની વચમાંથી ધીમે ધીમે લપાતા ને 
લપકતા નીરવ પદે શિકાર ભણી આગળ વધતા પ્રાણીની 
દીપ્તિ, ત્હેની છાની છપની ચાલ, ત્હેની બળવાન છાતી 
ને તગતગતી આંખો કવિ માત્ર વર્ષ્ધવતા તથી, બતાવે છે, 
સાક્ષાત્‌ કરી આપે છે. આપદા આચાર્યે કહ્યું કે કાવ્યમાં 
સવયિવં પ્રમિતિઃ પ્રત્યક્ષપત. કાવ્યમાં ભાવ-વિચાર -- 
કલ્પના સૌ પ્રત્યક્ષવત્‌ એટલે કે ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય ને 
ઇન્દ્રિયભોગ્ય બનીને આવે. અહીં ત૦પતા11ટ, 
ડ10૫લા1તછુ,5૦૫॥તાલ્ડ5૩૧૫૪5જેવા શબ્દપ્રયોગોયી 
કવિ એક હિંસ્ર પ્રાબ્રીની સ્વાભાવિક સાવધાનીભરી 
ગતિનું ચલચિત્ર આપે છે. કાવ્યમાં વર્ષ્નથી જ 
સ્તબ્ધતાનું, ગૂટતાનું, ભયનું સૂચન પમાય છે. પેલા રહિંસ 
ી ડતવિલોક : મે-જૂન ૧૯૯૫ [ ૨૯ 





પશુના ધીમા, નીરવ પણ મક્કમ લક્ષ્ય ભણી ગતિ કરતા 
ચિત્રાલેખનમાં કવિ પણ એ'વો જ સાવચેત, સાવધાન 
લક્યૈકલક્ષી જણાય છે. અહીં પ્રત્યેક શબ્દ પેલા ફૂર, 
જાજરમાન, સાક્ષાત્‌, યમદેવ. જેવા પ્રાણીના ચિત્રણમાં 
પોતાનો ફાળો. આપે. છે. શિકાર ભણી ચોક્કસ ગણતરી- 
પૂર્વક આગળ. વધતા પશુની ગતિને કવિએ. [10 છુત્લ્તદ 
0દ્વડા ત'૦પલાલ્ત વ્વાત ૦૮૦] ર 170૧૪0૬ વ્વવ 
૮૪૦પાપલ્તં એમ પદોના. વિશિષ્ટ પુનરાવર્તનથી કેવી 
પ્રત્યક્ષ કરી આપી છે ! કવિતાના અ-લૌકિક ભાષા પ્રયોગ. 
પ્રપગ્ચના સન્દર્ભમાં શ્રી અરવિન્દે સાચું જ કહ્યું છે કે 
કવિનો શબ્દ 11પ॥પંળલ્ત ને 1પ અર્થાત્‌ 
પ્રકાશિત ને પ્રકાશક હોય. ઘટનાવર્ણનના સમસ્ત 
ભાષાપ્રપઞ્ચમાં આપણને આ વાતની પ્રતીતિ. થાય છે. 


વર્ણનની એક બીજી ખૂબી પણ અહીં નોંધી લઈએ. 
કવિએ. શીર્ષકમાં તો. વ્યાઘ્રનો ઉલ્લેખ કર્યા છે, પણ 
કાવ્યમાં, ઘટનાવર્ણનમાં એ'મણે પેલા કૂર, દમામદાર, 
હિંસ પશુને ક્યાંય વ્યાઘ્ર કહીને ઓળખાવ્યું નથી. કેમ 
જાણે લપાતા છુપાતા, શિકારને ગન્ધ ન આવી જાય 
એ રીતે નીરવ પગલે તરાપમાં આગળ. વધતા પ્રાણીની 
વનની ગહનતામાં પૂરી ઓળખ ન પમાતી હોય ! 
'વાઘ' કહેવાથી રખેને જાણે વાઘને કોઈની. હાજરીની 
જાણ થઈ જાય | વાઘની ચૂપકીદીભરી ગતિની અસર 
જાણે કાવ્યની વર્ણનગતિને પણ ના લાગી હોય ! વાઘ 
હરણનો શિકાર કરી ત્હેને ફાડી ખાય છે ત્યાં સુધીના 
વર્ણનમાં કવિએ 'વાઘ' શબ્દને ટાળીને પ્રકૃતિના એક 
કૂર, ઘાતક, વિનાશક સૌન્દર્ય-તત્ત્વને પ્રતીકરૂપે જ 
પ્રાણીમાં મૂર્ત કરી આપ્યું છે. 


કાવ્યમાં સત્ય અને જીવનવાસ્તવ કરતાં સૌન્દર્ય 
ને આનન્દનો મહિમા વધારે એ વાત કવિ શ્રી અરવિન્દ 
જાણે છે ને કહે છે : “201 10૦૦૦1, પણ 0૧0૦11 
૦/024૫1)7ત1ત તલાછુ115 ૧ છુદણ્વાણ'ટુ૦વાણ્વતં 
લમણા 1દ્વાણ ઉપર ડપા1 07 ઉ'પ11 ૦1 (130 છ્તાં] 
૦/1૨” કવિનો ઉપાસ્ય દેવ, ઈષ્ટ દેવ તે. સત્યનો 
સૂર્ય નહીં તેટલો. સૌન્દર્યનો સોમ. કવિ અરવિન્દનું આ 
કવિલોક ક મેન ૧૯૯૫ [ ૩૦ 


મન્તવ્ય એમની આ કૃતિના પૂર્વાર્ધના વર્ણન-સૌન્દર્યમાં 
બરાબર ચરિતાર્થ થાય છે. 


વ્યાઘ્ર થકી હરણની હત્યાની ઘટના વર્ણવતી આઠ 
પડ્ડિતઓ પછી. કવિચિત્તના સંવેદન-ચિન્તનમાં કાવ્ય 
આગળ પાંચ પડ્રિતઓ સુધી. ચાલે છે. પ્રકૃતિના કૂર 
હિંસ સૌન્દર્ય દ્રારા પ્રકૃતિના જ કોમળ સૌન્દર્યનું હનન 
વિષાદ સાથે આશા-શ્રદ્ધા પણ સમ્પડાવે છે, કવિ પ્રતીતિ 
પૂર્વક કહે છે કે એક દિવસ એ'વો પણ આવશે કે જ્યારે 
પ્રાગૈતિહાસિક કાલનાં મહાકાય પ્રાણીઓ નાશ પામ્યાં 
તેમ વ્યાઘ્ય જેવાં હિંસ પશુઓ. પણ નાશ પામશે. તેઓ 
ત્હેમના બલથી જ હણાશે ને જે આજે હણાયાં છે તે 
હણનાર પછી. જીવશે. કવિની આ શ્રદ્ધા કદાચ તર્કોત્થ, 
તર્કાશ્રિત કે ત્કસિદ્ધ ન લાગે તો પણ એની  પુણ્યપ્રકોપી 
બુલન્દીના ઉદ્ઘારમાં રહેલો શ્રદ્ધાનો રણકો તો. હદયઝમ, 
ને પરમ આશ્વાસક છે. વળી સમગ્ર કાવ્યના “અર્થ' સાથે 
સુસગ્રત રહીને રચનાની ને રચનાગત ભાવની ટોચ 
તરીકે એ પ્રભાવક બની રહે છે. મૃત્યુ ગમે તેટલું કરાળ 
હોય, વિનાશમાં તત્કાલ સફળ હોય, પણ છેવટે તો 
જીવન આગળ એ હારશે. જ, જીવનનો જ જય થશે. 
મરણ ઉપર જીવનનો આ'વો વિજય ડવિ. શ્રદ્ધાસભર 
ગીતા કૈ બાઈબલની સૂત્રોક્તિઓના ઉદાત્ત સૂર 
સમ્ભળાવતા ઉદ્દેગારોમાં વદે છે. 


77. 74/૪/77 /2€7%5/1 &/1 ///0/7' /71૮#7//, 
77 ૭5/4/77 56717072 ///7 5/0)/7/-. 


છેલ્લે, વાત એક પ્રભાવની, ભાવનપ્રાપ્ત 
ચિત્તાવસ્થાની. શ્રીઅરવિન્દની આ રચના ૧૩ 
પડ્રિતિઓની છે ને પડ્તિતઓને અન્તે આવશ્યક એવી 
પ્રાસયોજના એમાં નથી, તેથી પશ્ચિમના સૉનટ સ્વરૂપ 
બન્ધારણનાં બાહ્ય લક્ષણોની ચુસ્તીની રીતે જોઈએ તો 
એ. સૉનેટ નથી, છતાં એ'નાં કેટલાંક આન્‍્તરલક્ષણો 


જેવાં કે ૮મી પર્રિત પછી આવતો ભાવ-વિચારનો 


વળાંક ને અન્તમાં સધાતું સમસ્ત કાવ્યનું ભાવૈક્ય, 
એ'ની ટોચ, સ્વયંપર્યાપ્તતા ને ચોટ ચિત્ત ઉપર સૉનેટ 
વાંચ્યાની છાપ તો આંકે છે. ી 


ગઝલ 
જયન્ત શાહ “બિન્દુ' 


હું ગઝલમાં વેદનાનો ખૂબ ઊંડો વ્યાપ છું, 
શબ્દના મૃદ% પરં વાગી રહેલી થાપ છું. 

મ્હે કબૂલાતો કરી છે મ્હેક ચોર્યાની હવે, 

હું ફૂલોને ચૂંટતાં ભેગું થયેલું પાપ છું. 

ચોતરફ સાતે ય દરિયા પણ વરાળો થૈ ગયા, 
ધોમધખતા કારમાં વૈશાખનો હું તાપ છું. 
સાવ સુક્કો પટ, નદીનો સાદ ઝીલે શી રીતે ? 
હું તરસમાં સાવ. પત્થર ઘે ગયો છું, શાપ છું. 
દઈને ઘૂંટ્યા કરું હું કાફિયામાં ક્યાં સુધી ? 
કાળજેથી યાદની કાયમ ભૂંસાતી છાપ છું. 


મૃતીષ પરમાર 


મત્લાશેરની પહેલી પક્રિત છે : 
“હું ગઝલમાં વેદનાનો ખૂબ ઊંડો વ્યાપ છું.” 


આ'માં બે શબ્દો અતિ મહત્ત્વના છે. ખૂબ ઊંડો” 
અત્રે “્યાપ' ખૂબ ઊંડો' અને 'વ્યાપ' આ બે શબ્દો 
જ આખી ગઝલનું હાર્દ છે. ગઝલમાં રોમાન્સ હોય 
-- ખુશી હોય -- વેદના પણ હોય ! કવિ મનીષ 
પરમાર વેદનાસભર ગઝલો લખવા માટે ખૂબ જાણીતા 
છે. પણ આ ગઝલમાં વેદનાનો “ખૂબ ઊંડો વ્યાપ” 
ક્યાં અને કેટલો છે ? તે જોવા એ'ની ભીતરમાં 
ઊતરીએ. 


બીજી પડ્ટિત છે -- 
“શબ્દન્ઇ જૃઠર પર “ઝી રહેજી ૧૫ છું” 
પાણી કરતાં પણ પાતળી વેદનાને વ્યક્ત કરતી, 
આ બીજી પડ્ટિતમાં જ ભીતર ખુલ્લું થઈ જાય છે. 
કવિ કહે છે : હું ગઝલમાં 'શબ્દ' નથી, પણ “યાપ' 
છું. શબ્દના મૃદફ પર વાગતી યાપ ! મૃદ્ક પર “યાપ' 
પડે અને 'બોલ' તો નીકળે જ, એ “બોલ ગમે તે 


પ્રકારના હોઈ શકે પણ મૃદડ્ઞને તો થાપ ઉપર થાધ 

સહેવી જ પડે. એ થાપ વાગવાથી જે વેદતા થાય તે 

તો મૃદ%ને જ ભોગવવી પડે. એટલે મૃદઝમાંથી નીકળતો 

'આદ' બોલ કે શબ્દ હું તથી. હું તો છું મૃદઝને વાગતી 

'ાપ' ! થાપ સહું છું અને વેદતાભર્યો “શબ્દ” જન્મે 
બીજો શેર છે -- 


“હે કબજો કર છે *હેડ ચૌ હજે 

છું ટૂજોને ચૂટત/ ભેગું ૨૧નું ૪% છું” -- 
આમ તો મ્હે કોઈ પાપ નથી ક્યું -- કોઈ ગુનો 
નથી કર્યો; છતાં આટલી બયથાપૂર્ણ જિન્દગી મ્હને 
આપીને ભગવાને કયા ગુનાની સજા કરી હશે ? હા, 
એક પાપ કર્યું છે ! સૃખ-સમૃદ્ધિમાં આળોટતા લોકોની 
ઈર્ષા જરૂર કરી છે. તેવી સમૃદ્ધિ અને સાહ્યબીનાં 
સ્વપ્ન જરૂર સેવ્યાં છે. એ'વી વાગ્ચ્છના કરવી એ પણ 
જો પાપ કહેવાતું હોય તો હું “'પાપ' છું એની કબૂલાત 
કરું છું. 


ત્રીજો શેર છે : 


“ચોતરફ રતે ૧ દર% પજ વરહ વૈ ગય 
ધક ૧ખત/ ક/ર% ૧૨૮ હું «૪૫ છું.” 


આ પણ કવિની એક કમનસીબી છે. ક્ષુધાતુર 
દમયન્તીના હાથમાં મૃત મત્સ્યો આપતાં જ સજીવન 
થઈને પાણીમાં સરી જતાં હતાં. હાથમાં મત્સ્યો હોવા 
છતાંય ક્ષુધા સન્તોષાતી ન હોતી. તેમ હું પણ સુખની 
દિશામાં કદમ ભરું છું તો દિશાઓ જ ફરી જાય છે ! 
મ્હારી ચારે તરફ સમૃદ્ધિના ઊછળતા સાતે સાગરો 
ભણી દોટ મૂકું છું, તો સાતેય દરિયા વરાળો યઈ ઊડી 
જાય છે. શું હું ખુદ ધોમધખતો વૈશાખ તો નથી ને? 
વૈશાખ નહિ તો ત્હેનો કારમો “તાપ' તો જરૂર હોઈશ, 
નહિ તો આવું કેમ બને ? 

ડવિકેક : મેકસ ૧૯૯૫ [ ૩૧ 


ચોયો શેર છે -- 


જવ રુક્કો પટ નદીનો સદ ઝીવે ર રતે 7? 
છું તરર% ર૮૧ પત્થર જૈ ગયો છું ૨૫ છું” 


જેના પટમાં કદીય સુખની સરવાણીઓ ફૂટી નથી, 


કદી પણ સમૃદ્ધેનાં પાણી ઊછળ્યાં નથી, એ'વો સાવ _ 


સૂક્કો પટ ધરાવતી હું એક નદી છું. તરસમાં ને 
તરસમાં મ્હારો પટ પત્થર થઈ ગયો છે. શું કોઇ 
ત્રષિનો દીધેલો “શાપ' તો નથી ને ? પેલા મહાત્મા 
ગૌતમ ત્ર્કધપિએ પોતાની પત્નીને પત્થર થઈ જવાનો. 
શાપ આપ્યો હતો, પળવારમાં સતી અહલ્યા શલ્યા 
બની ગયાં હતાં, તેમ હું પણ જરૂર શાપ જ છું. સતી. 
અહલ્યા તો. શ્રીરામના પુનિત પાદ-સ્પર્શે પાછાં જીવન્ત 


0૯ 
1૮ 


બન્યાં હતાં. પણ મ્હારો પત્થર થઈ ગયેલો સાવ સુક્કો 
પટ જીવન્ત કરવા હમણાં તો. કોઈ રામનું ગજું દેખાતું 
નથી. ઃ 


હવે મકતાનો શેર જોઈએ -- 
૬દને ફૂંટય/ કરું હું ક/ફેજ/* ડવ જુ-7 
૭/0%95 દન ડ%% ભૂંસ/ ૫ છું.” 

આમ ને આમ મ્હારી વેદનાના દર્દને ગઝલના 
શબ્દોમાં-કાફિયામાં ક્યાં સુધી ઘૂંટ્યા કરીશ ? કદાચ 
જન્મોજન્મ તો. નહિ ઘૂંટવા પડે ? આ જન્મ તો વીતવા 
માંડ્યો ! એટલે તો આપના કાળજેથી. મ્હારી સ્મૃતિ 
સદન્તર ભૂંસાઈ જાય તે જ વધુ ઇચ્છનીય છે. 


મ 


૦૦ 


૦. 
મક કુમ 


પ્રીતિગાન 
લે. ષષ્ઠલામા શ્યાઝ્યાઝ ગ્યાદૂશો 
અનુ. રાજેન્દ્ર શાહ 


શ્વેત હે સારસ. ! 

આપ ત્હારી મ્હને પાંખ, 

મ્હારે ન કૈ દૂર ઊડી. જવું, 

સદ્ય પાછો હું આવીશ. લીતાડથી. 


યમ (ત્હમે એક) આદર્શ મુજ કર્મના, 

નિવસતા નિધનતને પ્રાન્ત, 

હો. આપના થકી. જ તે એક નિર્ણય અને ન્યાય વિત્તીરણ 
આંહીં, સચેતન યદા, કોઈ ન્યાયાધિકારી ન પામ્યો. 


કવિલોકનું લવાજમ નીચેના સરનામે ભરી શકાય છે : 


બુકશેલ્ફ 


૧૬, સી. ટી. સેન્ટર, સ્વસ્તિક ચાર રસ્તા, નવર%પુરા, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૯ 


કવિલોકની છૂટક નકલ તેમ જ કવિલોક ટ્રસ્ટનાં પ્રકાશનો પણ આ સ્થળેથી મળી શકશે. 





કવિલોક : મે-જૂન ૧૯૯૫ [ ૩ર 


ભય ના જરી 


અમોને કોઈનો ભય ના જરી; 
બડા બડા ચોર લૂંટેરા શું અમોને શકશે કરી ? 
' અમારે રસ્તો સરળ, નહિ કો ગલી, 
ર નહિ રે ઝોળી, નહિ કો થલી; 
પેલા કાઢતા ભલે બીજું, રે અમ 
* કાઢશે ના કોઈ ઘેલછા નરી. 


અમોને નહિ રે આરામ નહિ રે વિરામ, 
જોઈતું ના ફલ, નહિ નર્હી નામ; 
_અમોને'પડવું, ઊઠવું નૃત્ય સમાન 
: ખેલીએ હાર કે જીતને વરી. 
અમોને કોઈનો ભય ના જરી. 


રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર _ 


22 2 2 277227 722220024222220 777 
સ્થાનસમર્પિત 
૧. દ ઘી 
ડૉ. ચન્દ્રશેખર ઠક્કુરના સૌજન્યદ 


_સિન્ધ આયુર્વેદિક ફાર્સી 


કાલબાદેવી રોડ, મુમ્બઈ-૪૦૦ ૦૦૨ 
ફોન : ૨૦૧૫૯૮૭, ૨૦૧૫૩૫૨” 








શ્રદૂ જ જેઈ લો ભણે. મજબૂત ચોંટાડે-થશ્ન માત્રમાં અને જેઈએ માત્ર એક ટીપું. 
ફૈવિક્વિક-વનઝધ. ઈન્સ્ટંટ એડ્રેસિવ મોટા ભાગનાં પ્લાસ્ટિક, રબર, અક્રિલિક, 
યિનાઈ માટીનાં વાસબ્ર, સિરરેમિક, ધાતુ અને વગભગ બધી જ વસ્તુઓ ચોંટાડે એવી - 
શક્તિશાળી ફોર્મ્યુલા. 
ફેવિક્વિક-વન-ૉધ ઈન્સ્ટંટ એડ્હેસિવ વાપરો મૈ બ્રતેજ અનુભવો જગતના સૌથી 
વધુ ઝડપથી યીટકાવતા એડ્ડેસિવનો બદ્‌ 
ફેવિક્વિક. તરત જ ચોટાડે, લાં..બુ ટકે. 
ફેવિક્વિકથી તમારી આંગળીઓ પણ ચોંટી જાય. 
સાવચેતીપૂર્વક વાપરશો. 





“વન-ડ્રૉપ ઈન્સ્ટંટ “એડ્ડેસિવ 
. ૦૩૪૩૦૭ પિડિવાઈટ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ વિ, .. 3 


મુંબઈ ૪૦૦ ૦૨1૧નો રજિસ્ટર્ડ ટ્રેડમાર્ક છે- 


જ .##” . 
જે જુવિંકોલ્દ બાન્ડ એડ્ડેસિવ્સ બનાવે છે. - ય 


ગુજરાતી કવિતાનું ન્રઘ્તુપત્ર 


સંસ્થાપક : રાજેન્દ્ર શાહ *..' 


તત્ત્રી : ધીરુ પરીખ " . ર 





જુલાઈ-ઓગસ્ટ ૧૯૯૫ : વર્ષ ૩૮ : સળ% અક ૨૨૬ 





કવિલોક ગુજરાતી કવિતાનું ત્શ્તુપત્ર : વર્ષા ૨૦૫૧ : વર્ષ ૩૮ : સળ% અજ ૨૨૬" 





જ રસાત્મકમ્‌ 
રામવેક્ષેપ્ત ચિત્ત 
સીતા-તિરોહિતા 


મુ. શ્રી ઉમાશંકરભાઈને -- 


હંસ 
હે ઠ્વારિકેશ ! 
સુહાગી ક્ષણ 
મને આવડે નહીં રે 
આળસુનું ગીત 
ઉનાળુ બપ્પોરે 
મનાવી લેતાં 
ઠેલમઠેલ છે | 
ગુગ્જતી લગન આપો ! 
કહેશે કોઈ? 
ગઝલ 
ગ્રીષ્મ-વર્ષા 
ગઝલ-૧ 
ગઝલ-૨ 
કાગળ પર 
લખીએ. 
ત્હારા વિખરાયેલા વાળ 
હિમાળો 

વિજોગ 

મૃગશીશ 
ક્ષણ 

(“દોરડા પર ચાલવું . 
કેમ કરીને તોડી શકશો 
હે વિહ% |! 
આગળનો રસ્તો બન્ધ છે 


જે શિશુલોક 
કોયડો ી 
' ફૂલની ઝૂકી ડાળ.. 
' પાવો વાગે 
' સાઈકલ સવારી 
. -ઊગલી 


રાજેન્દ્ર શાહ 
રાજેન્દ્ર શાહ. 
જગદીશ ત્રિવેદી 
રાજેન્દ્ર શાહ 
ઉષા ઉપાધ્યાય _ 


* રાજેન્દ્ર શાહ 
જગદીશ વ્યાસ 


જગદીશ વ્યાસ 
જગદીશ ત્રિવેદી 
હેમન્ત દેસાઈ 
“ઉશના' 

હેમન્ત દેસાઈ 
નલિની બ્રહ્મભટ્ટ 


મધુકર ઉપાય : 


પ્રિયવદન શેઠ 
“શઝ' નવસારવી 
'રાઝ' નવસારવી 
રાજેશ વ્યાસ 
રાજેશ વ્યાસ 


 'મણય' જામનગરી' 


હર્ષદ ચન્દારાણા 
કનુ સુથાર 
ગીતા પરીખ 


શાસ જયેન્દ્ર દવે 


રન્નાદે શાહ 


* કૃષ્ણા દવે 


કૃષ્ણા દવે . 


કરસનદાસ લુહાર 


રાજેન્દ્ર શાહ 

ઉષા ઉપાધ્યાય? 
માશેક્લાલ પટેલ 
માણેકલાલ પટેલ્‌ * 
રાજેન્દ્ર શાહ 


૧૦ 


૧૧ : 


૧૧ 


૧૧ 


૧૧ 


“૧૨ 
* ૧ર 
૧૩, 
૧૩ 
૧૩ 
* ૧૩ 


૧૪ 
૧૪ 
૧૪ 


_ ૧૫ 


૧૫ 


૧૫ “. 
.૧૫ ' 


૧૬ 
૧૬ 
૧૭ 
૧૭ 


૧૭* 


૧૭ 
૧૮ 


૧૯ 
૧૯ 


૨૦ 


૨૦ 
ર૧- 
ર૧ 
૨૧ 


તાપ : *'. એકલવ્ય . ૨૧: 
 ₹ ક્ષર-અક્ષર ક ફઝ 
ઉમાશકર જોશી ધીરુ પરીખ રર 
જ વિમર્શ 
* કાવ્યવિશ્વનું વ્યાપન વિનોદ અધ્વર્યુ ર૨. 
ગુજરાતી કવિતામાં' લય-માધુર્ય પ્રસાદ બ્રભભટ્ટ ૪ 
₹ અવલોકન . 8 
'અજવાસનાં મત્સ્ય' વ્યથાનો.. ડૉ. ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ રપ 
જે આસ્વાદ ન ક... 
€૧10॥(શબ) ' અનુ.નલિન રાવળ -૩૧ 
કૃષ્ણવિરહની અનેરી અવસ્થા ઠેમન્ત દેસાઈ ' '* ૩૫ 
ર ત્ત્ત્રી 
* ધીરુ પરીખ 
સલાહકાર 
- રાજેન્દ્ર શાહ :: નિરગ્જન ભગત 
સહયોગ 


નલિન રાવળ, જગદીશ ત્રિવેદી, ' . - 
માણેકલાલ પટેલ, રાજેશ વ્યાસ;'જગદીશ વ્યાસ 
*%ઃ દેશમાં 'વાર્ષિક લવાજમ રૂ. ૫૦, આજીવન 'લવાજમ 
માત્ર રૂ. ૫૦૦, અમેરિકા : વાર્ષિક $7, આજીવન 
- $70; ઈંગ્લૅન્ડ : વાર્ષિક £5, આજીવન £50 ી 
% આ અર્ડની છૂટક કિંમત રૂ. ૧૦ ક 
% 'કવિલોક' દ્વિમાસિક-વર્ષની છ ત્રતુમાં દર બે માસે 
--ફેલ્રુઆરી, એપ્રિલ, જૂન, ઓગસ્ટ, ઓક્ટોબર 
મે ડિસેમ્બરના અત્તંમાં --- પ્રગટ થાય છે. ર 
તમામ પત્રવ્યવહારનું તથા લવાજમ ભરવાનું સરનામું* 
“લાવણ્ય', વિજયપાર્ક, નવર-્પુરા 
અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 


 મ્રકાશક અને મુદ્રક : ધીરુ પરીખ, ફોન : ૪૪૭૬૬૦ 
_ થાઈપસેટિંગ : અપૂર્વ આશર, ઈમેજ સિસ્ટમ્સ ૪ 400688 


મુદ્રણસ્થાન : યુનિક ઓફસેટ, નોબતર્સિહ રૂપરામ 
એસ્ટેટ, તાવડીપુરા, અમદાવાદ; ૪ 300352 ” 


વર્ષા વિ. સં. ર૦૫૧ જુલાઈ-ઓગષ્ટ ૧૯૯૫ 


જવિલો% 


| ઝે વાટ યે મનિ પ્રતિછિતા મતો મે વાચિ પ્રતિછ્તિં આવિસવીમં ્ણધે || 


ઉન્મેષ 


જ્રજ્ઞ નવનવોન્મેપશાલિની પ્રતિષા પત્તા | જે નવા નવા ઉન્મેષો પ્રગટાવે તે પ્રજ્ઞાને પ્રતિભા કહેવાય. પ્રતિભાશાળી 
સર્જકની ચેતનામાં રોજેરોજ નવા નવા ઉન્મેષો. પ્રગટતા. હોય છે. 


કલાકાર કે સર્જકનું સંવિદ્‌-તન્ત્ર સામાન્ય માણસ કરતાં જુર્દું હોય છે. સૌ મતુષ્યો બુદ્ધિથી આકલન કરતા 
હોય છે પણ કલાકારનું બુદ્ધિનું કરણ અત્યન્ત સતેજ હોય છે અને એ'માં કોઈ નવો જ ઝબકાર થતો હોય છે. 
આ'ને કારણે એ'ની કૃતિ આપણને જીવનનો કોઈ જુદો જ અર્થ આપે છં. સામાન્ય રીતે જે વસ્તુ આપણા 
ખ્યાલમાં ન આવે તે સ્વયં સ્ફુરણાથી સર્જક આપણને હાથવગી કરી આપે છે. આ ઉન્મેષો એ'ના માનસ 
બન્ધારણની વિશિષ્ટતાને કારણે થતા હોય છે. સાહિત્ય અને જીવનને આપળે કાર્યકારણભાવથી જોડતા નથી. 
પણ છેવટે લખાયેલા પ્રત્યેક શબ્દની પાછળ એ'ના લખનારનું વ્યક્તિત્વ રહેલું હોય છે. આ બક્તિત્વ તે 
સર્જક-વ્યક્તિત્વ છે. એ'માંથી પ્રગટ થતા ઉન્મેષો આપણને જીવનનો નવો અર્થ આપે છે. જીવન વિશેની સમજને 
પરિમાર્જિત કરે છે, અને સૌથી વિશેષ આપણને સ્વર્ગીય આનન્દની અનુભૂતિ કરાવે છે. આ આનન્દ તે લોકોત્તર 
આનન્દ છે. સામાન્ય જીવનમાં આપણાને આનન્દના ઉત્મેયોનો સાક્ષાત્કાર યતો હોય છે પણ કળાકારની પ્રશ્ઞાના 
ઉત્મેપોતી વાત તદ્દન ન્યારી છે. કોઈએ. કહ્યું હતું કે કવિતા દુનિયામાં છે પણ દુનિયાદારીની ચીજ નયી... 


આ છે કળાનો કીમિયો. ભાવકને રસાનુભૂતિ થતાં તે પોતાના મૂળ સ્વરૂપ સાથે અનુસન્ધાન પામે છે અને 
એ સ્વરૂપ આનન્દ-સ્વરૂપ છે. 


રમણલાલ જોશી 
(નવનીત-સયર્પણ'માંઘી) 


--------:- “૨૪ /#૨*5 ૧5૦ 


કાવ્યવિશ્વનું વ્યાપન 
વિનોદ અધ્ર્યું 


એ. વાત તો. સુપરિચિત અને સર્વસ્વીકૃત છે કે 
કાવ્યવિશ્વ માત્ર વાસ્તવિક જીવનના વાસ્તવિક અનુભવો 
કે તાકિંક બુદ્ધિગમ્ય વિસ્તારો પૂરતું જ મર્યાદિત નથી. 
માનવચિત્ત અને ચૈતન્યમાં પ્રત્યક્ષથી પરનાં પરિમાણોમાં 
--બુટ્ઠિની પહોંચથી પર એવી ભૂમિકાઓમંં વ્યાપર 
વિકસવાની જે ક્ષમતા તેમજ ઉત્સુકતા રહેલી છે ત્હેની 
પ્રતીતિ અને પરિતૃપ્તિ પર્યન્ત કાવ્યવિશ્વનો વ્યાપ છે 
-- બલકે ઉત્તમ અવસ્થાએ કાવ્યનું એજ વિશિષ્ટ વિશ્વ 
છે. કાવ્ય દ્વારા, શબ્દપ્રયોગલીલા, અર્થચાતુરી, 
રચનાકૌશલ વગેરેથી પણ આનન્દ પ્રાપ્ત થતો હોય 
છે. પણ એ કેવળ પ્રાથમિક ભૂમિકા છે. એ આનન્દનું 
કારણ ત્હેમાંના કાવ્યત્વની રમણીયતાનો આસ્વાદ નહીં 


પણ માત્ર રચનાગત બુદ્ધિલીલા હોય છે, જે તર્કગમ્ય ' 


હોય છે અને વિશ્લેષણાત્મક બૌદ્ધિક પ્રયત્નથી પામી 
શકાય છે. શબ્દ અર્થ રીતિ રચનાકૃતિ એ. બધાંની 
પરસ્પર અભિન્નતામાંથી નિષ્પન્ન કાવ્યરૂપ-કાવ્યકૃતિમાં 
'શતદલ પહશ્મના પરિમલ'ની. જેમ વ્યાપ્ત અને વ્યક્ત 
જે સૌન્દર્યતત્ત્વ -- “કાવ્યત્વ' તે તો અવિશ્લેષણાત્મક 
અને અનુભવગમ્ય જ રહે છે. આથી જ્યારે કાવ્યવિમર્શક 
શબ્દ રચનાદિ તત્ત્વોનો -- વિશ્લેષણાત્મક બૌદ્ધિક 
અભિગમથી કે ડાવ્યેતર ઔતિહાસિક વગેરે દષ્ટિબિન્દુથી 
કાવ્યને ઊકેલીને તે તત્વોનો મહિમા ડરે છે ત્યારે તે 
પશ્મનાં, પરેમલ સિવાયનાં તત્ત્વોનો પરામર્શ કરે છે. 
આ'વો અભિગમ પણ ચિત્તને વધુ ચતુર બનાવી પ્રાપ્ત 
કરવા માટે કેળવી શકે છે. પણ તે પણ કવિતાની 
પ્રાર્થામેક ભૂમિકા સમ્બન્ધિત જ- વ્યાપાર છે. 


કાવ્યપરિમલ, ઉત્તમ કાવ્યોમાં તો, કવિની ચેતનાની 
અનેક ભૂમિકાઓમાં વ્યાપ્ત ગતિને પરિણામે 
અનુભવગમ્ય થતાં અસ્તત્વના અસીમ વ્યાપમાંનાં 
સ ] કવિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ ૧૯૯૫ 


સામાન્યતઃ પ્રચ્છન્ન એવાં અ-લૌકિક પરિમાણોના 
આવિષ્કારનું આનન્દસ્વરૂપ પરિણામ છે. એની 
અભિવ્યક્તિમાં જ કાવ્યની સાર્થકતા છે અને એની 
અનુભૂતિમાં જ કાવ્યભાવનની ડૃતાર્યતા છે. 


વિવિધ કાવ્યકૃતિઓમાં ભિન્ન ભિન્ન ભૂંમિકાઓની 
અભિશ્યક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. નરસિંહ-દલપતરામની કૈ 
કલાપી અથવા મેઘાણી સિતાંશુની -- રાજેન્દ્ર શુક્લની 
કવિતામાં આ ભૂમિકાભેદ સ્પષ્ટ પારખી શકાય છે. 
આ ભેદ માત્ર લૌકિક-અલૌકિકતાનો જ નથી. 'ચાલો 
એ'વા સ્થળ મહીં, વસે સૂર્ય જેમાં સદૈવ' એમ કરીને 
લૌકિકની સીમાની પાર જવા મથતા કાન્ત, 'ઉડો રાજ 
પાંખમાં ભરી અનન્ત પ્રેરણા, સાગરને નથી સામા તીર 
એમ. કહેતા ન્હાનાલાલ, અને 'તારી આંખોમાં કુતૂહલ 
અને મજાક છે, તારી છસોએ છસો, આઠસો એ. 
આઠસો આંખોમાં... આટઆટલી આંખે તું શું જુએ 
છે ગુપચુપ ચળકતી ચોમેરે ?' એમ ઉદ્દાર ડરતા, 
સિતાંશુ -સૌ  તકપૂત લૌકિકતાની સીમાને અતિકાન્ત 
કરે છે પોતપોતાની રીતે. એને 'અ-વાસ્તવિક' કહીએ, 
“અતિવાસ્તવિક' કે “ચરાવાસ્તવિક' કે અન્ય કૅ -- આ 
બધામાં જે વિલક્ષણ કાવ્યાનુભવ છે તે ત્હેમાં વ્યક્ત 
થયેલ અ-લૌકિર્ક ભૂમિકા-અસ્તિત્વના અ-લૌકિક એ'વા 
વિશેષ પરિમાણની અનુભૂતિનો, જે આપણાં 
'સૌન્દર્યલહરી' સમાં સ્તોત્રોમાં કે 'પુરૂષસૂક્ત' સમાં 
વૈદિક સૂક્તોમાં આવી. જ- કદાચ આથીય ઊર્ધ્વ એ'વી 
ભૂમિકાએથી થયેલાં કાવ્યો દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. 


ચૈતન્યના વિસ્તાર સાથે -વિસ્તાર જેટલો 
કાવ્યવિશ્વનો વિસ્તાર છે. કવિતાનું સાચું મૂલ્ય તે કઈ 


ભૂમિકાનો કેવો-કેટલો, આનન્દાનુભવ, કરાવે છે ત્ટેમાં 
છે. 

એક કૃતિમાં કોઈ એક ભૂમિકાના અનુભવની 
અભિવ્યક્તિ પ્રાપ્ત યાય છે તો ક્યારેક એક જ કૃતિમાં 
કવિની એક પછી એક ભૂમિકાએ થતી ઉત્તરોત્તર 
ઊર્ધ્વગતિની પ્રક્રિયા પણ મળે છે. સોફોક્લિસના 
ઇડિપસના વિલોપનમાં તે લૌકિક પારની ભૂમિકાએ 
પહોંચે છે. દિવ્ય આનન્દ' -- “ડિવાઇન કૉમેડી” -- 
તો કાવ્ય જ આવા ઉત્તરોત્તર પ્રવાસનું છે. 
'સરસ્વતીચંદ્ર'માં પણ આવી ઉત્તરોત્તર ઊર્ધ્વગતિનું 
નિરૂપણ છે. પણ આવી ઊર્ધ્વગતિ મહાકાવ્યોમાં જ 
પ્રતીત થાય એ'વું નથી. વર્ગઝવર્યના “ટિન્ટર્ન એબે'માં 
ને બળવન્તરાયના “આશરેહણ'માં, ન્હાનાલાલના 
'શરદપૂર્ણિમા'માં અને 'ગેરનારને ચરણે'માં અને કાન્તના 
'શકવાકમિથુન'માં, રાજેન્દ્ર શાહના “આયુષ્યના 
અવશેપે'માં અને “શ્રાવણી મધ્યાલ્ે'માં કવિની ઘરથી 
દહેરા સુધીની ગતિની સાથે સાથે સધાતી આન્તરિક 
ઊર્ધ્વગતિમાં આ'વી લૌકિકથી અ-લૌકિક અનુભૂતિની 
ઊર્ધ્વસગ્ચારરેખા જોઈ. શકાય છે. 


આચાર્ય આનન્દશકર ધ્રુવ આત્માની કલા તરીકે 
કવિતાનો એક ધર્મ “યાપન' ગણે છે. અને “યાપન'તી 
પિણ્ડમાં અને બ્રહ્માણ્ડમાં એમ બન્ને દિશાની ગતિન્છે 
ઉલ્લેખ કરે છે. કવિતાનું ચિત્તની અને ચેતનાની વિવિધ 
ભૂમિકાઓએ. વ્યાપન આચાર્ય ધ્રુતના “વાપન'માં 
સપાવી લઈ શકાય. 


લોંગિનસ જે “સબ્લાઇમ'ની અને “્રાન્સપોર્ટ'તી 
તાત કરે છે, આનન્દશકર આત્માના સન્તોપની વાત 
કરે છે, કવિતા દ્વારા થતા ઊર્ધ્વીકરણની જે અપેક્ષા 
રાખવામાં આવે છે તે કવિતાના આ'વા લોકોત્તર, પરોક્ષ 
ભૂમિકાઓના કાવ્યરૂપૈ અપરોક્ષ અનુભવથી જ સાર્થક 
થાય છં. તેમ થાય તો જ ત્ટેમાંથી પ્રાપ્ત થતો આનન્દ 
ખ્ાહ્માનન્દસહોદર' હોય અને તો જ તે 'કવિતા' હોય- 
ત્હેની ઉપરની ભૂમિકાએ સ્તોત્ર તે પછી મન્ત્ર ને ત્હેની 
નીચેની ભૂમિકાએ માત્ર “રચના' કે “લીલા' -- શબ્દની, 
અર્થની, ઊર્મિની ! 


કવિતા એટલે શબ્દદ્રાચ ચૈતન્યનું અનન્તતામાં 
અને શાશ્વતીમાં વાપન. 


ક... 22 
૦૦ 


દાનપૂર્તિ 


૫૦૦૧/- ડૉ. ઘીરુભાઈ નરસિંહ - ન્યૂઝિલૅણ્ડ 


અશ્વિન મહેતા - તીથલ 
ગુલાબદાસ બ્રોકર - મુંબઈ 
ગુણવંતરાય જોશી, બાબાપુર 


ગુણવન્તલાલ દૈસાઈ - મુંબઈ 
ગીતા પરીખ- અમદાવાદ 
પુષ્પાબહેન દલાલ - ભરૂચ 


૫૦૦/- 
૨૫૧/- 
૧૦૧/- 


ડૉલર ૫૧/- ચન્દ્રહાસ શાહ - યુ.એસ.એ. 


“વિલોક્ર' દ્વિમાસિકના તવા આજીવન સભ્ય 


કનુભાઈ સુથાર - અમદાવાદ 
મૃણિબહેન નાણાવટી વિમેન્સ કૉલેજ - મુંબઈ 





1 


બજ /૨5*૨ર ૧5૦ 


ગુજરાતી કવિતામાં લય-માધુર્ય 
પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ 


કાકુની જેમ જ કવિતા ઇં વક્તવ્યને યોગ્ય છન્દ 
કે લયબદ્ધ ઉઠાવ આપે છે. અહીં સૂરના આરોહ 
અવરોહનું સમુચિત સંયોજન મુખ્ય તત્ત્ત છે, છન્દનું 
વિષય સાથે સામગ્ઝસ્ય ન હોય તો અન્યથા સરસ 
કવિતાની કળા વણસી જવાની પૂરી સમ્ભાવના. 


કવિની વાણી છન્દોમયી હોય છે. અહીં 
“છન્દોમયી'નો અર્થ 'લયાન્વિત' એ'વો કરવાનો. છે. 
“ન્દોમયી' શબ્દ દ્વારા, કવિતામાં જેનો અનુભવ થાય 
છે તે અનિર્વચનીય તત્ત્વનો નિર્દેશ પણ થાય છે. 
છન્દોમયી વાણીના સૂક્ષ્મ અંશોની શી અસર પડે છે 
તે જાણવું જોઈએ. છન્દ કવિતામાં આગન્તુક તત્ત્વ 
નથી. છન્દ તો કવિતાની પોતાની સ્વાભાવિક ગતિ 
છે. છાન્દસ અને અછાન્દસ ઉત્તમ પ્રકારની ઉત્તમ 


: કાવ્ય રચનાઓ આપણી કાવ્યસૌન્દર્ય માટેની 
: અભીપ્સાને લયતત્ત્વ દ્વારા ઉત્તેજી, ઉત્કટ કરી આપણને 


અલૌકિક આનન્દ આપે છે. 


કાવ્યને ગઘ્યથી જુદું પાડતું કોઈ વ્યાવર્તક લક્ષણ 


* હોય તો તે લય છે. લયને અઝેજીમાં 'રેધમ' કહે છે. 


ત્હેને ગતિ સાથે સમ્બન્ધ છે. કવિતામાં શબ્દ (5૦૫।૫તં) 
અને અર્થ (110ત11૪ુ)ની ગતિ હોય છે. ઈ.પૂર્વે ચોથી 
| સદીમાં એરિસ્ટૉકસેનસે ૧૨13]/1110115ત107તણતછુ 
એમ કહી વાણીની ગતિ સાથે વ્યવસ્થાનો વિચાર કર્યો. 
; એની પાછળ સઝ્ીતના લયનો ખ્યાલ કારણભૂત હતો. 
। મનુષ્યના ધ્વનિ-અવાજ સાથે સફઝળાયેલા સૌન્દર્યના 
'કૈટલાક ખ્યાલોનો -- સગીતના કેટલાક ખ્યાલોનો 
પ્રભાવ પણ. લયવતિષયક વિભાવના પર પડયો છે. 


લયના સન્દર્ભમાં માધુર્ય ળ10૦વૈ), સૂરના 


[આરોહ અવરોહ વગેરેનો વિચાર પણ કરી શકાય. 
“૪ ] કવિલોક : જુલાઈ-ઓંગસ્ટ ૧૯૯૫ 


જેમ સગ્રીતમાં ભિન્ન ભિન્ન સૂરોના મેળથી રાગ બન્ધાય 
છે તેમ વાણીમાં ભિન્ન ભિન્ન શબ્દ અને અર્થના 
મેળથી સંવાદ સિદ્ધ થઈ શકે. એ સંવાદને લયનું 
પ્રાણભૂત તત્ત્વ કહેવામાં આવ્યું. કવિતાના લયમાં 
5/૫1ભ1)નો આગ્રહ સેવવામાં આવ્યો. કૉલરિજે 
કવિતાની વ્યાખ્યા આપતાં 8051 પ૪701વંડ 11 110 
ઇ૦ડ૦#ંસત્ને કવિતા કહી એ'માં લય-માધુર્યનો ખ્યાલ 
અનુસ્યૂત રહેલો જોઈ શકાય. 


કવિતાના લયની વસ્તુલક્ષી ભૂમિકાએ. વ્યાખ્યા 
કરવાનો પ્રયત્ન પ્રો. ઈ.એ. સોત્નેન્ધ્રીને કર્યો છે : 
“1૨131711011 15 ધતા [૦૫૦[૦૦)/ 0૦1 દ ડલ્વૃપલા લટ 
01 2૫૨૧1511 11110 પ1 [૩૪૦૦૫૯૨૩ 0૧ (10 
પલ ૦/ 110 ૦5૯0૪ 10 111[21€55101 07 
[2₹0]20₹૫61 છલક? લ્ણા પોટ તૈપાા1015 01 [10 
5૦૫૨૯ ૦૫૦ાઇડ 0₹ 8ુ૫0૫[૩૩ 0 ભરાડ 0$ 
૫1લંપ 110 50તૃપણ1€૨ 15 €૦11[205૯૦તં.” 


આ વ્યાખ્યા ડવિતાના. લયના સન્દર્ભમાં સમયના 
પરિમાણને, ઘટનાક્રમ અને ત્હેના અત્ઞેના પ્રમાણભાનને 
મહત્ત્વ આપે છે. આ વ્યાખ્યાની મર્યાદાઓ બતાવી 
કવિતાના લયના સન્દર્ભમાં અર્થનું તથા ભાવકનું શું 
મહત્ત્ત છે તે દર્શાવનાર આઈ.એ. રિચાર્ડ્ઝે કવિતાના 
લયનો મનોવૈજ્ઞાનિક ભૂમિકાએ વિચાર કર્યો છે. ત્હેમના 
મતાનુસાર કવિતાનો લય ભાવકના ચિત્તમાં આકાહ્ક્ષા 
જન્માવે. છે અને પછી. એ'ને તુષ્ટ કરે છે, ફરી આકાડ્ક્ા 
જન્માવે છે, ફરી તુષણ કરે છે. એ'માં વિસ્મય ને 
આનન્દની, વેદના ને ઉલ્લાસની સ્થિતિ અનુસ્યૂતં હોય. 
છે, ર 


કવિતાનો લય અનુભૂતિનો વિષય છે. છન્દ મપાય, 
લય અનુભવાય. છન્દ અમૂર્ત છે, લય મૂર્ત છે. એ 
ભાવકને સીધો. સ્પર્શે છે. 


લોન્જાઇનસે લય અઝ કહેલું : 1૨11701111 15 
**011 €0વં' લય એ. ઈશ્વરી બક્ષિસ છે. એ'ની 
બાબતમાં કશુંક અનિર્વચનીય - નિગૂઢ - ગહન રહી 
જાય છે. રવીન્દ્રનાથ ટાગોરે લખ્યું છે. “કેવળ શબ્દો 
જ્યારે ટટાર ઊભા રહે છે ત્યારે કેવળ અર્થને જ પ્રગટ 
કરે છે. પરન્તુ એ શબ્દને જ્યારે તિર્યક ભડ્ઞી અને 
વિશેષ ગતિ આપવામાં આવે છે ત્યારે તે પોતાના 
અર્ય કરતાં કંઈક વધારે પ્રગટ કરે છે. એ. વધારાની 
વસ્તુ શી છે તે કહેવું કપરું છે, કારણ કે તે શબ્દાતીત 
હોય છે. અને માટે જ અનિર્વચનીય હોય. છે.” 
દૈસંસ્કૃતિ,' જૂલાઈ “૬૩, પૃ. ૨૬૧) 


ડૉ. હરિવલ્લભ ભાયાણીએ લયની ટૂંકી શાસ્રીય 
વ્યાખ્યા આપી છે : “લય એટલે શ્રાવ્ય ભાતનું નિયમિત 
આવર્તન અમુક શ્રાવ્ય ઘટકોની અમુક ગોઠવણીનું 
નિયમિત આવર્તન.” (કાવ્યનું સંવેદન' પૃ. ૧૦૭) આ 
વ્યાખ્યા પરથી જોઈ શકાશે કે છન્દ અને લયને સીધો 
સમ્બન્ધ છે. 


% વિશ્વની'૯૫ % કરતાં વધારે કવિતા છન્દ 
(૪/૦-ડ૯)માં મળતી હોવા છતાં કહી શકાય કે ઉત્તમ 
ડવિતા સર્વથા છન્દમાં જકડાયેલી રહીને ઉત્તમ થઈ 
નથી. છન્દ વિનાની અછાન્દસ ને ગધકવિતા હોઈ 
શક. ન્હાનાલાલની ડોલનશૈલીની કવિતા પણ આપણે 
ત્યાં છે, પરન્તુ લય વિનાની કવિતા હોઈ ના શકે. 


મધ્યકાલીન ગુજરાતી કવિતામાં લયમાધુર્યનો 
અનુભવ નરસિંહ, મીરાં, દપારામ વગેરે કવિઓની 
ઉર્મિકવિતામાં થાય છે. 


ફ નરસિંહ મહેતાના સમગ્ર કાવ્યરાશિમાં ત્હેમનાં 
કૃષ્ણપ્રીતિનાં ઊર્મિગીતોનું પ્રમાણ વિશેષ છે. નરસિંહનું 
અધઝાઝેડું કાબસર્જન શૃશ્વર રસથી આચ્છાદિત છે. 
નરસિંહનાં રસિકતા, કલ્પના અને કવિત્વ આ પ્રકારની 


કવિતામાં ખીલી ઊઠ્યાં છે. કવિનું “વસન્તનું પદ' ત્હેની 
આતન્તર સમૂંદ્વૈથી ઉત્તમ બની શક્યું છે. ઉમાશફર 
જૌશી આ પદને ગુજરાતી ભાષાના એક ઉત્તમ સર્જન 
તરીકે ઓળખાવી ત્હેના વિશે લખે છે, “આ કાવ્ય 
રચાતાં, માત્ર વ્યવહારમાં કે અધકચરા કવિપણામાં 
ભાપાના ત્યાં સુધી થયેલા ઉપયોગનો જાણે કે ખઝ્ 
વળે છે. વસન્તના આગમનનો ઉલ્લાસ, વર્ણસગાઈ, 
આન્તરપ્રાસ અને *ોરિયા અમ્બ કોકિલ કદમ્બ'માં 
“ઓ'નાં પુનરાવર્તન અને સુચારુ લયાન્દોલ દ્વારા પ્રગટ 
થઈ જાય છે. (ગુજરાતી સાહિત્યનો ઇતિહાસ', ગ્રં. 
૨, પૃ. ૧૨૧) આ પદમાં લયનું જે માધુર્ય કવિએ 
પ્રગટાવ્યું છે ત્હેનો ખ્યાલ મેળવવા કાવ્યની અન્તિમ 
કડી જોઈએ : 
હેતે હરે «₹ કહી «૯ જે 6ર ૧૪ 
5ર %6 ડૃષ્જજી »/તે ૪૦૨; 
નરરીજો રઝ અઝ ઉન્જત્ત ૨૨૦ 
ખે જજ દેવની ૪% ૧૨ 


બીજી પડ્લિતિમાં કવિએ અનુસ્વારોની રમણા દ્વારા 
ઉમક્ઞના ભાવને સુપેરે પ્રગટ કર્યો છે. 


મીરાંનું ભક્ત અને કવવિત્રી ઉભય તરીકે ઉત્કટ 
દર્શન થાય છે ત્હેનાં પ્રભુવિરહનાં અને પ્રભુમિલનનાં 
પદોમાં. “મુખડાની માયા લાગી રે મોહન પ્યારા !' 
એમ ગાતી મીરાંને એ મુખડાના દર્શનની આતુરતાએ, 
એ*ના બીજા એક પદમાં એ કહે છે તેમ 'દરદ-દીવાની' 
બનાવી છે : “હે રી મેં તો દરદ-દીવાની, મેરા દરદ ન 
જાને કોય.' હરિમિલનનો તલસાટ આ અને આ'વાં 
અનેક પદોમાં વ્યાકુળતા, દર્દ અને ઉત્કટતાથી મૂર્ત 
થયો છે. એ મૂર્તિકરણમાં લયમાધુર્યનો ફાળો ઓછો 
નથી. મીરાંનાં ઊર્મિગીતોમાં, અનન્તરાય રાવળ કહે છે 
તેમ “ભક્ત હૃદયનાં ભાવોત્કટ ને મધુર સંવેદનો 
લલિત-મનોહર વાણીમાં મૂર્ત થયાં છે. એ'માં શબ્દોની 
કરામત નથી પણ ભડતહદયમાંથી વેગથી અને 
સરળતાયી વહેતાં ભાવઝરણાંની નિર્વ્યાજ કવિતા છે.” 
(ગુજરાતી સાહિત્ય' મધ્યકાલીન -- પૃ. ૧૧૭-૧૧૮) 
ડવિલ્)ોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ ૧૯૯૫ [૫ 


મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યના અન્તિમ તેજસ્વી. 
તારક કવિ શિરોમણિ ઘયારામનું કવિત્વ ત્હેમનાં પદો. 
તથા ગરબીઓમાં સોળે કળાએ ખીલ્યું છે. દયારામનાં 
પદોમાં કૃષ્ણ અને ગોપાઝનાઓના પ્રેમભાવને પ્રગટ 
કરતાં, સમ્ભોગ શૃશ્ર અને વિપ્રલમ્ભ શૃશ્વારનાં પદો 
ત્હેનાં રમણીય કલ્પનાવિલાસ, ભાવમાધુર્ય, લયમાધુર્ય 
અને ઉચ્ચકોટિનાં કવિત્વને કારણે વિશેષ ધ્યાનાકર્ષક 
છે. “શોભા સલૂણા શ્યામની, તું જોને સખી, શોભા 
સલૂણા શ્યામની.' કે 'શ્યામ ર૩ સમીપે ન જાવું, મારે 
આજ થકી શ્યામ ર% સમીપે ન જાવું.' જેવી ગરબીઓ. 
એ'ના. લયમાધુર્યને કારણે આપણા ચિત્તમાં ઘર કરી 
જાય છે. “ગરબે રમવાને ગોરી નીસ્યા રે લોલ' કે “રાધે ! 
રૂપાળી રસીલી તારી આંખડી જો.' જેવી ગરબીઓમાં 
કવિએ કરેલું રાધાનું સૌન્દર્યવર્ણન એમના ચિત્રનિર્માણ 
કૌશલ અને શબ્દપ્રભુત્વની પ્રતીતિ કરાવે એ'વાં છે. આ 
ગીતરચનાઓમાં રાગો તથા ઢાળોનું વિપુલ વૈવિધ્ય છે, 
ટૂંકા વિસ્તારમાં સઘનતાથી રજૂ થતી ગોપાગ્ઞનાઓનાં 
હેયાંની સુકુમાર અને રસભર ભાવોર્મિઓ, છે, સઝ્ીત 
તથા ભાવાનુરૂપ માધુર્ય ઝરતી વાણી છે. 


અર્વાચીન ગુજરાતી કવિતામાં લયમાધુર્યની વાત. 
કરીએ તો કવિશ્રી ન્હાનાલાલ, કાન્ત, ઉમાશફર, 
સુન્દરમ્‌, પ્રહ્મદ પારેખ, રાજેન્દ્ર શાહ, નિરઞ્જન ભગત, 
બાલમુકુન્દ દવે, ઉશનસ્‌, જયન્ત પાઠક, સુરેશ દલાલ, 
હરીન્દ્ર દવે, પ્રિયકાન્ત મણિયાર, નલિન રાવળ, રાવજી 
પટેલ, લાભશફર, સિતાંશુ, રમેશ પારેખ, અનિલ જોશી 
વગેરે કવિઓને. યાદ કરવા પડે. 


ન્હાનાલાલે શબ્દને અનેક સન્દર્ભોમાં કુશળતાપૂર્વક 
પ્રયોજ્યો છે. આર્ય સંસ્કૃતિનાં સનાતન મૂલ્યોની, 
કાવ્યસગીતના સંસ્કારોની, પાવિતર્ય અને લાલિત્યની 
અસરવાળાં શબ્દો એમને મુખવગા છે, “વીરની વિદાય' 
કાવ્યનો પ્રારમ્ભ જુઓ : * 


*હર# ઝેરર ભનદ ડન હ / #ેજ/વો જી ર૬૧૮. 


૬ ] કવિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ ૧૯૯૫ 


અહીં “કન્થ'નું સમ્બોધન, 'હો' અને 'જીખો 
લહેકો, 'કેસરભીના' વિશેષણ- વગેરે રાજપૂત યુગના 
વીરતાપૂર્ણ વાતાવરણને ઉપકારક થાય છે. કવિની 
બીજી કેટલીક કાવ્યપડ્રિતઓ જોઈએ : 


(દ) વેન હેત તો સત/જે સહેલ # / 
અશ ૧૦ જર ઊગી ૮૦. 


(9) ર9૪ તરે નન ન/ચે *ેર. 


આ પડ્ટિતોમાં જે જે પદાવલી પ્રયોજાઈ છે એમાં 
કાવ્યસગ્ીતના સંસ્કાર જોઈ શકાય છે. કવિ કયારેક 
લોકગીતોની પડ્રિતઓનો વિનિયોગ પણ કરે છે, અને 
એ દ્વારા કાવ્યમાં લાલિત્ય-માધુર્ય સાધે છે. 


ન્હાનાલાલનો કાન ભાષાના સજ્ડીતનો જાણકાર- 
છે. ત્હેમના પ્રસિદ્ધ કાવ્ય 'શરદપૂનમ'ની થોડીક પડ્િતઓ 
જુઓ : 
૯9૨0-«*છું /“ેજ ન્ટ પ૪ 
કી સુગ %૯ શરત અ/વરે . 
ને શોભી રહે (નેશનિ નનન ૧૧/ 
એજી ઊઝી ચન્દ્રકવ, રે જીરે. 


અહીં કવિએ સ્વર વ્યગ્જનની સકલના દ્વારા , 
મુગ્ધબાલાની ભાવમાધુરીનું જે સંવાદપૂર્ણ નિરૂપણ કર્યુ 
છે તે આસ્વાધ છે. ન્હાનાલાલની કવિતામાં શબ્દની 
જેમ લયનું પણ પ્રબળ આકર્ષણ છે. એમણે નિપજાવેલી 
ડોલનશૈલીમાં વાણીના વિશિષ્ટ ડોલન તરફ ત્હેમનું 
આકર્ષણ હોવાથી ત્હેમની કવિતાની વાણીમાં 
સંવાદ-સૌન્દર્યની_ સઝ્ીતાત્મક ભાતો ઊપસતી જણાય 
છે. શબ્દ, અર્થ, લય આ એકાકાર થઈને ભાવસૌન્દર્યને 
સબળ રીતે વ્યગ્જિત કરે અને અદ્દભુત લયમાધુર્યનો 
અનુભવ. કરાવે એ'વી કેટલીક રચનાઓ ન્હાનાલાલ 
પાસેથી સાંપડી છે. એમની કેટલીક કૃતિઓમાં લય | 
અને શબ્દનો સંવાદ એટલો. ઉત્કૃષ્ટ હોય છે કે એમાં 
લયનું માધુર્ય અને સૌન્દર્ય, શબ્દ કે ભાવના સૌન્દર્યથી 
જુદાં પાડીને જોવાં અસમ્ભવ બની જાય છે. દા.ત. 


“ઝીન્ના ઝરમર વરસે મેહ”, ભહારાં તયણાંની આળસ 
રે', 'ર્સજયોત નિહાળી તમું હું નમું' વગેરે, 


'કોમલ કાન્ત પદાવલી'તા સર્જક કવિ કાન્ત 
મુખ્યત્વે ઊર્મિકવિ છે. . એમના વ્યક્તિત્વના 
આવિષ્કરણરૂપ એ'વી કવિતાના મૃખ્ય સૂર ઊર્મિમય 
છે. લયમાધુર્ય એમનાં અનેક કાવ્યોમાં નિખ્મન્ન થયું 
છે. 'ઉદ્રાર', ઉપહાર', “વત્સલનાં નવનો' વગેરે કાવ્યો 
એ દષ્ટિએ તપાસી શકાય. અહીં આપણો એમનું વિખ્યાત 
કાવ્ય 'સાગર અને શશી' જોઈએ. આ કાવ્યમાં કલ્યન 


અને આનન્‍્તરિક સહ્ટત પરસ્મરમાં ઓગળી એક સમ્મૂર્ણ 
કૃતિમાં પરિણામે છે. કાવ્યનો આરમ્ભ આ શબ્દોથી 
થાય છેં 


“અ/% %૭૮/ર/જ / %% ૪ર ઉદ૧ જઈને 
ચન્દ્રન) હૃદજમ હ૪ ૨% 

સ્નેહકન કુછુમવન (૧5૯ ૪રેકજ ગહન 
% ગગન “હી ઉત્કર્ષ ૪૮%. 


કાવ્યના બે ખણ્ડ છે -- પ્રધમ ખણ્ડમાં નિજના 
ક પની વાત છે દા બીજા ખણ્ડમાં સમગ્ર સૃષ્ટિના 
લ્લાસની વાત છે. નિરગ્જન ભગત કહે છે તેમ 
પ મથમ ભાગ સ્વાનુબવનો. ઉદ્દાર છે, કવિના 
આત્તરજગતની સ્થિતિનું એમાં વર્ણન છે. કાવ્યના 
બીજા ભાગમાં બહિર્જંગતની સ્થિતિનું વર્ણાન છે. કવિનું 
આન્તરજગત અને બહિર્જગત, મનુષ્ય અને પ્રકૃતિ 
એકરૂપ, એકરસ, એકાકાર ઓતપ્રોત થાય છે. 
વિરોધોની, વિસંવાદની વચ્ચે સૌન્દર્ય પ્રગટ થાય છે 
આ સૌન્દર્યના પ્રાગટ્યમાં કાવ્યના લયમાધુર્યનું યોગદાન 
સવિશેય છે. “જલધિજલદલ ઉપર દામિની દમકતી' 
અને “ જ કોકિલા કેલિ કૂજન કરે'નું લયમાધુર્ય 
અનવદય છે 


દરેક છન્દનું નિયત બન્ધારણ હોય છે. આ 
બન્ધારણને કારણે નિયત લય સર્જાય છે. પરન્તુ જીવન્ત 
ભાષાનું ઉચ્ચારણ જડ બીબામાં સમાઈ રહે તેડું નિર્બળ 
નયી હોતું. શબ્દોચ્ચારણનો. સહજ લય ઇન્દના નિયત 


લયને અતિક્રમીને નું લય-સ્વરૂપ નિર્મે છે. તેથી કવિ 
એક જ ઇન્દમાં જુદી જુદી કૃતિએ જુદા જુદા લવ 
નિપજાવી શકે છે. રાજેન્દ્ર શાહના વસન્‍્તતિલકા છન્દ 
થોડીક પટ્તિઓ ઉપરથી. આનો. ખ્યાલ મેળવીએ. : 
₹€ છે જત અ/૪છ૪ું ₹ અ/'% સ ખેત? 
અનન્દ-ઝુગ્યનની મતૃષ જાય રેજી. 
(ઘ્વનિ', પૂ. ૬૪) 
(2/ મરે ઝમ અ%૨*%/ જું હળું 
ઘઘટલીન પણ થટ હતા 
ઉવનિ' પૂ. ૯૪૭ 
(% ૮૬૨૦2ળ૧ દગઝક ઉર કક જ 
હે રગિ# ઇિયજ / છું થૌવનર*% ત. 
(શાંત કોલાહલ, પૃ.૨) 
ઉપરની પરિતઓમાં એક જ ઇન્દ હોવા છતાં 
કૃતિએ. ફતિએ. નવીન લાગે છે ત્હેતું કાચા ઇન્દોલય. 
છે. દરેક કાવ્યનો લય ત્હેના ભાવતે અનુરૃપ હોવાથી 
અને દરેક કાવ્યનો ભાવ ભિન્ન ભિન્ન હોપાને લાધે 
ઇન્દોલય પણ જુદો જુદો હોય છે. ચજેન્દ્રની કવિતાની 
એવી કેટલીક પરિતિઓ જોઈએ જેમાં એમની લય 
વિશેની વિચારળ્ધા વ્યક્ત થઈ છે. 
(£ થઈ? ગુગ્ક-# સૂર ત%/ યેન જ્જ 
મૂઝ, અવમ કઈ ૬૪ આઓ રે “કે? કલ્રન# / 
તનિ,' પૃ. ૧૫૯) 


₹) રર જે ૪ જાત શૂન્ય 
ડું તડેનદ “નેન? પરમ%ર૮ 


52 
૦ 
હ 


ને 
ધ. 


“નિ,” પૂ. ૩૧) 

કલ્યનાનું ગુગ્જનમાં સરમાં લયમાં ધ્વનિયાં અને 
અન્તે શાન્તિમાં થતું વિચલન એ. જ કાવ્યાર્થનું સૂક્મ 
રૂપ છે, જેમાંથી દશ્ય-શ્રાવ્ય કલ્યતોની સકલ ભાત 
ઊપસી આવી અર્થાતુરૃપ લયાતુરૂપ પ્રતીકમ્ાં ગૂંથાય 
છે એમ કહી નલિન ચવળ જણાવે છે, “રજન્દ્રની : 


-------:----------- 
કરેહ/ક : કુલ “€-ચ૩સ્ટ ૧૯૯૫ ર નુ 


કવિતાનો. લય ત્હેના ઉત્તમ અર્થમાં જીવનનો લય છે. 
(અનુભાવ,' પૃ. ૧૩૨) 

છન્દ અને લયનું સૌન્દર્ય માધુર્ય જેમણે વિશેષ 
પ્રમાણમાં સિદ્ધ કર્યુ છે એ'વા ગુજરાતી કવિઓમાં 
કાન્ત અને નિરગ્જન ભગત પ્રમુખ છે. 'પૂર્વાલાપ' અને 
છીન્દોલય'નો. સ્વચ્છ અને મધુર પદવિન્યાસ મનમાં 
રમ્યા કરે છે. આ બન્ને કવિઓ પાસે લયમાધુર્યનો 
એ'વો સમ્મોહક જાદુ છે કે ત્ડેની અસર નીચે આવનાર 
કોઈપણ ભાવક તે જાદુ તીત્રતમ માત્રામાં અનુભવ્યા 
વિના રહી શકતો નથી. 


લય ઇન્દોબદ્ધ કાવ્યમાં, અછાન્દસ ગધકાવ્યમાં 
પણ હોય છે. પરન્તુ લયનો વિશેષ મહિમા છે ગીતમાં. 
નિરગ્જન ત્હેમનાં ગીતોમાં ભાવાનુરૂપ ભિન્ન ભિન્ન લય 
નિપજાવે છે. 'કેન્નરી'નાં બે વસન્તવિષયક ગીતો લઈએ. 
બન્ને ગીતોનો લય જુદો જુદો છે, પણ ભાવને અનુરૂપ 
છે. પહેલાં “વસનત ર્'ની ઉપાડની પડ્ડિતઓ જોઈએ 
જેમાં વસન્તે પ્રગટાવેલ નવચેતન છલકી રહ્યું છે : 


«સનત રઝ ૯૧%) / 
કુંજ કુગ્જ પલ્લવને મુગ% ઝ/ જગ્ય) / 


ઉ. ૧૧૯) 

ક,ગ,જ,વ,લ,પ, જેવા કોમલ વર્ણો અને તીત્ર 
અનુસ્વારોનું આવર્તન તથા તેથી નીપજતો લય આનન્દ 
ઉલ્લાસના ભાવને સુપેરે વ્યક્ત કરી -રહે છે. બીજી 
બાજુ “વસન્તવેણુ'ની. પડ્તિતઓનો વર્ણવિન્યાસ તથા લય 
જુઓ, જે આપણ-ને ઉદાસીમાં ગરકાવ કરી દે છે. 

અ/#% વરન્તજેણુ «ઈ રહ 

હારે ઉર ઉદાસ? છાઈ રહઈ/ / 


(પૂ. ૧ર) 


૯ 
કુલ 


૮ ] કવિલોક : જૂલાઈ-ઓગસ્ટ ૧૯૯૫ 


૯ 
કક 


ગીતોની સુશ્લિષ્ટતા, અને અવદ્દત્તા સાધવામાં 
લયની સશઈ અને માધુર્યની સાથે પ્રાસ-અનુપ્રાસની 
સહાય પણ કવિને મળી છે. 


આધુનિક ગુજરાતી કવિઓ પૈકી લાભશડ્ર ઠાકર 
લયથી પ્રેરાતા, લયથી કવિતા બાંધતા અને લયથી 
પોતાને ઉઘાડવા મથતા લયબદ્ધ ડવિ છે. બાળગીતો. 
લોકગીતોના અને મધ્યકાલીન ગુજરાતી કવિતાના જે 
લયો ત્હેમતા કાને પડ્યા છે ત્હેનો શક્ય તેટલો લાભ 
લેવાનું એમનું વલણ “વહી જતી. પાછળ રમ્ય ઘોપા'ની. 
'તડકો' જેવી કૃતિમાં, દીર્ધરચના “માણસની વાત'માં 
તથા પશ્ચાત્કાલીન સ%હોનાં લઘરાવિષયક કાવ્યગુચ્છમાં 
દૃષ્ટિગોચર થાય છે. અલબત્ત પ્રથમ સત્નહમાં જેવું 
લયનું માધુર્ય અનુભવાય છે તેવું પશ્ચાત્કાલીન સર્રહોમાં 
અનુભવાતું નથી. 


લયમાધુર્યના સન્દર્ભમાં રમેશ પારેખ અને અનિલ. 
જોશીને પણ સ્મરવા પડે. આ બન્ને કવિઓના પ્રથમ 
કાવ્યસડહો “ક્યાં' અને 'કદાચ' ૧૯૭૦માં પ્રગટ થયેલા. 
આ સકહોથી ગુજરાતી ગીતકવિતાને લીલો વળાંક 
સાંપડ્યો છે. બન્ને કવિઓએ. લયના ફ્વારાઓ છોડી 
ગુજરાતી ગીતને હર્યું ભર્યું કરી મૂક્યું છે. લયમાધુર્ય, 
તળપદું વાતાવરણ આ કવિઓની ગીતકવિતાનાં 
મહત્ત્વનાં તત્ત્વો છે. 


નરસિંહ મહેતાથી નિરગઞ્જન ભગત કે નલિન 
રાવળ સુધીની ગુજરાતી કવિતા વત્તાઓછા પ્રમાણમાં 
લયમાધુર્યનો આહ્ધાદક અનુભવ કરાવે છે. પરન્તુ છેલ્લા 
દાયકાની ગુજરાતી કવિતામાં આ સુભગ તત્ત્વની ઊણપ. 
વરતાય છે એ પણ સખેદ નોંધવું રહ્યું. 


* હ 
કુ 


-------૬૨ રર/ત%5જ્‌ ૧ 


રામ-વિક્ષિપ્ત ચિત્ત 


(છંદ : વસન્તતિલકા) 


વ 


હે જાનકી, અધર-સ્પન્દિત “આર્ય એ'વું 
હેતે તું વેણ મુજ-શું વદતી. રહેલ. 

રે એ યથોચિત હવે ન, અનાર્ય જેવું 
મ્હેં -વહિ મૈ કુસુમને ઉર- આ.ચરૈલ. 


ભૂતાગ્નિ ઉગ્ર. શુચિ તે કરતી. પવિત્ર 
સ્પર્શે નિજી પરમ શુદ્ધિ વડે; અખડ 
એને હવે અતનુ તે ય થઈ અમિત્ર 
પ્રજવાળશે. અદય સત્તત વિપ્રલમ્ભ. 


કેવું રહસ્યમય ધર્મ અધર્મ કેડું 

છે તત્ત્વ, મૂંઝવતું કેંક મનીપિનેય; 

કર્તવ્ય એક પ્રતિ. જે ગણ્યું, એ જ હેરું 
થાતું રહે અવરને, નહિ જે વિધેય. 

ત્હારે ઉરે વનવિહારતી વૃત્તિ થાવી, 
સમ્પન્ન તે અસમ વેળ મહીં શી આ'વી ! 


રૃ 


આ રાજ્ય, આ સ્વજન બન્ધુ, અમાત્ય, લોક 
પ્રેમે કરન્ત અભિષિક્ત મ્હને, તથૈવ 

ક્યાં પજિની-પરશ ? પુષ્પ-લચ્યો અશોક ? 
છાયા-ગભીર વન રિક્ત લહું સદૈવ. 

પ્રત્યેક યામ -રજનીદિન- ઘણ્ટનાદે 


આહ્યાદપૂ્ણા જનજીવનનો સુત્તાલ; 
પ્રસાદ : પ્રસન્નતા 


રાજેન્દ્ર શાહ 


આ હર્મ્ય, વાસર-નિવાસ વિના પ્રસાદે 
જાણે પ્રકાણ્ડ મુખ જૂમ્ભિત અન્ધ કાલ. 
આ દષિ-સમ્મુખનું સર્વ વિલાઈ જાતાં, 
ખોજે ત્હને નિબિડ કાનનના ભુલાવે. 
ત્યાં હિંસગર્જન ? વિહ#પ ગાન ગાતાં ? 
સન્દેહને વમળ તે મનને ભમાવે. 


સીમન્તિની, પ્રખર સૌ દિન તું શી રીત 
એકાકિની કણસતી કરશે વ્યતીત ? 


૩ 

હે બન્ધુ લક્ષ્મણ, અતિદ્ર તું ચૌદ વર્ષ 
કાન્તારવાસ મહીં, કિન્તુ ન તેજ હીન, 
ત્હારી કદી દેગ; અજિક્ય છતાં ન હર્ષ 
હાવાં, ઉદાસ હૃદયે તું સદાય લીન. 


ત્હે વેણની મુજ કદી ન કરી ઉપેક્ષા, 
છે પ્રાણને દલન પાલન એ'નું કીધું. 

લેશે વિરોધની ન દાખવી કોઈ ચેષ્ટા 
ને આમ ભક્તિદ્રત દારૂણ એવું લીધું. 


જાણે હલાહલનું પાન કરી પ્રશાન્ત 

તું સાક્ષિભાવ થકી, સર્વ કંઈ વિલોકે; 
વિઘા કલામરહીં બધી તું મહા નિતાન્ત, 
કાર્યે અકાર્ય વદિ હોય ન તો. ય ટોકે. 


* સપ્પ્રાપ્તનો ન પરિહાર કરી શકાય; 


હો. શીત ઉખ્ડા સમવુંત્તિ થકી સહાય. 
કવિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ ૧૯૯૫ [ € 


ટ પ 


દિક્પ્રાન્ત સર્વ લવણાસુરથી વિમુક્ત; એ કૉણ બે ત્કષિકુમાર તપે સમિદ્રરે 

હાવાં પ્રશસ્ત કરવો. મખ અશ્વમેધ. શસ્રાસ્ર-સજ્જ રણધીર હરન્ત વાજી ? 

તે થાય શી વિધ જહીં દથિતા વિયુક્ત ? શત્રુઘ્ન લક્ષ્મણ સમા પણ જેથી વિદ્ધ, 

જે માર્ગ તે ગુરુપ્રમાણ, કથન્ત વેદ. ને ધ્વસ્ત સૈન્ય, કંઈ ત્રસ્ત ફરન્ત લાજી | _ 
સીતે ! સુવર્ણ પ્રતિમા તવ, ધાતુ-સામ્ય ! મ્હારે સ્વયં જઈ હવે કરવી નિરીક્ષા; 
સમ્પન્ન એમ (સહ આપણ) યજ્ઞ-કાર્ય. ના કાર્ય આ વિહિત; એ. સહ વર્જ્ય યુદ્ધ. 
રાજત્વ ! મગલ ક્ષિતીશનું કર્મ કામ્ય, છે કૉણ તાત ? જનની, કુળ, કૉની. શિક્ષા ? 
તે કિલન્ન અન્તર થકી અવ છે વિધાર્ય. સદ્ઘામ-પૂર્વ અનિવાર્ય થવું પ્રબુદ્ધ. 

આ વિગ્રહે શુચિ સચેતન મત્ત્ર ભર્ગે સમ્પર્ક : “ના કુળની જાણ, નહીં પિતાની, 
ત્હારી, પ્રિયે, વિમલ. પ્રાણતણી પ્રતિષ્ઠા. સીતા અમારી જનની, પિતુ તુલ્ય જાણો 
મ્હારી રહે સજલ દષ્ટિ હિરણ્યગરભે વાલ્મીકિ; એ ગુરુથી સર્વ ડલા પ્રમાણી. 
કહ્ય સ ધરિસિરિની એમ દીક્ષા: શે શાન્ત ?' “આવી રહ્યું કોણ પણે નિહાળો.' 
છે શ્વેત અશ્વ સમલડૂત મુક્ત કીધ; આવે મહર્ષિ, નતિ. રામની, જાનકીની 

જો હોય રશ્મિ ધરનાર નરેશ ઘીટ. રામાક્રિએ, ઉભયની દેગ ઓસભીની. 


હિરણ્યગર્ભ - સૂક્મ શરીરયુક્ત આત્મા; સમિદ્ધ - ઉત્તેજિત, પ્રજ્વલિત; નિરીક્ષા - નિરીક્ષણ, અવલોકન 


સીતા-તિરોહિતા 
રાજેન્દ્ર શાહ 
વાલ્મીકિઃ કલ્યાણમસ્તુ, શુચિ આ સહચારિણીને સીતા : હે આર્ય, જેમ હૃદયે નિજ તેમ સન્ધે 
સ્વીકારશો સરલ રાઘવ, હે નૃપાલ. પ્રેમે વિશુદ્દ, મુજ કીધ લહું પ્રતિષ્ઠા. 
લોકાપવાદ અવ ન્હૈ અનુરાગિણીને, આ આપના તનય હો મધુ-સૂર્ય વંશે 
એ'ની થશે સ્તુતિ સનાતન સર્વ કાલ. એ'વા કરી ધરું, ફળી, પ્રભુ, એકનિષા. 
રામઃ ધારું શિરે સુભગ આશિષ ને નિદેશ, પામું હવે લય ધરામહીં હું, અકામ. 
વિચ્છિન્ન અન્તર થકી ન અમે કદીય. હે ચ્‌મ રામ હૃદયેશ, પ્રણામ, રામ. 


હો આપ સફ સહુનો નગરે પ્રવેશ, 
હો યજ્ઞ પૂર્ણ, સહ મ%૯. અસ્મદીય. 





મધુ-સૂર્ય - ચૈત્રનો સૂર્યન્‌ અકામ -: આપ્તકામ. 


૧૦ ] કવિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ ૧૯૯૫ 


મુ. શ્રી ઉમાશંકરભાઈને -- 


(૨૧-૭-'૯૫) 
જગદીશ ત્રિવેદી 


આજે તમારો દિન જન્મ કેરો. 


મ્હે આલમારી નજદીક પ્હોંચી 

ધીરે ધીરે પુસ્તક એક એક 

કાઢી. કર્યો ત્યાં ઢગ આંખ સામે. 
પૂંઠા ઉઘણ્ડી પછી. પુસ્તકોમાં 

મરોડ હસ્તાક્ષરના ત્હમારા 

રહું નિહાળી, : તહીં ભૂતકાળ 
જાગી ઊઠે શો બની વર્તમાન ! 
જભાતનાં પુષ્પની પાંખડીઓ, 

થકી ઝરન્તી મદમત્ત ગન્ધ 

હું વીણતો ધીર-ગભીર ચાલે 

જાણે પહોંચ્યો -- નિત જેમ આજે 
'સેતુ' વિશે -- ઘણ્ટડી રણૂઝણાવું 
ત્યાં એ જ એ પ્રેમલ હાસ્યછૉળે 
ભીજાવતા મ્હે તમને નિહાળ્યા. ! 
થોડીઘણી. વાત. કરી, પછીથી 

૧ ર 

થો હાથમાં હાથ પરોવી મ્હારા 
કચાવિયો શબ્દપ્રવાસ આજ ! 


આજે ત્હમારો દિન જન્મ કેરો ! 
 ઉમાશફરભાઈના બડલાનું નામ. 

હંસ 

રાજેન્દ્ર શાહ 


નીલ અમ્બર... 
ધતલ કૌમુદીમાં 

' કેહારે તહે 
ઊર્ધ્વથકી ઊર્ધ્વ કો 
એક, તે હંસ. 


હે દ્વારિકેશ ! 


ઉષા ઉપાધ્યાય 


દિશાઓ છે અન્ધારથી ઘેરાયેલી. 
ત્હારાં દ્વાર છે બન્ધ 

ને હું 

ઊભી છું હાથમાં કમળ લઈને. 
પરોઢના પક્ષીઓનું ગાન 

મ્હારી પ્રાર્થના લઈને ત્હારા સુધી 
પહોંચી રહ્યું છે ત્હારે ધામ. 

ને મ્હારી ઝહ્નના 

તાજાં. ખીલેલાં ફૂલોની. સવાસ. બનીને. 
ત્હને વીંટળાઈ વળી છે. 

જાગ, હે દ્વારિકેશ ! 

ત્હારાં બન્ધ દ્વાર 

પળે પળે મ્હારા હૃદયમાં 

જગવે છે ઊંડી વ્યથા. 

પાછું તો ફરવું, નથી. 


હૈ ચૈતન્યરૂપ ! 

ત્હારાં દ્રાર ખોલ, 

ત્હારી કને ઉપાસને 

મ્હારું જીવન હો ધન્ય, હે પરમ પ્રિય ! 


સુહાગી ક્ષણ 


રાજેન્દ્ર શાહ 


નીલ સરિતા 
રવિ-સ્પર્શ સોનલ... 


અહો, સન્ધની ! 
કગિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ ૧૯૯૫ [ ૧૧ 


મને આવડે નહીં રે 


જગદીશ વ્યાસ 


આંખ ઊંચકતાં આવડે અને ઢાળતાં 
મ્હને. આવડે નહીં રે. 


આમ. જોઉં કે તેમ હું જોઉં, 
આમ. જોઉં કે તેમ હું જોઉં, 
તીરની ઉપર તીર છૂટે તે વાળતાં 
મ્હને આવડે નહીં રે. 


ગામને કાંઠે એક નદી તે બેઉ 
કાંઠાની વચમાં હું તો ન્હાઉ. 
તળિયે પડી છીપલી જોતાં, 
તળિયે પડી છીપલી જોતાં, 
માછલી આવી વચમાં એને ટાળતાં 
મ્હને આવડે નહીં રે. 


ગાયનું મ્હારું ધણ ચરે ને એય... 
ને હું તો. દોડતું હરણ જોઉં. 
હાય રે જોતાંવેંત વીંધાયું, 
હાય રે જોતાંવેંત વીંધાયું, 
તીર કાઢીને હરણાને પમ્પાળતાં 


મ્હને આવડે નહીં રે. 


ફૂલ લઓ ગુલમ્હોર હતો. ને 
જોતજોતામાં એકલી ડાળો રહી. 
તીર છૂટયા ને વરસ્યા ફૂલો, 
તીર છૂટ્યાં ને વરસ્યાં ફૂલો, 
ફૂલની જેવાં ફૂલને પણ સમ્ભાળતાં 
મ્હને આવડે નહીં રે. 


આટલાં વરસ કોઈને હું તો 
કોઈ દી' નહોતી કરતી લોહીઝાણ. 
હમણાં બેઠું સોળમું અને 
હમણાં બેઠું સોળમું અને 
હમણાંથી આ લોહી વગરનું ભાળતાં 
મ્હને આવડે નહીં રે. 
૧૨ ] કવિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ ૧૯૯૫ 


આળસુનું ગીત 


જગદીશ વ્યાસ 


આંખની ઉપર તડકો ચાદર સોંસરો પડે એટલે ઊઠું 
આવતાં-જતાં કોઈને મ્હારો ખાટલો. નડે એટલે ઊર્ઠ્‌ 


કોઈનું હજી ધ્યાન નથી. તો. લાવ 
એકાદી ઊંઘ ખેંચી લઉં 
ઊઠતાં પ્હેલાં શમણાંથી હું ' 
ી આંખને માલામાલ કરી દઉં 
ચટકા ચટક ભરતી મ્હને-કીડીઓ ચડે એટલે ઊઠું. 


આમ તો મ્હારે સુખ છે કે 
બોલાશ તો કાને પડતો નથી 
કોઈ બોલાવે કોઈને તો 
એ. સાદ મ્હને તો નડતો નથી 
ભેંકડા તાણી કોઈનાં ભૂખ્યાં છોકરાં 
રડે એટલે ઊઠું 
આંગણે મ્હારા ખાટલા નીચે 
યુદ્ધ જામ્યું તો જામવા દીધું 
ટૂંટિયું વાળી હમણાં તો આ. * 
યુદ્ધનું ટાણું જાળવી લીધું 
ખાટલે ચડી છેક શેરીનાં કૂતરાં લડે એટલે ઊઠું. 
બેન ને બાને એક હાંકોટે ચાલતાં કય! દૂરથી સીધાં, 
ભાઈ-ભાભીને સમજાવીને પળમાં 
પાછાં મોકલી દીધાં 
પણ બાપા તો. કરશે. બેઠો લાકડી વડે એટલે ઊઠું. 


| 


ઉનાળુ બપ્પોરે 


જગદીશ ત્રિવેદી 


ઉનાળુ બપ્પોરે નભ મૃશાળધારે વરસતું 

ઇતું અગ્નિગોળા અરિદળ યથા બૉમ્બ વરસે, 
જો શું આખ્ખુવે નગર પીંગળી-ઓગળી અને 
ભળી પેલા ઊંડા અતલ, નભ ૨10. કાલદરિયે ! 
પડ્યો એ'વો સોપો હિજરત કરી લોક સઘળું 
ગ્યું-ખાલીપાનું નગર ૫૨ સાપ્રાજ્ય પસયું ! 
ભરાઈ બેઠો'તો. ભવન-ભી.ીને & દર-ખિડ ડી, 
બળાપાની ઝાળે ગભરુ ઉરપરશ્ી ફકતું 
હતું, ભટ્ટી માંહે તનબદન શકાતું તત. 
ઘ.ડીમાં લેઈને. કલમ લખતાનું કંઈ કરું - 
પરત્તુ ક્યાંયે ના હૃદય સ્થિર મ્હારરું શ્રઈ શક્છું 
તહીં લાવી ક્યાંથી. પવનલહરી વાદળ ત્યહીં - 
“હમે. આ બપ્પોરે કવિ !?' 

અગનઝાળો. હૃદયની 

શમી મ્હારી શીળાં ઝર ઝર ઝર્યાં શબ્દકુસુમો ! 


મનાવી લેતાં 
હેમન્ત દેસાઈ 


ક 
જ 
7 
પક, 


જરાક ઢાળી નયન ભાવ છુપાવી લેતાં - 
નિહાળી સામું નજર કેવી બચાવી લેતાં ! 
કમાલની ત્દમારી જોઈ રહું બાહોશી 
હસીને સ્હેજ બધી વાત વધાવી લેતાં ! 
સવાલ કોરો અમારો ન એક પણ રાખ્યો 
હરીભરી મજાકમાં જ ભીંજાવી લેતાં ! 
વિનવના વેશ અજબના નવા સજાવીને 
અમારો રોફનો રૂમાલ પડાવી લેતાં ! 
મિજાજ ઓઢી કરો આમ કેં ખૂમારીથી. 
વખાકાનાં તો બધાં ફૂલ ઉઠાવી લેતાં ! 
ઉગાડી ચન્દ્ર શકો છો દિવસના જેમાં એ 
હથેબી સામે ધરી નામ લખાવીં લેતાં ! 
ક્રત્નોને મોર સમી ગ્હેંકતી કરી મે' 
રમતમાં મન અમારું આમ મનાવી લેતાં ! 


ઠેલમઠેલ છે ! 

'ઉશના” 

ધારો અગર તો સાવ ડાબા હાથનો એ ખેલ છે, 

કયાં ધારણાની બટકી ડાળે લટકવં સહેલ છે ? 

છા, લાજ રાખું છું વ્યથાની, એટલે રડત્છે નથી; 

ક્યાં છે નહિતર આંસનો દુક્કાળ ? રેલમછેલ. છે ! 

ઘેઘૂર મ્હારી કામનાના વૃક્ષને વળગી ઊભી, 
કાજૂના મુજ વેદનાની ઇછમ્મલીલી વેલ છે ! 


પ પક 


કે હાથ લાગી જાય નાભિ ગૂન્વની એક વાર જો, 
તો કશ્યાં અકળનો કોયડો ઉકેલવો મુશ્કેલ છે ? 
કયાં લઈ જરો 'ઉશના” ત્હને 

અ! સ# પડછાયા તકે ? 
આંગળ પકડ તું શબ્દની, બાકી તો ઠેલમટેલ છે ! 


ગુગ્જતી લગન આપો ! 
હેમન્ત દેસાઈ 


આજ ન'વો તો કદી આવવા વચન આપો - 
ત્હમને મળવાની સતત ગઝુઝ્ઝતી લગન આપો ! 
કોઈ ગમગીન સૌજ નિત્ય નજરને ઘેરે 

એતી એ સાંજથી છડરાયલાં નયન આપો ! 

પી ગયા કેંક અમે કૅફના એ દરિયા ત્યાં 
અગ્જાલે આપો અગર અલ્ય આચમન આપો ! 
આંગળ આવ્યાં હતાં ઓસરી ગયાં પળમાં 
ઝાંખવાને ફરી એ રૂપનું સપન આપો ! 
આંબવા પર્વતોને કેં ન રહયા અભિલાષો 
પર્વતોને હવે તો ટૂંકડા ઇજન આપો ! 

કથા ૩૨0 પૃર્ડાતાની એ તમ! રહી અમને 


બીજનો ચન્દ્ર ઘુમે એટલું ગગન આપ : 
ક્ટ ૧૯૬૫ ( પ૩ 


કઝ્િજેક : જૂલ/ઈ-ક: 


કહેશે કોઈ ? 


નલિની બ્રહ્મભટ્ટ 


કહેશે કોઈ ? ન 
મ્હારી પાંપણની કોરે સજાવેલી 
મેઘધનુષી મોતીની માળ 

કૌણ. ચોરી. ગયું ? 


ત્હેં તો ગણ્યાં વર્ષ દશ, 

પણ 

મ્હારે માટે તો. 

એક ક્ષણેય શાશ્વતીમાં પલટાઈ ગઈ, ત્હેનું શું ? 
વાતવાતમાં 

મ્હારી અનામિકામાં ત્હેં પરોવવા ધારેલી 
માણેકમઢી મુદ્રાની રતાશ લઈ . 

આજે તો મ્હારું પ્રભાત ખીલે. છે 

અને વ હ 
ચાંદની પસવારે છે મ્હારા કેશ. 


મ્હારી ને ત્હારી વચ્ચે ભગવાન છે 

તેથી. જ કહું છું- 

ક્યારેક 

મ્હારા ભગવાન મળી જાય વ્હને 

તો કહેજે લું ી 

કે 

આવતા જન્મે ' - ર સ 
જડી. દે કાબાનો પત્થર - *' છ 
મ્હાસ હૃદયના સ્થાને. : . - . .*. .. 


“૧૪ ] કવિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ ૧૯૯૫ 


ગઝલ 
મધુકર ઉપાધ્યાય 


હું ફૂલ નહિ કે ખાર નહિ, 
મ્હારા વિષે કંઈ ધાર નહિ. ' 
હું જળ અને તું માંટી છે, 
બન્ને વગર આકાર નહિ. ' 
હું વિસ્તરું, તું ક્યાં જશે ? 
નાહક મ્હને પડકાર નહિ. 

છું સોંસરો હું સૂર્ય, જો 
પરછાઈનો. ઓથાર નહિ... 
જો તૃપ્ત કેવું જળ વહે, 
મોજાં નહીં, બોછાર નહિ. 

હું બોલતો, તું સાંભળે, 

પણ શબ્દનો આધાર નહિ.ઃ 


ગ્રીષ્મ-વર્ષા 
પ્રિયવદન શેઠ 


આ. કાળઝાળ. ગરમી. વરસન્ત ભારી, _ 
ને આ હવા નહિ હવા પણ લૂ અકારી. 
હો રાત્રિ કે દિવસ સ્વેદ ઝરે અપાર, 
ને લેશ શીતલ. ન સ્પર્શ કહીં લગાર. . 
સુક્કી ધરા બધી તિરાડ તિરાડ ત્રાસે, . 
ના માર્ગ કોઈ (બચવા જડ-જીવ. પાસે." , . 
છાઈ રહે અવ ઘટા ઘનઘોર વ્યોમે, -' 
શીળી સમીર-લહરી' પ્રસરન્ત' ભોમે. ા 
ધારાથકી સલિલની અભિષિક્ત પૃથ્વી, * 
માટી તણી મઘમઘન્ત સુગન્ધ મીઠી.- ] 
કેકારવે મધુર નૃત્ય કરે કલાપી,.. . 
સોહન્ત મેઘધનુ- અમ્બર અડ વ્યાપી. . 
સન્ત્રસ્ત ને વ્યથિત ગ્રીષ્મ-વિતપ્ત સર્વ, 
વર્ષાનું નવ્ય જલ-આર્દ્ સુરમ્ય પર્વ. * 


ગઝલ-૧ 

'રાઝ' નવસારવી 
બહુ સારું થયું એની મુલાકાતો નથી થાતી * 
મિલનનો અર્થ શું છે દિલની જોઃ વાતો નથી થાતી. 
ભરોસો આપ. કે સુખથી ભરેલા આવશે દિવસો, 
નહિતર એ જગા દેખાડ જ્યાં રાતો નથી. થાતી. 
વિચારું છું કે ખામોશી ઉભયની તૂટશે ક્યારે ? 

છે શબ્દો હોઠ પર ને તે છતાં વાતો નથી થાતી. 

હું અવગણના કરું છું એટલે તો. લોકનિંદાની,* 
કયા ઈન્સાનની દુનિયા મહીં વાતો નથી થાતી ? 


વિના વાંકે અમે ઓ “રાઝ' અપરાધી થશું સાબિત, 
છે મોકો તે છતાં સાચી. રજૂઆતો. નથી થાતી. 


ગઝલ-ર 

'રાઝ' નવસારવી 

ગીતમાંથી નીકળેલો સૂર થાતો જાઉં છું. 

હું છું ત્હારા કણ્ઠમાં ને દૂર થાતો જાઉં છું. 
આ કસોટીની ઘડીઓ છે ઓ મ્હારી નપ્રતા ! 
લોકની નજરોમાં હું મશહૂર થાતો. જાઉં છું. 

હું વધારે પડતો. રસ મ્હારામાં લેતો. થઈ ગયો. 
હું હવે ધીમે ધીમે મગરૂર થાતો. જાઉં છું. 

ના, શિખામણ નહિ, વિસામો દો. મ્હને ઉપદેશકો 
જિન્દગીના થાકથી હું ચૂર થાતો જાઉં છું. 
ત્હમને જોવાની. મ્હને ઇચ્છાઓ ગઈ કાલે હતી, 
: આજ તો જોવા મ્હને આતૂર યાતો જાઉં છું. 


'રાઝ' એની રાઝદારીનો જ આ અગ્જામ છે, 
હું પરાયા નામથી મશહૂર થાતો જાઉં છું. 


કાગળ પર 
રાજેશ વ્યાસ 


બળથી ઝાઝી. હિમ્મત કર, 
પછી નિરાંતે દરિયો. તર. 


ઇશ્વર-બીશ્વર સમજ્યા ભઈ, 
એકબીજાનો સૌને ૩ર. 
કેટકેટલું આવ્યું યાદ, 

સ્હેજ યાદ જ્યાં આવ્યું ઘર. 
સાવ સોંસરો સળગું છું, 
કશું શ્વાસના બદલે ભર. 
હાથ ઊંચો તો કરવો'તો, 
ભલે કહ્યું નહિ પાછો ફર. 


રાત પડી ભાંગી મિસ્કીન, 
બધું રહી ગયું કાગળ પર. 


લખીએ 


રાજેશ વ્યાસ 


ખુશીખબરનો. કાગળ લખીએ, 
સરસ મઝાની અટકળ લખીએ. 
નહિ જામે તો જોયું જાશે, 
અત્યારે ચલ કેવળ લખીએ. 
મળવાનાં બ્હાનાં જેવાં આ, 
સાવ અધૂરા અગ્જળ લખીએ. 
વાત હોય તો. થાય રજેરજ, 
દશા વિશે શું કાગળ લખીએ. 


આવ કે પાછી બેસે મોસમ, 


આવ કે પાછું હરપળ લખીએ. 
કવિલોક : જુલાઈ-ઓંગસ્ટ ૧૯૯૫ [ ૧૫ 


ત્હારા વિખરાયેલા વાળ 
“પ્રણય' જામનગરી 


આ  ત્હારા વિખરાયેલા વાળ. ! 
સોનેરી. દરિયામાં જાણે. પથરાયેલી જાળ, 
આ. ત્હારા વિખરાયેલા વાળ. ! 


શ્રાવણનું, આકાશ. રાતરે સપનામાં જો. આવે, 

જાગીને આંખો પરોઢિયે ફૂલોને વરસાવે, 

ઊ્ડા-ઊંડા સાગર પાસે પાંપણ. જેવી પાળ, 
આ. ત્હારા વિખરાયેલા વાળ. ! 


મનમાં ઘૂઘવે મહેરામણ થઈ લટ ત્હારી સોનેરી, 
દૂર જરીકે ઊભી જાણે અજવાળાની દેરી. 
આંખો. સામે. લીલી. લીલી. ટેકરીઓના. ઢાળ, 

આ ત્હારા વિખરાયેલા વાળ ! 


આભ. વચાળે ચન્દા જેવું, કેશ વચાળે આંખો, 

શ્રાવણને. જાણે. કે ફૂટી સાંવરિયાળી પાંખો. ! 

પવન. ઉપર ના આવે આજે કોઈ મુલાયમ આળ, 
આ ત્હારા વિખરાયેલા વાળ. ! 


હિમાળો 


હર્ષદ ચન્દારાણા 


પ્રથમ. દાઢી થઈ 
બરફ જેવી. જ ધોળી, 
પછી. 

માથાના વાળ થયા 
બરફ જેવા જ ધોળા. 


આ. તો. 

હિમાળે ગળવાની 

શરૂઆત. હતી. 

૧૬ ] કપિ્લોક : જ્લાઈ-ઓગસ્ટ ૧૯૯૫ 


પછી 

પાંપણો થઈ પાંળેયાં 

ને. પછી તો. 

આંખ, કાન, ભાન, સાન -- 
બધું જ ધોળું બરફ -- 
બરફ તળે. 


આ. બરફના ઢગ 

વધતા. રહ્યા ને હું 
દટાતો. ગયો. 

વધુ ને વધુ, ઊડે... 


ગ્રહ 


મ્હને દટાયાને. 

કેટલાં વર્ષ વીત્યાં છે ? 
--.હવે. 

હિસાબે ય કયાં રહ્યો છે ? 


ગરૂડ 


---ને આ. પળે 

ક્યાંથી. આવ્યા 

આ બે હાથ. ! 

કૂણા ને હૂંફાળા હાથ 

જે મ્હને ઊંચકવા માંગે છે, 
મ્હને 

મ્હારા હિમાળેથી. 

પાછો. લાવવા મથે છે- 


બરફ ખોદી. રહેલા 
આ હાથ કૉના છે ?. 
મ્હારા અનુજ કવિના 
કે મ્હારા પોત્રના ? 


વિજોગ 
કનુ સુથાર 


આકરી લૂ આ રણને મારગ વા'તી, 
વસમી વેળા થાતી, 
ન છાંયો ભાળતી. 


નજરું મ્હારી દૂર સરોવર જોતી, 
ઝાંઝવે રહી છું મ્હોતી ? 
ને લૂ આ દઝાડતી. 


મૃગશીશ 


ગીતા પરીખ 


અડધી શતે જાગીને હું 

ગગને માંડું મીટ, 
જોવા ચાહું ઝરમર ઝરતાં 

ચન્દ્રનું તેજ અમીત. 


પણ શું જોઉં ? ફાળ ભરત્તુ 

આભમહીં “મૃગશીશ” 
સર ઊંચે, પગ નીચે રાખી 

છાતીમાં લઈ તીર. 
પાછળ પીછો મહાવ્યાધનો. 

છૂટે નહીં જરાય, 
દોટ નિરન્તર ગગનપટે છે 

તો ય નહીં પકડાય. 


ઝદ હું ચન્દન-ફળ ચતન્દનું 

પામું પન્ઞન મૃગશીશ ! 
ચીંધે કો પુરુષાર્થત્નો શો 

માર્ગ મ્હને અહોનીશ ? 


ક્ષણ 
શાસ્રી જયેન્દ્ર દવે 


હું જ ફૂલ થઈ જાઉં એટલી નાજુક ક્ષણ છે. 
સૌરભમાં રૂપાન્તરનું મુજ અન્તરતમ વિતરણ છે. 
હું જ ફૂલ થઈ જાઉં એટલી નાજુક ક્ષણ છે. 


જલ-તર૩% પર શ્વાસ-સૃરનાં સ્પન્દન રમતાં મૂકી, 

તરતાં તરતાં ક્યાંક માછલી એક પગઘિયું ચૂકી, 

વલય-વીચિ-સરિતામાં મ્હારું હદયઝઞમ વિવરણ છેઃ 
હું જ ફૂલ થઈ જાઉં એટલી નાજુક ક્ષણ છે. 


લઈ ચાંચમાં નભલું ઊડતી પાંખ નીડમાં ઝૂકી, 
કાલા-ઘેલા ટહુકા જેવી પાંપણ સહેજ ઝબૂકી, 
સમીર-સાંજ-કલરવમાં મ્હારું આ 
અત્તિમ વિચરણ છે; 
હું જ ફૂલ થઈ જાઉં એટલી નાજુક ક્ષણ છે. 
દોરડા પર ચાલવું 
રન્નાદે શાહ 


શક્યતાના દોરડા પર ચાલવું 
ને પછી ફ્હેવું, “ખરું આ તાવવું ?* 
પ્રેમનું દ્રાવણ બધું ઓગાળશે, 
આ ઉદાસીનું નગર તો બાંધવું. 
મ્હેક પારાવાર છલકે ચોતરફ, 
નામ-સરનામું હવે કયાં આપવું ? 
વૃક્ષને. ક્યાંથી ડરાવે પાનખર ? 
કહીં ગયાં છે પાંદઃં, ના થાકવું. 
આ ધરાને આભ ઝૂકેલું મળે, 
એટલું મનને ટકાવી રાખવું. 
રોજની લાંબી સકર ત્હારા સુધી, 
આ ચરણનું કામ રસ્તો. માપવું. 
કવિશક : જુલ્ઇ-ઓગસ્ટ ૧૯૬૫ [ ૧૭ 


કેમ કરીને તોડી શકશો 


કૃષ્ણ દવે 
તાજી માજી પાંપણમાંથી ટગર ટગર આ નિરખ્યા કરતી - ર 
આશને બોલો કૅમ કરીને તોડી શકશો ?' 
કૅમ કરીને તોડી શકશો ? પા પા પગલી ભરતાં ભરતાં આંગળીયે ન" 
વળગેલા આ વિશ્વાસને બોલો કૅમ કરીને તોડી શકશો ? 
હજુ મ્હને હમણાં આ વૃક્ષે લીલુંછમૂ સરનામું આપ્યું, 
હજુ મ્હને હમણાં પડ્ડીએ એક મજાનું ગાણું આપ્યું, 
હજુ મ્હને હમણાં ઝરણાએ ખળખળ ખળ વ્હેવાનું આપ્યું, 
હજુ મ્હને હમણાં શબ્દોએ આ કોરુંકટ્‌ પાનું આપ્યું, 
હજુ મ્હને હમણાં જ થયેલા જીવનના અહેસાસને બોલો કૅમ કરીને તોડી શકશો ? 
મા જેવી આ ધરતીને તો સરહદના ખીલ્લાઓ ઠોકી ઠોકી તોડો તેમ છતાંયે, 
વ્હેતાં ઝરણાંના જળને, લ્હેરાતા વાયુને. અથવા 
ી હુંફાળા આકટશને બોલો કેમ કરીને તોડી શકશો ? 
પત્થરની પાંપણ નંખાવો કે રેતીના જઝલ વાવો, 
કાં આંસૂના મ્હોરા પ્હેરી કીકીમાં વિસ્ફોટ કરાવો, 
અને છતાં અકબન્ધ. જ રહેતી સંવેદનના શીલાલેખશી આંખોમાં - 
છલકાતી આ ભીનાશને બોલો કૅમ કરીને તોડી શકશો ? 


ક્યાંક કોડીયે ટમટમતાં રહી આખેઆખી રાત પી ગયાં, ' 
ક્યાંક હલેસાં થઈ બેઠા તો. આખો ઝગ્ઝાવાત પી ગયાં, 
ક્યાંક અગ્જલી ભરી ઊભાં તો પળમાં સમદર સાત પી. ગયાં, 
ક્યાંક બની મુસકાન હોઠ પર ઘટક દઈ આઘાત પી ગયાં, 
પછી અમારા અન્તરમાંથી પ્રગટેલા અજવાસને બોલો કૅમ કરીને તોડી શકશો ? 


ર ૬ ૧૮ ] ડવિલોક : જુલાઈ-ઓંગસ્ટ.૧૯૯૫ 


પૃ 


હે [વિહઝ% ! 
કૃષ્ણ” દવે 

હે વિહડ 1 આમ. દૂર દૂર ના ઊડી જવાય. 
સમ્બન્ધ આમ. નીડ, ડળ, પર્ણનો નસે. નસે 
ફરી. ફરી નહીં નહીં નહીં રચાય. 

હે વિહંગ આમ દૂર દૂર ના ઊડી જવાય. 
આવરણ અગાધ. ત્યજીને' થયેલ સળવળાટ, 
યાદ કર થયેલ પાંખમાંથી સ્હેજ ફડફડાટ, 
નીડ, ડાળ પર્ણ મૂળમાં થયેલ ઝણઝણાટ, 
ને ઉડેલ તું ય. કેવું ? સ્વપ્ન જેમ સડસડાટ, 
હે વિહઝ, અન્ત રઝ એ. ઉમ, એ. પ્રસ એમ કૅમ. વિસ્મરાય. ? 


કૂપળોય આંખમાં ભરી ભરી કરે ઉચાટ, 

ડાળ ડાળનેય આમ. જોવડાવીએ ન વાટ, 

પાંખ ફ્ડૂફ્ડાતતાં જ એમ. થાય. થરથ.રાટ, 

આંગણેથી જેમ કે ઊઠી રહ્યું ન હો વિરાટ, 

હે વિહઝ% ! શું ન એટલું પુછાય આભનેય, વૃક્ષથી ઉડી શકાય ? 


આગળનો. રસ્તો બન્ધ છે 


કરસનદાસ લુહાર 


આમ. કહેતું, પ(ટિયું તો અન્ધ છે : આગળનો રસ્તો બન્ધ. છે; 
ફૂલ જુએ કે, જતી ક્યાં ગન્ધ છે ? આગળનો. રસ્તો બન્ધ છે 


આ. ઉપાડીને સમસ્યાનું મડું ફાટક કને ઊભો. છું હું; 
ના ખૂલે ફાટક ને. ફાટે સ્કન્ધ છે : આગળનો. રસ્તો. બન્ધ. છે. 


હું વિચારોમાં ઊડી રસ્તો વળોટી જાઉ પણ શું થાય કે, 
ઉઝડયન ઉપર અહીં પ્રતિબન્ધ છે : આગળનો રસ્તો બન્ધ છે. 


ચકડી મારી. દઉં આગળ. જવા પર, પણ નથી પાછા જવું; 


આ. જ રસ્તાથી. ત્ણાનુબન્ધ છે : આગળનો. રસ્તો બન્ધ છે ! 
ડવિલોક : જુડ્યઈ-અઓગસ્ટ ૧૯૯૫ ( ૧૯ 


કોયડો 


રાજેન્દ્ર શાહ 


અન્ધારે અન્ધારે જોઈ 
તગતગતી બે. આંખો. કોઈ. 
કૅમ હશે એ નછીં મીંચાતી ? 
આઘીપાછી કેમ, ન થાતી. ? 


આકાશેથી. બે. તૂફાની 
તારલિયો આવી શું છાની ? 
લગીર પણ. ગુપચુપ ના આવે 
એ'વી. કેવી. રમત જમાવી. ? 


કૉ ત્હમે ? કહ, આવો. પાસે; 
પડકારે પર એ ના. નાસે, 

ઊંડે શ્વાસ કરું ખોંખારો, 
અવાજ મ્હારો ર્‌હે' નોંધારો. 


એક ઠેક જ્યાં પગની. મારું, 
તો. સામે કાળું અન્ધારું; 
ઊંચે નજર કડું તો ડાબે 
હસી. રહ્યો ચાંદલિયો. આભે. 


ફૂલની ઝૂકી ડાળ.. 


ઉષા ઉપાધ્યાય 


સૂર્ઈ જા મ્હારા લાલ, 
સૂઈ જા મ્હારા બાલ, 
ઝૂલવું ત્હને હેતને. ઝૂલે. 
સૂઈ જા. મ્હારા લાલ. 
“૨૦ ] કરિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ ૧૯૯૫ 


શેડુજક ૧૭5 


ફૂલની. ઝૂકે ડાળ, 
ઝૂકતી. ત્હારી આંખ, 

નીન્દર રમવા આપવી. 
ઝાલને એનો હાથ. 


સાગરપરી ક્યાંક 
ફૂલના ગૂંથે હાર, 
રમતાં મોજાં હારને લઈ 
આવતાં સાગરપાર. 


હળવે ઘૂઘવ. રાજ ! 
ડરશે મ્હારો બાળ, 
ખોબલો ભરી. છીપલાં વીણે. 
શમણે, મ્હારો લાલ. 


તારલે મઢી, રાત, 
ફૂલ હિંડોળા ખાટ, 
ઝૂલવે મ્હારા લાલને હેતે 
ચાંદની-દોરે આભ. 


નીન્દ ઘેરાતી જાય, 
રાત આ ઝોલું ખાય, 
રાતની. રાણી સૂઈ જા. કહે 
સૂઈ જા મ્હારા લાલ. 


શમણે રમતાં કેવા 
મલકે ત્હારા. ગાલ ] 
હળવે. આવી ફૂલની ફોરમ 
દેતી એમાં તાલ ! 


પાવો વાગે 


માણેકલાલ પટેલ 


પાવો. મધુરો. વાગે. 
પિહૂક પિહૂક, 
આંબો ઘટાળ જાગે 
ટિહૂક ટિહ્ક, 
પવને લહરો. ફૂટે 
તળાવ. છોળો તૂટે 
ચિહૂક ચિહૂક. 
નવા નવા છે રાગો 
તિહૂક તિહૂક, 
સૂતેલાં સહુ જાગો 
હિહૂક હિહૂક ! 


સાઇકલ સવારી 
માણેકલાલ પટેલ 


સાઇકલ. નવી નકોર લીધી, 
ભાઈ શીખે. સવારી કીધી, 
ટતન ટોકરી મારી. દીધી, 

સરરર ઝડપે રાખું સીધી ! 


ભી હોય ત્યાં ધ્યાન લગાડું, 
બૂમે. બૂમે દોસ્ત જગાડું, 
ભ્નનારાંનો, સમય બગાડું, 
ગેફે રોફે દાંડ ભગાડું ! 


જાત્રાએ વટ રાખી. જાવું, 
રસ્તે પાણી, દેખી ન્હાવું, 
પ્રસાદ માગી માગી. ખાવું, 
પુ[ર્ય કમાઈ પાછો આવું ! 


ઢીઝ૩લી 


રાજેન્દ્ર શાહ 


કોણ ઉઠાવી. ગયું ઢીઝલી મ્હારી 
કેમ જાણું એને રાખી કયાં ? 
એ. ના બોલે, કે એ નહિ રડનારી. 


બધીય મ્હારી વાત ઝીલતી. કાને. 
આમતેમ ઝૂલાવી ડોકું 
હરખી હરખી ઘણું જમાવે. સાને. 


મ્હને એકલું એના વિણ ના. ગમતું, 
હોંશ ગળામાં અટવાતી ને 
અહીં તહીં ને બધેય મન રે' ભમતું. 


સાજ ભરેલી છાબ ફગાવી દેતાં, 
ખર્યા પાંદડાં જેવી, ભોંયે 
જોઉં પડેલી એને ડચકાં લેતાં. 


તાપ 
એકલવ્ય 


ટાઢ ગઈ; નહિ દાઝ સૂર્યની - 
તેજ-તાપનું રાજ. 
દિવસ થતો. લાંબો ને દાહે 
લોક જષ્ાતું વાજ. 


ગગનમણહીં ત્યાં આવી. લાગે 
વીજ વીજ ઘન-ગાજ; 
હેલી-ધારમહીં એનો. ત્યાં 


લદબદ થયો મિજાજ. 
કરિલક : જુલાઈ-અગરર ૫૯૯૫ (૨૨ 


વ્યુ કર-૨/%ર જક 


ઉમાશકંર જોશી 


ધીરુ પરીખ 


(ર૨/ળ જગ વેસ્ત#રે ન એક ૪ *ન્‍જઃ 
પશુ છે પે છે છુષ્છો, વનોની છે વનસ્પતે /' 


૧૯૩૧માં પ્રકટ થયેલા 'વેશ્વશાન્તિ' 
ખણ્ડકાવ્યના પાંચમા ખણ્ડમાં આવતી આ પડ્િતઓ 
ત્યારે વીસેક વર્ષના યુવાન અને ગાંધીવિચારે પ્રભાવિત 
ઉમાશકર જોશીની વિશ્વશાન્તિ માટે મનુષ્ય અને પ્રકૃતિ 
વચ્ચેની સંવાદી સ્થિતિની ભાવના વ્યક્ત કરે છે. તો 
૧૯૩રમાં રચાયેલા 'જઠરાગ્નિ' કાવ્યની પડ્રિતઓ 
'ભૂખ્યાંજનોનો જઠરાગ્નિ જાગશે; ખણ્ડેરની ભસ્મકણી 
ન લાધશે !'માંનો કઠોર વાસ્તવિકતાપરક આવેશોદ્રાર 
જીવનની વાસ્તવિકતા વિષે ત્હેમની સભાનતા સૂચવી 
રહે છે. આમ, ભાવના ને વાસ્તવના સમન્વય શા 
ઉમાશકરરનો જન્મ પિતા જેઠાલાલ અને માતા 
નવલબાઈને ત્યાં ૧૯૧૧ના જુલાઈની ૨૧મીએ 
સાબરકાંઠા જિલ્લાના ભિલોડા તાલુકાના બામણા ગામે 
થયેલો. વતનમાં પ્રાથમિક ત્રણ ધોરણનું શિક્ષણ લઈ 
ચોથું ધોરણ ઈડરમાં અને ત્યાર પછી ત્યાંની એંગ્લો 
વર્નાક્યુલર સ્કૂલમાં અભ્યાસ ડર્યો. અમદાવાદની. 
પ્રોપ્રાયટરી હાઇસ્કૂલમાંથી ૧૯૨૮માં મેટ્રીકની પરીક્ષા 
આપી અમદાવાદમાં પહેલે નમ્બરે ઉત્તીર્ણ થયા, અને 
અમદાવાદની ગુજરાત કૉલેજમાં પ્રવેશ લીધો. પણ 
૧૯૩૦થી'૩૪ સુધી હિન્દની સ્વાતન્ત્ય ચળવળમાં 
સત્યાગ્રહી તરીકે સક્રિય રહી ૧૯૩૦ના એપ્રિલમાં 
વીરમગામની સત્યાગ્રહ છાવણીમાં જોડાયા અને 
નવેમ્બર ૧૯૩૦થી સાબરમતી તથા યરવડાની 
તમ્બુજેલમાં મળી. ચૌદ અઠવાડિયાની સજા ભોગવી. 
૧૯૩૪માં મુમ્બઈની અફ્ફિન્સ્ટન કૉલેજમાં બી.એ.ના 
વર્ગમાં પ્રવેશ મેળવ્યો અને ૧૯૩૬માં અર્થશાસ્ત્ર અને 
ઈતિહાસ વિષયો લઈ બીજા વર્ગમાં બી.એ.ની 


ર૨ ] કાવેલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ ૧૯૯૫ 


પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થયા. ૧૯૩૮માં ગુજરાતી અને 
સંસ્કૃત વિષયો લઈ મુમ્બઈ યુનિવર્સિટીમાંથી પ્રથમ 
વર્ગમાં એમ.એ.ની ઉપાધિ મેળવી એ જે વર્ષે ત્યાંની _ 
સિડનહામ કૉલેજ ઓફ કૉમર્સમાં ગુજરાતીના ખણેડ 
સમયના વ્યાખ્યાતા તરીકે જોડાયા. વચ્ચે ૧૯૩૭માં 
જ્યોત્સ્નાબહેન ન. જોશી સાથે તેઓ. લગ્નગ્રન્યિથી 
જોડાયા. ર દા 


૧૯૩૯થી એમણે અમદાવાદને પોતાની 
કર્મભૂમિ બનાવી. એ વર્ષે તેઓ અમદાવાદની ગુજરાતી 
વર્નાક્યુલર સોસાયટી દ્વારા આરમ્ભાતા અનુસ્નાતક 
અધ્યયન સંશોધન વિભાગમાં અધ્યાપક તરીકે નિયુક્ત 
થયા તે ૧૯૪૬ સુધી એ સંસ્થામાં રહ્યા, અને પછી 
અધ્યાપનના સવેતન વ્યવસાયમાંથી સ્વેચ્છાએ. મુક્ત : 
થયા. ૧૯૫૪ના જૂનથી ગુજરાત. યુનિવર્સિટીમાં, 
ગુજરાતી ભાષા-સાહિત્યના મુખ્ય અધ્યાપક અને 
ત્યાંના ગુજરાતી ભાષાસાહિત્યભવનના અધ્યક્ષ 
નિમાયા. ૧૯૬૬ સુધી અહીં સવેતન સેવાઓ આપ્યા. 
પછી માર્ચ ૧૯૭૦ સુધી વિના વેતને સેવાઓ આપવાનું 
ચાલુ રાખ્યું. ૧૯૬૬થી *'૭ર સુધી ગુજરાત 
યુનિવર્સિટીના માનાર્હ કુલપતિ રહ્યા અને ત્યાર બાદ 
વ્વસાયનિવૃત્ત થયા. આમ છતાં એમની 
સાહિત્યોપાસના અવિરતપણે ચાલુ જ- રહી હતી. 


“વિવિધ શૈક્ષણિક-સાહિત્યિક સંસ્થાઓ સાથે તેઓ એકઃ 


યા બીજી રીતે સકળાયેલા રહ્યા હતા. ૧૯૫૪માં 
દિલ્હીના સાહિત્ય અકાદમીના આરમ્ભકાળથી ૧૯૭૨ 
સુધી ત્હેની સામાન્ય સભા તયા કારોબારીના સભ્ય 
હતા, અને ૧૯૭૮થી ૧૯૮૩ સુધી તે સાહિત્ય 
અકાદમીના પ્રમુખ વરાયા હેતા. ૧૯૭૩થી ૧૯૮૫- 
સુધી ઇન્ડિયન પી.ઇે.એન.ના ઉપપ્રમુખ-,- અને 


૧૯૮૫માં ત્હેના પ્રમુખ વરાયા હતા. ૧૯૭૯થી 
૧૯૮૨ સુધી વિશ્વભારતી શાન્તિનિકેતનના માનાર્હ 
ચાન્સેલર નિયુક્ત થયા હતા. ૧૯૬૭માં દિલ્હી ખાતે 
ભરાયેલા ગુજરાતી. સાહિત્ય પરિષદના ૨૪ મા 
અધિવેશનના તેઓ પ્રમુખ વરાયા હતા. ગુજરાતીના 
અધ્યાપક સહા તેઓ પ્રમુખ વરાયા હતા, પાંચેક 
વિવિધ યુનિવર્સિટીઓએ એમને માનદ્‌ ડી.લિટ્‌.ની 
પદવી એનાયત. કરી હતી -- ૧૯૬૯માં બેંગલોર 
યુનિવર્સિટીએ, ૧૯૭૦માં જોધપુર યુનિવર્સિટીએ, 
૧૯૭૩માં સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીએ, ૧૯૭૮માં સરદાર 
પટેલ, યુનિવર્સિટીએ, અને ૧૯૮૧માં જબલપુર 
યુનિવર્સિટીએ. વિશ્વભારતી શાન્તિનિકેતન તરફથી 
“દશિકોત્તમ'ની માનદ્‌ ઉપાદિ પણ આપવામાં આવેલી. 
નેશનલ બુક ટ્સ્ટના સલાહકાર મણ્ડળમાં સભ્ય તેમજ 
જ્ઞાનપીઠની પ્રવર સમિતિના અધ્યક્ષ પણ રહી ચૂકેલા. 


એમનું સાહિત્યિક પ્રદાન મુખ્યત્વે. કવિતાક્ષેત્રે 
રહ્યું હોવા છતાં પણ એકાફી, ટૂંકી વાર્તા, નિબન્ધ 
વિવેચન આદિ ક્ષેત્રે પણ એમનું પ્રદાન ઘણું નોંધપાત્ર 
છે. સાપના ભારા' (૧૯૩૬) અને “શહીદ' (૧૯૫૧) 
એકાડ્ડીસકહો આપ્યા પછી “શહીદ' સઝહમાંથી કેટલાંક 
એકાઝ્ડી લઈ, કેટલાંક રદ કરી, કેટલાંક નવાં ઉમેરી 
“હવેલી' (૧૯૭૭) એકાઝી સકહ પ્રકટ કર્યો, “શ્રાવણી 
મેળો' (૧૯૩૭), “ત્રણ અધું બે અને બીજી વાતો' 
(૧૯૩૮), 'અન્તરાય' (૧૯૪૭) તથા છેલ્લા બે 
વાર્તાસકહોમાંથી કેટલીક મઠારીને, કેટલીક રદ કરીને 
તથા કેટલીક ઉમેરીને વિસામો' (૧૯૫૯) વાર્તાસઝહ 
પ્રકટ કર્યો હતો. ૧૯૪૦માં “પારકાં જણ્યાં' નવલકથા 
પ્રકટ કરી હતી તથા તે જ વર્ષે 'કુમાર'ના ૨૦૦માં 
અફથી “ઉમ્બર બહાર' નવલકથાનો આરમ્ભ કર્યો 
હતો તે ચાર હપ્તે અટકી હતી. “ગોષ્ઠિ' (૧૯૫૧), 
“ઉઘાડી બારી' (૧૯૫૯) અને 'શિવસકલ્પ' (૧૯૭૮) 
અંમના નિબન્ધ સઝહો છે. “૩૧માં ડોકિયું' (૧૯૭૭) 
જેવી ડાયરી, “હદયમાં પડેલી છબીઓ-૧,૨.* 
(૧૯૭૭), “ઇસામુ શિદા અને અન્ય' (૧૯૮૬) જેવા 


વ્ક્તિચિત્રોના સકહો આપ્યા છે; તો 'ઉત્તરરામચરિત' 
(૧૯૫૦) અને 'શાકુન્તલ' (૧૯૫૫) જેવા 
નાટ્યાનુવાદો અને 'ગુલે પોલાણ્ડ' (૧૯૩૯) જેવા 
કાવ્યાનુવાદો આપ્યા છે. “અખો એક અધ્યયન' 
(૧૯૪૧) જેવો માતબર સંશોઘન-વિવેચન ગ્રન્થ 
આપવા ઉપરાન્ત “સમસંવેદન' (૧૯૪૮), “અભિરુચિ” 
(૧૯૫૯), “શૈલી અને સ્વરૂપ' તયા 'નેરીક્ષા' 
(૧૯૬૦), “કવિની સાધના' (૧૯૬૧), “શ્રી અને 
સૌરભ' (૧૯૬૩), “પ્રતિશબ્દ' (૧૯૬૭), “કવિની 
શ્રદ્ધા' (૧૯૭૨) અને 'શબ્દની શક્તિ' જેવા 
વિવેચનસઝહો આપ્યા છે. ઈશાન ભારત અને 
આન્દામાનમાં ટહુક્યા મોર' (૧૯૭૬) જેવો 
પ્રવાસગ્રન્થ આપ્યો છે; તો “અખાના છપ્પા' (૧૯૫૩), 
'અખેગીતા' (૧૯૬૭) અને “દશમસ્કન્ધ-૧ જેવાં 
સમ્યાદનો પણ આપ્યા છે. એમણે જાન્યુઆરી 
૧૯૪૭થી ડિસેમ્બર ૧૯૮૪ સુધી “સંસ્કૃતિ' માસિકના 
તન્ત્રી તરીકે ગુજરાતી સામવિકના ઇતિહાસમાં 
મહત્ત્વનું યોગદાન કયું છે. અલબત્ત, ૧૯૮૦થી 
૧૯૮૪ સુધી તે ત્રેમાસિક તરીકે પ્રકટ થયું હતું. એ 
માસિકની સામગ્રીમાંથી એમણે કેટલાક ઉપયોગી 
વિશેષાંકો પણ સમ્પાદિત કર્યા હતા. 

એમનો ઉત્તમ ઉન્મેષ કવિતામાં છે. 
'વિશ્વશાન્તિ' (૧૯૩૧), 'ગશઞોત્રી' (૧૯૩૪), 'નિશીય' 
(૧૯૩૦૯), પ્રાચીના' (૧૯૪૪), 'આતિય્ય' (૧૯૪૬), 
'વસન્તવર્પા' (૧૯૫૪), 'મહાપ્રસ્થાન' (૧૯૬૫), 
“અભિજ્ઞા' (૧૯૬૭), 'ધારાવચ્ર' અને “સપ્તપદી' 
(૧૯૮૧) એમના કાવ્યસઝહો છે. એમની કાવ્યસૃષ્ટિમાં 
સોનેટ, ગીત, મુકતક, સંવાદકાવ્ય જેવું સ્વરૂપવૈવિધ્ય 
છે, પ્રકૃતિ-પ્રભુ-મનુષ્ય જેવું વિષય વૈવિધ્ય છે, ઇન્દોબદ્ધ 
અને છન્દમુક્ત અભિવ્યકિતિ- શૈલી વૈવિધ્ય છે, ભાવના 
અને વાસ્તવ, રહસ્ય અને રૉમેન્ટિસિઝમ જેવું 
જીવન-અભિગમ વૈવિધ્ય છે, પરમ્યરા અને પ્રયોગવાદી 
વલષયોનું વૈવિધ્ય છે, ગહન અને નાજુક ઊર્મિવૈવિધ્ય 
છે, અલકાર અને કલ્યન-પ્રતીકોનું વૈવિધ્ય છે. આમ, 


નઝમ ઝઝાગનન 
અઝ. "ઝુ ન ન્ન 
કરિલોક : જુગાઈ-ઓંગસ્ટ ૧૯૯૫ ( ૨3 


ક્ન્ક 


એક મેજર કવિ માટે અનિવાર્ય એવી સમુન્નત અને 
સાતત્યપૂર્ણ સર્જકતા છે. કવિ તરીકે એ. ઉત્તરોત્તર 
ઉત્તમોત્તમના પ્રવાસી બનતા ગયા છે. રૂઢ અને અરૂઢ 
બન્ને રાહે ત્હેમણે સર્જન-સાતત્ય. દાખવ્યું છે. 
ગાંધીયુગમાં પ્રખમ પફ્રિતનું કવિસ્થાન સિદ્ધ કર્યા પછી 
પણં અનુગાંધીયુગમાં એ યાત્રા આધુનિક સચેતનાથી 
ધબકતી આગળ વધતી રહી છે. કવિ તરીકે 
ઉમાશફરમાં સર્જકતાની ઉત્કટતા સાથે કલાકારની 
સભાનતા અને સંયમ પણ આગળ તરી આવે. છે. 
આમ, ઉમાશકર ગુજરાતી કવિતાનું એક ગરવું શિખર 
બની રહ્યા છે. 


એમની. કવિપ્રતિભાનું શ્રેષ્ઠ પરોક્ષ એમનાં 
'નિશીથ' કાવ્યસકહને કેન્દ્રમાં ચાખી જ્ઞાનપીઠ 
પુરસ્કારથી થયું છે. આ ઉપરાન્ત. ગુજરાતી સાહિત્યનો 
શ્રેષ્ઠ પુસ્કાર રણજિતરામ સુવર્ણચન્દ્રક (ગંગોત્રી'માટે), 
મહિડા પારિતોષિક તથા નર્મદ ચન્દ્રક (પ્રાચીના' માટે) 
દિલ્હી સાહિત્ય અકાદમીનો પુરસ્કાર (કવિની શ્રદ્ધા' 
માટે) તથા ઉમા-સ્નેહરશ્મિ પારિતોષિક આદિથી પણ 
તેમની પ્રતિભા નવાજાઈ છે. 


આવા પ્રતિભારાલી સર્જકનું ૧૯મી. ડિસેમ્બર 
૧૯૮૮ના રોજ મુંબઈમાં તાતા મેમોરિયલ હૉસ્પિટલ 
ખાતે નિધન થયું. 


સાભાર સ્વીકાર 


ઇશ : 


સુન્દરમૂની અધ્યાત્મલક્ષી છન્દોબદ્ધ ૧૧૨ કાવ્યરચનાઓનો સહ, જેમાં સોનેટ, ગીત, મુક્તક 


આદિ સ્વરૂપોમાં ભાવપૂર્ણ અભિવ્યક્તિ સધાઈ છે. કાચું પૂંઠું ડિમાઈ પૂ. ૧૪૪, રૂ. ૫પ; 
સંપા. રમણલાલ જોશી, ભોળાભાઈ પટેલ; પ્રકા. ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી, અભિષેક 
બિલ્ડિંગ, પ્રથમ માળ, સેક્ટર-૧૧, ગાંધીનગર-૩૮૨ ૦૧૭. 

લોકલીલા : આપણા સામાજિક જીવનને સ્પર્શતાં વિવિધ પાસાંઓનો પ્રેમાનન્દીય ઢાળોમાં વ્યક્ત 
કરતી સુન્દરમ્‌ની ગીર્ઘકાવ્યકૃતિ. કાચું પૂઠું, ડિમાઈ પૃ. ૧૦૮, રૂ. ૩૮? સંપાદકી-પ્રકાશક : 


ઉપર મુજ્બ. 


મહોત્થાન * જીવનને ઉન્નતોગામિત્વ ઝહતી ભાવાભિવ્યક્તિયુક્ત સોનેટ રચનાઓનો તનસુખ. ઓઝાનો. 
સઉ. કાચું પૂંઠું, પૃ. કાઉન ર૮, કિંમત જણાવી નથી. વિક્રેતા-સંસ્કાર સાહિત્ય મંદિર, 
પો, બૉ. ન. ૬૪, ભાવનગર 


વેણીભાઈ પુરોહિતનાં કાવ્યો : ડૉ. નીતિન વડગામાએ વેણીભાઈ પુરોહિતની કવિપ્રતિભાને સમ્યક્‌ 
શૈતે રજૂ કરી રહે તેવાં તેમનાં વિવિધ ભાવ-સ્વરૂપોનાં કાવ્યોનું કરેલું ચયન તેમાં શ્રી 
વડગામાના આગળ મુકાયેલા અભ્યાસલેખથી મૂલ્યવાન બની શક્યું છે. કાચું પૂંઠું, પૂ. કાઉન 
૮૮, રૂ. ૨૦, પ્રકા. આદર્શ પ્રકાશન, ૧૭૬૦-૧૭, ગાંધી માર્ગ, અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૦૧. 


ર૪ ] કવિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ ૧૯૯૫ 





બુ અ૬૬%૭5ન ૧5------------ 


“અજવાસનાં મત્સ્ય' વ્યથાનો વસ્તાર 
ડૉ. ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ 


સ્વાતન્ત્યોત્તર ગુજરાતી કવિતામાં પાંચમા 
દાયકાથી તદ્દન અરૂઢ અને નૂતન શૈલીનાં વહેણ દેખાવા 
લાગ્યાં. રાજેન્દ્રનનેરઞ્જનની પોતીકી દષ્ટિમાંથી જન્મેલી 
સૌન્દર્યરાગી કવિતાની સાથે ભાવ અને ભાપા તથા 
રચનારીતિના કેટલાક ઉન્મેષો નજરે ચઢ્યા, તે પછી 
તરત છઠ્ઠા દાયકાના કવિઓ નિરગ્જન-રાજેન્દ્રની 
છાયામાં રહીને પણ પોતાની નોખી કેડી કણ્ડારી શક્યા 
એનાં પ્રિયકાન્ત, નલિન અને હસમુખ ઉત્તમ દષ્ટાન્ત 
છે. આ દાયકામાં પાશ્ચાત્ય આધુનિકતાવાદી 
વિચારવલણો આપણે ત્યાં પણ સક્રિય બન્યાં. પરિણામે 
કવિતા વિશેની સમજ વધુ પરિશુદ્ધ, સભાનપણે 
કલાત્મક અભિશ્ઞતાના વિનિયોગવાળી બની, રૂઢ 
ખ્યાલો, નિરૂપણ-રીતિઓને બદલે અરૂઢ શૈલીનાં કવિતા 
નિમણિ કરવાનું વલણ પ્રબળ બન્યું, આધુનિક પ્રાશ્ચાત્ય 
કવિતાના પ્રતીકવાદ, કલ્પનવાદ, અતિવાસ્તવવાદ, 
અસ્તિત્વવાદ જેવા વાદોની સન્દિગ્ધરૂપની વ્યાપક 
અસરો એ. ગાળાની કવિતા ઉપર છવાઈ. સૂક્ષ્મ તરલ 
સંવેદનને ઘાટ આપવા, સમગ્ર રચનાતન્ત્રને એકાદ 
કલ્પન અને પ્રતીકમાં રૂપાન્તરિત કરવાના યત્નોમાં 
(કવિચિત્ત રોકાર્યું. ગાંધીયુગના મજ્ઞલમય, ભાવનાવાદી 
સૂરની જગાએ આ છઠટ્ટા દાયકાનો કવિ અસ્તિત્વના 
ગહન સકુલ સંવેદનનો. મહિમાં કરતો થયો. સામ્પ્રત 
પરિવેશનો તાગ લેવાનું વલણ, પ્રાણ રૂંધતી મહાનગરની 
વિષમતા, અરાજકતા, ભીંસ, ટોળા વચ્ચેની એકલતા, 
હતાશા, વિચ્છિન્નતા, પરાયાપણું, યન્ત્રસંસ્કૂતિની 
વન્ધ્યતા, દિશાશૂન્યતા, અસ્તિત્વપરક વિરતિ જેવી 
સંવેદનાઓ પ્રબળપણે ઘુંટાવા લાગી. આ ધારામાં 
આપણા નવમા-દસમાં દાયકાના કેટલાક અવાજોનો 
પણ સમાવેશ થાય છે. એમાં પ્રવીણ પણ્ડયાનો સમાવેશ 


કરી શકાય. આ સદ્નહનાં પ્રતીક-કલ્પનો તદ્દન મૌલિક 
રીતે પ્રયોજાયાં છે. વળી તમામ. કાવ્યો ગધકાવ્ય તરીકે 
અભિગક્તિ પામ્યાં છે. 

“તરસનો સૂરજ હજી આથમ્યો નથી ?' એ'વો 
એક અસ્તિત્વપરક, વિસ્મય મિશ્રિત પ્રશ્ન પેદા કરીને, 
કવિ કાવ્યનાયકની નિજી પારિવારિક પીડાથી પ્રારમ્ભેલ 
સંવેદનાને, સામ્પ્રત સ્થિતિની વિચ્છિન્નતામાંથી ઊભા 
થયેલા વિષાદ સાથે કલાત્મક રીતે સંયોજે છે. એક 
તરફ મૃગજળનો દરિયો છે, ખરતાં પાંદડાની ક્ષિતિજનો 
વિસ્તાર છે જે નક્કર સત્વ છે તેય છતાંવ (જળ 
“ા'1') તરસની તલપ “હજી' એ'વા શબ્દપ્રયોગ દ્વારા 
જે રીતે ચિરઞ્જીવ છે એ'ની વાત લઈને કવિ આવે 
છે. સમગ્ર સૃષ્ટિ જેનો અનુભવ કરી રહી છે તે તો 
કેવળ મૃગજળ છે. આ'વી ન-પાણી સ્થિતિમાં લીલોતરી 
હોય ક્યાંથી ! જે કંઈ બચ્યું છે એ પણ ખરતું જાય 
છે... ! ! એ'નાં દૃષ્ટાંતો “અજવાસનાં મત્સ્ય' સદ્રહમાં 
ઠેરઠેર જોવા મળે છે. 


'અજવાસનાં મત્સ્ય' સક્રહમાં કુલ ઓગણીસ 
કાવ્યો છે. લગભગ રચનાઓના કેન્દ્રમાં કાવ્યનાયકની. 
કૌટુમ્બિક સ્મૃતિઓ બહેન, બા અને બાપુજી અને પોતે, 
શૈશવની નિર્દોષ, ચિરગ્જીવ સ્મૃતિઓ, કાળના પ્રવાહમાં 
નહિ ઓગળી શકેલાં સ્મર'શો, અતીતનો આછો ઊજળો 
ભાર-એ'નો વિષાદ પ્રગટ કરીને આ કવિ અટકી જતો 
નથી. એ કાવ્યનાયકની પોતીકી પીગનો વિપાદ સામ્પ્રત 
સ્થિતિની વિચ્છિન્નતા સાથે વિસ્તારે છે. કલાત્મક રીતે 
વિષાદનું સંયોજન કરે છે. વ્યક્તિ સંવેદનમાંથી 
સમષ્ટિંગતત સંવેદન સુધી વિસ્તરેલા વિષાદનું કળાત્મક 
આલેખન આ સક્હમાં જોવા મળે છે. 


કવિલોક : જૂલાઈ-ઓગસ્ટ ૧૯૯૫ ૨૫ 


મહર પરછ ક»હર 

ટેરર પછી દિવસ 

વરસ પછી વરજ 

એક ૫૩છ/યો ૨/૮૩ કરે છે 
અન*ડરન રટ... 


આમ આ વ્યથાચકમાં અસ્તિત્વના ગહન સકુલ 
સંવેદનમાં કવિને ભારે રસ પડ્યો છે. વ્યક્તિગત વ્યથા, 
સમષિગત, વૈશ્વિક વિષાદ સાથે કળાત્મક રીતે 
સંયોજાતો અહીં જોવા મળે છે. અસ્તિત્વની 
આન્તરખોજ તરફનો ઝોક પણ દેખા દઈ રહ્યો છે. 
અહીં વ્યથાનું અન્તહીન વિપચક છે, જેણે માનવીની 
દુદગા, કરી દીધી છે. 


“યથાચક્ર'ની લઢણમાં જ થોડીક સાફ સંવેદનાને 
પ્રગટ કરતાં કાવ્યોમાં 'સ્મૃતિશિલ્પ', “વરસાદ', “તૃપાફન', 
“હયાતી, 'ખણ્ડેર', “આંધી', “અન્ધકારના. શ્વાન', 'સાપ' 
વગેરેનો.ચમાવેશ કરી 2 કાય, નિરગ્જન ભગતનાં પ્રવાલ 
વીપ'નાં કાવ્યોમાં “ડત થતી નગર-સંસ્કૃતિની 
સપ્રજ્ઞનાને તથા. આધુનિક યન્ત્ર-સંસ્કૃતિના પરિણામ 
સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થયેલ. પરિસ્થિતિઓને વધારે ઘાટીલી આ 
કવિ બનાવી શક્યા છે. આ બધી રચનાઓમાં માનવ 
અસ્તિત્વની એકલતા, વન્ધ્યતા, શૂન્યતા અને 
સ્થગિતતાનો ભાવ. કોઈ ને કોઈ સ્વરૂપે જોવા મળે છે. 


અસ્તિત્વની ક્ષણભત્નુરતાનું વ્યગ્જનાસભર ચિત્ર 
'જળકથા'માં કવિ આ રીતે ચ્જૂ કરે છે- 


જુથ્ઈી નક સ્થળ ઉપર વસત %૦-0 જ 
૭ બેઠ છે બધઠ ભીતર એની ૧/ત” 


્ 
સપટ છતી પર બધ સ્પન્દન કહે દોટ, 
એમંછ 9૪-% ઊઠે જીવ સક ૪ર૫ ટ” 

ગ્ર 
અ % સપાટી ૪ર હતી મેસ પરખોરટી એક, 
સટી */રી જેલી ૫રષેટ દેલ ફેક...” 


ર૮ ] કવિલોક : જુલાઈ-આંગ્સ્ટ ૧૯૯૫ 


ચોમાસાના 1દવસાં આવતાં પરપાંટા પગપાંટા ફૂટા 
જાય છે ત્યારે પ્રેમ' નહિ શરીર-સગ્મ થયાની વાત 
કવિ આ રીતે કરે છે. 
૮૬ હત કે"ન્ક એ, ષી જેઠ ૩૯ 
ફટ#ક દઈને ફૂટત#, હ/૭ ૧૦% ન હેન...” 


યોમ'ની દામ્ભિકતા અને માનવજીવનની 
ક્ષણભકુરતાને ચેતનાના ભિન્ન ભિન્ન આકારોને એક 
સાથે આ કાવ્યમાં કવિ નિરૂપી શક્યા છે, જોકે અહાં 
ઉપનિપદના “બ્રહ્મ સત્ય અને જગત 1મેથ્યા' ઉક્તિનો 
પડઘો છે. 

જ%ાળકથા' કાવ્યમાં પણ સમગ્ર માણસજાતનાં 
દુર્દશા ઉપર કવિ પ્રકાશ ફેંકે છે, રૂઢિ, [રેવાજો, 
વ્યવહારોની પાઇળ. ડાહ્યા માણસો પણ ખેંચાય છે. વંશ- 
વારસાગત એ ચીલો ચાલ્યો આવે છે. માણસ એમાં 
કોઈ ફેરફાર કરી, શક્યો નથી એટલે કવિ કહે છે- 
હાલ્યો ખૂબ ભલું પ્રાણી પ્રાણીવાદી વતન, 
થીકર/નું "1% રખાયું ગડ ત્યાંથી છે પરેવવતન.' 

પછી તો. સમાજમાં સામાન્ય રીતે બને છે એમ 
પૈસા કમાવા પરદેશ જવું, શહેરમાં જવું, શહેરી જીવનની 
પ્રાણ રૂંધતી સમસ્યાઓના શિકાર થવું, પાણીના ઝઘડા- 
“એક % નળન ૫/૦0 ખતર છરેકું ઊડતી ટે?/' 

ગીચતા, પ્રેમ, ઇર્ષા, બેકારી, બેહાલી, પાયમાલી... 
વગેરે શહેરની સમસ્યાઓ 
૧૦૯ ૪ર% ગઝ/૭/ને ગ/હ જદ ૨/૪ 
મેજ ૧-૫ ૫૭ એ" રની વે બેહ/જી.” 

મનક 

પછી તો “%/% સરકસ જ જડ/ઈ જોજે જુદજઇટ 
ગલઝીન# ભશ એ પડજે ૪ સ૮ઠ' 

આવનારી પેઢીની. સંસ્કારિતાની પણ શી. અપેક્ષા 
રાખવી ? જેમાં આ સ્થિત્તિ હોય ! 

પછી તો ગાંઃની સ્થિતિ એવી તો દયાજનક બની 
જાય છે કે કવિ પ્રતીકાત્મક રીતે કળડારે છે 


ઇજાગ્રસ્ત કંઈ યુગો સુધી અં રઝળતો દેહ, 
શકય હતું કે અન્દ શબજને કઈ અપે ચેહ. 
'અન્ધકારના શ્વાન' કાવ્યમાં શ્વાનની હિંસકના 
અજવાળાં ઉપર કેવી ટાંપીને બેઠી છે એનું ભયાવહ 
ચિત્ર દોયુ છે. 'ભૂખ્યા ભૂખ્યા શ્વાન, જેને હોય રાખોડી 
રની તગતગતી બે આંખ, કાળા કાળા કાન..., જેવી 
પડ્નિતઓ કાવ્યમાં ધુવસ્થાને બેઠી છે, સામ્પ્રત માનવીના 
જીવનની અનિક્ષિતતાઓની જેમ બારીમાંથી કેંકાતો 
પ્રકાશ એટલે વૃદ્ધો, બાળકોની નિર્દોષતા, ભિક્ષુક તથા 
વેશ્યાની લાચારી, શૈશવનાં બળકટ નિર્દોષ સ્મરણો 
આ બધું કવિની સત્તાવીસ વર્ષની ઊંમરમાં ચિરગ્જીવ 
છે પણ... સામ્પ્રત સ્થિતિમાંથી પ્રગટી ઊઠેલા 
અન્ધકારનો શ્વાન એ'વો તો સજ્જ થઇને બેઠો છે કે 
જે હોય ત્હેને ફાડી ખાય.. આ બે સ્થિતિઓને કળાત્મક 
રીતે સંયોજવાનો સમર્થ પ્રયત્ન કવિ કરે છે. 


ઝે 


'કાળી નદી', 'સાંજ', 'રેતના હુવા પર' અસ્તિત્વની 
વન્ધ્યતા અને બર્થતાના ભાવવલયો મૂર્ત કરવાની 
મથામણ કરતાં કાવ્યો છે, તો “આંધી' અને ખણ્ડેર' 
જેવાં કાવ્યો સામ્પ્રત માનવીના મન સાથે સંયોજાયેલાં 
રૂપક-કાળો છે. મનની આંધી અને આત્માનાં ખણ્ડેર 
સુધીની વ્યગ્જના એ કાવ્યોમાં વિસ્તરે છે. પૃથ્વી પરના 
આજના ચહેરા વગરના માનવની વિપાદમય સ્થિતિનું 
પ્રતીક બનીને 'કાળી નદી' આવે છે. ક્યાંય આશાનું 
નામનિશાન નથી, ચારે તરફ ભીંસ, ભયાનડતા, 
એકલતાનો અહેસાસ અનુભવાય છે. આધુનેક 
માનવીનો વરવો ચહેરો પ્રગટ કરતી થોડીક પર્રિતઓ 
જોઈએ, જેમાં નૂતન તાજગીસભર કલ્પનો છે. 
સહુને ડ0૮ ચછ જે? ૩૧/૬/ર દછે' 
જીરપર અસત પછી મરે ૪૦૫૪૦ ૩૭૭ (ળા નદી) 
ખ/૫છું જંતર સવક 2ર જ 
સઝુ#ન મોજન છેજ... 


દિવસ અન હશેજીચ્ટે «ર યન? ૭/૦? 
૧ સુજન? એકવત#ને ૪૭/૧૮ ૫/”. (કાળકયા) 


હાજ) 


મૂછ મ/કંક જીત સકે શર 

ઘસતી સ/ભળ્યો છે અન્ધક/ર. 

«હમે લચ્બાવશ નહે હાથ કથક 

ફરી ઉજી પડશે રતનો એકાદ ઢૂંજે. ઉતના ટવા ૫૦) 


જિસ્તર અ/%, ઠરી 9% ૯હ/* લૂઇ %/ઝે. (આંધી) 


2/૪૫ 5/%ળ જેક ફડફહે 


થિર/જ છત વેરવિખેર ઈવ, સ્ત*% (૦3૨) *- 


જરેઠ પસ ચેન ૧)૯/ 


અન્%ક/ર% 6૩૮ અ//ગેજ/. (ગૅચ્ચોગિચ્ચ અન્ધકાર)' ક 


ન લૂગડ/*# ૪% સજે એકલતઇ- 


ગન્ધ વકુન ૬૪ દહક જ” છે (વરસાઇ) 


'સ્માંતિ શિલ' નખશિખ કળાત્મક કાવ્ય બને છે. 
એમાં અજવાસના મત્સ્ય ચિરગ્જીવ 4િર્દોય સ્મૃતિઓનું 
પ્રતીક થઈને આવે છે. “બસ્' કાવ્યમાં માણસ ઉપર 
છવાઈ ગયેલી યન્તર-સંસ્કૃતિની જરઠતા, યાન્તિકતાનેઃ 
કારણે જે બધિર્તા, સંવેદનમૂન્યતા ઊભી થઈ છે એનું 
ચિત્ર પ્રગટ થાય છે. “સાપ' કાવ્ય અસિતિત્વની 
કામુકવૃત્તિનું પ્રતીક થઈને આવે છે. ભૂખરા ભૂખરા 
સાપ ભૂખરા ફુત્કાર... નિદ્રાની ઈચ ઇંચ પર કેવી તો 
તરાપ મારે છે ! ! પરિણામ સ્વરૂપે કેવળ તરફડાટ જ 
હોય ને? 


બાળપણમાં પાછળ પડેલો કૂતરો આજ સુઘા 
કવિનો પીછો' છોડી શક્યો નથી, કવિને એ કૂતગની , 
ક્રૂરતાનો, હિંસકતાનો એ'વો તો :2 છે કે એનાથી : 
બચવા એણે ઠીકઠીક ઝાવાં પ'ત્ન માર્યાં છે- 


'આમ ને આમ પીછાને ગાટેલ કરવા અધરપધરના 


ખેલમાં ઘુમર્રાઉ છું.' એ પીછાનો અને. કવિની દોટનો 
અન્ત આવવાનો નર્થી. આ અનન્ત વિપચડ છે... 
પીછો... કૂતરો... દોટ બધું જ સામ્પ્રત માનવીના સવી 
પરિસ્થિતિની વ્યઝ્જનામાં કળાત્મક રીતે સં'ોજ શકાય 
તૈમ છે. 


આમ, '“અજવાસનાં મત્સ્ય 'કાવ્યસ%હમાં કવિની 
અતીત અને સામ્પ્રતની એક રીતે અલગ છતાં ભાવ. 
વલયોની સંયોજના કળાત્મક રીતે સુઘટ્ટ યવા પામી 
છે. સંવેદનના મૂળતન્તું નૂતન મૌલિક કલ્પનો દ્રારા 
પુષ્ટ કરવાની મથામણમાં કવિ પ્રતિભાનાં દર્શન જરૂર 
થાય છે, 'મૃગજળનો દરિયો, અન્ધારના શ્વાન, ભૂખરા 
ભૂખરા સાપ, ભૂખરા ફુત્કાર, રીંછ જેવી રુંવાદાર દષ્ટિ, 
શ્વાનનાં ટોળા જેવાં સહુનાં અશાન્ત જાગૃત મન, નિદ્રા 
પર નાચતો ડાકલાંનો ધ્વનિ, ખર્‌ર્‌ ખરર ખરતી જર્જરિત. 
ઈટ જેવો શ્વાસ, ફેફસાંમાં સાપ જેવી ગોળ મુલાયમ 
હવા,' જેવાં તરત ધ્યાન ખેંચતાં દષ્ટાંતો છે. 
રાત્ય દ કેમ અને દય/%/ ક/લેમ/ 


જેમ ખૂબજ કળ સન હોઠ પર ભરપૂર 4/૮ ૦ે%/ 
(કાળી નદી) 


જેવી ઉપમાઓ પણ ધ્યાનાર્હ છે. માનવીએ. મૂલ્યોનો 
કેવો તો દામ્ભિક ઉપયોગ કર્યો છે તે કવિ પ્રગટ 
કરે છે. 


“પણું ભતર સવત કસર જથ 
સઝુદ્ર મજન જેજ. 

સામ્પ્રત માનવજીવનની ભીતરમાં પ્રગટેલો અભાવ 
કવિ આ. રીતે મૂર્ત કરી આપે છે. આમ સમગ્ર 
કાવ્યસન્નહમાં સંવેદનનું કળાત્મક આલેખન, અમૂર્ત 
ભાવોનું નૂતન કલ્પનો દ્વારા મૂર્તિકરણ, અતીત વર્તમાનની 
સામ્પ્રતાને સંયોજવાની તદન અનોખી રીત, અરૂઢ 
ભાપા શૈલી, સકુલ ભાવોનું ચિત્રાત્મક પ્રગટીકરણ એ. 
કવિકર્મની નોંધપાત્ર લાક્ષણિકતાઓ છે. 


કાવ્યસર્જન 


કાવ્યસર્જનમાં કવિ ઘણું ઘણું કરે છે, પણ બધું તો નહીં જ. કેટલુંક કવિના 
સભાન કર્મથી જુદી રીતે પણ થતું જણાય છે. ભાષાને હું જાણું છું, શાસ્્ર-વ્યાકરણને 
પ્રમાણું છું, સર્જનમાં એમનો. ઉપયોગ-વિનિયોગ કરું છું, છતાં ક્યારેક મ્હારી કૃતિમાં 
ઉપયુક્ત કેટલાક પ્રયોગો વિશે એમ થાય છે કે આ છું ન કરી શકું, આ'વું મ્હને ના 
આવડે, રચના કરતાં કરતાં ક્યારેક શાસ્ર ને વ્યાકરણની બહારનું ને પારનું પણ થઈ 


જાય છે ને તેય પાછું કાવ્ય ચમત્કારને પોષક, ત્યારે થાય છે કે આ રીતે શાસ્રની 
આણ હું ના ઓળઝી શકું. હું ગૂઢવાદી નથી ને આમાં ગૂઢવાદી થવાની જરૂર પણ 
નથી. અનુભવને આધારે મ્હારે એટલું જ કહેવું છે કે સર્જનમાં ક્યારેક “હું કરું, હું કરું 
એ. જ અજ્ઞાનતા' ઠરે ને શકટનો ભાર તાણનારનેય, ના. વર્તાય. કવિતાને. જાદુમન્તર, 
રોગ, વળગાડ કહી તે. અમસ્તું તો નહીં જ હોય. 


જયન્ત પાઠક 


૩૦ ] કવિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ ૧૯૯૫ 





ર 


ડા ર... ફર". દે 


૦ અ/સ૧/5 કા 


1011 


કાપતાં! 


રેણાળભર્વાક્ણા, 0 110)/ 5૦૫1, 11ધ1 1111છુ 3/0 ડતપ# 01 1141 
110 3૫11111015 1100111૪, 59 1પ1તં : 11010 ૫૪11010 
110 011 1૫11, ત તાંડ્છા15118 ૦૦1252 01 4 9૦ ૦1 
111816, ૫7111 1151085111 1110 11 111૮0  10૫/તં પ/0111811, 
૩10111૪ 41 ૦૦7118 [0015018, 10101314111) ઘાલ 
2)11€411)/ ૦/૦૦ 115 ડ1111418 501]. 


110 ડા ૫/૧3 1118 01 1141 10101 11081 ઘ5 1210 
“0451 1 10 ॥ 1પ, દાલ 10 (ણાલણા & 101 ણવ (ઉ 1૦ 
પંધાપાણ ક 1181 ૭110 ઊઘતં ૩૦૫૪1 10૪0૨11107 : ૫૪1110 
1110 51: 1001: 10પ/1 ૦1 1 [૦014 ૦૧૮૦855, 
10111811 81005૦11 111:0 8 101૪01, તાલ 110 ડાણાલો 
૫૪5 50 ૭1101811141 3/0૫ 411 9૫1 11110 01110 81855. 


1110 1108 ૫૪૨1૩ 1101111111૪8 ૦1 115 ૫11 90113/, ₹૦101 
૫૪11૯11 914061: ઇડંાાવ11015 ૦1 ઘાણ ૦૩/૫/૯૦, 
10૫711છુ 11: ત ।પછાંઈં 1॥1લ 1015 1105011૫118 1085 
91105. | ૫/45 1111511૪ ઘાલ ડિ 1૮0 હ ૫૪0૫૯, 
ઊઉંડણ્ણા||॥ઇુ રાઉ ડાઇ, પડા12100 ૩00)/, 99001ણા 
૫૫/11 ત ડિ ઉ ણા, પ5 1૪010110111) 11૪. 


7૫10611101 11101060511 છપ 0પ દ॥1 2૩110 110510 11[:0 
॥ 1031 01 પાણ 0 ૫૪116, 01 1100 ડાંછા11૪ ૦ 110 
દુ£ત11 1111 1110 ૫૫1111103૫01”5 લાર્વભા1૯0વં 5૫/1૪ 1055૩૬ 
ઊપ 10115 11 115 1ઝ3ડર:ણા. 15 [11135 પ્/ણાત્ણ 911 છુ 
85% 11 વ ઘ(૦011, 101111છુ છપા ણ ૩૦૫1-૩1૫1 
5ણ [0૪છુળાણા 01 110 €૩1૫૪૩૭, પ૪) 130 રાડ 
001૨૪15 1011 11ણ11013' 310100. 


શબ 


અનુવાદ : નલિન રાવળ 


ગ્રીષ્મની એક સ્હવારે પથ વળાંકે, 

કાંકરિયાળી ચોકખી ભૂમિ પર એક બિભીપણ શબ 
કહોવાતું પડ્યું હતું. 

પ્રેયસી મ્હારી યાદ છે ત્હને, 

વિષયી વારાજ્ઞનાની જેમ હવામાં લટકતા હતા ત્હેના પગ 
ઝેર નીંગળતું ખદખદેલ ત્હેનું પેટ બદબૂભયું 

ખુલ્લું પડયું હતું. 


સૂર્ય ધીખી રહ્યો હતો એ સડતા માંસ પર 
અને ત્હેના સારવેલા સર્વ સત્ત્વને શેકીશેકકીને 
જાણેકે વિખેરી રહ્યો હતો પ્રકૃતિમાં, 

જ્યારે નીરખી રહ્યું હતું આકાશ નીચે 
પુષ્પની જેમ પ્રજ્વળતા શબને અને તું તો 
એ તીત્ર સડતી ગન્ધથી જ ઘાસ પર 

મૂર્છિત થઈ પટકાઈ પડી હતી. 


માખીઓ બણબણતી હતી એ કહોવાયેલ પેટ પર, 
એ ફાટી પડેલા સડેલા પેટના માંસના લીરાઓ પર 
કાળા વહેળા જેવી જન્તુઓની ચળકતી હાર 

વહી રહી હતી - જાણે કે એ ફૂલેલું શબ જીવતું હોય 
એવો ભાસ એ જન્તુઓના પડતા ઉપડતા 

ઘૂમરાતા મોજાંઓ જોઈને લાગતું. 


અને વિશ્વનું પારલૌકિક સજ્નીત તો વહી રહ્યું હતું -- 
વહેતા જળ જેવું, 

વહેતા પવન જેવું, 

ધાન્યની લણણી કરતા કૃષિકારના તાલબદ હિલોળાતા 
પાત્રમાં ઝપટાતા ધાન્યમાંથી વહેતા અવાજ જેવું 
સગીત વહી રહ્યું હતું. 

સ્વપ્નમાં વિલાતા દશ્યોની જેમ એ વિલાતું હતું -- 
કૅનવાસ પર માત્ર હવે લસરકારૂપ કે જે માત્ર 
કળાકારની સ્મરણશકેતના બલે જ હવે પૂરા ઘઈ શકે. 


ડડ્િલોક : જુલ્ડઈ-અ!ઇગરટ ૬૯૯૫ [ ૩1 


10181 1116 111010061:5 દ 10111119110 ક છાય ફઇ 
તા ૫૩ ૫/11 ર1છઇ)7 ૨/૯૦, ]પવંછાાઇુ 110 10011011 10 
કાપા 1.011 1180 3]૬ણાણણ1 1102 11001501 ૦91 ડો] 1 
101011. 7116 ણ, 0૫ ૫11 ૦૦10010 10૨5011810 111 
01, 11 1041130110 €0110[210॥, ૦ ડ141 ૦1 11) 
૨૪૨૬, ૦ 8૫1 ૦1 11% 11૫1૦, 11% વાછુર્લાં ॥ા3વ 11) 
12855101 ! 1/€8, કાલા ૫૪111)/0૫ 190, 9 લૃપ૨લળ 088૮૦5, 
થ10₹1110 1051 50૯€1ૃ110ણ11158, પણા 3/01 ૫૫૪111 5૦ તં0૫/1 
મ્ણાણ્યા 1110 [055 હલ 1110110115 10/25 10 11111 
[ણણ શ11011૪ 110 1701105. 


“1ણ, 9 11) 1૯011), 101 110 પરતા] પ્રંાલી ૫/11 
ર૪૦7) 0॥ ૫૪1111 1115505, 110૫0 1 110૫0 11111110118117હત 
1110 [01111 1110 લીંપ1110 25301000111 0૨૦૯૧૫/૦૯10૫૨૩- 


શાર્લ બૉદલેરને મન કવિતા એ. જીવવાની એક 
રીત - ૫74) ૦?112 - હતી આથી એનાં સર્જનનું 
મૂળ એ'ના મનહૃદયમાં રોપાયેલું હતું. એનો એક અને. 
અખણ્ડ અનુભવ. કાયાપલટ પામેલા પૅરિસનો એટલે 
કે પૅરિસના જનલોકને સ્પર્શતો. હતો, અને આથી. 


સ્વાભાવિક જ એની કવિતા માનવીય નીતિમત્તાને ' 


સ્પર્શતી હતી. બૉદલેર અર્વાચીન નગરસંસ્કૃતિનો 
પ્રથમ ઉદ્ઘાતા છે અને આધુનિક માનવસગ્ચેતનાની. 
ગતિવિધિને નાણનારો માર્મિક વિશ્લેષક છે. “નગરમાં 
દૂરિત મૃદુ પુષ્પરૂપે આવે છે' એમ ત્હેમણે. પૅરિસ 
ઉપરની એક રચનામાં કહ્યું અને સદહને નામ પણ. 
આપ્યું, “દુરિતનાં પુષ્પો' 1.૦5 ંહપત્ડ તંપ 1141. 
ગધકાવ્યોની નાન્દીરૂપ આવેલી ત્હેમની કૃતિમાં નારકી. 
સૌન્દર્યથી ઓપતી પૅરિસ નગરી પ્રત્યેનો એનો અપાર 
પ્રેમ છલકાય છે -- 


સ્વસ્જચૅત્તે ઊંચ ટેકરી ૪ર ચહ નગરને જરખ્યું * 
2-94, વેશ્ય/ઝહ, કદરગ/ર અને એશ તે 

ઝૈક નરકગર ઝૈ જથ અસદ %ટુ »ુમ્પરૂષે અવે છે. 
મ? વન ઇશ હે સેત/ન #/ 

૩૨ ] કહિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ ૧૯૯૫ 


ખડક પૂંઠે કોધઝરતી આંખે એક કૂતરી _ 
આપણને તાકી રહી હતી - 

રાહ જોઈ રહી હતી લઈ જવા એણે 

મુડદાના માંસના બટકાવેલા ટુકડાને. 

અને તું ય હા, તું ય આ કારમા કહોવાતા 
કફાલરૂપને પામીશ. 

મ્હારી નેત્રદેષ્ટિ સમી, મ્હારા આત્માના'સૂર્ય સમી, 
મ્હારી દેવદૂત, મ્હારી સર્વસ્વ ઊર્મિઓ સમી, 

તું પણ આ જ ગતિને પામીશ મ્હારી લાવણ્યમૂતિ. 


, «હારા અત્તિમ સંસ્કાર પછી માટીમાં મળી ત્હારાં 


અસ્થિઓ ઘાસ. અને ફૂલરૂપ બને 

ત્યારે મ્હારી સુન્દરી, કહેજે ત્હેને 

ચૂસી ચૂમીને ખાઈ જતાં જન્તુઓને 

કે મ્હેં અમરત્વ અર્પ્યું હતું 

દૈવીતત્ત્વથી દીપતી મ્હારા સ્નેહપાત્રની દેહ યૃરિને. 


જ 
1૮% 


4/4૮ અસ ૧૯/૬૬/ હું તાં ઊંચે ને ચહે 
અ વ્યો હતો અહીં કોઈ ૯મ્૫ટન સયો હું 
મનને ઉન્જ/ઠર્જી ભરી ટેત# અને છુનઃ જૌવનનઇ 
નશ ૨૩૮૧૮ અ /ેસ્તરેવ નર સદજજું 
પન કરે અ/ન્‍ન્દૅદ ૧૬૮. 

સ્હવારની ઠણ્ડીમ/ જાપ્ષ અને અન્જારમં 

છું ચૂંચકું ૬% સું હ 

ડે સજે સોનેર અવગઝુઇ્ઠન* છું ૬/રે નક”્યું હ 
ત્હને હું ચહું છું કુ્%ત નગર / 

૧૨૨% અને ખૂન ત્હમે જે અ/નન્દ અપ ૪ 
તે અ અબુદ સ/%/ન્‍% જ કય સજ શકે. 


તે બ્લો પારિસીએ - કાવ્યગુચ્છની રચનાઓ 
પેરિસના માર્ગો, સ્થળો, દેવળો, વેશ્યાગૃહો, અપાહિ૧ 
ગરીબો. અને ભાતભાતના લોકોનું એક ચિત્રવિચિ 
વિશ્વ ઊઘડયું છે. બૉદલેર પાત્રો પાસે અટકી નઃ 
જતો પણ એ. હડસાએલા, તરછોડાયેલા વર્ગ 
મો પોતાના હદયમાં ધબકતા કરી દે છે 
તીદેહ પ્રત્યેની કંઈ પરપીડન વૃત્તિવાળી આસક્િદિ 
મેમ જ જાતીય સમ્બન્ધો પ્રત્યેની પ્રકટ કામનાઅં 


ઉપરાન્ત નિમ્ન સ્તરની, લાલસાઓ બૉદલેરમાં આવે 


છે. આખીય માનવજાતની અનુભૂત 
ખાસક્તિઓ-કામનાઓને બૉદલેરની ડવિતાના 
તમાણ્ય અવાજમાં સ્થાન છે. -- કેમકે આ 


ખરાદ્ગામી વૃત્તિઓના નિખાલસ સ્વીકારમાં મોક્ષનું 
ખેક દ્વાર રહ્યું છે. અસદ્ને પ્રમાણ્યા વગર સદ્ને 

ભપમાણી શકાય ? બૉદલેરનો આ એક યત્ન છે. તૈ 
કહેતા સ્વાભાવિકપણે જ વિના પ્રયત્ને આપણે અસદ્‌ 

કૃત્યો કરીએ છીએ. એકમાત્ર કળા દ્રારા જ સદ્‌ સિદ્ધ 
ખાય છે. બોદલેરનો મુખ્ય પ્રશ્ર આમ સદ્‌ અને અસદ્નો 
ખેટલે કે ધાર્મિક છે. રાસીનની જેમ બૉદલેર પણ 
છેનસેનિર્ટ છે એટલે કે એક એવો કવિ છે જે ઇશ્વરનો 
ખનુગ્રહ પ્રાર્થી મોક્ષ વાગ્છે છે. 


છે માનવદેહને લગતા પ્રતિરૂપો ઉપર એ'નાં ઘણાં 
કાવ્યોની માંડણી થઈ છે. વિશ્વપ્રકૃતિને એક વિરાટ 
રીની કલ્મનરમ્ય ઉપમા આપી તે આંતિકાય 
વેશ્વનારીના સ્તનો તળે શાન્ત પ્રસરેલા ગ્રામ્યપથોનું 
હવાતાપ્રેરક વર્ણન, બૉદલેરના અનન્ય નારીપ્રેમનું ધોતક 
| છે. જીવનમાં આવેલી ત્રણ સ્રીઓ. 10૮13110 ઝિપપતાં, 
[110 1ઝેતપાંઝ'પા૧, ૧ત0તદાંભ”-ને ઉદ્દેશી રચાયેલાં 
ખે'ના કાવ્યગુચ્છોમાં પ્રેમ અને સૌન્દર્યના સન્દર્ભમાં 
“વેકસતાં કેટલાંક વિલક્ષણ કાવ્યો છે. સૌન્દર્ય અને 
॥ણેમ બન્ને છલના છે અને પ્રણયસમ્બન્ધો માયાવી 
_રવર્ગથી વિશેષ કશું જ નથી એ'વો અનુભવ અહીં છે 
॥ પી. અહીં ક્યારેક આ ભાવ. પણ ફરકી જાય છે કે 
'હતારીના કરૃણામય પ્રેમમાં જીવનનું સત્ત્વ રહેલું છે. 
,-કતનીય નારીદેહને નીરખતો કવિ કાળમાં ક્ષીણ થઇ 
જતા બેડોળ, વરવા, ખૂંધા અને બિહામણા વૃદ્ધ નારી- 
ધદેહોની કરૃણતાથી પરિચિત છે. શ્ઝાં દુવાલને કેન્દ્રમાં 
“રખી રચાયેલ કાવ્યગુચ્છમાંનું કાવ્ય - 'કૅરિઓન' 
* બૉદલેરની વાસ્તવલક્ષી દષ્ટિનો વિલક્ષણ પરિચય આપે 
'છે. (વિના જીવનમાં પ્રવેશેલી ત્રણ પ્રેમિકાઓ 
_લનામયી વિશેષ હતી, એટલે સ્વાભાવિક જ આ 
યોને ઉદ્દેશી રચાયેલા કાવ્યગુચ્છોમાં દાહ, વેદન 


ડસ ય 


(યાદ, ધિક્કાર, હિંસ લાગણી મિશ્રિત પરપીડનવૃત્તિનું 
આલેખન તરતું રહે છે. એમની એક પ્રસિદ્ધ ઉક્તિ 
છે. “વાહ્યાઇલ્ત 15 (3૦ 011101 8411૯ 01 1010.” 
પ્રેમની ઉલ્બણ લાગણીઓ પ્રકટાવતા કલ્પનો દ્વારા જે 
મૂર્તિ પ્રકટ થાય છે તે કામુક પ્રેમીની મૂર્તિ છે. શ્ાનસિસ 
સ્કાર્ફનું વિધાન સૂચક છે, 100૯ 1૦1 11180 15 
110110 તા દ1લંતાં [ળતાંડટ. ભલે કવિએ કહ્યું 
હોય કે સૌન્દર્ય અને પ્રેમ બન્ને છલના છે પણ આ 
બન્નેનો પરિચય કાવ્યાનુભવ દ્રારા બૉદલેર કલાત્મક 
રીતે કરાવે છે. સેબાતિયેર દ્વારા કવિને ક્યારેક પ્રેમની 
ગહન અનુભૂતિ પ!૩ થઈ છે. આથી ત્હેમની કેટલીક 
કૃતિઓમાં કમનીય સ્નેહની આનન્દમય-કરુણામય- 
આત્મસન્તર્પક છબિઓ પણ પ્રકટી છે. સર્વભક્ષી 
કાળની કરાલદંષ્્રા સૌન્દર્યનો ક્ષય કરી ત્હેને બિભીપણ 
બનાવી કેવી જુગુપ્સા ઊભી કરે છે ત્હેને લગતાં 
કાવ્યોનાં વર્ણનો અને આ પ્રસ્તુત કાવ્યના વર્ણનો વચ્ચે 
ભેદ છે. 'ધ લિટલ ઓલ્ડવિમેન” “ધી એલ્બેટ્રોસ”. 
“ધ સ્વાન” આદિ કાવ્યોમાં કાળનાં બદલાતાં 
પરિમાણોમાં ફસડાઈ બેડોળ - પ%્ટ બનતા જતા 
સૌન્દર્યનું વર્ણન પ્રતીકમાં બન્ધાય છે - નથી બન્ધાતું. 
- આ કાવ્યો એક ચોક્‌્ખો અર્થ આપે છે. એ અર્થ 
પ્રતીકમાં દઢ થયો છે કે નહીં તે પ્રશ્ન ઊઠતો નથી કેમ 
કે કવિ કાવ્યાન્તે ફેલાયેલા અર્થને ઉપાડીને એક બે-ત્રણ 
પડ્ટિતઓ દ્વારા આપણા હાથમાં મૂકી આપે છે. પણ 
હાથમાં આવેલા અર્થને ફરી કાવ્યમાં મૂકીને જોતાં 
કાવ્યાર્થ કોઈ નવું જપરિમાણ ધારણ કરે છે. બોદલેરનાં 
કાવ્યોમાં રહેલા જાદૂઈ સૂચન 10યટ્ઠાંલ કપટ્ઠઠુલડા1013- 
ને લઈ બૉદલેર પ્રતીકને અતિક્રમી જાય છે. 
જેરિઓન'માં વર્ણનજન્ય અસરો જે ક્ષણે જન્મે 
છે તે જ ક્ષણે તે સૌનો વિલય છે, કૂર થીજવી નાખે 
એ'વું સત્ય આ કૃતિમાં ફરી રહ્યું છે. કાવ્યમાં કોઈ 
સઝેત તરફ ગતિ નથી. અહીં એક પ્રકારની ભયાનક 
રિયિરતા છે. ભાવશૂન્ય યોગીની સ્થિર દૃષ્ટિની ગતિ 


કવિલોક : જૂલાઈ-અગસ્ર ૧૯૯૫ [ ૩૩ 


રિથર આલોકમાં આ કાવ્યને નીરખતાં જે અર્થ જડે 
છે તે અર્થમાં કદાચ બૉદલેરની જીવનદષિને સમજવાની 
ચાવી રહેલી છે. કાવ્ય સ્વયં સપણ છે - સર્જન, વિઘટન 
અને વિલયની પડછે વિશ્વસઝીત વહી રહ્યું છે - એ 
સઝ્ીત વહે છે વહેતા જળ સમું, વહેતા પવન સમું, 
કૃષિકારોના તાલબદ્ધ હાથે સોવાતા ધાન્યમાંથી આવતા 
અવાજ સમું - અને આ પારલૌકિક સદ્રીત તતા 
11પડાંત સદૈવ. વહેતું રહેશે. તે સર્વભક્ષીકાળની સામે 
જેની દંષ્ટ્ર સર્વસ્વનો નાશ કરે છે. સર્વભક્ષી કાળ કૂર 
સત્ય છે, તો સમ્પોષક વિશ્વસઝીત શાતાદાયક સત્ય 
છે, કાવ્યાન્તે જે અર્થ ચમત્કારિક રીતે સ્ફુટ થાય છે 
ત્હેમાં કળાનો વિજય છે - પ્રેમનો વિજય છે. કાળની 





છું દથ્ીએ વેહરતો નભનો પ્રવર? / 
રાજુદ્ હેલ્જિષ-પદચ્છુત દેવદૂત / 
ડું”) દે યુઝ કટે અરહ#% તેવે 
અ/નન્દ-કન્દન-૨૪/દ-નેજગ્ન જોગી. 


અત્%નુત/% થકી દેહ 6%ાળત્ે છું 
ત્વટ્ષેહ 9 સજ જળ 69૬0૯ તું. 
અત્%, અને ઉભય તમને જહ ત્હે 
દીધ વેષ જીવનન અજતે ૨ને. 


હરીશ્ચન્દ્ર ભટ્ટ 





૩૪ ] કવિલોક : જુલાઈ-ઓંગસ્ટ ૧૯૯૫ 





ગર્તામાં વિલય પામતી પ્રેયસીને સમ્બોધાયેલી 

પ્રેમીની-કવિની વાણીમાં જે સત્ય ઊઘડે છે ત્હેના 

હાર્દમાં ચિરન્તન પ્રેમ ધબકે છે - ચિરન્તન 

સર્જનાત્મકતા ધબકે છે. -- 

“હર અજ ૪ંસ્ક/ર પછી ૧5૮ ૪% તહ/ર 

અસ્થિઅ જસ અને ફૂલરૃષ બને ત્યારે “હારી સુન્દર 

કહેજે ત્હને ચૂકી ચૂજીને ખઠઈ 9% 9 *૪ુચદેને 

કે મહે અમરત્વ અર્ષ્છું હછું 

ટે તત્વ ઈ" *૦/ર સ્નેહજન ઠેહજેને. ” 
બૉદલેરની બહે સર્જકમાત્રની. આ. પ્રતીતિ છે 

-- શ્રદ્ધા છે કે કળા સિદ્ધ કરે છે સ્નેહ અને સૌન્દર્યથી 

ધબકતા જીવનની ચિરગ્જીવિતા, અમરતા. 





બ્્5ુર//સ્૦/૮-ર ૧૭ 


- કૃષ્ણવિરહની અનેરી અવસ્થા 
હેમન્ત દેસાઈ 


ઉચાટ 


એકલી, ઊભી. જમુનાજીને ઘાટ, 
નીરખી રહી. નીરમાં કાંઈ, ભરતી. નહીં માટ ! 


ક્યાંક બેઠેલો કદમ્બ-ડાળે, 
કાનજી ઝૂક્યો જળની. પાળે, 


અની. તરતી. છબિ સરકી આવી જળના 
વ્હેણરની વાટ. 


કરથી સાહી કૅમ તે ધારું? 
ઘૂટની માંહે કૅમ હું સારું? 
અવરને દેખાય ન કાઈ કૉણને કહું ઉચાટ ? 


એકલી ઊભી જમુનાજીને ઘાટ, 
નીરખી રહી નીરમાં કાંઈ, ભરતી નહીં માટ ! 


પ્રિયકાન્ત માંણેયાર 
[સ્પર્શ (૧૯૬૬) -- પૂ. ૫૭] 


આમ જોઈએ તો ભાવ સાવ પરિચિત છે. વાત 
પણ ગોપીની એટલે જાણીતી. પરન્તુ કવિએ એ પરિચિત 
ભાવસ્થિતિને અને પરિસ્યાતિને યથોચિત સંયોજીને 
કહો કે એકત્રિત કરીને આ ગીતમાં એ'વી તો સરલ 
સુન્દર રીતે પ્રસ્‍તુત કરી છે ડે એને જાણતાં-માણતાં 
મન મુદિત, અંતે પ્રફલ્લિત થઈ જાય છે. આ ન્હાનકડા 
ગીતનું પરિશીલન કરતાં ભાવકને લાધતી. પ્રસન્નતા 
જોકે કવિકર્મકૌશલને ય આભારી છે, નહીં કે કેવળ 
એમાં બક્ત. થયેલ ભાવને કે ભાવ જેને આશ્રયે છે 
તૈ ગોપીને. હા, ગોપી અને ગોપીશ્રેષ્ઠ એવી કૃખ્ણપ્રિયા 
રાધા આપણાં અધઝાઝેરાં ગીતોનું કેન્દ્રસ્થ પાત્ર છે. 


એ. ભારે લોકપ્રિય છે. એની લોકપ્રિયતાને જ કારણે 
કદાચ એ ડકવિપ્રિય પણ છે. કવિઓએ એને એટલું 
મલાવ્યું બહેલાવ્યું છે કે ઘણી ખરી રચનાઓ એને 
પ્રતાપે જ જાણે કે દીપ્તિમન્ત બની છે. ગોપી આપણે 
ત્યાં કૃષ્ણ-કવિતાનું જ નહિ, પ્રણયકવિતાનુંય એક સરલ 
અને સહજસાધ્ય ભાવપ્રતીક બતી ગવેલ છે. આપાર્ા 
આ કવિએ પોતાની આગવી રીતિથી અને લાક્ષણિક 
છટાથી એના અવલન્બને કેવી ઉન્નત કવિતા સિદ્ધ 
કરી છે તે જોવું રસપ્રદ નીવડશે. 


આપણી કવિતાને પોતાનાં નમશ્ાં સોહામણાં 
ગીતોથી સમૃદ્ધ કરનાગ્ર થોડાક સમર્થ કવિઓમાં 
પ્રિયકાન્ત મણિયારની સહેજે ગણના યાય, બલકે, એવી 
કવિયાદી ત્હેમના નામ વગર શોભે જ નછિ એ'વી 
અને એટલી ગીતરચનાઓ અને તેય મધુર મતોહર, 
પ્રિયકાત્તે કરી છે. વળી પ્રિયકાન્ત કહાન-ગોપીનાં 
ગીતના સિદ્ધહસ્ત કવિ છે. આ ગીત ત્છેમની એ 
સિદ્ધિનું ગરવું ઉદાહરણ છે 


આ ગીત એક ર વિરલ પરિસ્યિતિ કહો કે 
ઘટના પર નિર્ભર છે, એ ઘટના કરિની કલ્પનએ 
નિપજાવેલીં છે. તત્ત્વતઃ તો. એ તર૩ છે પળ રળિયામણો 
તરઝ છે. ઘટના વાસ્તવિક નથી તો પણ કવિએ. એને 
ક વધુ વાસ્તવિક બનાવી દીધેલી છે. કવિતું 
સાધ્ય છે કૃષ્ણ માટેની ગોપીની તીત જદ્ધનાનું રમણીય 
નિરૂપ. મી એકલી છે આ અને એકલી એ રહી 
શકતી નથી તેથી કૃષ્ણને ઝરે છે. એ એકલી છં, કેમકે ી 
કૃષ્ઠા એની સમ્મુખ એર્ની સમીપ નથી, તે ઘષ્યો દૂર 
છે. ત્હેને જોવા મળવા ગોપી ઘેલી ઘવેલી છે. મળવા 


કવિલોક : જુલાઈ-અગરર 1૯૯૫ [ ૩૫ 


માત્ર નહિ, ત્હેનું સઘન સાન્નિધ્ય માણવા માટે એ તો 
ઉત્સુક છે. એ જ એની ખરી ઝના છે. 


યમુના નદીને કાંઠે ગોપી પાણી ભરવા આવી છે. 
પણ એ ઘડો લઇને સ્તબ્ધ થઈને ઊભી છે. પાણી 
ભરતી નથી. કેમ ? વહેતાં જળમાં એ કંઈક જોઈ રહી 
છે. પોતાના પ્રિયતમ કૃષ્ણને જ તો એ જોઈ રહી છે. 
જેને ઝર્ટી રહી છે તે કૃષ્ણ સ્વર્ય એની સન્નિકટ આવી 
પહોંચ્યા છે, જળમાં પડેલાં અને વહેતાં આવેલાં 
પ્રતિબિમ્બરૂપે. એ રીતે કાનજીનું દર્શન તો થયું. પણ 
તે પોતે તો અર્પર્શ્ય જ રહ્યા છે. ગોપીની ઇચ્છા તો 
ત્હેને સ્પર્શક્ષમ મૂર્તરૂપે પામવાની છે. 


જમુનાજીનાં જળ વહે છે, મન્દ ગતિએ કે વેગે, 
સતત વહે છે. એને હાથથી સ્પર્શી શકાય, ઘડામાં 
ભરી પણ શકાય; ઘરે લઈ જઈ શકાય પરન્તુ એમાં 
પડેલી તરતી રહેલી કાનજીની છબિનું શું કરવું ? એ 
છબિ પાછી અન્ય કોઈ નહિ, માત્ર પોતે જ ભાળી 
રહી છે ! આ સ્થિતિમાં કોઈને કાંઈ કહી શકાય નહીં 
ત્યારે શું કરવું તે મૂંઝવણ છે, વિમાસણ છે. એથી એ 
ગૌપી સ્તબ્ધ બની છે. વહેતાં ગતિશીલ યમુનાજલની 
આગળ સ્થિર સ્થગિત થઈને ઊભી છે. ખાલી ઘડો 


હાથમાં લઈને નત લોચને નીરમાં કાંઈ નીરખી રહી, 


છે અને ઉરમાં ઉચાટ અનુભવી રહી છે. 


કવિએ આંકેલું ગોપીનું આખું ચિત્ર એના પૂરા 
પરિસરસહ આમ સ્પષ્ટ થતાં કવિએ ખાસ પસન્દ 
કરીને પ્રસ્‍તુત કરેલી પરરિંસેયાતે પણ સમજાય છે. અને 
એમાંથી સવતો મર્મ અથવા એની દ્વારા ધ્વનિત યતો 
* ભાવસ્પન્દ પણ પછી અનુભવાય છે. આ અજ્જે પ્રવૃત્ત 
કવિકર્મકૌશલ ૫ર ભાવકનું ધ્યાન જવું જ જોઈએ. 


ગોપીનું કે રાધાનું નામ કવિએ. ક્યાંય લીધું નથી 
તેમ એની અવસ્થા વિશેય કાંઈ વિગતે કહ્યું નથી. 
કહેવાનું કદાચ રહેતું નથી કારણ ગીતની પ્રથમ પંડ્રિતથી 
જ એ. સૂચવાઈ જાય છે : 


એકલી ઊજી %૪ુન્દજીને ૧/ટ 
કવિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ ૧૯૯૫ [ ૩૬ 


આ પડ્રિત એક સુન્દર સ્વયંપયપ્તિ ચિત્ર આંકે 
છે. પણ કેવળ શબ્દચિત્ર ન બની રહેતાં, 'એકલી' 
શબ્દ દ્વારા થતા ભાવસ્પર્શને લઈને, એ કલ્પનની કક્ષા 
પ્રાપ્ત કરે છે. આ ચિત્રના અનુસન્ધાને, ત્હેની વિગતની 
પૂર્તિ કરતી અથવા મૂળ ચિત્રની ભૂમિકા રચી આપતી, 
બીજી પડ્ડિત આવે છે : 


રખ? રહી "ર*૮ કઈ, જરત "હ? ૧/2 # 


ગોપીની હમણાં દર્શાવી તે સ્તબ્ધતા સ્થગિતતાનો 
નિર્દેશ કરતી આ પફ્િત, ગીતની રચનાની દેષિએ 
તેમજ ત્હેના આલેખનની દષ્ટિએ પ્રથમ પડ્ડિતનો જ 
વિસ્તાર ઈ. ચિત્રને એ પૂર્ણ કરે છે તેમ ભાવકને 
અન્તરા પ્રતિ વધવા ઉધુક્ત કરે છે. 


પહેલા અત્તરામાં પૂર્વોક્ત વિરલ ચમત્કારક 
ઘટનાનું આલેખન છે : 


કથ/ક જેઠ ડદ*%-૩૭/%ે 
કં#«જી ઝૂકવ ૪૦ની પળે. 
એન તરત છ/જિે સરક અ જ0ન/ વ્હેજ ન ૧/૮. 


જળની પાળે એટલે યમુના નદીને કિનારે 
કદમ્બ-વૃક્ષ છે. 'ક્યાંક' કહેતાં તે વૃક્ષ અહીં નહીં પણ, 
અહીંથી ઘણું દૂર છે. ત્હેની ડાળે કાનજી બેઠા છે. તે 
ડાળ નદીના પાણી સુધી વિસ્તરેલી છે. એટલે ત્હેની 
ઉપર બિરાજમાન કાનજીની છબિ જળમાં પડે છે અને 
જળ વહે છે માટે ત્હેમાં તરે છે. 'જળના વ્હેણની વાટે' 
એટલે પાણીના પ્રવાહને રસ્તે તે તરતી તરતી અહીં 
ગોપી ઊભી છે ત્યાં લગી. સરકી આવી છે અને એ. 
છબિને એટલે પ્રવાહ પતિત પ્રતિબિન્બને ગોપી, પોતાનો. 
ઘડો ભરવાનું ભૂલીને, જોઈ રહી છે. ત્યાં જ-- 


બીજા અત્તરામાં એ અહ્હુત કૃષ્ણ-દર્શન થયા 
પછીની ગોપીની મૂંઝવણનું, ત્હેના જ દષ્ટકોણથી થયેલું, 
આલેખન છે. ગોપી વિચારે છે કે એ છબિને ખરેખર 
તો ઇબિ નિમિત્તે શ્રીકૃષ્ણને, હાથથી ઝાલીને પકડી શી 
રીતે રખાય ? અને પછી એને ઘડામાં ભરી કેમ કરી 
શકાય ? ઘડામાં ભરીને એને લઈ કઈ રીતે જવાય ? 


ત્રનો ઉત્તર નથી. કાંઈ સૂઝતું નથી. ગોમી આથી 
કળામણ અનુભવે છે, ઉચાટમાં પડે છે. ગોપીનો 
1 ઉચાટ જ આપણા કવિનો આલૈખ્ય વિષય છે. 
તનું એ જ કેન્દ્રબિન્દુ છે. એને ઉપસાવવા માટે જ 
વેએ ગોપીનું સર્વાગ્રી ચિત્ર આંક્યું છે, એ ચિત્ર 
યર છે. એટલે-- 

ગોપી એની એ સ્થિતિમાં રહે છે. એમની એમ 
મી રહે છે. એને એ'વી અવસ્થામાં દર્શાવતી પ્રથમ 
ટ્રેત સાર્થક થાય છે. ગોપીની એ અવસ્થિતિ વસ્તુતઃ 
ની કૃષ્ટામય ભાવદશ્વા છે જેને કારણો એ પ્રસ્‍તુત 
તુભવ. કરે છે. નહીંતર વહેતાં નીરમાં પ્રતિબિમ્બ 
» અને તે પ્રતિબિમ્બ પાછું દૂરથી તરતું ત'ાતું અહીં 
તૈ. એ ઘટના વાસ્તવ જગતમાં તો શક્ય નથી; 
,વસૃષ્ટિમાં જ એ શક્ય છે. અને કવિની કલ્યતા 
તે પ્રત્યક્ષ કરાવી શકે છે. “મેઘદૂત'માં વર્ણવાયેલી 
શૃકાનગરી પૃથ્વી પર કયાંય શોધી જડે એમ નથી. 
કણ કે તે કાલિદાસની કલ્પનાનું સર્જન છે. પરન્તુ 
યદૂત' પૂરતી તો તે અસ્તિત્વ ધરાવે જ છે. ત્છેને 
“યે જે ચૈતસિક અનુભૃતિનું આલેખન કવિએ કર્યુ 

ત્હેને પડકારી શકાશે નહિ. ભાવસૃષ્ટિની એ 
શાઈનો સ્વીકાર તે કાવ્યાનન્દની પહેલી શરત છે. 


5 પણ જવાય તો. કૉને દેખાડાય ? શું કરવું ? કોઈ 


બીજું, “શ્રીમદ્‌ ભાગવત્‌'ની એક કથાને આધારે 
સિંહે અંને મીરાંએ પણા મટુકીમાં ઘાલીને માધવને 
[વા નીકળેલી ઘેલી ગોપી પોતાના પદમાં પ્રસ્‍તુત 
| છે. ત્યાં વાત કંઈક આ જ પ્રકારનાં છે. પ્રેમીજન 
વાના પ્રિયજનનું સતત સ્મરણ ચિન્તન કર્યા કરે છે. 
લે તે પ્રિયજનને એ. ગમે ત્યારે પ્રત્યક્ષ કરી શકે 
વાસ્તવમાં તે પ્રત્યક્ષ ન હોય તોપણ -- આ 
તગવમનની લીલા છે. કવિતા એ લીલાને જ વિષય 
છે અને કલ્પનાનો. કીમિયો અજમાવીને એ લીલાને 
ડેક સૌન્દર્યમય બનાવી મૂકે છે. 

વહેતાં જળમાં પડેલાં પ્રતિબિમ્બ દ્વાર કૃ'્તનો 
ક્ષાત્કાર કરતી અને છતાં સઘન સાન્નિધ્યથી વગ્ચિત 


રહેલી વિકલ વિમૂઢ સ્વભદવસસર્લા ગોપીની અવસ્થાનું 
નિરૂપન્ન કરતા આ ગીતના અનુસન્ધાને એક વધુ વાત 
હજુ નોંધવી રહે છે. ફૃખ્સ-ગોપીનું ભાવપ્રતીક મૂળભૂત 
રીતે આપણી પ્રેમલક્ષણા ભક્તિની ડવિતામાં પ્રયોજાયેલું 
છે. અને તેથી ત્હેની ભાવનાનુંય એ વાહક છી. 
ભક્તિમાર્ગના ભક્તને ભગવાનની ઝહના છે તો 
ભગવાન પળ ભકતાઘીન છે. એટલે નરસિંહ-મીંગંની 
ગોમી કને મટુકીમાં જુએ છે તો કૃષ્ણા પછા ત્હેને 
માટે ખરેખર મટુકીમાં ઊતરી આવીને, પ્રકટે છે. ત્યાં 
ગોપીના મનતી લીલાનું થાય છે તેડું જ ઉત્દ્રાવન 
કૃષ્ણની લીલાનુંય થાય છે. અહીં પ્રિયકાન્તની ગોપી 
માટે પા ત્છેને પ્રત્યલ થવા સારું,, કૃખ્સા જાણે સામેથી 
જળમાં તરતા-સરતા ત્છેની પાસે આવી પહોંચે છે. 
કગક એટલો કે આ ગોપી પ્રાપ્ય પરિસ્થિતિમાં શ્રી 
કૃષ્ણને પૂરા પામવા-પમાંડવા શક્થ તથી ત્હેનો ઉચાટ 
અનુભવે છે. પળ અહીં એક તત્ત્વ ઉમેગય છે. બીજું 
કોઈ નહીં આ ત્રોપી જ કેવળ યમૃનાજલમાં શ્રીકૃષ્ણનું 
દર્શન કરી શકે છે. એ કદાથ ત્હેનો એકલીનો જ 
અધિકાર છે જે ત્છેને રૃખ્સકૃપાથી જ સાંપડેલો છે. 
સૈવ્ય (ભગવાન) અને સેવક (ભકત) વચ્ચેનું પરસ્યરતું 
આ'વું મમત્વ સ્વાભાવિક છે. ભક્તિમાર્ગની એ વિશ્રેયતા 


ર 


હ 


ગીત એના સંવિધાનને લઈતેય પ્રભાવક નીવડે 
છે, સહજસ્ફૂર્ત ઉપા, પ્રથમ પટ્ટિતની સાથેની 
પટ્િતિઓના 'માટ”% “વાટ, 'ઉચાટ', જેવા તેમ જ 
અત્તરાના “ડાળે' 'પાળે' તથા “ધારું, 'સારું' જેવા 
અર્થપુષ્ટ પ્રાસ અને અલ્ય શબ્દોમાં થયેલું સબળ 
નિરૂપણ ધ્યાનાકર્ષક છે. સમત્ર રચનાની સરસતા એના 
ઉક્તિલાધવને કારણે પ્રકટી આવે છે, જેમાં કકિનો 
કાવ્યપુરુયાર્થ કળાય છે. 


પ્રાસ માટે જ કયયેલી હયણાં દર્શાવી 
શબ્દયોજનાની અર્થસ્મર્યંકતા કેવી ચમત્કારક છે 
જોઈએ. “યાટ' એટલે “શટલું, ન્ઘનો ઘડો પળ બાજો 
અર્થ “માટે' એટલે “તેથી, તે કાર ળે' એ'ગો વેળ (વેય 


કકે” : જ૦ઈઈ-અ-ર2 ૨-૮- 44 
જક. 3 ન્‍્ ભડ -ડ- ૬ ૨ - 


-. ત 





આપણા ગુજરાતમાં 
આપણી સરકારના 
આપણા માટેના 
૧૧૧ દિવસ 


' આઝાદીનો સૂર્ય આપણા સહુ માટે એક સ્વપ્ન લઈને ઊગ્યો હતો. આજે 
એ નયનરમ્ય પ્રભાત ઊગ્યાને ૧૭૪૭૬ દિવસોનાં વ્હાણાં વાઈ ગયાં. આપણે 
સૌ જાણીએ છીએ. કે તે દરમિયાન શું થયું અને શું ન થયું ? પછી ગુજરાતની 
ધરતી પર ગુજરાતના નાગરિકોએ એક નવચેતનાની જ્યોત ઉજાગર કરી. 
૧૪-૩-૯૫ના શુભ દિવસે ગુજરાતની જનતાએ. વહીવટની બાગ:ડોર નવી સરકારને 
સોંપી અને એ સાથે જ ગુજરાતની ધરતીએ વિકાસના પંથે પગરણ માંડ્યાં. 
આજે, તમારા સૌના ભરોસાની સરકારે કામકાજના પહેલા ૧૧૧ દિવસ પૂરા 
કર્યા છે. આ ૧૧૧ દિવસ એટલે સાચા અર્થમાં તમારી પોતાની સરકારના 
તમારા પોતાના માટેના ૧૧૧ દિવસ. ૧૧૧ દિવસ એટલે જેને ઘરમાં ખાવા 
ટંક રોટલો નહોતો મળતો. જેના ઘરે ચૂલા કાયમ જૂઠા જ રહેતા હતા તે ઘરમાં 
રોટલો મળ્યાનઃ આનંદનો દિવસ. જેને માટે એકથી બીજી જગ્યાએ. જવું ખર્ચાળ. 
હતું અને અમુક વખતે અશક્ય પણ હતું તે સામાન્ય માનવી માટે ઓછી કિંમતે 
તે સ્વપ્ન સાકાર થયાના ૧૧૧ દિવસ. આ ૧૧૧ દિવસમાં “કુંવરબાઈનું મામેરું” 
યોજના અસ્તિત્વમાં આવી અને ગરીબ માબાપની કોડભરી કન્યાના હાથ પીળા 
કરવાનાં સ્વપ્રો સાકાર થયાં. આ ૧૧૧ દિવસ એટલે જમીન ખરીદીના કાળા 
કાયદાનું નિવારણ. શું આ ૧૧૧ દિવસમાં જે જે કાંઈ પણ થયું તે મુખ્ય મંત્રીશ્રી 
કેશુભાઈ પટેલે કર્યું ? શું આ વિકાસ નવરચનાના કાર્ય માટેના પુણ્યનદ હક્કદાર 
તેમના મંત્રીમંડળના સભ્યશ્રીઓ, છે ? ના, આ. તો બધું, શક્ય બન્યું તમારા 
પોતાના સરકાર ઉપરના વિશ્વાસને લીધે. કારણ કે, આ સરકારને પસંદ કરવામાં, 
ચૂંટવામાં અને વહીવટ સોંપવામાં આપ. સૌનો મોટો ફાળો છે. આજે આ સરકારનું 
જે અસ્તિત્વ છે તે માત્ર આપ સૌને કારણે છે. ગુજરાતની ગૂશિયલ. પ્રજાને 
સથવારે સુજરાતને ફરી એકવાર ગૌરવવંતું બનાવીએ. 


ગ્રામોદય દ્વારા રાષ્ટ્રોદય 





૬ વિ ત તો % ૧૯૯૫ 


| ઝ વાટ ને મનસિ પ્રતિછિતા યનો મે વાષિ પ્રતિછિત આવિરવીર્મ ણધિ || 


વર્ષા વિ. સં. ૨૦૫૧ 


છન્દ 


**ગઘ હોય કે પધ હોય, રસરચના માત્રમાં એક સ્વાભાવિક છન્દ હોય છે. પઘમાં તે તદન પ્રત્યક્ષ હોય 
છે, ગધમાં તે અન્તર્નિહેત હોય છે, એ ગૂઢ છન્દને પીડન કયું એટલે કાવ્યને આઘાત પહોંચ્યો જ જાણવો. પદ્ય 
છઇન્દજ્ઞાનના અભ્યાસ-બાંધ્યા નિયમને માર્ગે ચાલી શકે, પરન્તુ ગઘછન્દનું પ્રમાણભાન મનની અન્દર જો ન હોય 
તો અલફારશાસ્રની મદદથી એની મુશ્કેલી વટાવી શકાતી નથી. તેમ છતાં ઘણા એ વાત યાદ રાખતા નથી કે 
ગદ્ય સહેલું એટલો ગઘઇન્દ સહેલો નથી. સહેલાના પ્રલોભનને લીધે જીવલેણ આફત ઊતરે છે, આપોઆપ 
અસાવધતા આવે છે. અસાવધતા જ કલાલક્ષ્મીનું અપમાન કરે છે, અને કલાલક્ષ્મી ત્હેનો બદલો. નિષ્ફળતા 
આપીને લે છે. અસાવધ લેખકોને હાથે ગધકાવ્ય અવજ્ઞા અને ઉપહાસની સામગ્રીના ગગ્જ ખડા કરશે એ'વી 
આશકા સેવવાને કારણ છે : પરન્તુ આ સાદી વાત કહેવી જ પડશે કે જે સાચું કાવ્ય છે તે પધ હોય. તોયે 
કાવ્ય છે અને ગદ્ય હોય તોયે કાવ્ય છે. 


*# રૂ? 


છન્દનું એક સુખ એ છે કે, છન્દનું સ્વતઃ એક પ્રકારનું માધુર્ય હોય છે, બીજું કંઈ નહિ હોય તો એટલો 
એ જ એક લાભ લાગે સસ્તા પેંડામાં માવો ખૂબ ઓછો હોય તોયે છેવટે ખાંડ તો મળે ને. 


૬ 
ટ, 
** ક 


જે કવિતાઓમાં પ્રથાગત ભાષા અને છન્દને અનુસરવામાં આવે છે તેમાં કંઈ તહિ તોયે બહારની દષ્ટિએ 
હરવા-ફરવામાં વાચકોને મુશ્કેલી પડતી નથી. પરન્તુ કોઈ વાર કોઈ ખાસ રસની શોધમાં કવિ ચાલુ ચીલાની 
બહાર જતો હોય. છે ત્યારે કમમાં કમ થોડા સમય માટે વાચકોના આરામમાં ખલેલ પડે છે એટલે તેઓ નવા 
રસની આયાતનો અસ્વીકાર કરીને સજા કરે છે. જ્યાં સુધી ચાલી ચાલીને રસ્તો ન પડી જાય ત્યાં સુધી રસ્તોઃ 
પાડનારની વિરુદ્ધ વટેમાર્ગુઓનો ઝઘડો જાગવાનો... 


(રવીન્દ્ર નિબન્ધમાળા-૨) 


“જુ /૨%થ ૧5૦ 


કાવ્ય-વિક્સન 
વિનોદ અધ્રર્યું 


કવિતાના વ્યાપનની. એક પ્રકિયા કાવ્ય-વિકસનની 
છે, “કાવ્ય' નામને યોગ્ય કૃતિ માત્ર શબ્દાર્થમાં જ કે 
એક જ વાચનમાં સમાપ્ત થતી નથી એ વાતની તો 
સૌ સહદયોને પ્રતીતિ છે. “ક્ષણે ક્ષણે યનન્‍્નવતામુપૈતિ'નો 
એક અનુભવ એ, પણ છે કે પ્રત્યેક પુનર્વાચને જાણે 
કાવ્યનાં નવાં નવાં રસરહસ્યો ઊઘડતાં જાય છે. 
શતદલ - સહસદલ પઘ્મની જેમ જાણે કાવ્ય વિકસતું 
જાય છે. આથી. જ 'શાકુન્તલ કે હૅમ્લૅટ' જેવી કૃતિઓ 
પુનરપિ પુનઃ વાચનક્ષમ બની રહે છે અને પ્રત્યેક 
વાચને ત્હેનો “નવનવ રૂપે' ઉઘાડ થાય. છં, પ્રત્યેક 
પુનર્વાચન પણ જાણે પ્રથમ વાચન બની રહેતું હોય 
તેમ નવો જ રસાનુભવ કરાવે છે, નવું જ રહસ્યદર્શન 
પ્રગટ કરે છે. એટલે આવી પુનઃ પુનઃ વાચનક્ષમ 
કૃતિઓ ચિરગ્જીવ નીવડે છે. 


પ્રત્યેક વાચને કૃતિ. ભલે તેની તે જ હોય, પણ 
ભાવક પોતે “તેનો તેજ' નખી હોતો. ત્હેની મનોદશા, 
અનુભવ સામગ્રી, અન્ય કૃતિઓ તેમજ પ્રસ્તુત ડૃતિના 
વાચન વગેરેથી સંસ્કારસગ્યિત ત્હેની ભાવનક્ષમતા 
ઉત્તરોત્તર અધિક સમૃદ્ધ થતાં ગયાં હોય, કૃતિ સાથેની 
દૃષ્ટોદષ્ટ મેળવવામાં ત્હેના દેષ્ટિબિન્ટુઓ બદલાતાં રહ્યાં 
' હોય તો કૃતિતો રસાનુભવ પણ વિકસતો. જાય છે - 
કાવ્યપથનાં નવાં નવાં પુદ્રલો ઊઘડતાં જતાં હોય તેવો, 
કાવ્યના “વિકસન'નો અનુભવ થાય છે. ઉત્તમ કૃતિને 
પામવા -- વધુ ને વધુ પામવા ભાવકે અવસ્થાએ 
અવસ્થાએ, ત્હેની પાસે જવું જોઈએ. કાવ્યશિક્ષક હેડો 
કહે છે તૅમ વર્ડ્ઝવર્યનું “”ઈનબો' કાવ્ય ત્હેની પૌત્રીને 
પણ. ગમે છે, ને ત્હેને પોતાને પણ -- પણ. બન્નેનાં 


ગમવાનાં કારણો અને ભૂમિકા જૂદાં છે. અવર્થાભેદનું. 


આ પરિણામ છે. ઉત્તમ કૃતિ પ્રત્યેક અવસ્થાએ. તદનુરૂપ 
* કવિલોક : સપષ્ટેમ્બર-ઓંક્ટોબર ૧૯૯૫ 


સ્તરે ઊઘડે છે. રવીન્દ્રનાથનું 'ાકઘર'પ્રત્યેક અવર્થાએ 
અને ચિત્તની જુદી જુદી ભૂમિકાએ વાંચી જોવાથી આ 
વાતની સમુચિત પ્રતીતિ થશે. 


આ વાત થઈ એક કૃતિના પુનઃ પુનઃ પઠને 
અનુભવાતા વિકસનની. પરન્તુ કોઈક કૃતિ આરમ્ભયી 
અન્ત પર્યન્તની તેની ગતિમાં પણ ભૂમિકાવિકાસનો 
-- વિકસનનો અનુભવ કરાવતી હોય છે. 'રાજા 
ઈડિપસમાં'માં માત્ર વસ્તુવિકાસ નથી, વસ્તુની સાથે 
સાથે “માનવેતર તત્ત્વ, તેની આગળ માનવપ્રયત્નની 
મર્યાદાઓ (કાન્ત યાદ આવે -- 'થનાર ચીજો નવ 
થાય અન્યથઇ') અને છતાં માનવના કરૃણાન્ત છતાં 
ભવ્ય પુરૃષાર્થમાં રહેલી નૈતિક નિષ્ઠાનો મહિમા -- 
એ બધું ઊઘડતું જાય તે ઇંડિપસની સમગ્ર નાટ્યત્રથીને 
એક સાથે અવલોકતાં તો આ વિકસન વધુ સ્પષ્ટ ઘાય 
છે. તો ક્યારેક -એકાદ નાનકડા કાવ્યમાં પણ આવું 
વિકસન પ્રતીત7 યાય છે. 


ઉદાહરણ તરીકૈ કવિશ્રી નિરગ્જન ભગતનું રે 
આજ આપાઢ આવ્યો' એ ગીતને ઉઘાડીએ તો જણાશે. * 
કે તેમાં કડીએ કડીએ ભૂમિકા બદલાતી -- વિકસતી 
જાય છે અને જાણે એક પછી એક પગયિયે ઉપર 
ચઢતા જઈએ છીએ. પહેલી કડી 'દૂરને દખિણ...' 
ભૌત્તિક ઘટનાનું નિરૂપણ છે, તો બીજી કડી 'મેઘવીણાના 
કીમલ તારે...' માં ધરતી પરથી આકાશ તરફ નજર 
જાય છે અને તે સાથે કલ્યના પ્રભાવ પણ ઉમેરાય 
છે. સાથે સાથે વરસાદની ગતિ-સ્થિતિ, પણ વિકસે છે. 
પહેલી કડીમાંની વાદળી, બીજીમાં ધોધમાર વર્ષા બને 
છે તો. ત્રીજીમાં એ વર્ષાના પરિણામે મ્હાલતા સંસારની 
રજૂઆત છે - પણ. એજ કડીની બીજી પટ્ટિતમાં વળાંક 


આવે છે. વાદળી-વર્ષા આનન્દની પ્રક્રિયાનું વર્તુળ પૂરું 
થયું. હવે કેન્દ્ર બાહ્ય નથી 'સ્વ' છે, વરસાદની વાત 
નથી - વાત વરસાદના વાતાવરણના પોતાના અનુભવની 
છે અને ત્યાં 'સંસાર મ્હાલ્યો સંઝ્' થી મ્હને સાલ્યો, 
ન લાગ્યો રની વિપરીત સ્થિતિથી વળાંક અપાયો 
છે. 


અહીંથી બીજી રીતે પણ ભૂમિકાન્તર સૂચવાયું 
છે. 'અલકાથી' એ'વા પ્રયોગ દ્વારા નાયક યક્ષ બની 
જાય છે. ને તે સાથે જ ભૂમિકા ધરતી પરથી ઊંચકાય 
છે, તો. પછીની. કડીમાં 'જમુના'ના ઉલ્લેખ સાથે જ 
વળી જૂદી ભૂમિકા -- વ્રજની વૃન્દાવનની -- ઊઘડે 
છે, અને છેલ્લે આપાઢ અને વૈશાખની સહોપસ્ટિતે 
વચ્ચે ક્યારેય નાહીં મિલાપ' વિષાદનો અનુભવ વળી 
એક અપર ભૂમિકાએ લઈ જાય છે. 


બીજી રીતે. જોઈએ તો મેઘ અને મોરના પ્રાકૃતિક 
આકર્પણ્થી શરૂ થઇ, વર્ષામાં મ્હાલતાં માનવોના પ્રેમને 
પગથિયે થઈ કાવ્ય 'યક્ષ'ના પ્રેમની ભૂમિકાએ -- 
ભૌતિકથી કાવ્યમય ભૂમિકાએ -- વિકસે છે - ને 
ત્યાંથીય આગળ 'જમુના'તીરની ગોપિકાના અલૌકિક 
પ્રેમની ભૂમિકાએ પહોંચે છે. કાવ્ય જાણે ભૌતિકતાથી 
બેઘદૂત'માં ઘઈ 'ભાગવત' સુધી ગતિ કરે છે. 


કાવ્યમાં શબ્દો પણ સૂચક બની રહે છે અને 
કેવળ વિશિષ્ઠ શબ્દના ઉલ્લેખ માત્રથી જાણે પુદ્રલો 
વિકસે છે. “મનનો માં૩' અને “ડુ%્ર... મોરલે નાખી 
ટહેલ' સ્વાભાવિક રીતે જ રાજસ્થાનની મીરાંની 
સ્મૃતિઓ જગાવે છે તો 'અલકા'તા ઉલ્લેખ માત્રથી 
આખું મેઘદૂત' ઊઘડે છે. ને તેજ રીતે 'જમના' 
ભાગવતમાં લઈ જાય છે, તો વળી જમના'ને 


'જીવન-જમના' કહેતાં નવો જ ઊર્ધ્વતતર - સૂક્ષ્મતર 
ઉઘાડ થાય છે. આરમ્ભની મીરાંને અન્તમાંની રાધા 
જીણે એક રૂપ થઈ કોઈ અનન્ત ને ઉદ્દીવ અભીપ્સા 
બની જાય છે. 


આ બધું ય આકસ્મિક નથી, વિકસન પણ યાન્ત્રિક 
નથી. તે બીજમાંથી પુદ્રલનો તિકાસ છે. પહેલી જ 
કડીમાં “ણનાં નીર' છે ને મીરાંની ગર્ભિત સ્મૃતિ છે 
જે અન્તે 'વિરહનો વિલાપ' અનુભવતી રાધાના ભાવમાં 
પરિણમે છે. કાવ્યનો પ્રથમ ઉદ્રાર 'રે' જ આપાઢના 
વાતાવરણ સાથેની વિપરીતતાની ભૂમિકા બાંધે છે જે 
અન્તે વૈશાખ' તરીકે વ્યક્ત થાય છે. વાદળીથી 
જમનાનાં વહેતાં નીર સુધીનું, પ્રાકૃતિક આકર્ષણથી 
પરમની આભીપ્સા સુધીનું -- મીરાં -- મેઘદૂત અને 
ભાગવત્તની ભૂમિકાઓમાં વિકસતું, ભૂગોળથી ભૂમા 
સુધી લઈ જતું આ કાવ્ય 'વિકસન'નું સરસ ઉદાહરણ 
છે. એક નાનકડા ઊર્મિકાભમાં જ પ્રતીત થતું આ'ું 
વિકસન વિરલ છે પણ અપ્રાપ્ય તથી. ઊર્મિકાવ્ય તેની 
ઉત્તમ સ્થિતિએ આ'વા વિકસનનો વત્તો ઓછો અનુભવ 
કરાવતું જ હોય છે. 'ભણકારા' 'સાગર અને શશી' 
'શરત્પૂર્ણિમા' 'હમ્પીના ખણ્ડેરો,' 'આયુષ્યના અવશેષે' 
અને “શ્રાવણીમધ્યાહૈ' - વિદેશી કાવ્યોમાંય વર્ડ્ઝવર્થના 
'ઓન વેસ્ટમિન્સ્ટર બ્રીજ' કે સ્પેન્ડરના 'ધી એક્સપ્રેસ' 
જેવાં અનેક કાવ્યોમાં આ'વાં વિકસનનો અનુભવ થશે. 


કાવ્યપુદ્રલનાં આ'વાં વિકસનનો અનુભવ જ કૃતિને 
'કાવ્ય' બનાવે છે - તેને ડાળવિજયી બનાવે છે અને 
ત્હેનું પુનરપિપુનઃ આરવાદન ભાવકને અવસ્થાએ 
અવસ્થાએ હૃદયસતન્તર્પક નીવડે છે. તો આવાં ઘોડાંક 
કાવ્યોની ચર્વણા કર્યા કરીએ, ને એ'વાં નવાંની શોધમાં 


રહીએ. રુ 


બજ /%%૨ર ૧5૦ 
સાવિત્રી 


રણધીર ઉપાધ્યાય 


શ્રી અરવિન્દ વહોદરામાં તેર વર્ષ (૧૮૯૩થી 
૧૯૦૬) રહ્યા. તે ગાળામાં ત્હેમના ચિત્તમાં “સાવિત્રી'નાં 
સર્જનનાં બી વવાયાં. ૧૯૧૦માં પોંડિચેરીમાં આવ્યા 
પછી લગભગ ૪૦ વર્ષની અખણ્ડ સાધનાના પરિપાક 
રૂપે 'સાવિત્રી'એ. શબ્દદેહ ગ્રહણ કર્યો. છેક ૧૯૫૦ 
સુધી ત્હેના ત્હેમણે ૧૦થી ૧૨ પાઠાન્તર કય. જીવનની 
અનેક ઘટનાઓ, સમસ્યાઓ અને ચિન્તન તત્ત્વોએ 
'સાવિત્રી' રૂપી મહારસાયણમાં સ્થાન લીધું. જેટલું 
માનવ-જીવન વિસ્તૃત છે સાવિત્રીનું ફલક પણ એટલું 
જ વિસ્તૃત છે. ત્હેમાં વક્તિ-ચેતના વિશ્વ-ચેતનાનું 
સ્વરૂપ ગ્રહણ કરે છે. 


'સાવિત્રી'ના સર્જનનો ક્રમિક વિકાસ થયો છે. શ્રી 
અરવિન્દની ચેતના જ્યારે ગહન પ્રદેશોમાં પ્રવેશ કરતી 
ત્યારે નવાં ક્ષિતિજો ઊઘડતાં શ્રી અરવિન્દ ત્યારે 
નવેસરથી 'સાવિત્રી'નાં પર્વ લખતા. એ મન કે બુદ્ધિની 
સૃષ્ટિ નથી. પણ. જ્યારે શ્રી અરતિન્દ “ઉપર'ના અગમ્ય. 
પ્રદેશથી સામગ્રી મેળવતા ત્યારે લાગલાગટ 
નીરોદબરનને લખાવતા. ૪૦૦ થી ૫૦૦ પડ્ઞિતઓ 
એકી સાથે ઊતરતી. 


શ્રી અરવિન્દ 'સાવિત્રી' વિષેની પોતાની અનુભૂતિ 
આ પ્રમાણે નોંધે છે. “સાવિત્રી'ને તો મ્હે આરોહણ 
માટેનું એક સાધન બનાવેલું છે. ત્હેની શરૂઆત મ્હેં 
મનોમય ભૂમિકા ઉપરથી કરી અને જેમ જેમ હું વધુ 


ને વધુ ઉચ્ચ ભૂમિકાઓ ઉપર પહોંચતો ગયો, તેમ _ 
તેમ એ ભૂમિકાઓના આધારે ફરીને 'સાવિત્રી' લખતો _ 


ગયો. ખરી. વાત એ છે કે સાવિત્રીને લખીને પૂરું કરી 
નાંખવું એવા એક કાવ્ય લેખે મ્હેં ગણ્યું નથી. આપણે 
કવિતાને આપણી યૌગિક ચેતનામાંથી કેટલે સુધી લખી 
. ૪] કવિલોક : સષ્ટેમ્લર ઓક્ટોબર ૧૯૯૫ 


શકીએ અને એ ચેતનાને કેવી રીતે સર્જનાત્મક બનાવી 
શકીએ એ'ની એક પ્રયોગભૂમિ તરીકે મ્હેં સાવિત્રીનો 
ઉપયોગ કર્યો છે.” 


“સાવિત્રી' શ્રી અરવિન્દનો છેલ્લો શબ્દ છે, છેલ્લી 
વાણી છે, છેલ્લું સર્જન છે. 


જાવિત્રી'ની મૂળ કથા -- 


સત્યવાન અને સાવિત્રીની મૂળ કથા મહાભારતના 
વનપર્વમાં કેવળ ૭૦૦ પદ્ધિતઓમાં આલેખેલી છે. 
મધ્યદેશના મહારાજા અશ્વપતિને કોઈ સન્તાન નથી. 
એ પુત્ર-પ્રાપ્તિ માટે તપ કરે છે. પરમાત્મા ત્હેને પુત્રને 
બદલે પુત્રી આપે છે. તે. છે સાવિત્રી. અશ્પતિ. એ'ને 
રાજ પરિવારની પરમ્પરા પ્રમાણે સર્વગુણ સમ્પન્ન કરે 
છે. ઉત્તમ કેળવણી આપે છે. સાવિત્રી સાહસિક, 
સચરિત્ર અને શૌર્યવાન બની. એ'ના પિતાએ એ'ને 
કહ્યું," તું ત્હારી પસન્દગીનો પતિ શોધી લાવ. હું ત્હેને 
સ્વીકારીશ. ર 


સાવિત્રી પતિની શોધમાં અનેક નગરો અને વનોનો 
પ્રવાસ ખેડે છે. અન્તે એ. પતિની પસન્દગી કરી શકી. 
પિતાને એ'ની વાત કરવા રાજમહેલમાં સાવિત્રી આવી 
તે જ સમયે દેવર્ષિ નારદ પણ આવ્યા. સાવિત્રીએ 
અશ્વપતિને કહ્યું, “શાલ્વ દેશમાંથી પદભ્રષ્ટ થયેલા અને 
અન્ધ બનેલા વનવાસી રાજા ઘુમત્સેનના પુત્ર 
સત્યવાનને હું વરી છું. આપ ત્હેની સાથે પાણિગ્રહણ 
કરવાની સરમ્માતિ આપો.” 


સત્યવાનનું નામ સાંભળી નારદના મોંમાંથી 
અનાયાસે ઉદ્વાર નીકળ્યા -- “આ સારું ન થયું. એ'ના 
આયુષ્યનું હવે એક જ વર્ષ બાકી છે. આવતઇ વર્ષે 


એ. અવશ્ય અવસાન પામશે. સાવિત્રી અન્ય કોઈ વરને 
વરે એ જ હિતાવહ છે.' 


સાવિત્રીએ કહ્યું, “ના, હું તો સત્યવાનને વરી 
ચૂકી છું. એ'ની સાથે મ્હારું લગ્ન થશે, છોને એ એક 
વર્ષ પછી અવસાન પામે.” સાવિત્રીના દઢ નિશ્ચય 
આગળ માતા, પિતા. અને નારદ અવાચક બની ગયા. 
ઊંડી વેદનામાં એ ડૂબી ગયા. નારદે વિદાય લીધી 
મછી અશ્ચવપતિ સત્યવાનના પિતા દ્યુમત્સેનને મળવા 
વનમાં ગયા. સાવિત્રીના લગ્ન વિષે વાત કરી. ઇમત્સેને 
સ્વીકૃતિ આપી અને સત્યવાન તથા સાવિત્રી લગ્ન 
ગ્રન્યિથી જોડાયાં. સાવિત્રી પતિ સાથે વનમાં રહેવા 
લાગી. ઘુમત્સેનનું કુટુમ્બ આનન્દમાં સમય પસાર 
કરવા લાગ્યું, પણ સાવિત્રી ઊંડા ચિન્તનમાં સદા 
રહેતી. એક વર્ષ વીતવા આવ્યું. સત્યવાનના આયુષ્યનો 
છેલ્લો દિવસ આવી પહોંઓ. એ. કુહાડી લઈ લાકડાં 
કાપવા વનમાં ગયો. સાવિત્રી. પણ એ'ની સાથે ગઈ. 
લાકડાં કાપતાં કાપતાં સત્યવાનના શરીરે પરસેવો 


ફર ૦ 


સાવિત્રીની મૂળ કથા 


મહાભારતની સત્યવાન-સાવિત્રીની કથાને શ્રી 
અરવિન્દે નવીન પરિમાણ અને પરિભાપા આપીને 
બૃહદ્કાવ્ય-આધ્યાત્થિક મહાકાવ્યનું સર્જન કર્યું. ત્હેમાં 
૨૩૮૧૪ પર્રિતઓ છં, અગિયાર પર્વ છેં. અને પર્વોને 
૧૧ સર્ગોમાં વહેચવામાં આવ્યા છે. છંલ્લે વરમું 
ઉપસંહારનું છે. 


'સાવિત્રી' મહાકાવ્યના પ્રમુખ પાત્ર સાવિત્રીના 
પિતા અશ્વપતિ છે. એ. યોગારૂઢ દિવ્યાત્મા છે. સાવિત્રી 
મા ભગવતી છે, જગજ્જનની છે, દિવ્ય ચેતના છે. 
'સાવિત્રી''ી ભાષા-શૈલી, શબ્દરચના અને 


છૂટ્યો. એ થાક્યો માથામાં તીત્ર વેદના શરૂ યઈ. એ. 
તરત જમીન પર સૂઈ ગયો. સાવિત્રીએ એ'નું મસ્તક 
પોતાના ખોળામાં લઈ લીધું. એકી ટશે એ'ની સામે 
જોવા લાગી. એટલામાં એક દિવ્ય પુરૃષ ત્યાં પ્રગટ 
થયો અને બોલ્યો, “સાવિત્રી, હું યમ છું. સત્યવાનને 
લેવા આવ્યો છું.” આમ કહી એમણે સત્યવાનના 
શરીરમાંથી. જીવ ખેંચી લીધો. સત્યવાનનું શબ ત્યાં 
રહ્યું અને યમ ચાલવા લાગ્યા. સાવિત્રી ત્હેમની પાછળ. 
પાછળ ચાલી. યમે એ'ને ખૂબ વારી પણ સાવિત્રી 
એક ટળી બે ન થઈ. અત્તે યમરાજાએ એ'ને વરદાન 
માગવાનું કહ્યું. સાવિત્રીએ સત્યવાનને જીવિત કરવાનું 
વર માગ્યું. પહેલાં તો યમરાજે આનાકાની કરી પદ્મ 
સાવિત્રીની પતિપરાપણતાથી પ્રભાવિત થઈ ત્હેમણે 
સત્યવાનને પુનર્જીવેત કર્યો. ધુમત્સેનને દષ્ટિ આપી 
અને ત્હેનું રાજ્ય પણ પાછું મળ્યું. યમરાજ યમલોકમાં 
ગયા. સત્યવાન, સાવિત્રી અને ઘુમત્સેનનું કુટુમ્બ 
રાજમહેલમાં પાછું વળ્યું. સૌના પુતર્મિલનથી આનન્દ 
સભર વાતાવરણ સર્જાયું. 


ઈ 


અને શ્રી અરવિન્દ 

અભિવ્યક્તિમાં મન્ત્ર-શક્તિનો. અત્તુભવ થાય છે. ત્હેમાં 
યોગની અનુભૂતિની ચમત્કૃતિ છે. યોગ-સાધનાના 
આરોહ અને અવરોહ છે. અશ્વપતિની યોગ-સાધના 
યોગની સાત ભૂમિકાઓમાંથી પસાર થાય છે -- 
પાર્થિવ ભૂમિકા, પ્રાણની નિમ્ન ભૂમિકા, પ્રાહાની ઊર્ધ્વ 
ભૂમિકા, મનની ભૂમિકા, બુદ્ધિની ભૃમિકા, પ્રેરણાની 
ભૂમિકા અને સમ્પૂર્ણ દિવ્ય ચેતનાની ભૂમિકા. અશ્વપતિ 
અન્ધકારની ખીણમાં પ્રવેશે છે, દુઃખ તયા રોગની 
વેદના વેઠે છે. પારાવાર યાતનાઓમાંથી પસાર થાય 
છે. જે મહાન આત્માઓ માનવ જાત્તિના ઉદ્ધાર માટે 


અવતરે છે ત્હેમણે માનવીના જીવનની બધી જ 
મર્યાદાઓનો,. સ્વીકાર કરવો. પડે છે. અશ્પતિ તપ. કરે 
છે, તાપ વેઠે છે. ત્યાર બાદ જ એ'ને દર્શન અને. 
વરદાનનો. લાભ મળે છે. એ'ણે છેલ્લે માનવજીવનનો. 
મુક્તિ-સન્દેશ સાંભળ્યો. પરમ જ્યોત્તિ ત્હેની સમક્ષ 
પ્રગટી. એ'ના અને સાવિત્રીના પ્રેમનો વિજય થયો. 
માર્યું હાયું જીવન* જીત્યું શ્રી અરવિન્દનું કથન છે કે 
પૂર્ણયોગના સાધકે જીવનની વેદનાઓ વેઠવાની છે, 
જીવનનો ત્યાગ કરવાનો નથી, ચેતનાની દિશા 
બદલવાની છે. 


અશ્વપતિ. ચેતનાનાં સ્તરોની જે ભૂમિકાઓ અને 
અનુભૂતેઓ પ્રાપ્ત કરે છે તે વસ્તુતઃ શ્રી. અરવિન્દની 
પોતાની જ છે. શ્રી અરવિન્દની_ જેમ જ અશ્વપતિ. 
માનવમનના રૂપાન્તર માટે સાધના-યાત્રા કરે છે. અન્તે 
એ'નો આત્માં આદશક્તનું પાત્ર બને છે. એ 
મનસ-ચેતનાધારી અશ્વપતિ, શ્રી અરવિન્દ અને શ્રી 
માતાજીએ. પ્રબોધેલા પૂર્ણયોગની સાધના દ્વારા 
મનસાતીત અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરે છે. ત્હેને આનન્દમયિ 
ચૈતન્યમયિ, સત્યમયિ પરમે, જગદમ્બાના તેજસ્વી રૂપનું 
દર્શન થાય છે, જગદમ્બા એ'ને પ્રકાશના પ્રદેશમાં દોરી. 
જાય છે. અશ્વપતિનો અન્તરાત્મા ભક્તિભાવ સભર 
બની આનન્દોચ્ચાર કરે છે. એ'માં ચેતનાનું સમર્પણ 
છે, હૃદયનું આત્મનિવેદન છે. અહીં શ્રી અરવિન્દના, 
પૂર્ણયોગના સમ્પૂર્ણ સમર્પણ 101૮1 ડપ1વ'ભાતંળ”નો 
સાક્ષાત્‌ અનુભવ થાય છે. _ 


“સાવિત્રી'માં ભાવિના અનુસન્ધાનમાં શ્રી અરવિન્દ 
કહે છે, “03 5૦૫ પ્રા છુટા પ્ણભ્૭૦ 1₹0111 
181011૧€0/ “ત 15 ₹9૦ત 11 ॥તાલાકું છેલ્લે 
“&॥1 ત્વ્વત 00 તં0110 11 €૦તૈ'ડ 10૦૫1 15 1101૯.” 
આ શાશ્વત સત્ય છે. 

 સાવિત્રીનું પાત્ર એ પરમાત્માની કૃપાનો સાકાર 
દેહ છે. એ પાર્થિવ' ચેતનાની કઠોર નિયતિનું રૂપાન્તર 
કરી શકે છે. સાવિત્રીનું પાત્ર દિવ્યતા અને. પાર્થિવતા 
વચ્ચે સેતુ છે, સંવાદિતાની કડી છે. અશ્વપત્તિની 


સાધનાની ફળશ્રૃત્તિ સાવિત્રીની પ્રાપ્તિ છે. સાવિત્રીની 
સત્યવાનની પ્રાપ્તિ ભક્તજન પર ભક્તવત્સલ ભગવાને 
વરસાવેલી કૃપાનું પ્રતીક છે. સત્યવાન. અને સાવિત્રીનું 
લગ્ન એ પરમોપલબ્ધિ છે. નારદના પાત્ર દ્વારા શ્રી 
અરવિન્દે માનવીના આનન્દમાં બાધા રૂપ બનનાર 
નિયતિની મીમાંસા કરી. છે. સાવિત્રી નિયતિને બદલે 
છે. સત્યવાનને મૃત્યુ-પાશમાંથી. મુક્તત કરે છે. એ ત્તો 
ભાગવત શક્તિનું સાકાર રૂપ છે. જડ તત્ત્વોનો અફર 
નિયમ તે યમ. છે, જે 120૫700707 ૫11 કરે છે. 
પણ સાવિત્રી સત્યવાનને ઊર્ધ્વ લોકનો અધિકારી 
બનાવે છે. મૃત્યુનું મૃત્યુ કરે છે. શ્રી અરવિન્દ- કહે છે 
કે સાવિત્રીએ. જ પ્રાપ્ત કર્યું તે સમગ્ર માનવજાતિનું 
ભાવિ છે : 7110 11704 12૫૪ ૦7 તંણ્વા11 511211 [0 
0101:ણ॥ા. 110૦ પ1 0૯ ત લોદરા 1તપા(€5 
0૦1. સ્વર ડયાં 9૦ લૌદ્વાછુભ્વ 037 41 
પાતોવાફા॥ાછુ પા. 


શ્રી અરવિન્દનું કાન્તદર્શી ચિન્તન '“સાવિત્રીમાં 
લિપિબદ્ધ થયું છે. શ્રી માતાજી કહે છે -- “મનને 
સંકલ્પ તિકલ્પના વમળમાંથી સમ્પૂર્ણ મુક્ત કરી ત્હમે 
શસાવિત્રી' વાંચો. ત્હમે તે સમજો છો. કે નહિ, ત્હેનો 
વિચાર ન કરો. હમેશાં વાંચ્યા કરો. ત્હમારી સમક્ષ 
નવા અર્થ, નવા ભાવ, નવી દિશા, નવી અનુભૂતિ 
ગ્રગટશે, આમાં કોઈ ગુરુની સહાયની. જરૂર નથી. 
'સાવિત્રી'માં અસાધારણ શક્તિ છે, પ્રકાશ છે. શ્રી 
અરવિન્દે પૃથ્વી ઉપર ઉતારેલું એ પૂર્ણ સત્ય છે, જે 
પ્રાર્થિવતાને દિવ્યતામાં રૂપાન્તરિત. કરશે.” સાવિત્રીને 
અન્તરિક્ષમાંથી ચાર વાર આદેશ મળે છે -- (1૦૦5૦ 
€100૦5૯, ૯1૦૦5૯૦, ૯0૦૦5૯ અને એ ૦૦4% 
[22૧૦૯, €૦૧ડ ૦1૯1૧૯૬5, ૦૦૧”5 ભાભ8)/ અને 
€૦૧%5]૦% પસન્દ કરે છે અને પામે છે. સાવિત્રીનું 
વાચન યોગની સાધના છે. આગળ માતાજી કહે છે 
-- જ્ઞાવિત્રી'માં સઘળી મ્હારી અનુભૂત્તિઓ છે જે 
દશ્ય હું જોતી, જે અનુભવ હું કરતી, જે શબ્દ હું 
સાંભળતી, ત્હેનો સમાવેશ શ્રી અરવિન્દ તે પૂર્વ 


'સાવિત્રી'માં કરતા. સવારે જયારે હૂ ત્હેમની પાસે જતી વાત જ તેમાં અક્ષરશઃ નિરૃપિત રહેતી. શ્રી અ્સરેન્દ 
અને મ્હા્રું દર્શન વર્ષ્વતી. ત્યારે શ્રી અરરિત્દ તે પડેલેથી જ જોઈ લેતા, જાધ્રી લેતા” 
'સાવિત્રી'પ લખેલાં પૃષ્ઠ મ્હને વાંચવા આપતા. મ્હારી 


૦, 


કૂ ક નુ 


શબ્દ 

કિશનસિંહ ચાવડા 
*-રાબ્દને પામવાની બૈ રીત છે : એક, એ'જો ક્તત દ્રષટાઓ હતા. પશયન્તિ વાક્‌ એટલે ડ્લ્લા 
અર્થ જાધ્રીને; બીજી, એ'નું રહસ્ય પામીને. શબ્દનો [દ ઇલીંુલાતલ. એ પશ્યકો હતા. શબ્દના સ્વરૃપને 
અર્થ પ્રદ્િડત અને વિદ્વાન આપી શકે. શબ્દતું રહસ્ટ એએ. જોઈને જાવ્રતા હતા. એ” અત્તરસ્વરૃપને 
તો. શબ્દની સાધના કરીને એ'ને સિદ્ર કરતાર એ'નો છિદ્ર કરીને પામત્ધ હતા. એટલે શબ્દ દે એમના હાથમાં 
સાધક કહે. અર્થની વિઘા એ બદ્ઠિની પ્રક્રિયા છેં. કયત્ત્ર બની જતો. એ'તી અસરડારતાથાં પ્રાદાની શક્તિ 

રહસ્યની ઉપાસના એ અત્તરાત્માનો ઉપકમ છે. રહેતી. 

ઉપનિયઃ દના ત્ષિઓ એ પશ્યત્તિ વાક્ના વિભૃત્તે 


(“જયુદ્રનડ દીપ'યાંધી) 


દાતપૂર્તિ 
સુધાંશી કનુભાઈ જાની - અમદાવાદ 
કાર્તિક મ. ભગત - સુશ્બઈ 
૫૦૦/- તમેઘનાદ ભટ્ટ - મુમ્બઈ 


“કુવિલોક' ટ્રિમાસિકના નવા આજીવન સભ્ય 
નન્દિતા ઠાકર - મુચ્બઈ 
ચ. ભરત સી. ભગત - અમદાવાદ 
દિવ્યા અશ્ચિન દેસાઈ - સુરત 





કરિલક : સ્ય્ટેશ્સર-સ્ળડ્ટ ર ૧૯૯૫ [ ૩ 


----------૨7 રસત્યડથ્‌ ૧૭5૦- 


બાળલીલા-૧ 


[જિળકીડા, વનભોજન, કાલિયમદન] 


૧ હે છેલ 


હે નન્દનન્દન. ત્ડને. શું અમે કહીએ ? 
ત્હારે ન બોલ અમ બે. ગણકારવાં કેં. 
આ ઘાટથી અવર ઘાટ પરે જઈએ, 

તો ત્યાંય હાજર તું ગોપસમૂહને લૈ. 
ત્હારે ભલી રમત, - ગાગર જે ભરેલ. 
નીરે, અમે શિર ધરી, બસ. ફોડવી તે. 
ભીંજાય ચીર, નવયૌવન-અઝ - છેલ, 
લજ્જા નહીં, ન અમ. ભીતિ રહે જરીકે. 


આ ઢ૭%, - છેડ તવ રોજની. શેં સહીએ. ? 
જે વ્હાલથી, હૃદય-લાડ અમે. કરેલ, 

ત્હેનાં જ તે. વિષમ આ ફ્લને. લહીએ. ! 

શું થાય? - જે ધન ગણ્યું, બધું ત્હે હરેલ. 
તોયે. ન એમ કંઈ દીન, અમે થનારી; 

થાશે. નિગૂઢ અમ. અસ્્રથી હાર ત્હારી. 


૨ ગોપકન્યા - વિમર્શ (૧) 


આજે છલોછલ ભયા ઘર-પાણિયારાં 
ને આંગણે. શગ ઠરી. તુલસી. કનેની. 
છે ત્યાં કશી. પટ વિશાળ તણા કિનારા 
વચ્ચે થતી દડબડી અહીં ને પણેની ? 


આંહીં હવે. તરની, કાય સમાન છાયા, 
 આરોહણે ક્ષિતિજથી રવિ તે પ્રમાણે 
આવેલ. અમ્બરપથે; - પણ કૈં સવાયા 
તેજે ત્યહીં કિરણ આહિરબાલ. જાણે. 
૮ ] કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર ૧૯૯૫ 


(વસન્તાતેલકા) 


હાવાં વિરામ ઘર-કામથી. તો ચલોને, 
ઝે એમનીય. રમણા નીરખી રહીએ. 

જે તાજું માખણ ઘરે તર્યું છે વલોણે, 
તે વાત સધ લલચાવતી જે, કહીએ. 


કે કેંક બીજું કરીએ કરતૂત એ'વું, 
રગ્જાડનું સરભરું ભરપાય દેવું. 
૩ ગોપકન્યા - વિમર્શ (૨) 


જોને અલી, જલવિહાર કરન્ત, ભૂર 

ઉન્મત્ત, ખેલન વિશે રત, ગોપબાલ. 
ત્યાં એમનાં વસન, ઓ-પુલિને. સુદૂર, 
વાગોળતા ધણથી. છે ભર્યું અત્તરાલ. 


રૂડો. મળ્યો સમય. આ. તક સાધવાનો, 
તે જાય વ્યર્થ નહિ; આપણને સત્ાવ્યાં 
છે એમણે. બહુ મિષે; ત્્ક્ણ વાળવાનો. 
પામ્યાં પ્રસ, હશું આપણ. આજ ફવ્યાં, 


* આંખે ચાય નહિ એમ બધાં ઉપાડી 


એ. વસ્ત્ર, વગ્જુ-વન-ઝુણ્ડમહીં છુપાવી. 
જ્યાં ત્યાં, તહીંથી મથુરા-પથ ઘાટ-વાડી 
માંહે જઈ, હલકથી. સ્તુતિ-ગીતિ ગાવી. 
છો. શોધતા મનમહી અકળાઈ ભારે; 
ત્યાં કોણ ? જેની પર રોષ. બધો ઉતારે. 
જ વસ્નશોધ 


મે'લી જલે. રમવું, કૅ પરિશ્રાન્ત બાળ. 
આવે કિનાર પર તો નવ. વસ્ર ભાળે. 


ચૉમૈર દષિ કરતા મળતી ન ભાળ, 
છે કૉણ્ વાનર સમાન ચડેલ ચાળે ?' 


આ'વો તરઝ કરતાં મનમાં સરોષ, 

બે આમ, તેમ પણ બે. ડટિ-કેડિયાંની 
લાચાર જેમ કરતા અનિવાર્ય શોધ, 
ક્યાં કોઈનું પગલું, ક્યાંક દબાઈ પાની. 


“ત્યાં ઓથ ગાય-ત્રણની. લઈને કના 
જોયા કરે મલકતો, કંઈ એ જ ચોર 
ના હોય ? - એ'ની કરવી પડશે પિટાઈ. 
-દેખાડ, ચાલ, નહિ તો. અમ દેખ. જોર.' 


'લો*... વગ્જુઝુણ્ડમહીંથી. ટહુકો પ્રસન્ન; 
છૈ આંહિ વેળુ-તરણે સહુ વસ છન્ન.' 


પ૫ આ દૃષ્કુતિ... 


“આ ચૌર્ય-કાર્ય કરનાર પરન્તુ જે હો 
એ'નું પગેરું કળવું અનિવાર્ય, ભેરુ. 

રાખ્યું ન કોઈ પદચિહ્ન સમીરણે. તો 
સન્દેહની નજર, - સાધન છે અનેરું. 


ગોૌપાય વસ્ર બસ. કેવળ આપણાં જ ! 
ને કા'ન ડુંવરનું કે નહિ - શું જણાવે ? 
વર્તા રહ્યું શું બસ એકલ. એ'નું રાજ ? 
એ સજ્જ પીત વસને મુરલી બજાવે. ! 


સાથી હતો. રમતમાં, યદિ તે ન, એ'ની. 
દેખે બધે દગ, રહે નહિં એ અજાણ. 
એણે ડહેવું રહ્યું, દુષ્કૃતિ. કૉની, જેની. 

હોને ભલે, અંધેક છે અહીં કૉની આણ ? 


એય્‌ કા'ન, વેણુરવમાં ન કટાક્ષ, બોલ, 
ત્હારે ન વાત કરવી કંઈ ગોળગોળ, 


૬ કાન કહે (૧) 


'આધેકથી અધિક પ્હોર જલે રમ્યાની 
કેવી કડી ઉરની. ભૂખ ! ભુલાય એથી. 
હું આ બજાવું મુરલી; ફળ કેંક લાવી, 
ચાલો, ઉજાણી કરીએ સહુ તે વહેંચી. 
સૂઝે બીજું કશું નહિ, પણ કન્દમૂળ. 

કાજે હવે પ્રથમ શોધ. જરાક હાશ 

સન્તૃપ્તિની, પછી વનાગઞ્ચલ-માર્ગ-ધૂળ 
એ કૉણ ત્હેની પર પાડી રહે પ્રકાશ. 


ને આ ઠિઠોરી પરનો પ્રતિશોધ-ભાર 


મ્હારે શિરે હું લઉં, યોગ્ય સમે ઉતાડું. 
છે રાજ આપણું તદા બનવું ઉદાર, 

જે કે મળ્યું, અધિક એથી અપાય સારું. 
હાવાં ન ઢીલ - તડબૂચ કંઇક ટેટી 

તે આમળાંની સહ, વાત બીજી સમેટી.' 
૭ કાન કહે (ર) 


હો... ત્યાં જુઓ, શિરધય દધિ-ભાત-પાત્રે 
બાલા કંઈ વન-વિહડમ જેમ ગાતી 
આવે, પ્રસન્ન વદને, લવચીક ગાત્રે 

લ્હેકે લઈ લટકું બન્ધુર, રાગ-રાતી. 

આ આપણી નિતની અષ્ટ સખાની ટોળી, 
તો એમની અધિક વા ન જણાય લેશ. 
દેખાવ છે સરળ; એ. નહિ સાવ. ભોળી; 
છે કેટલાં વિવિધ ગુમ્ફથી બદ્ધ કેશ ! 
છાયાતરુ નિકટ વર્તુલ આપણું હો : 

એ આવશે, - નજર ન્છૈ, નહિ બોલવાનું. 
એ વૅણ્ કિકલથી ભોજન પીરસે તો, 
થાકેલ જેમ મુખ થોડુંક ખોલવાનું. 

એ. મૂકશે કવલ ત્યાં.. (છણકો થવાનો), 
... ત્યાં અડલિ-દશન-યોગ પ્રવોજવાનો.' 


૮ વાગ્યુદ્ધ 
બાલા - ૧ 


“રે દુષ્ટ, હેત થકી જે ખવડાવનાર 

ત્હેને જ તું પશુની, માફક દન્ત ભીડે ? 
હાવાં મયા નહિ, સહે તવ કોણ, ઝાર ? 
જેનાથી. હોય સુખ. તે જ શું આમ. પીડે ? 
બાલા-ર૨ 

“આ ઝૈં નથી નવું, સખી લહું વ્હાલ-વેર 
છે આપણી ઉભય મધ્ય હમેશનું જ. 
જયાં ભૂખ, રોષ પણ ત્યાં કટુ ડ&-ઝેર ! 
તે કાઢવું જ્યમ, કદી. વળગેલ, ભૂત.” 
બાલા- ૩ 

“હેલાં ભલે. ઉદરનો જ્વર શાન્ત થાય, 
આહારની અબળખે. કરી લે ઉજાણી; 
સન્તૃષ્ત હો સબલ, સમ્મુખ આવી જાય, 
છોરી અહીરની-નું લે અમ. જોઈ પાણી.' 
કા'ન - 

'“તહારે મુખે. કવલ. હું દઉં ? બોલ રાધા ! 
આપવી નકામી લઈએ. નહિ કોઈ બાધા.' 
૯ વિશ્રાસ્તિ 

“જજો, આ. તમાલ-તરુ પલ્લવ-પુગ્જમાંહીં 
સારડ્ઞ-મન્દ્ર-લય-સૂર ભણન્ત હોલાં. 
વિશ્રાન્તિનો સમય, શીતલ. છાંય આંહીં, 
લેવાય. વાયુ-લહરીસહ લોલ ઝોલાં. 

બેઠી પણે ચરણપે પગ. વાળી. ધેનુ, 

છે અર્ધીનેદ્રિત દગોની ઉઘાડ-મીંચ, 

ધીરે ગભીર વહને હું બજાવું વેણુ, 

લે. સ્વપ્ન-તન્દ્રિત હવામહીં ચિત્ત હીંચ. 
આ'વે સમે કલહનાં નવ હોય વેણ. 
કાળી ત્હમારી કબરી. કુસુમે ભરી. હો. 


ખીલ્યાં કદમ્બ, ત્યમ કુન્દ વળી કરેણ, 
એથી સુચારુ વદને નમણી નરી હો. 
આવી મળેલ તકનો. લઈ પૂર્ણ લ્હાવો, 
ગ્હેકે મયૂર, સરતે દિન ઘેર જાઓ. 
૧૦ રે, એમ કેમ જઈએ... 


ગોપબાલા : 

“ર્‌ એમ કેમ જઈએ લઈ પાત્ર ખાલી ? 
એને છલોછલ. રહ્યાં ભરવાં ત્હમારે. 
વ્હાલાં ઘણાં વચન, આપવું સઘ આણી 
જે હોય. ઝલ્મલ થતું યમુના-કિનારે. 


સોહે શિખીનું તવ. કુન્તલમાંહિ બર્હ, 

ને દોલતે હૃદય ઝૂલતી વૈજયન્તી; 

એ'વું અમારું પણ હોવું સદા સગર્વ. 

તે મોતી કાલિયતણાંથી. જ, ભાગ્યવ-તી. 


તો. લાવી. ઘો; સ્વરથી. મૌવરના. નચાવી 
એને, ભયે. ગરુડના ત્યહીં જે ભરાયો. 
એને. -- ભયેલ. ભય. અન્યનું તે વળાવી. 
આનન્દ-નર્તનથી વેણુ ત્હમે બજાવો.' 
કા'ન્‌ 

'એમાં શું માગ્યું અદકું ? ચડસે રમન્તાં, 
આણી અચૂક દઈશું, ત્હમને ગમતન્તાં.” 
૧૧ ગેડીદડે રમત 

કા'ન્‌ 

ગેડીદડે રમત. માંડવી, ભેરુ, ચાલો; 
ખુલ્લે કિનાર, તરુ કોઈક જ્યાં, ન ઝાડી. 
ત્યાં વ્યાલનો વિરલ જોઈ શકાય ચાળો, 
જ્યાં આપણે અભય, શું કરશે અનાડી. ? 
હાં. આ સ્થલિ. અવ શરૂ અમ મસ્ત ખેલા. 
તું નાખ ગેન્દ, ફટકો. હું લગાવું, એ'ને 


બીજા, દિશેદિશ રહા નિજ નાદ ઘેલા 
ખાળે ત્વરાથી, છટકી. નવ જાય કૅમે.” 


ગોપબાલ 


* રોકી શકાય નહિ, અદ્ધર એટલો, રે 

એ તો. ધરાજલમહીં ગત ખૂબ ઊંડે ! 
હાવાં, જ્યડીં ભડ ભુજ%મ સુપ્ત ઘોરે 
ત્યાં મોતને મુખ જઈ અવ. કોણ ઢૂંઢે ?' 
કાન. 

“લાવીશ હું મુજ લગાવ થકી ગયેલ. 

આ વૃક્ષથી જલ. વિષે. જઈને સવેળ.' 


૧૨ દમી પનોતી 


“ના...ના...નહીં જવું તહીં દ્રહમાં કન્હાઈ, 
કુત્કારશે ગરલ. પઞ્ચમુખો કરાળ. 

દીધી. અમારી. નહિ સાંભળશે દુહાઈ ? 
ત્હારો નિરકુશ કશો. ઉરનો ઉછાળ ! 


કીધી. અમે, નહિ અમારી તું આડ માને ? 
જાણે સર્યો નકુલ નાગની ચૂડમાંથી, 

, એ'વી છટાથી છટકી નિજ રુદ્ર તાને, 

ત્હે વ્ડેણ્ન-ભીતરની કેં કરી લીધ ઝાંખી ! 
ને...ને. તું ક્યાં ? ગરક ત્યાં સહસા ધરામાં ? 
રે આ તર% પર બુદ્બુદ આવતા કેં ! 

શી ખોજ ? સર્પ-ઘર-નીરની કન્દરામાં ? 

આ શું ! હવા રણકતી. તક થે ક તા ઘે / 
લો - તીરની ઉપર કન્દુક સ% મોતી. ! 

શો કા'ન નર્તત પ્રસન્ન, દમી. પનોતી. !' 


૧૩ વ્યાલ - વિદાય 


'ભોરિન્નને વ્રજયી દૂર દિયો વિદાય. 
ને આપણી રમણ-ભૂમિ-નદી. વિષાક્ત 


તે મુક્ત હો. અવ લગીર ન પીડ થાય 
હ્યાં કોઈનેય; વન હો. રુચિરમ્ય આપ્ત. 


ઓ કા'ન શક્તિ તવ. શી અપરાજિતાની ! 
કોઈ દમી શકતું ના તુજને, હજી તો 
છે કાય કૃણી નવનીત સમી. તથાપિ, 
ત્હારી દનુજ-દળતી. ન કળાય રીતો ! 


હે બન્ધુ, પાત્ર લઈ ખાલી. અહીં ઉભેલી 
બાળા, - મળી સકળ મળ ગાવ ગીત. 
શી કાળનીય રમતાં રમતાં કરેલી - 
મૂકી શિરે ચરણ, નર્તન એ'વી જીત ! 


મોતી વડે કુંવર કા'નડને વધાવો; 
હો નન્દ નન્દ, વ્રજને નવ નિત્ય લ્હાવો.' 


૧૪ સ્તુતિ 


હે દેવ, નામ તવ કણ્ઠમહીં ર્મન્ત 
વ્હેલી પરોઢમહીં જ્યાં કરીએ વલોણું; 
ને નાદ વીચિમય. વાયુ બધે વહન્ત, 
ત્યાં પૂર્વમાં ઉદિત સોનલ-વર્ણ-જોણું. 


હે દેવ, એમ. તવ સંસ્મરણે અમારાં 
પ્રત્યેક કાર્ય પ્રહરે પ્રહરે જણાતાં, 
ગૂંથાય સૂત્રમહીં સન્તત એકધારાં 

એ. રીત પ્રીતિમય સઝથી સૌખ્ય-રાતાં. 


હે દેવ, આ જગત, આ ધુતિ-અન્ધકાર, 
આ સૌ ચરાચર તણો પ્રતિયોગ, યોગ; 
ત્હારો વિલાસ અતિ અહૃત ને અપાર, 
તું હો અરૂપ, તવ ભર્ગથી રૂપ-ભોગ. 


અક્ષ ચૂમતલ. બાલકશા મતીલા, 
ત્હારી નિરન્તરની હો. અમ સઝ લીલા. 
ડવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર ૧૯૯૫ [ ૧૬- 


પૃથ્વી 
કિશોરસિંહ સોલફ્રી 


છે બન્ધ ઘર, હું અન્દર 
ઉઘાડી છે બારી 
નજર જાય છે બહાર 
ક્ષિતિજ પાર 
અનન્ત આકાશ. ! 
હું અહીં છું, નથી. 
તો ક્યાં ગયો. છું હું ? 
જ્યાં છે તું. 
ક્યાં છે તું ? 
જોજનો. દૂર, સાત. સમન્દર પાર 
ક્યાંક તો હશે તું, હું છું, જેમ. 
દૂર તું, હું નહિ પાસે 
તોય આપણે 
અહીં આ ઘરમાં ! 


ખારવણનું ગીત 
કિરીટ ગોસ્વામી “કલાત્મક' 


દરિયા ઉપર દોડું 
હું તો. દરિયા. ઉપર દોડું ! 
કેટકેટલાં શમણાં સાજન. ! 

પરપોટાવત્‌ ફોડું ? 
તું દરિયેથી વ્ડાણ લઈને આવે. કે ના આવે, 
સાજા-નરવા પ્રાણ લઈને આવે કે ના. આવે, 
- એમ. વિચારું પળમાં ત્યાંતો થૈ જાઉં છું કોડું ! 
ઘર, ફળિયા, શેરીમાં મુજને કૉણ ઓળખે સાચું ? 
કાગળ-બાગળ લખ તો. સાજન ! હોંશેહોશે. વાંચું ! 
બાકી દરિયે હૂબી જાવું આપણ  વ્હેલું-મોર્ડું ! 


૧૨ ] ડવિલોક : સષ્ટેમ્બર-ઓંક્ટોબર ૧૯૯૫ 


* ગઝલ 


મૌન બલોલી 


એ'વું તે શું ખટક્યું, હશે એને નિગાહમાં ? 
સ્હેજે કસર રાખી ન'તી એકે ગુનાહમાં ! 


અપરાધમાં પણ હોય છે નિર્દોષતા. ઘણી, 
એ. કૉણ શોધે. છે તે શોધું હર ગવાહમાં. 


નિર્દોષતાનાં શ્હેર ત્યાં ક્યારેય ના. વસે, 
જ્યાં દોષિતો ઉછરી. રહ્યા જજની. નિગાહમાં. 


અપરાધી એ હોવા છતાં ફરિયાદી થઈ શકે, 
એ'વી પ્રથા તરતી કરી કૉણે પ્રવાહમાં ? 


જે જે મળે તે તે મ્હને સૌ ઓળખે, છતાં 
મેળાપની. ના સાબિતી મળતી. નિગાહમાં. 


ફૂટ્યા કરે વડવાઈ સમ કૈ છાંયડ મ્હને, 
જીવી. રહ્યો છું આજ હું એ'વી પનાહમાં. 
ખામી નિવારે પણ્ડની જે શ્વાસ શ્વાસમાં 
એને મળે મ્હારી નિશાની. ગાહ ગાહમાં. 


સાચી મરણની. સાયબી એને મળે નહીં, 
જે જિન્દગી વેચ્યા કરે છે “વાહવાહ'માં. 
જાણી શક્યો હું જાતનું અન્ધારું તૂટતાં 
“ખામોશ” નું પણ નામ છે આલમપનાહમાં. 


ગમનાગમન 
રાજેન્દ્ર શાહ 


સવાર સાંજની જોઉં છું રીન લીલા - 
લાલ હો, કેસરી, પીળા, 
નભે; જે નભે નહીં. 


વાદળાં 


શજેસ વ્યાસ “મિસ્કીન” 


લીલા-સ 


ડાં ઝાડવાં મ્હારા મળમાં કાળાં ધબ, 


વાયરો. પેલી નાખતો. ગયો. વાદળાં ટપોટપ. 


નીભાઃડાનાં નળિયાં જેવાં ખોસ્યૉ 


ઢગલ) જાણો હોય 


હોય ઝીણી ઝરમર તો. જસ 
આ તો. તૃટ્યા પ્હાડ 


ગામને પાદર એક તદી, ઉતાવળી એ*નું નામ 


ણી સાવ 


એ રનો. એમ ભીજાયાં છેક. 


નક 


પૂર જોવાને દરિયે પ્હોચી રોજનાં મૂકી કામ. 


ગામ તણાતું જાય રે જાણે મૂળિયાંસોતું 


રઇ ર્‌ 
ઝાડ, 


તરસ્યાં ઊભાં જોઈને પી, વાદળીઓએ. ધાડ. 


વરસાદ 
રાજેશ વ્યાસ “મિસ્કીન” 


વરસે નવલખ. ધારે રે વરસાદ સાંભળું, 


ધસમસતી. ઘુમ્મરીઓ. ખાતી. યાદ સાંભળું. 


અન્દર બાહર સરખો રે ઉન્માદ સાંભળું, 
જળરૂપે હા એ જ પરિચિત, સાદ સાંભળું. 


અમે રહી ગયા કોરા રે ફરિયાદ સાંભળું, 


સપનાનો. જન્મો જૂનો અપવાદ સાંભળું. 


એકલતાના આંગણાનો સંવાદ 
થતો. કડકાબન્ધ એ. અનુવાદ 


સીમ ભરીને. ટહુ 


સ્પંભળું, 
સાંભળ. 


રે અવસાદ સ ભળ, 


હતો તું થકી નાક જે આહ્યદ સાંભળું. 


થો 


છાણનો કીડો 


ભાનુપ્રસાદ પણત્યા 


છાણનો કીડો છાહામાં મરે ? 


ફૂલ સુવાસી રઝ્ને મળ. 
કૅમ ન એ'ની નજરું ઠરે ? 


ણનો કીડો છાળામાં મરે. 


ત્ર 


03 


નીકળે કોરમ હરત ફાળ 
દિશાને નોતગ૩ે છેટી 
જાય સમીરે, 
ઘળથી ભીનાં પોલાણમાં 


કીંડાજી અન્ઘાગને માણો 


મોજથી. ફરે ! 


છાણા કૃ 


સૌરભ ઊડી. જાય, 
કીટની. કાયા ખરીઓ. તળે 

ક્યાંય અજાણ 

વાટ મહીં ચગદાય ! 

રફડે ને તો ય તે પાછું 

વીખાયેલું ગોબર પૈલુ 

આંખમાં તરે ! 
છાળાનો કી.ડો છાળ્ઝામાં મરે ! 





છાયામાત્રે પૃથ્વી પાત્રે 
ઉશનસ્‌ 


આલાલીલી, પ્રથમઘનની વારિના તેજવાળી. 
છાયા પ્હાડ ઉપર જરી-થે ભારવાળી. ઢળી છે, 
નીચે; તાપે ભૂમિ ભૂખરી શેકાયલી ભાખરી છે 
તાજી ચૂલા પરથી હમણાં-કાલ જાણે ઉતારી ! 
--ે હું બાનાં નયન સમરું તારાંય તે સ્નિગ્ધ દોય 
મ્હારી સામે સકરૃણ ઝળૃમ્બેલ મુશ્કેલી-વેળ 
પાણીવાળા પ્રથમ ઘનઆભ,. સમાં નીતરેલ, 

જે જોતાં હું તરત તૃણ શાન્તિ લહું, દગ્ધ તો ય; 


એ'વાં બા ને તુજ સરિખ ભાવાર્દ્ ચ્હેરાની સામે 
-છો ના વર્ષે-સજલ ઘનશા છાઈ ર્હે માત્ર તોયે, 
છો ના સ્પર્શે-તૃણથી. ભરી દે ભૂમિનું પાત્ર તોયે; 
મ્હારી માટી પીમળી ઊઠતી ભીની છાયા જ પાક્યે! 
માયામાત્રે પ્રશમગત હું જેમ ત્ઠણાનુબન્ધે, 
છાયામાત્રે ફૂટું ફૂટું ધરા તેમ તૃણાનુસ્પન્દે ! 


ક્ષણિક 
ગીતા પરીખ 


“વર્તમાન આ...” 
કહું ના કહું ત્યાં તો. 
સરકી જાતો ! 

ડંગું કેમ હું તોયે 
એના ક્ષણિક દુઃખે ? 


ઉન્યાવિદાયે) કિનારા 


ગીતા પરીખ 


નદી વહેતી 

ભીની આંખે. હરખે. 

બેઉ કિનારા ! 

૧૪ ] કવિલોક : સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબર ૧૯૯૫ 


દોડતા આવ્યા 
“રઝ નવસારવી 


અમે સંવાદનું વાતાવરણ લઈ દોડતા. આવ્યા, 


_ હતો જેવો સમય ત્હેવું વલણ લઈ દોડતા આવ્યા. 


ખબર નો'તી. કે મૃગજળ અમને તુંય છેતરશે, 
ત્હનેમળવા અમે મૃગનાં ચરણ લઈ દોડતા આવ્યા. 


અમે તો કોઈને પણ. જિન્દગી દેવા. હતા તત્પર, 
હતા. તેકૉણ કે જેઓ મરણ. લઈ દોડતા આવ્યા? 


તું જાણે છે ફકીરોની તો. સાચી. એ જ દોલત છે, 
ત્હને દેવા અમે અન્તઃ*કરણ લઈ દોડતા. આવ્યા. 


અમારે ઢાંકવી'તી “રાઝ” દુશ્મનની ય. બદનામી, 
અમે તો ગુપ્તતાનું આવરણ લઈ દોડતા આવ્યા. 


કંઈક સળવળી જવું 
રમણીક સોમેશ્વર 


તું મ્હને કહે સાજન, કેમ, વાત સમજાવું 
આ સવારનું ખીલવું, સાંજનું ઢળી જાવું. 


કેટલીક ઇચ્છાઓ ફૂંકમાં ખરી જાતી, 
વાત આટલી એમાં આમ ખળભળી જાવું ? 


આપણી જ આંખોમાં આપણાં જ સ્વપ્નો છે, 
રોજ જોઈ રહેવાનું રોજ ઓગળી જાવું. 


કંઈ રીતે કહી શકશો વાત સાવ ભીતરની, 
છેક શ્વાસમાં ઊંડે કંઈક સળવળી જાવું. 


કંઈ સહજ સમેટાવું, કંઈ સહજ મળી જાવું 
કંઈક ઝલમલી જાવું, કંઈક ઝળહળી જાવું. 


અવઢવ હજીયે પ્રગટતાં ? 
જગદીશ ત્રિવેદી 


બુઝુર્ગો પાસેથી ર%નિ ઢળતાં નિત્ય નવલી. 
કથાઓ માણી'તી અગમ. રસ-પાતાળ ઝમતી 

મહા ઔદાર્યો ને અમિત બલ કેરી, ગકત. તણી, 
પુરાણા, ગ્રન્થો ને ઉપનિષદ, વેદો -- ઘણી ઘણી 
વળી. પૃથ્વીપાટે પ્રગટ પ્રભુએ દાનવ હણ્યા, 
--કથા એ'વી એ'વી વિવિધ રસ કેરી સુણી-ભણી. 


ભલે ભોળે ભાવે--સરલ ઉર--નિઃશક મનડે 
સુણી વાતો ત્યારે : અવ હૃદય શકા સળવળે. : 
કદી સાચ્ચે આપું અમ ભરતખણ્ડે બન્યું હશે ? 
--અને શકાઓનાં ધસમસ. ધસે પૂર હૃદયે ! 
બન્યું જો ત્યારે હો -- 

અસુરબલ-અન્યાય-સઘળાં 
કૂડાં પાપો. કેરાં ખણી ખણી ઊંડાં મૂળ ઊખડ્યાં-- 


અમે આજે આંહીં અસુરગઢ-ઘેર્યા થથરિયે- 
કુપાળુ ! તોયે કાં અવઢવ. હજીયે પ્રગટતાં ? ! 


હાઇકુ 


કૌશલ યાજ્ઞિક 


પ્રશાન્ત સર : 
કન્યા ઊભી નીરમાં, 
ઊઠે તરડ. 


ય. 


શ્રીકૃષ્ણને-૨ 
જગદીશ ત્રિવેદી 


ગીતા વિશે વચન આપી. ત્હમે ગયા તે 
શ્રીકૃષ્ણ શું સ્મરણલુપ્ત થઈ ગયું કે ? : 
જ્યારે અધર્મ-તિમિરે જગ આવરાશે, 
આચાર-શૂન્ય અસુરો મદપફ ડૂબ્યા 
સન્તાપશે હૃદય જો. ત્ર્કજુ સનત કેરાં- 

તે સત્યસૂર્ય-કિરણો પણ ઝઢવાશે 

-ત્યારે થઈ પ્રગટ રક્ષીશ સન્ત-ધર્મી !' 


આજે અધર્મ-ભડકા થકી વ્યોમ ત્રસ્ત, 

રે એની ઝાળ થકી કો. છટકી શક્યું, ના, 
ને જો સિપાઈ કદી સાચ તણો ઝઝૂમ્યો- 
એનેય ખેંચી પકડી અઘ-હોળી હોમ્યો ! 


શ્રી કૃષ્ણ હે ! વચનભઝ સમું ન પાપ 
તું જાણતો. પ્રગટ, ત્રાટક વીજ જેમ 
તે સન્ત-સંસ્કૃતિ તણો. રથ-સારથિ થા ! 


ખાંયણાં 
કનુ સુથાર 
ઘણું કીધું ને ઘણું હજી કહેવાનું, 
અત્તરમાં સહેવાનું, 
લીધા અબોલડે. 


વાત વાતમાં ગઈ રે વીતી રાત, 
વણ. કહેલી વાત, 
અન્તરે ઝૂરતી. 


રોકાઈ જાને ઓરે મોંઘેરી રાત, 
હૈયે બાકી છે વાત, 
પિયુ મ્હારો સેજમાં. 
કવિલોક : સત્ટેમ્બર-ઓક્ટોબરે ૧૯૯૫ [ ૧૫ 


ન્“્ઝ્- 


પ્રચોદયાત્‌ 
તૃષિત પારેખ 


ઝં રોમ રોમ રમે રામ તું પ્રચોદયાત્‌ 
સૂરશબ્દ નર્તત ત્રકફ્‌ સામ તું પ્રચોદયાત્‌. 


ભૂર્ભુવઃસ્વઃ ત્રિકાળ જળ. શા ફરે ફરે, 
વાયુ શો વહે જ સકળ ઠામ તું પ્રચોદયાત્‌. 


તત્‌ સતત સહસ્ર નિરખ કોટિરૂપ ધારતો, 
મોરલા સમો સપિચ્છ શ્યામ તું પ્રચોદયાત્‌. 


સવિત ઝળહળે ક્ષિતિજે પાત્ર એ હિરણ્મય, 
પેય તું જ, ઘૂંટ પણ. ને જામ તું પ્રચોદયાત્‌. 


શત. સહસ ફેણધારી કાલરૂપ ભર્ગ હે ! 
.કાલી રક્ષ, આપ. દંશ-ડામ તું પ્રચોદયાત્‌. 


સર્વધોતનાત્મક ક્રીડન્ત દેવ હૃદૂડમલ, 
સર્વભૂતરથ તણી લગામ તું પ્રચોદયાત્‌. 


ધીમહિનું બીજ સ્ફુરત ધ્યાનમાં ધીરે ધીરે, 
હો ત્રક્તુ અનુકૂલ સકામ તું પ્રચોદયાત્‌. 


અખિલમાં એ નટખટ યઃ સૂર્યને ઊછાળતો, 
જ્યોતિથી. ભીંજાવતો સલામ તું પ્રચોદયાત્‌. 


બ્રહ્મવર્ચ પ્રાણ પ્રજા દ્રવ્ય તું પ્રચોદયાત્‌, 
ઘન તૃષિત. ગૂંથાય ગહન ધામ તું પ્રચોદયાત્‌. 


હાઇડુ 


કૌશલ યાજ્ઞિક 


પરોઢ ફૂટે 

પ્હાડને પગછાયે 

નગર પોઢે. 

૧૬ ] કવિલોક : સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબર ૧૯૯૫ 


માપી જુઓ 


નિરગ્જન ભટ્ટ 


બુદ્ધિમત છે કેટલી માપી જુઓ, 
એમનું છે અમને આપી જુઓ. 
સાવ જૂઠાણું અરે ! ચાલે નહીં 
સાવ. સાચા રૂપથી માપી જુઓ. 
આભ વરસીનેય. તે ખાલી. થયું, 
આજ ઠાલા ઘૂપને કાપી જુઓ. 

ભર વસન્તે પાનખર ચાલી ગઈ, 
એમનો. ઉત્તર જરા છાપી જુઓ. 
લ્યો, “નિરગ્જન' વ્હાલ કણ્ઠે આવતું, 
એ. જ ચ્હેરાને હવે ઝાંખી. જુઓ. 


રૂપવતીતું ગીત 


જગદીશ વ્યાસ 


આંખ મ્હારી ઝૂકે ને ગામ આખું ઝૂકે, 
મ્હારા ચરણોમાં આવીને માથું મૂકે. 
રૂપ મ્હારું હું જાણું ના શું શું કરે, 
કોઈ ભમરો તો. પત્થરને ચૂમી ભરે, 
કોઈ હરણું તો આમતેમ તડકો. ચરે, 
અમે પન્નીયે બેસવામાં. ડાળી ચૂકે. 


ધોધ પર્વતમાં ઓચિ-્તા ફૂટી પડે, 
કોઈ હૂંઠાને ટોચ. લગી. લીલપ ચડે, 
બની મોતીનું પૂર આખો દરિયો દડે, 
જોઉં હું, જો કદીક હસી ભૂલેચૂકે. 


હું તો સળગું મશાલ. ઊભી મ્હારે રે ઘાટ 
તેજ મ્હારામાં માય નહીં, થાય ફાટફાટ, 
જોઉં રાત-દિવસ. એની. રે એકલાની. વાટ, 
મ્હને આખીને. ઓલવે જે એક જ ફૂંકે. 


ગઝલ-ભજન 

તગજી બારોટ “તખત” 
તાણું-તુંસું તન તમ્બુરિયા, 
તુન-તુન, સુન-સુન નાદ નિતરિયા. 
હળવી ઠોકર હેત નખલિયા, 
ઘેરું ગાજે ચિત અમ્બરિયા. 
ચગ્ચળતાનાં ચીર હયા લ્યો, 
સંશય નાઠા ભરી નગરિયાં. 
સૂના વગડે વેમુ વાગી, 
રૂમઝ્ુમ-રૂમરૃમ રસ ઝરમરિયાં. 
રાધા-વૃત્તિ. રાસ 34 છે, 

ખુદને નીરખે ખુદ નજરિયાં. 
લખું અલખને લાખ સલામો, 
અલખ લખે. છે શૂન્ય ખબરિયાં. 
ફરકે ના. અબ કોઈ ફિકરિયાં, 
અબુધ. આંખે. સૂધ સાંવરિયાં. 


ગઝલ 
તગજી બારોટ “તખત” 


ચહુ દિશ ઉપર હવે. મ્હારી. ડગ છે, 
અલૌકિક મારગ ને લૌકિક પગ છે. 


પ્રતીક્ષાની પાંખો ફફડતી. રહે છે, 


દૃગોમાં લિકળ છે નજરનાં વિહગ છે. 


મ્હને ફક્ત લીલપની. લાગી છે માયા, 
મ્હને વૃક્ષ ત્હારી. ફૂટી કોઈ ૨ગ. છે. 
હરણની. સમાધિ કરું રણ મહીં ને, 
લખું કેક ઢગ ઝાંઝવાના અહીં છે. 
હવે જળ ચરી જાય છે માછલી ને, 


તળાવોય ઠગ છે, થયાં શ્વેત બગ છે. 


હે આનન્દ રૂપ 
ઉષા ઉપાધ્યાય 


હે પરમપ્રિય ! 

મ્હારી ઇચ્છાઓ અને અનિચ્છાઓ 

બધું જ 

ઓગાળી દઇને 

હું ત્હારી પાસે આવી છું, 

ત્હારા કરૃણામય હાથથી મ્હને આવરી લે, હે પ્રિય! 
તું બંસરી. વગાડીશ ત્યારે 

હું એ'ના સૂર બનીને રેલાઈશ, 

ત્ચ્તુઓના હિંડોળે તું ઝૂલીશ 

ત્યારે દિશાઓના હાસમાં પ્રસરીને હું 

ત્હારાં ગીત ગાઈશ. 

હે અનન્ત આનન્દ રૂપ ! 

ત્હારાથી મ્હને જુદી ન રાખ 

ત્હારા કગૂણામય હાથથી. મ્હને આવરી લે, હે પ્રિય! 


સહિયારા તૃણનો... 
હરેશ “તથાગત” 


વૃક્ષે, એ'વી યે ડાળો છે, 
સૂરજ પણ જેનો કાળો. છે ! 
પડઘો કે પડછાયો છે તું ? 
કે બન્નેનો સરવાળો છે ? ! 
હો. ક્યાંથી ત્હારો કે મ્હારો, 
સહિયારો તૃણનો. માળો છે ! 
શ્ાસેશ્વાસે ઊચરે ખોટું, 
માણસ ખાસ્સો ટ'કાળો છે ! 
સ્પર્શી આવ્યો નભ. ભીતરનું, 
માટી ભારે પાંખાળો છે ! 


એકરાર ! 
વીરુ પુરોહિત 


તારને ત્હેં ટીકીને પત્થર માર્યો 
ને મ્હેં થાંભલે જઈને કાન માંડ્યો રે ! 
એક સાથે ઊડ્યું કબૂતરનું ટોળું 
તું ગણતાં ભૂલી ને હું યે થાક્યો રે ! 
દિવસોની. વાત છે : તું ખેતરમાં દોડી'તી 
જ્યારે પતડ્ઞિયું પકડવા, 
ધસમસતી ટ્રેઇન ત્યારે પાટા બદલે જ મ્હારી 
છાતીમાં માંડી'તી દોડવા ! 
પળમાં છપાતી ને પળમાં નજરાઈ જતી. 
યાદ છે એ હરિયાળી આંખો, 
યાદ છે : એ વખતે હું કરતો. અફસોસ, મ્હને 
ફૂટતી નથી રે ! કેમ પાંખો ? 
અજ મ્હને સમજાયું ધોરિયદનું વહેવું 
'તે ફાટફાટ બાજરો આ પાક્યો રે ! 
તારને ત્હેં ટીકીને પત્યર માર્યો 
ને મ્હેં થાંભલે જઈને કાન માંડ્યો રે ! 
સાચ્ચું કહું છું : મ્હારો મૂંઝાતો. જીવ જ્યારે 
આકાશે સાંજ ઢળે પાછલી, 
એ'વું થાતું કે ત્હને કાંટો વાગે ને એને કાઢતાં 
બહાર આવે માછલી ! 
વરતું ના એ રીતે જુદા જુદા વેશે તું 
ઊભતી. મ્હારી જ આસપાસમાં, 
ભારી. ચઢાવવાને બહાને તું ભરતી'તી. 
રોજ મ્હને પોતાના શ્વાસમાં ! 
ફરફરતી ઓઢણી તું હોઠમાં દબાવ ! 
મ્હારા જીવતરને ઝપ્પૂ ઝોકો વાગ્યો રે ! 
તારને ત્હેં ટીકીને પત્થર માર્યો 
તે મ્હેં થાંભલે જઈને કાન માંપ્યો રે ! 
એક સાથે ઊઠ્યું કબૂતરનું ટોળું 
તું ગણતાં ભૂલી ને હુંયે થાક્યો રે ! 


૧૮ ] કવિલોક $ સષ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર ૧૯૯૫ 


જૂનાગઢની સવાર 
મફત ઓઝા 


પાછલી ખટ ઘડી 
કણ્ઠ કૉનો આ. કૉળતો. 
ને આ કરતાલ કૉની વાગતી ? 


રાત પાછી વળી 

તુલસીદલે જઈ બેસતી 

કૉણ આ હળુ હળુ ગુગ્જી રહ્યું દલ મહીં ? 
સકલ સૌ. પોઢી રહ્યું 

કૉણ આ ચાલી રહ્યું પવન જેવું ? 

ગિરી તળૈટી કુણ્ડ દામોદર 

કૉણ કેદારો બની ઘૂમી રહ્યું ? 


નીરખને હું જ 

કૉણ વ્યાપી રહ્યું તું જ મહીં તું જ જેવું ! 
વૃક્ષમાં બીજ હું, બીજમાં વૃક્ષ હું 

કૉણ આ વિલસી રહ્યું કમળ જેવું ? 


નગર આખું ડોલી રહ્યું 

એક ક્હાન એક ગોપી -- મશાલનું હાથ લગ 
ઝળહળવું 

પછી તો સદેહે તત્ત્વમાં તત્ત્વનું લીન થવું 

કહે, કૉણ મુજમાં આટલું મહેકી રહ્યું ? ! 


હાઇકુ 


કૌશલ યાજ્ઞિક 


પૂનમ રાત, 
કૌતરો. ઉલેચતો, 
ફરતો ચન્દ્ર. 


મ્હારા હૃદયને કહું છું 
પુષ્પા ભટ્ટ 


મ્હારા હદયને કહું છું- 

આજથી. આ. જ ક્ષણથી તું આત્માનું ગીત ગા. 
ચોમેર છે આ અમેય આકાશ 

ઘૂઘવી રહ્યો. છે આ સમન્દર માતરિશ્વાનો. 
ચૉમેર છે ભર્ગ -- આ સૂર્યનાં, ચંદ્રનાં, 
નક્ષત્રગણનાં, તારકગણનાં! 

આ પૃથિવી છે સાગરામ્બરા 

જલે જ ઉદ્ધવ્યું છે આ વિશ્વનું કમલ. 

અને. જલે જ પામે છે પરિલય 

અહીં છે અગ્નિ -- સતત. પ્રોજ્જવલિત. -- 
આત્તર્‌ અને બાહ્ય 

ભૂતમાત્રના જઠરમાં વૈશ્વાનર રૂપ 

અને એ'નું બીજું રૂપ ઊધ્વીશેખ- 
માનવહૃદયમાં જાગતી “હજી આગે' 

“હજી આગે'ની આગ. 

એ'ને લઈને જ ઉત્કૃષ્ટતાના પરાબિન્દુને ખોજ્તું, 
પ્રાર્થતું માનવમન, માનવ. હૃદય. 

આ પૃથિવી -- સકલ. છે વિપુલ એ'*ના 
હૃદયતલમાં. 

ઓહ 1! કેટકેટલા. બીજરાશિ 

કેટકેટલાં ફૂલો ફળે, નવ. બીજરાશિને ધારે 
આ ધરા ! 

બહારથી રુક્ષ ઉપર દેખાતી. આ. ધરિત્રીમાં 
અમૃતનો. અંશ. 

ચૉતરફ છે અનન્ત એશ્ચર્ય 

ચૉતરફ છે વૃર્ષાકાલમાં ભાસતું હરિત સુવર્ણ 
અને. આશ્ચર્યનું આશ્ચર્ય તો આઃ 


આપણા પ્રત્યેક શ્વાસમાં લાખોલાખોનો. પ્રાણવાયુ 
આપણા હૃદયમાં ઊઘડી. જતી કોઈ વાર 
રહસ્યની. આંખ. 

તો. કોઈવાર આપણા રોમમાં ફૂટી જતી 
વિસ્મયની. પાંખ. 

આપણા અશ્રુમાં આવી. જતું સાતસાત. 
સમન્દરનું લાવણ્ય 

આપણા હાસમાં સકલ. વિમલ પુષ્પોનો પરિમલ. 
આપણા હૃદયમાં થતો અકલ. મુદિતાનો સગઞ્ચાર 
આપણા અણુઅણુમાં થતો. બૃહત્તાનો અણસાર. 


આવે બદનમાં તાજગી 


ઉશના 


કેવી ફળી છે જો ખુદા, ત્હારી મ્હને આ બન્દગી, 
જીવું છું જાણે એકમાં હું સેંકડોની જિન્દગી ! 


ચાલ્યા કરું છું હું સતત ને તોય જ્યાંનો ત્યાંજ છું, 
પગમાં પડી છે, શું કહું, જગ્જીર-શી આવારગી ! 


મૃગજળ ભરીને ગ્લાસમાં સાકી કહે, લે, પી હવે, 
આખર મળી ગઈ હોઠને પીવાની, લો, પરવાનગી. ! 


સૂકાયેલાં વાસી ફૂલોમાં રક છે, ના ગન્ધ છે; 
(ચલ)આપી. દે જખ્મો. નવા, આવે 
બદનમાં તાજગી ! 


છું હું છલોછલ એટલે તો દોસ્ત, છલકાતો નથી; 
કે ચાર દિનની ચાંદની. સાથે કરું શું દિલ્લગી ! 
શબ્દો લખું છું સળગતા, કાઢું ધુમાડા અર્થના; 
દેખાડશે કેવા હવે દિવસો મ્હને દીવાનગી ! 
કવિલોક : સષ્ટેમ્બર-ઓંક્ટોબર ૧૯૯૫ [ ૧૯ 


ગઝલ-૧ 
રન્નાદે શાહ 


માન્યતાનું ઝેર વિસ્તરતું રહ્યું છે, 
આંધળું દર્પણ મ્હને ગ્રસતું રહ્યું છે. 


શબ્દને માથે બનાવટનો ગુનો છે, 
મૌનનું આ શ્હેર ખળભળતું રહ્યું છે. 


સાવ કોરુંકટ થઈ ઝાકળ પડ્યું છે, 
પુષ્પને ભીનું સ્મરણ દમતું રહ્યું છે. 


એક પિગ્જર હાડમાં આકાશ લૈને, 
અલ્પતાને તોડવા મથતું રહ્યાં છે. 


આગનું, જડ્ડલ લઈ તણખો ફરે છે, 
સાવ પોલું સ્થાન ક્યાં બચતું રહ્યું છે ? 


ગઝલ - ર 
હવા સ્પર્શે મ્હને કે તું અડે ?. 
હવે તો. આંખને પણ. જળ નડે. 


સ્થગિત થૈ આ ક્ષણો તોડે મ્હને, 
મ્રવાહી રડ્તરઝી ક્યાં દડે ? 


નથી દશ્ય કે દષ્ટિ સરખાં કદી, 
છતાં સૌ ભેદ સમજણમાં પડે. 


શિખર છોડી ઝરણ દોડી ગયું, 
પતનનો. ભય પછી ક્યાં પરવડે ? 


સ્થળાન્તર તું કરે ને હું ડરું, 
ગઝલ ત્હારા વિના ક્યાંથી ચડે ? 
૨૦ ] ડવિલોક : સષ્ટેમ્બરન-ઓક્ટોબર ૧૯૯૫ 


ધરતીનો ખોળો 
કનુ સુથાર 


મસ મસ. ફૂલડે મ્ડોર્યો છે ચમ્પો, 
ને લીલાં લીલાં પાંદડે વેલી રે ! 


હૈયાના હૈયામાં જાગ્યો અજમ્પો, 
ને રોમ રોમ થાતી. હું ઘેલી રે ! 


ઉત્તરના આભમહીં ગોરમ્ભો મેઘનો, 
ને દખ્ખણના ડડ્નરે ફોરાં રે ! 


રૂમઝૂમતી જાઉં, ના. જાણું આવેગનાં, 
નૅણ મહીં બોલે ચકોરાં રે ! 


ધોધમાર ધોધમાર વરસે છે એ'વો કે 
મારગે ન માય કયાંય પાણી રે ! 


લીલ્લુડો ધરતીનો ખોળો ભરાય કેવો 
મુખે આવે ના એ'ની વાણી રે ! 


અગજત કાગળ 
લાલજી કાનપરિયા 


પરી ! લઈ જાજે હવે તું મ્હારો અડત કાગળ, 
સીમને સમ્બોધી લખ્યો છે સળજ્ઞ આગળ-પાછળ. 
પરથમ ખમશ્રીકૃષ્ણ કહેજે લીલાછમ તરણાને, 
પાણી '1ને વન્દન કરજે કલકલતા ઝરણાને. 
ત્દારો અડખેપડખે ઊઠશે ભીનાં ભીનાં વાદળ, 
પડ્ી ! લઈ જાજે હવે તું મ્હારો અડઞત કાગળ. 
ઓણ સાલ વરસાદ કેવો વરસ્યો, લેજે ખબરું, ' 
પતઝડ્િયાની વાત પૂછજે મળી સીમને. રૂ-બ-રૂ ! 
મેઘધનુના રડ્ઞો પ્હેરીને મલકાશે ઝાકળ, 

પદ્દી ! લઈ જાજે હવે તું મ્હારો અઝ્ઞત કાગળ. 
લસલસતાં ડૂંડાંના દૂધિયા દાણા ચાખી લેજે, 
મોલભયાં ખેતરને મ્હારી વ્યથા આકરી ફ્હેજે. 
ખુદની સાથે રમવાનો આ ખેલ નિષ્ફળ નિષ્ફળ ! 
પરી ! લઈ જાજે હવે તું મ્હારો અડ્ઞત કાગળ. 


ઓશન સિટી - અતલાત્તિક, સાગર 
રજનીડાન્ત પગઞ્યોળી 


ફિર્દોશ કે બેહિસ્ત છે ખ્યાલો રૂપાળા 
" મન મના'વા કાજના ખ્યાલો રૂપાળા 
ઊંડો. અતલ સાગર, ક્ષિતિજની પાર 
અન્ધાર સાગરમુખ. તરફ 

અન્તે અન્ધારા તરફ 

ચાલ્યા જતા ને અલ્વિદાનો. અર્થ શો ? 


સ્વર્ગ છછે ? જન્નત હશે ? બાગે ઇદન સાચે હશે. ? 
કોઈ ત્યાં પહોંચી. ગયાના ક્યાં ખબર છે ! 
ને. છતાંયે અલવિદા, બસ. અલવિદા 
અન્ધાર સાગર મુખ. તરફ ચાલ્યા 
જતાને અલવિદા... ૧૦ 


આંખો ભરાઈ આંસુએ કે ના ભરાઈ 
શો ફર્ક પડવાનો હતો 
દેખ્યું ન દેખ્યું જો. કરો. તો... ? 
પણ આંખ આગળના, તમાશા આ બધા 
વૃદ્ધનાં તારુણ્ય ને બાલિશતા 
ને વૃથા યત્નો. યુવાનીના, નયા હેવાતિયાં 
ઇર્ષા-ઝીણી આંખો. કરીને 
દ્ેપભાવે દેખવાનો. અર્થ શો ? 
અલૂતિદા, બસ. અલવિદા 
અન્ધાર સાગરમુખ તરફ ચાલ્યા 
જતાને અલવિદા... ૨૦ 


તાલવન આ ડોલતું મેદાન લીલુંછમ 
શાન્ત સાગર-નીર પર આ પવન પાડે ઓકળી 
શેત સાગર-પર્ીઓ. ઊ.ડે, પઃડે, «બે, તરે 


દૂર તરતાં જાય, તરતાં જાય. 
અલ્વિદા બસ અલવિદા 


સૂર્યસ્નાને ચમકતા બરડા ઉઘાડા 

યુગલ ઉંધાં સુપ્ત 

ને ચમકતી વાળુકા સાગર તટે... 

ને આ ચમકતાં શરીરોની 

અન્દર બહારની સૌ પ્રકિયાઓ ૩૦ 
શાન્ત થઇને કાળગ્રસ્ત બની જશે. !? 
બસ અલ્વિદા, બસ અલવિદા... 


એ શોકનું ટાણું હશે કે હર્ષનો ઉત્સવ. હશે. ? 

આ પત્રીઓની પાંખ પર બેસી બધાં જઈશું ઊડી ? 
કે પછી... 

જઈશું દટાઈ તાડની વનરાજિમાં ? 

છે વેદના ઊંડી, નસીબરૂપી છટકબારી નથી... 
સગ્તના લયમાં ભુલાવાના બધા યત્નો વૃથા... 
અન્ધાર સાગરમુખ, તને બસ અલવિદા... 


ચક્ર ફરતું ભાગ્યનું, કાયનાતનું... 

સ્થિર થઈ પાછું ફરકતું જોરથી ૪૦ 

અન્ત ને પછી. અન્ત. ને પછી. અન્તની. આ પરિક્રમા 
ઉઘ. આવી, ઊઠી ગયા પાછા ઉંઘ્યા 

ચન્દ્રની ઘટતી. કળાઓ... અમાવાસ્યા અલવિદા 


ને ફરીથી બીજ બફક્રિમ ચમકતી 

પફ્‌વ. થાતો ચન્દ્ર, વૃદ્ધે પામતો. 

ખીલતો, હસતો, ચમકતો. 

જેમ કિસ્ટલ ગ્લાસમાં 

ચમકે મદિરા રક્ત... 

અલવિદા બસ અલ્વિદા 

અન્ધાર સાગરમુખ ત્હને બસ અલૂવિદા...૫૦ 
કઝિલોક : સપ્ટેમ્બ્ર-અઓક્ટોબર ૧૯૯૫ [ ૨૧ 


પરપોટાને 


સુલતાન એ. લોખંડવાલા 


પરપોટાને વાગ્યો કાંટો, વાગ્યો પરપોટાને કાંટો, 
જળમાં વ્યાપ્યો છે સન્નાટો, પરપોટાને વાગ્યો કાંટો. 


નીર અરીસા જેવાં એમાં આછેરાં લહેરાતાં, 
બિમ્બ એમનું જોવા વાદળ થો[ું ત્યાં રોકાતાં. 
દખણાદો વણ્ટોળો આવી. પાડી જાતો ઘાંટો. 


કોઈ હલેસાં મારે મોટાં, કોઈ કાંકરી ઝીણી, 
પાણીને ઊઝસ્ડો પડતાં ચીસો. પાડે તીણી; 
સૂરજ આવી. બાંધે એના ઘાયલ અડ્ડે પાટો. 


વાયુ એની. છાતી. ઉપર વમળ છૂંદણાં ચીતરે, 
કેશર વરણી સન્ધ્યા એમાં ન્હાવા હોંશે ઊતરે; 
કાયાને તરબોળ કરે છે એક જ ઊડે છાંટો. 


ડૂબી જવું લંયપાનમાં ! 
“'ઉશના' 


ખાનમદ ના પાનમાં, અપમાન કે ના માનમાં; 
આપણે રહિયેં તો રહિયેં આપણા બસ. 
તાનમાં ! 


હાય ન જાણે શું દીઠું અણદીઠ ત્હારી. નજરમાં ! 
જાનમાંથી જાન ગઈ ! કૈ જાન આવી. જાનમાં ? 
પ્યાલી પર્‌ પ્યાલી ભરી પિવડાવ. સાકી. ! બેતમા; 
ક્યાં હજુ આવી. ગયો છું હુંય પૂરા ભાનમાં ? 
મોત | લઈ જા જોઈએ તો લાશ મ્હારી મફતમાં; 
જિન્દગી આપી, દીધી. છે કોઈને વરદાનમાં ! 


સૂર્ય પણ, ઊઠી. ગયો ર૩ત મૂકી મહેફિલ તણી, 
બસ, હત બાકી રહ્યું ડૂબી. જવું લયપાનમાં ! 


મીરાં થવાની વાત કર 


દિલીપ રાવલ 


ર% સાથેના લગાવો તો. પેહલાં, તે પછી 


.રાં થવાની વાત કર; 


શ્વેત વસ્્રો સાથ તાતો જોડ પહેલાં, તે પછી; મીરાં થવાની વાત. કર. 


પગ તળે મેવાડની તપતી ધરા છે; પન્થ જે સામે છે સર્વે આકરા છે, 
મ્હેલ ને મહોલાતને તરછોડ પહેલાં, તે પછી, મીરાં થવાની વાત. કર. 





'એકતારા' સાથમાં તલ્લીન થઈને. ઘુંઘરુની ગુગ્જ સાથે લીન થઈને, 


તું હૃદયના તારને ઝગ્ઝોડ પહેલાં, તે પછી 


ચં થવાની વાત કર. 





ઝેરનો પ્યાલો પચાવી જાણવાનો, ભક્તિના રસને નીભાવી જાણવાનો, 
શ્યામ નામે ઝદના લઈ દોડ પહેલાં, તે પછી મીરાં થવાની વાત કર. 


કૃષ્ણ નામે નીરને બસ પી જવાનું, નામના 


રર ] કવિલોક # સપ્ટેમ્બર-ઓંક્ટોબર ૧૯૯૫ 


ના નશે બહેકી જવાનું, 


આ. જગત-સૂરનો પ્યાલો. તોડ પહેલાં; તે ર મીરાં થવાની. વાત. કર. 


જળ 
શાસ્ત્રી જયેન્દ્ર દવે 


આગચમનીથી સાવ. રે ઓછું 
જવ-ના દાણા જેટલું, કવચિત. ક્યાંક ભાવ્યાનું 
યાદ આવે. છે : જળ. 


રવાદનું એના કોઈ નથી સમ્ભારણું સબળ, 

નીતર્યા નીરજ ભાવની. એના મળતી. નથી. કળ, 

ઉરના. અતળ. તળિયે હજી હમણાં જાગે ટપકી. 

આખા મ. ને વાણી કમ્પવી ગયું હોય ના. એ*વું, સ્મરણ. શીતળ. 


જળને. માટે ધીખવું, પાણા જેમ પ્રજળવું, 
જળનું સ્મરણ. સ.ઠરી કોરાકટ ઉનાળા જેમ રઝળવું, 
પરશી ગયાં ઝાકળ-ઝીણાં કણ એ'વા એ. વહેમથી ઝૂમે 
થોરિયાં અહીં વાડનાં સકળ- 
આંસુડં તો. બોરના. જેવડું હોય કે કદિક મોતી. જેવડું હોય, 
ચઈના દાણા જેટલું ક્વચિત ક્યાંક ભાળ્યાનું 
યાદ આવે. છે : જળ. 


ગીત 

નલિન પણ્ડ્યા 
આંગળી વેઢા ગણતા ગણતાં ગણ્યા કાળના કૂકાજી, 
ફૂંકે કાયરો. જતાં આવતાં એવા ફૂંકાતા ફુક્કાજી. 
જીવતરની સ.ન્દુક સળગતાં સળગ્યા એ'ના સહડાકાજી, 
કૉણે બિસ્તર બાંધ્યો કૉનો કોઈ નથી અહીં એક્કાજી. 
આયખામાંથી. નીસર્યો વાયુ નીસયું નયું જુટ્ટાણુંજી, 
કાળા કાળા મહાસાગરથી અન્ધકારનું આણુંજી. 
જડબું થાક્યું છાતી થાકી થાક્યાં સર્વે ગાતરજી, 
કતર કતર કોરાય ચામડી. કોરા ફેરવે કાતરજી ? 
આંગળી. વેઢા ગણતાં ગણતાં ગણ્યા કાળના ફૂકાજી, 


સૌને મળિયા અમનેય મળશે. કાળદેવતપા ટૂંકાજી. 
કગિલોક : સપ્ટેમ્બર-અ(ક્ટોબર ૧૯૯૫ [ ર૩ 


બજ અનઝુવટ જ્ક્ૂઈૂ₹€ 


4521104 15 પ૯ છુબાંતટ્ટ 
કમલેશ ઉપાધ્યાય 


(1) ૪%તાઇતં૦1 15 પપટ ૯૦11છુ 


00/11 111વ1ત 5૦૫1 10 ડણ્ત- 
1તિડા (10 110050, [24૩૭ 110 10તવે્ાાવંડ, 
1110 તં20]2 ૮1014111)? ! 


43૦ દડ ૫7૦, ત13101૧છુ ધ10 1130૫115, 
1 110 ડદ્યાં101' પાવણ'ડાવા વ 

1110 તાપ્1૫0 1110ગ્તંત્ત 1011 

011130 1151 1.0૧છુપ€ ૦૫। 101011 1તા1ત ? 


(2) 1(15110પ1ત1/1 90 71130 


1.1 5110પાંતા1' 80 ત1૫0, 
1113011 (110 1401211135 €01310, 
(1૫0 1110 ૦11011 10તં ત'ત૫ત1 
£% 1110111011 1 €1'૫11110. 


11 «૦૫ાતાત 1 દ1વા11૮1/00, 
80ાછુ ઢિડા વ5€€[2, 

૪૦૫ ૫111 1:110187 1013 11/1૪ 
1/11 1313 છુધ્તા11૬0 112 ! 


(3) 1110 5111 પ૪1113111 115 (૦૦૫૪૯૦ 


"ણ 0ાંળ 0/11 15 ૩ા'૦૦૫૦ 

રિપા1ડ ૨૫1% વાવ 1૫૨; 

3પ 10 ત 5]2ા11ણ' 5૫701૫૯, 

“1 ૫/010 ણ્વકાંણ' [017 0૫. 

10 [૫૬ 0૨ ૫/વભ'ડ ઇવ 

1101 1૦૦તેડ 14૨ 511૬ 110 11115, 

&1વં 5૯૦0૦૭૯ દ્વ ઇ૫111[21160 [01” ઈાળાઝડણં₹લ્ડ 
41ત ૪10(0ત ૦૫૬૦ 1૦૯ 41115. 


૨૪ ] કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર ૧૯૯૫ 


(૧) આનન્દ પથ 


પરમ આનન્દ એટલે વહેવું 
ભીતરથી ભવ્યભણી 

રહેઠાણો ઓળડ્ડી, ભૂશીરો, વળોટી, 
અતલ શાશ્વતીમાં ! 


પર્વતો. મધ્યે ઉછરેલ આપણે 
સ્થિત સુદૂર અન્તરે 

નાવિક શું આત્મસાત્‌ કરી શકે 
કિનારે દિવ્ય કેફને ? 


(૨) અભિવાદન 


જ્યારે રોબીનો આવે. 

અને હું જીવિત ન હોઉં 

તો પેલ્લાં લાલ-કણ્ઠીલાને 
યાદી રૂપે પાઉં-ટૂકડો. આપજો. 


જોહું આભાર વ્યક્ત ના કરી શકું 
ગાઢ નિદ્રસ્થ હોઈને 

તો જાણજો ઝૂઝતી. હોઈશ હું 
ગ્રેનાઇટના હોઠથી. 


(૩) મન 


મગજ ત્હેના પથ પર ચાલે છે : 

સતત અને સત્ય. 

પણ એકાદ કરચને ય 

આઘીપાછી તો કરી જુઓ. ! 

સરળ છે ઠેલવું પૂરને, 

જ્યારે ચીરીને પર્વતો નીકળે; 

ત્વરાથી ફેંકી દે તમામ આગળાને 

અને ઊંધી વાળી દે તમામ ચડક્કીઓને ! 


ઉ) 1 €ત્રત 1%તતલ ઉંટ? 


1 તવા પ/વવંર છાણ. 

111010 [2૦૦15 0111 

111 પડભ્વે ધ0 ઘતા. 

8પ (10 1૯5૬2૫3 ૦/]૦)/ 
310241૬5 ૫2 10% શ્રિ, 
કઈ ૫૩-ઉ%પાારણા. 
1.010 [20081૯ 5પ 

“1 3743 1110 11038 1ત્‌ૃપ૦1” 
111 પત5ત1! 


/0પ્/0”15 ૦1115/ [2૮111, 
ડાઘ્દ્રણવણ્વ, (1૦૫૭1 તૉંટ્ઠભં[ 11૯, 
'પણંદાાડ પો ોતળાછ- 

ઊપર 811 10 ઠાંદાઇડ, 

&1વ 110)? પ1, 11૬૯ 10011. 
વંઃટતાંપણાતાતાણા,-- 

“110711 તલ 1111 ! 


(5) 1 1દ્વર્ત 10 11110 10 ત€.. 


1 વલ 10 (1110 10 110 :- 
5008030 

૧૨ જુપ્ટપર ૫૨૫ 83૨૬ દપણ, 
41 10 પ/તડ 10150 
48111[210 1 

₹€૦૫ાંવે [15૫ તાઇ. 
1૫૦1 1 ઉ10 ૦ 10૫2 
5પ ડાં110ણ 

50૦૧0 11તપડા1'/ પડા 90, 
11011110 01 0₹1.01૦, 

1 10૫૪1 

80 તા'છુર ભ1૦પછી [001110 


(૪) હું... 


ખૂંદીને સર્વ ખેદોને, 

પાર ધૈ સર્વ ખાબડાં. 

આદી રહ્યો તેનોસ્તો ! તા 
સુખનો ક્ષુલ્લક ન 

ભાંગે છે સર્વ ગાત્રોને :5 

શ્રેષ્ઠ હોન. ડર્ઝશ”. 

લથડવા લાગું પીધેલ, હું 

હસો ના કોઈ પાપાણો, ઈ 
એ તો દારૂ નવોસવો -* 
અને એ'વું ઘણુંબધું...” 


ખરે જ સામર્થ્ય માત્ર વેદના કી 
અસહાયો, અનુશાસનથીજ 
લદાતા ભાર ગર્વના 

આપો ઔષધિ એમને 

ખુશીથી ખેંચશે કષ્ટોને 

ભલે ને પછી હિમાલય હોય ! 


(૫) મથામણ 


ધિક્કારવા મ્હને સમય ન હતો. 

કારણ, 

કંબરે મ્હને છુપાવી લીધો હોત, 

જીવન એટલું પૂરતું ન હતુ, 

હું મિટાવી શક્યો હોત, 

દુશ્મનાવટ ! 

ચાહવાનો પણ સમય હતો. ના 
પણ જ્યારે. 

કંઈક પુરુષાર્થ અનિવાર્ય, 

પ્રેમનો થોડો શ્રમસભર પુરુષાર્થ. 

હું વિચારું છું કે, 

મ્હાચ માટે પૂરતો વિસ્તરું. 


9.55 રઝ 
દતિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓડટોબર ૧૯૬૫ [ રપ 


“ચંધર ભનાઈયુંઃ 
ડો. વિશનજી નાગડા 


ધુઈ ધુઈ ધિલડે, કે ચંધર .ભનાઇઈયું 
હલો પાંજે ઘરકે પાં મિધર  ભનાઈયું 
* ધુઈ ધુઈ ધિલડે કે... 
બારા ભજી ભજી કિતરો. ભજબો. ? 
પિંઢજે ઘર નંઈ પોય. કીં પુજબોઃ ? 
ધુનિયાં પાં પાંજી અંધર ભનાઈયું 
ધુઈ ધુઈ ધિલડે કે... 
દારા દરી. દરી. ધુનિયા ભરજા 
ભાલ. ભની. વ્યા ધોરા. ધરજા. 
પિંઢજો, દરી એડા જંધર ભનાઇઈયું 
ધુઈ ધુઈ ધિલડે કે... 
હિકડા ભલેં નેં બીંજા પુઠા વેં 
ધિલ જિત ધિલનું, ધાર વિઠાવે 
ધિલેકે સંધીને સંગર ભનાઈયું 
ધુઈ ધુઈ ધિલડે કે... 
મહોભત. ધિલમે મુટખ-ન. રોંધી 
પોખીંધે સો ઉઠ્ખન થીંધી 
ધરિયે વિચ પાં ભિધર ભતાઈટયું. 
ધુઈ ધુઈ ધિલડે કે... 


ધોઈ ધોઈ દિલને ચાંદો (સ્વચ્છ) બનાવીએ. 


અનુ. હીરા રા. પાઠક 


ચાલો, આપણે આપણા. ઘરને 
પવિત્ર શુદ્ધ મન્દિર બનાવીએ. 


બહાર દોડીદોડી. કેટલું દોડીશું ? 
પોતાના જ ઘર સુધી. પછી. કૅમ પહોંચીશું ? 
આપણી દુનિયા આપણે અન્દર બનાવીએ. 


દળણાં દળી દળી દુનિયાભરના વાળ 
બની. ગયા ધોળા 

ઘરના, પોતાનું દળે એવા. જન્તર એટલે કે 
(ઘણ્ટી) બનાવીએ. 


બન્ને. જણની. પૂંઠ ભલેને એક જ હોય. છતાં 
બન્નેનાં દિલ એકબીજાથી રિસાઈને અળગાં _ 
થઈને બેઠાં હોય ત્યારે એ બન્ને દિલને 
સાંકળીને સાંકળ (અનેક દિલની) બનાવીએ. 
મહોબત. દિલમાં તો મૂઠીભર થઈને રહેશે : પણ 
જો વાવણી કરીશું તો ઊંટ ભરાય એટલી 
(ભાપમાં)ને ઊંટની. ઊંચાઈ જેટલી ઊંડી થઈ જશે. 
ચાલો, દરિયાની વચમાં આપણે બનદર બનાવીએ. 


કવિલોકનું લવાજમ નીચેના સરનામે ભરી શકાય છે : 


બુકશેલ્ફ 


૧૬, સી. ટી. સેન્ટર, સ્વસ્તિક ચાર રસ્તા, નવરડ્પુરા, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૯ 


કવિલોકની છૂટક નક્લ તેમ જ કવિલોક ટ્રષ્ટનાં પ્રકાશનો પણ આ સ્થળેથી મળી શકશે. 





૨૬ ] કવિલોક : સષ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર ૧૯૯૫ 


ગઝલ 
માધવ જોશી “અશ્ક' ી 


અહેસાન કર્યો ઈતરો, અખિયું ત મિલણ ડર્યા, 
અખિયું ત મિલણ ડયડગુલ ભઘન્ન ત ખિલણ ડર્યા. 


આં વટ કરે કુરો ભલા, આકાસજી પરી; 
અબોટ એડે, રૂપજા. ધિધાર દત્ત કરણ ડર્યા... 


ખોલ્યો. આંજે ધિલજા એ ભંધ હી. કમાડ; 
વેસા અચે ઈતરી, ધડકન ત સુણણા ડર્યા... 


ચેલ ને હીચાલ હાય. ! મુરકે તા લાલમ્લાલ; 
કુંવારા આંજા ચપ વલ્લા :! લિખ. ત ચુમણ ડર્યા. 


હંધ વિછાય હિંયેજા “અશ્ક” વાટડી ન્યારે; 
કાં ત હલી અચો. હિત, કાં ત અચળ ડર્યા... 
ર 


ગઝલ 
અતત]. હીરા રા. પાઠક 


અય ગુલબદન. ! ત્હમારી આંખો સાથે. અમારી 
આંખોનું મિલન કરવા ધો, એટલો. અમારા પર 
અહેસાન કરો અને અમને. ત્હેનો આનન્દ 
માણવા ઘો. (ત્હમારા ગુલબદનને પણ ખીલવા 
ધો' એમ પણ ભાવાર્થ થાય.) 

ત્હમારી પાસે આકાશની પરીની પણ શી. 
વિસાત છે ! ત્હમારા એ અબોટ રૂપનાં પણ 
અમને દર્શન કરવા ઘો. 

ત્હમારા દિલના આ બન્ધ દરવાજા ઉઘાડો 
અને વિશ્વાસ બેસે. એટલી વાર એની ધડકન 
અમને સાંભળવા ઘો. (વેસાનો. અર્થ વિશ્વાસ 
તેમજ આરામ અથવ! સન્તોષ પણા થાય છે. 
એટલે અમને. સન્તોષ, થાય એટલી વાર 
સાંભળવા ધો એમ પણ અર્થ થાય.) 

શી ત્હમારી કમર અને શી ત્હમારી ચાલ ? 
અને હાય ! ત્હમાડું આ લાલમલાલ મરકવું ! 
વ્હાલાં ! ત્હમારા આ કુંવારા ઓષને જરીક 
ચૂમવા ઘો. 

હૃદયનું આસન બિછાવી “અશ્ક” ત્હમારી રાહ 
નિહાળે. છે. કાંતો ત્હમે આવીને આ હૃદયાસને 
બિરાજો અને નહિ તો ત્હમારી પાસે આવવાની, 
ત્હમારા હૃદયાસને બિરાજવાની રજા. આપો. 


ડડિલેક : સપ્ટેમ્બર-ઓડ્ટોબર ૧૯૯૫ [ ૨૩૭ 


ગુજારિશ 
'અખ્તર' સુશ્રી સૈય્યદદા અખ્તર હૈદરાબાદી 


ચલા હે રહે-વક્ષમેં તો મુસ્કરાતા ચલ; 
હવાદસાતકે બરબતપૈ ગીત ગાતા ચલ. 
કમાલે-આગહી-ઓ-કેફ-જૂસ્તજૂ લેકર; 
હિજાબે-દાનિશો-હોશો-ખિરદ ઉઠાતા ચલ. 
નગૈય્યુરાતે-જમાનેકો દેકે હુક્મે-સબાત, 
મવાલિગાતે-જહાંકા મજાક ઉડાતા ચલ. 
ગિરોહે-અહલે-તલબકે બુઝે-બુઝે-સે હૈ દિલ, 
ચિરાગે-મંજિલે-મકસૂદકો. જલાતા ચલ. 
અજીયતોંસે ઉઠા લુત્ફે-જિન્દગી એ દોસ્ત, 
હર-એક દર્દકો દરમાને-ગમ બનાતા ચલ. 
શુરુએ-જાદે-મકસદકે પેચૌ-ખમસે ન ડર, 
હર-એક નક્શે કદમસે કદમ મિલાતા ચલ, 
દિખાકે સોજે-મુહબ્બતકી તાબનાહીકો, 
જહાને-શૌકમેં ઈક આગ-સી. લગાતા ચલ. 
વહ કુવ્વતે જો વદીયત હુઈ હૈ તેરે લિએ, 
બડા મજા હો અગર ઉનકો આજમાતા ચલ. 
મજાજે-બેહિસીએ-જિન્દગીકો. જલ્દ બદલ, 
પયામ અખ્તરે-આતિશનવા સુનાતા ચલ. 


યજ્ઞાળલો વ ર્વત્તિ હૈવં 
તલ ૩ સુત્તહ્ય તથેવેતિ | 
તન્નેમનઃ શિવસડુલ્યમત્તુ || 


ખિલણ-હસવા, ફૂલવા (૨) વેસા-વિશ્વાસ, આરામ-સંતોય. 
(3) ચેલ-કમર (૪) હૅધ-આસન, બિછાનું 


ર૮ ] કવિલોક : સષ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર ૧૯૯૫ 


આવેદન 
અનુ -- રા. શાહ 


સત્યને પન્થે પળ્યો છે તો હસીને 
ગીત ગાતો જા બધા. ઉત્તાપમાં. 
જા હઠાવી. આવરણ. સૌ. બુદ્ધિનાં, 
જ્ઞાનની તવ ખોજ હો ઉલ્લાસમાં. 
દે સમયના ફેરફારો-ને. સ્થિતિ, 
અન્ધ. આસ્થા ખેરવી પરિહાસમાં. 
કેંક સન્તોની બુઝાતી. જ્યોત, ત્યાં 
દીપ ત્હારો ધર તું લક્ષિત માર્ગમાં. 
હાડમારી, મિત્ર, ફજ્ઞોળી બધી, 

દર્દ હો ત્હારી દવા દુઃખ માત્રમાં 
ડેર નહીં, કેડી શરૂની અટપટી, 

જા પદેપદ મેળવી હર હાલમાં. 
ચેતવી જ્વાલા મનોરમ પ્રેમની, 

દે જલાવી શોકને એ અ.ગમાં. 

જે ત્હને સાધન મળ્યાં, અન્દ હો, 
જો રહે અજમાવતો તવ યાગમાં. 
જિન્દગીની શીદ્ય. નિષ્ક્રિયતા. બદલ, 
અગ્નિનો. સન્દેશ હો તવ વાગમાં. 


એ દિવ્ય. દૂર જતું'જાગ્રતથી; તથૈવ 
એ'નું; સુધુષ્તમહીંથી પણ જાવું થાતું; 
જે દીપ્તિઓની પણ દીપ્તિ સુદૂરગાંમી, 
સફલ્પ-ભદ્ર-મન હો 'મુજ તે સદૈવ. 


“જ #ેડુજક “કઃ 


ઓ પરી 


રાજેન્દ્ર શાહ 


લીલાં વનમાંની ઓ પરી 
છુપાઈ રે'વું છોડને, અરે 
ક્યારનો ખોળી રહા છું ખરે; 
રમતી શમતી. આવને હવે 
મ્હારી આગળ સરી. 


કેવી તરલ ત્હારી આંખો, 
જોવી છે એમ ત્હારી પાંખો, 
કેટલા એ'માં ૨% પુરેલા 
કોણે ? ને કેમ કરી ? 
ઝીણું ઝીણું બોલતી કહીં ! 
ફોરમ આછી. આવતી અહીં ! 
નમણી નાજુક તોય તે. આ'વી 
શાને અળવીતરી ? 
આપણ, બેઉ રમીએ. સાથે, 
વ્હાલ ભરેલી. વળગી વાતે; 
ઊડતી. ઊડતી. લઈજા મ્હને 
આભમાં ઊંચે, અરી. ! 
લીલાં વનમાંની ઓ પરી ! 


ય. 


પ્રતિબિમ્બ 
માણેકલાલ પટેલ 


કે પ્રતિબિમ્બ. 

છાંયા રૂપે મળતાં ! 
કે પ્રતિબિમ્બ 

વધતાં ઘટતાં બનતાં. ! 
કે પ્રતિબિમ્બ 

નીરમાં ઝગી. નહાતાં ! 
કે પ્રતિબિમ્બ 

કાચમાં છબી થાતાં ! 
કે પ્રતિબિમ્બ 

રજ્ટે ભૂરાં લાગે ! 

કે પ્રતિબિમ્બ 

વેશે હલચલ લાગે ! 


ત્હારા નામે 
માણેકલાલ પટેલ 


ત્હારા નામે, ત્હારા કામે 
અન્તર નર્તન જાગે 
જીવન બાગે ! 
ત્હારા નામે, ત્હારા કામે 
મધુરી બંસી વાગે 
મગલ રાગે ! 
ત્હાર નામે, ત્હારા કામે 
પ્રેમ ઉમઝે આવે 
ગતિના નન્દો ! 
ત્હારા નામે, ત્હારા કામે 
કવિતા ઉરની. લાવે 
મનના ઇછન્દો ! 
ડવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર ૧૯૯૫ [ ૨૯ 


બોલો કોણ છું હું ? 


જયભારતી બ્રહ્મભટ્ટ 


(ઉ) માટીને હું ગૂંદી ગૂંદી, બન્યો છું જગનો તાત. 
મુલાયમ બનાવું; બોલો કોણ છું હું ? બોલો કૉણ છું હું ? 
પીંડો એનો ચઢાવી ચાકડે, (૮) વિશ્વ-વાહીના. રોપામાં સીચું, 
સુન્દર ઘડો બનાવું જ શિક્ષણ ને સંસ્કાર; 
બોલો કૉણ છું હું ? બોલો કૉણ છું હું ? શમાજના ઉનકા 
(૨) રન્ધો-ફરસી-ખીલી-હથોડી, ઘડતો. માનવ-બાળ. 
ક ન બોલો કૉણ છું હું ? બોલો કોણ છું હું ? 
લાકડાં કેરાં ટેબલ-ખુરશી. ક 
બારણાં-બારી બનાવું. લ પ ન 
બોલો. કૉણ છું હું ? બોલો કૉણ છું હું ? કફ ની ર કેશવી 
(૩) ધમણ ચલાવી-લોઢું ગાળી, ફક્ક્ડ સૌને કરતો. 
ટીપું લઈ હથોડો; બોલો કૉણ છું હું ? બોલો કૉણ છું હું ? 
બનાવી દઉં હું તવા-તાવડા, ન ઝન 
બોલો કૉણ છું હું ? બોલો કોણ છું હું ? ઘેર ન ક પ 
(૪) માપ-પટ્ટીથી માપ લઈને, તા 
કાતરથી. હું કાપું; દ જ 
સોય-દોરા ને મશીને સીવી, બોલો કૉણ છું હું ? બોલો કોણ છું હું ? 
સુન્દર કપડાં આપું. (૧૧) ઈટ-રેતી-સીમેન્ટ-ઓળમ્બો, 
બોલો કૉણ છું હું ? બોલો કૉણ છું હું ? લેલું લઈને હાથ; 
(૫) ચામડાનો હું ઘાટ આપીને, ચણતર કરું તમ રક્ષણ કાજે, 
દોરાથી ભઈ સીવતો; આનન્દ એમાં અપાર 
પાલીશથી ચકચકિત બનાવી, બોલો કૉણ છું હું ? બોલો કૉણ છું હું ? 
સૌના પગ સોહવત્તો. (૧૨) વાઢ-કાપ-પાટાપીંડી વળી, 
બોલો કૉણ છું હું ? બોલો કૉણ છું હું ? દવા-ગોળી ઈજેક્ષન; 
(૬) ગોડ કરી, ખાતર-પાણી દઈ, શપથ લીધા સેવા કરવાના, 
સુન્દર રોપ ઉછેરું, નરવા કરતો સહુ જન. 
ફૂલડાંની. ફોરમ ફેલાવી, બોલો. કૉણ છું હું ? બોલો કૉણ છું હું? 
ઉપવન હું શોભાવું. રોગી-ઘાયલ- 
બોલો કોણ છું હું ? બોલો કૉણ છું હું ? ક નું માડ, પીડિત જનો જોઈ, 
(9) ખેડ-ખાતર-પાણી-બીયારણ શ્ેત-વસ્્રમાં સેવા કરતી, 
લઈ ધોરીનો. સાથ; ડૉક્ટર સડ્ડે હું. 
ઢગલે. ઢગલા અન્ન ઉપજાવી, બોલો કૉણ છું હું ? બોલો. કૉણ છું હું ? 


૧. કુમ્ભાર, ૨. સુથાર, ૩. લુહાર, ૪. દરજી, પ. મોચી, ૬. માળી, ૭. ખેડૂત, ૮. શિક્ષક, ૯. ધોબી, ૧૦. ટપાલી, ૧૧. કડિઓ, 
૧૨. ડૉક્ટર, ૧૩. નર્સ 


૩૦ ] કવિલોક $ સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર ૧૯૯૫ 


૦5 કર-અજર ૧૭ 


હીરાબહેન પાઠક 


ધીરુ પરીખ 


જૂન ૧૯૯૫માં ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીએ. 
મૂર્ધન્ય સાહિત્યકાર તરીકે જેમનું સન્માન કર્યું તે 
હીરાબહેન. રામનારાયણ પાઠકનું ૧૫મી સપ્ટેમ્બર 
૧૯૯૫ના રોજ મુમ્બઈ ખાતે કૅન્સરની બીમારીયી. 
અવસાન થતાં આપણાં ગણ્યાંગાંઠ્યાં મહિલા 
સાહિત્યકારોના ક્ષેત્રે ચિર સમયની ખોટ ઊભી થઈ છે. 
શ્રીમતી હીરાબહેનનો જન્મ ૧૯૧૬ના એપ્રિલ મહિનાની 
૧૨મી તારીખે સમ્પન્ન પરિવારમાં મુમ્બઈ ખાતે 
કલ્યાણદાસ અને વીજળી બહેનને ત્યાં થયો હતો. પિતા 
બવસાયે વેપારી હતા, પરન્તુ એમણે. દક્ષિણ આફ્રિકામાં 
મહાત્મા ગાંધી સાથે સાતેક વર્ષ કામ કર્યું હતું તેથી 
શિશુવયથી જ હીરાબહેનમાં ગાંધી-વિચાર ધારાનાં મૂળ. 
રોપાયાં હતાં તે આગળ જતાં થોડો સમય એમણે 
સ્વાતન્ત્ય સદ્ઞામમાં સકિય ભાગ લીધો તેમાં અને પછીથી 
ભાવનાશીલ, સન્નિષ્ઠ અને સદાચારી જીવનવ્યવહારમાં 
કૉળી ઊઠયાં. 

હીરાબહેને પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણ 
મુમ્બઈમાં લીધેલું. શાળાજીવન દરમિયાન જ એમણે 
પોતાની કાવ્યરુચિનો પરિચય આપ્યો હતો. ૧૯૩૩માં 
એ મુમ્બઈ યુનિવર્સિટીની મૅટ્રિકની પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ 
થયાં. હતાં. એમની ઇચ્છા ગુજરાતી સાહિત્ય લઈ ઉચ્ચ 
શિક્ષણની ઉપાધિ મેળવવાની હતી, પરન્તુ ત્યારે મુમ્બઈ 
યુનિવર્સિટીમાં એ વવસ્થા ન હોવાથી એમણે કર્વે 
યુનિવર્સિટીની કૉલેજમાં પ્રવેશ મેળવ્યો અને ૧૯૩૬માં 
બી.એ. સમકક્ષ જી.એ.ની. ઉપાધિ મેળવી, આ 
અભ્યાસકાળ દરમ્યાન રામનારાયણ પાઠક, હિમ્મતલાલ 
અગ્જારિયા, સુન્દરજી બેટાઈ, “બાદરાયણ” જેવા સમર્થ 
અધ્યાપકોના સાન્નિધ્યનો. લાભ મળ્યો. એને પરિણામે 
સાહિતયરૂચિનું સમ્માર્જન અને સંવર્ધન થયું. તેઓ પ્રયમ 
વર્ગ સાથે જી.એ. થયાં એટલે ફેલો બન્યાં અને ફેલોશિપ 


સાથે રામનારાયણ પાઠકના માર્ગદર્શન હેઠળ 'આપણું 
વિવેચન સાહિત્ય' વિષય પર સંશોધન કરી એમ.એ. 
સમકક્ષ પી.એ.ની ઉપાધિ પ્રાપ્ત કરી ૧૯૩૮માં 
માતૃસંસ્થામાં અધ્યાપક તરીકે જોડાયાં, અને કાળકમે 
રીડર થઈ ગુજરાતી. વિભાગનાં અધ્યક્ષ બન્યાં ને 
૧૯૭૧માં સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ લીધી. એમની આ 
અધ્યાપકીય કારકિર્દીના ફળસ્વરૂપ જે કેટલુંક લખાયું 
ત્હેમાં એમની ઊંડી અને તટસ્થ વિવેચન-દષ્ટિનાં દર્શન 
યાય છે. 


ઈ.સ. ૧૯૪૫માં એમણે પોતાના વિઘાગુરુ 
રામનારાયણ પાઠક સાથે લગ્ન કર્યું ત્યારે ઠીક ઠીક 
સામાજિક ઊહાપોહ થયેલો. એમનું આ સાંસારિક 
લગ્ન સાચા અર્થમાં તો. સાહિત્યિક લગ્ન હતું. 
રામનારાયણ પાઠકના જીવતાં ત્હેમણે એક સાત્વિક 
સહધર્મચારિણીનો સમ્બન્ધ દીપાવ્યો હતો. અને એમના 
વિદેહ થયા પછી એ. ધર્મને વધુ દીપ્તિમન્ત બનાવ્યો 
હતો. રામનારાયણ પાઠકની શિક્ષાદીક્ષાને એમણે 
પોતાના સાંસારિક અને સાહિત્યિક વ્યવહારથી 
ઉજ્જવળ કરી બતાવી હતી, સાદગીભર્યું સત્્તશીલ 
જીવન એમણે સાહિત્યોપાસનામાં ગાળ્યું. પોતાની 
સાહિત્યસાધના સાથે એમણે સદ્ગત પતિના અપ્રકટ 
સાહિત્યને પ્રકટ કરવાનો સમર્થ પુરુષાર્થ સમગ્ર શેષ 
જીવનમાં દાખવ્યો હતો, જેના પરિષ્નામરૂપે રા.વિ. ' 
પાઠકનાં લખાણોનાં “મનોવિહાર”, '5કુલાગ્રાર', 
'નભોવિહાર', “આકલન! આદિ ગ્રન્થો પ્રકટ કર્યા હતા. 

હીરાબહેનનું પ્રયમ પુસ્તક ત્હેમનો પી.એ.ના 
અભ્યાસ નિમિત્તે તૈયાર થયેલો “આપણું વિવેચન 
સાહિત્ય' ગ્રન્થ, જે ૧૯૩૯માં પ્રકટ યયો હતો. ત્યારબાદ 
૧૯૬૮માં કાઢથભાવન' નામે એમનો બીજો 


વિવેચનગ્રન્ય પ્રગટ થયો અને ૧૯૭૪માં 'વેદ્ુતિ' તથદ 
૧૯૮૦માં 'પરિબોધના' લેખસ%હો પ્રકટ થયા. 
દરમિયાનમાં ૧૯૬૮માં અંમનું સંશોધનાત્મક સમ્પાદન 
“ચ-દ્ર-ચન્દ્રાવતીની વાર્તા” પ્રકટ થયું; તો અન્યો સાથે 
૧૯૮૧માં “કાવ્યસગ્ચય' નામે સમ્પાદન પ્રકટ થયું. 
૧૯૭૩માં 'સાહિત્ય-આસ્વાદઃ અને ૧૯૭૯માં 
“ગવાક્ષદીપ' પુસ્તકો પ્રકટ થયાં તેમાં એમની ભાવયિત્રી 
પ્રતિભાનાં સુપેરે દર્શન થાય છે. એમની કારપયિત્રી 
પ્રતિભાના સુચારુ ફળરૂપ 'પરલોકે પત્ર' ૧૯૭૦માં પ્રકટ 
થયો હતો. આમાં બાર દીર્ધ કાવ્યરચનાઓ સઝૃહીત. 
છે. આ કાવ્યોનું સ્વરૂપ પત્રનું છે. સદ્ગત પતિને 
સમ્બોધીને લખાએલા આ પધમય પત્રો પ્રેમોર્મિ કાવ્યો 
છે. એમાંની તીદ્ર સંવેદના, ઘૂંટાએલો લય અને. કલાત્મક 
અભિવ્યક્તિ આ કૃતિઓને આપણા પત્રકાવ્યોમાં વિશિષ્ટ 
સ્થાન અપાવે. છે. વિદેહ પતિની સતત સદેહ હાજરી. 
અનુભવતી પત્નીની વિપ્રલમ્ભ મનોદશામાંથી પ્રકટેલાં 
આ ઉત્કટાનુરાગી ઊર્મિકાવ્યો કવિતાના પ્રથમ સૂરની. 
ઉત્કૃષ્ટ નિર્મિતિ છે. વિરહ અને મિલન એ. એક સિક્કાની. 


બે બાજુ નહિ, પણ એકમેકનો પર્યાય છે એવી 
વિશિષ્ાનુભૂતતિનાં આ કાવ્યો હીરાબહેનની 
સર્જકપ્રતિભાનું શ્રેષ્ઠ પ્રતિફ્લન છે. કરુણપ્રશસ્તિ અને 
પત્રકાવ્યના દ્વિવિધ સ્વરૂપનું અહીં સુભગ સમ્મિશ્રણ 
અનુભવવા મળે છે. એમના આ કાવ્યસ%્હને ધ્યાનમાં 
રાખી ૧૯૭૪નો રણજિતરામ. ચન્દ્રક એમને. એનાયત 
થયેલો. એ પહેલાં એ'ના પ્રકાશન વર્ષે આ સત્રને 
ન્હાનાલાલ પારિતોષિક તથા ત્યાર પછી નર્મદ-ચન્દ્રક 
એનાયત થઈ ચૂક્યાં હતાં. ૧૯૭૨માં એમને આ સહ 
માટે ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું ઉમા-સ્નેહરશ્મિ 
પારિતોષિક પણ એનાયત થયું હતું. 


હીરાબહેનને ૧૯૭૦-૭૧માં “ગુજરાતીનો 
અધ્યાપક સહ'નું તથા તે જ વર્ષે ગુજરાતી સાહિત્ય 
પરિષદના અધિવેશનમાં વિવેચનવિભાગનું પ્રમુખપદ 
અપાયું હતું. આમ, એમનામાં સર્જક, વિવેચક અને 
શિક્ષકનો ત્રિવેણી સઝમ હતો તથા સતત માનવતાયૂર્ણ 
વ્યવહાર અને માતૃપ્રેમનો સમ અનુભવવા મળતો હતો. 


૧૯૯૫નું નોબેલ પારિતોષિક 


સ્વિડિશ એકૅડૅમી ઓફ લેટર્સે સ્ટૉકહોમ ખાતે. 
જણાવ્યા પ્રમાણે ૧૯૯૫ના વર્ષનું સાહિત્ય માટેનું નોબેલ 
પારિતોષિક આઇરિશ કવિ સીમસ હીનીને ડિસેમ્બર 
માસમાં એનાયત થશે. ૫૬ વર્ષીય હીનીનો જન્મ ઉત્તર 
આયર્લેન્ડમાં થયો હતો. અને ડબ્લિનમાં એ સ્થિર થયા 
હતા. ૧૯૮૨થી ત્હેમણે. હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીમાં 
અલકારશાસ્્રના મુલાકાતી અધ્યાપક તરીકે, ૧૯૮૯થી 
૧૯૯૪ ઓક્સફર્ડમાં ડાવ્યશાસ્રના અધ્યાપક તરીકે 
પોતાની સેવાઓ આપી છે. આર્યલૅન્ડના. કૅથલિક પન્થી 
તરીકે ઉત્તર આયર્લેન્ડમાં થએલી હિંસાનું વિશ્લેપણ કર્યું 
છે, પણ કૅથલિકોનો. વિજય નહિ યાય એ'વી નિરાશાનો. 
એ. વિરોધ કરે છે. પોતાનો આ'વો અભિપ્રાય એમણે 
પોતાની એક કાવ્યરચનામાં વ્યડત્ત કર્યો છે. વીસમી 
સદીમાં કવિતાનો. કશો, મહિમાં નથી અને આવનારી 
સદીમાં નહિ રહે તેવા કેટલાકના મત સામે ત્હેમણે 


૩ર ] કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર ૧૯૯૫ 


દેઢતાપૂર્વક જણાવ્યું છે કે કવિનું ખરું કાર્ય અને કર્તવ્ય 
તો સરમુખ્યારશાહી વાળી સ્થિતિમાં લુપ્ત થઈ રહેલા 
સૌન્દર્યનું જતન. કરવાનું છે. કવિતાની શક્તિ પર ત્હેમને 
પૂરો ભરોસો છે અને શબ્દની તાકાતની વાત ત્ડેમણે 
'શબ્દો પાછળની દુનિયા' તથા “શબ્દોમાંની દુનિયા! એ 
બે ગ્રન્યોમાં પ્રતીતિપૂર્વક કરેલી છે. 


અમેરિકન કવિ રૉબર્ટ લોવેલ તો ત્હેમને ડબલ્યુ.બી. 
યેટ્સ પછીના મહત્ત્વના આઇરિશ કવિ માને છે. 
અમેરિકન આઇરિશ ફાઉન્ડેશને ત્હેમને ૧૯૭૩માં 
૭૦૦૦ ડૉલરતું અનુદાન આપ્યું હતું તથા ૧૯૭૫માં 
ઈ.એમ. ફોસ્ટર એવૉર્ડ એનાયત કરાયો હતો. ત્હેમણે 
કવિતા ઉપરાન્ત સાહિત્યિક નિબન્ધો અને સમીક્ષાઓ 
ત્રેમજ કેટલાક અનુતાદો પણ આપ્યા છે. ત્હેમની 
કવિતામાં ઊર્મિની ગહેરાઈ અને મૂલ્યોની ગહનતા જોવા 
મળે છે. ી 


૦૪૬” અ૧૯કન ૧૦ 


'અત્તરતમ'ની કવિતા 
હેમન્ત દેસાઈ 


“'અન્તરતમ' જશવન્ત લ. દેસાઈનો બીજો 
કાવ્યસન્રહ છે. ૧૯૬૭માં એમનો પ્રથમ કાવ્યસ%્રહ 
'આરઝૂ' પ્રકાપશિત થયો ત્યારથી જ એમણે કાવ્યરસિકોનું 
ધ્યાન આકર્ષિત. કર્યું. છે. વાણિજ્યના પ્રાધ્યાપક અને 
વાણિજ્યની કૉલેજના આચાર્ય એ'વા આ કવિ ૧૯૯૨માં 
આ સક્ષહ લઈને આપણી પાસે આવે છે ત્યારે નિવૃત્ત 
થઈ ચૂકેલા છે. નિવૃત્તિ પૂર્વે અને તે પછી પણ સતત. 
આત્મચિન્તનમાં રત રહેલા જશવન્ત દેસાઈને છેલ્લાં 
ઘણાં વર્ષોથી આધ્યાત્મિક ગ્રન્થોના વાચનનો વ્યાસ& 
છે જેના પરિણામરૂપ આ સક્રહની ઘણીએક કૃતિઓ 
આત્મતત્ત્વને સ્પર્શતી થઈ છે. વ્યક્તિના મૂળભૂત અને 
છેક અન્દરના તત્ત્વને તાકતી એ. કૃતિઓમાં કવિનું 
સ્વત્વ પણ પ્રકટે છે; એટલું જ નહિ, એને લીધે સત્રહનું 
નામ સૂચક તૅમ સમુચિત નીવડે છે. 

પ્રણય અને પ્રકૃતિ જેવા કવિતાના સનાતન 
વિષયોની કવિતા આ કવિએ પણ સ્વાભાવિક રીતે 
કરરી છે. પણ હવે તેમાં તત્ત્વની ખાસ કરીને 
આત્મતતત્વની વાત જાણે કે અનાયાસે ઉમેરાઈ જાય 
છે. આત્માના અમરત્વની અને જન્માન્તરની શ્રદ્ધા 
કવિચિત્તમાં સ્થિરાકૃત થઈ છે. મનાલીના. સૌન્દર્યથી 
એ. અભિભૂત થાય છે ત્યારે ય તે સ્થળથી પોતે 
પૂર્વપરિચિત હોય એ'વો અનુભવ ડરે છે 


છું -% અ/% “રખ તુજજે *૪/૯ 
'હ(ટું હશે વતન કોઈક 9૨ અહી. 


આ ત્તો. ઠીક, સમાજના શોપકો પ્રત્યે કટાક્ષસભર 
આક્રોશ વ્યક્ત કરતી વખતે પણ કવિ- 


જવ ત"ર અવત ૬૦% જેશિત વઈ ચૂકઈ છે. 
(દ. ૫૦) 


એ'વું વિધાન કરી બેસે છે. જોકે એ'માં ધ્વનિ 
અભિશાપનો. છે તો ય એ કવિના આન્તર-સત્ત્વ સાથે 
સુસ્ત છે. જેમાંથી આ પર્તિ અવતારેત કરી છે 
તે 'નેશ્ચિત' કાવ્યમાં કવિ આકોોશપૂર્વક સામાજિક 
વિપમતાનું ચિત્ર આંકે છે. એ ઉપરાન્ત, “નિર્વિકલ્પ”, 
'પક્ષાઘાત' અને '“આશ્વાસ જેવી કૃતિઓમાં 
રૈપ-કરણાજન્ય કટાક્ષ કરતા કવિ સામાજિક સભાનતા 
અવશ્ય દાખવે છે. એ સભાનતાથી જ પ્રેરિત 
'ગાંધીજયન્તી' જેવું કાવ્ય રચે છે. પણ કવિનો રસ 
હવે ઇહલોકથી અધિક પરલોક પર કેન્દ્રિત થયેલો છે. 
એ દિએ; જન્માન્તર અને જન્મના ફેરાની વાત સુપેરે 
કરતું 'સક્રહનાં સારાં સૉનેટોમાં ય જુદું તરી આવતું 
“શ્રી ચગ્ણમાં' સૉનેટ આખેઆખું જોતા જેવું છે. આપણે 
અન્તિમ પટ્રિતઓ જ જોઈએ : 


છું ૪ %04ે વિચરતી મે પ છું ભટક 
પડું પૈ : &/2ં જર અસ દઇ ૨06 અઝ. 


દિ. છ 


આયુષ્યની ઉત્તરાવસ્થામાં કોઈ રીતે થતું શ્રદ્ધાનું 
સ્થાપન અને સંવર્ધન, દેહાતીત તત્ત્વની પિછાણા માટેનું 
મન્થન તેમ જ ઊર્ધ્વની અભીપ્સા -- આ બધું સરેરાશ 
ભારતીય જન માટે આમ તો. સહજ છે. પરન્તુ પોતાના 
અન્તરતમની જાગૃતિની અને એના સગ્ચલનની 
પ્રતીતિએ કવિને ખરેખરા ખળભળાવી મૂક્યા છે. 
એમના કેટલાક સાચકલા ઉદ્ગારથી તે કળાય છે. 
આ'ના સમર્થનમાં સઝહના પ્રથમ સૉનેટની પ્રારમ્ભની 
આ સુન્દર પડ્રિતઓ ચીંધી શકાય. 


કેક જન્‍% ઝે” /્વ/જે જહ, ૩% ડ/રજ વર્ક 
ઝેવજ/ઈ અ/ તૈજે સજન છે કો ગ૯/ને તજ ઝે 
કવિલોક $ સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર ૧૯૯૫ | ૩૩ 


ભરી 'હે/ફેજજ ઉર ઊછળળું હોજ હરખે 
ઉંદ/સન્ટ મેજી છતે કયી ૭ૉડ/% -- ન ચૂ 
" ઉ. ઝે 

સહજસ્ફર્ત જણાતા આ 'ભેદ' સૉનેટને અન્તે 
કવિની ઊર્ધ્વલોક માટેની અભીપ્સા પ્રકટી છે. નોંધવું 
જોઈએ કે સઝ્રહનું અભિધાન સૂઝાડનાર શબ્દ પણ 
આ સૉનેટની જ દેન છે. ઊર્ધ્વને પામવાની અધીરાઈ 
કહો કે તીવ્ર આરત એમના એક બીજા સૉનેટના છેલ્લા 
પડ્રિતતયુગ્મમાં શબ્દાન્તરે વ્યકત થઈ છે. 


અજર/ઈ : ૧/શે દરશન મ્હને તેજ ઈ૪ન/ 
૯% ૧૮ ભગ્જે હજી કંઈક ફેર/ /તે/જેરન/ 2 


(૪. ૪ 


અહીં ઊર્ધ્વગતિના સંશયસહિત ભવના અનત્ત 
ફેરાની વિટમ્બણા પ્રશ્ન દ્વારા સૂચવાઈ છે. આ લોકથી 
વિમુક્ત થવાની અદમ્ય ઝદ્ધનાનું આલેખન વિવિધ રૂપે 
અનેક કૃતિઓમાં થયું છે. જીવાત્મા પૃથ્વીના તમસથી 
અકળાય છે. દેહાસ્યિત આત્મા પણ સત્વમાં રમી શકે. 
પરન્તુ આ કવિજીવને તો દેહભાવ એટલો બધો ત્રાસદ 
બને છે કે દૈહ હવે પગ્ચતત્ત્વોમાં ભળી જાય એમ 
ઇચ્છે છે. એથી જ મૃત્યુને એ સહર્ષ આવકારે છે. 


હૈ %ત્યુ અ/%, 9% દેહ જનેવ જર, 
ટે ૪ગ્ચતતત્વ »ુજ મ રખે સત્વર. 


૪- ૨૦) 


મૃત્યુ ઇષ્ટ લાગે તો ય આયુષ્ય તો શેષ હોય એ 
માણસૈ યેનકેન પ્રકારેણ પૂર્ણ કરવું પડે છે. પણ 
થનગનતા યૌવનમાં જે જીવન રસ હતો તે હવે 
ઉત્તરાવસ્થામાં રહ્યો નથી. એથી જીવન જ જાણે રહ્યું 
નથી; જીવનયાત્રા પૂરી થઈ છે અને આ જે જીવનવહન 
થાય છે તે નરી ભ્રાન્તિ છે. આ અનુભવને “અવધિ' 
નામક સોનેટમાં કવિએ સમર્થ અભિવ્યક્તિ અર્પી છે. 
ટોચની પડ્ટિતઓ જોઈએ. : 

૩૪ ] ડવિલોક : સષ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર ૧૯૯૫ 


પૂરી કૈ છે *હ/ર અવ જીવનવ#ઝ# હું કૃત છઃ 
હું ટેખ/ઉ છું તે વહત ઝુજ્ઝે ડઇુ?% છું 
બ. દ૬ 

“શ્રી ચરણમાં'ને અન્તે પ્રપત્તિભાવ વ્યક્ત ઘયે 
છે પણ તે પરમ્પરાનુસારી નથી. તો ય કહી શકય 
કે માતા-પિતા, ભાઈ-બહેન, પત્તી, પુત્ર, મિત્ર, આદે 
સ્વજનોનો. પૂરો સ્નેહ પામેલા જ.લ.દે.ને આ લોક 
નશ્વરતા પીડતી રહી છે. કદાચ એથી જ મૂ 
સંવિત્તિ લાધી છે અને ઊર્ધ્વની અભીપ્સા જાર્ગી 9. 
ત્યારે ચિત્ત શ્રીચરણમાં જ ઉપશમ શોધે બીજે કયાં 
પૂર્વસદ્રહના “સ્વજન' સૉનેટમાં જેનો પૂર્વ સફે સાંપ 
છે તે જન્માન્તરની આસ્થા અહીં ઉપશમની ઉપલભિ 
અર્થે જ વારંવાર ઘૂંટાઈ છે. 


કો નજ *૪૩૦ક 
કેરો 0૩ અકુલ સ/દ અ/વતટ- 
શબ્ગાન્તરોક જ અદ &ૈ*/*/ 
ન (દ. 9 
'ઝ્ના', “ગયાં રે' અને “આરત' જેવાં સોનેટ 
(અને અન્ય કાવ્યોમાંય) અનુક્રમે માતૃપ્રેમ મો 
પુત્રપ્રેમની અભિવ્યક્તિ નિમિત્તે કુટુમ્બભાવને વચ _ 
મળી છે. આ ભાવ કવિનો. નિજ પ્રદેશ છે એમ કહે 
પ્રેરાઈએ એટલાં કાવ્યો એમણે. એમાં આપ્યાં છે. પ0 
પ્રેમ પણ આ કવિની. સંવેદનાને આનન્દસભર કરે ઉ 
તેનાં અનેક પ્રમાણો અહીં પ્રાપ્ય છે. 'અજણ્ટા' ભના 
અને 'વલલ્લભવિધાનગર' જેવાં સ્થળવિશેષનાં કાળોય 
પ્રકૃતિનું કવિકૃત નિરૂપણ સુખદ લાગે છે. પ્રકિ 
નિરીક્ષણપૂર્વકનું ચિત્રાફન કરવાની એમની શક્તિ$ 
નિદર્શન “આનન્દસભર'ની, વર્ષાની પ્રબળ હેલી પીળી 
પરિસ્થિતિનું દર્શન કરાવતી, આ પટ્િતિઓમાં મળે ઇેઃ 


હવે જીરે જરે ઠરતું જછું, કો શાટુગર છ _ 
44% જે સઝ? પળ હજીય રેમ ઝરણ! 
વહું વેત જાળ હજી% વરસે ઝ*ર ઝળ, 


તરુ જીન જમતી હજી જીની જની હવ 
(- ૨૬ 
ગતિશીલ સિત્રની સાક્ષાત્‌ કૃતિમાં કવિએ યોજેલા 
શિખરિશીના લયઘોષનું અને વર્ણસંવાદનું કેવું પ્રદાન 
છે તે કાભરસિકના ધ્યાનમાં આવે જ. 


અભિજાત ભાવનાશીલતા, ઉન્નત આદર્શમયતા 
અતે વ્યાપક માનવ-સમભાવથી રસાયેલી કવિતા કરતા 
આ ડવિ સામાન્ય રીતે પરમ્પરાને અનુસરનારા છે. 
* તેમ છતાં પ્રયોગશીલ વલણ કયાંક ક્યાંક એ દાખવે 
છે. આધુનિક અભિગમનું કહી શકાય એ'વું એમનું 
કોઈક આલેખન કાવ્યત્વની દણિએ પણ પ્રભાવક બને 
છેઃ 


અન્ધ!ર કો અજગર) છ* ૪ 
અશ યેટમગે સને 
૪૪૪ %% ૭૮ ૩4૮૨ «૮૬૭ 
ને જૃ& અ/ખું 70૬/ અર 
અન્જ/રનું કકસછું હજું કર/૯. 
*. ર૭) 


કવિએ પોતે પ્રવાહપતિત થયા હોય એમ, મુકતક 
અને ગઝલ જેવાં કાવ્ય સ્વરૂપોય અજમાવ્યાં છે. પરન્તુ 
એમને સહુથી વધુ ફાવટ સૉનેટની છે. ૫૭ કાવ્યોના 
, આ સક્હમાં ૨૧ સૉનેટો છે. અલબત્ત, સૉનેટોની એ 
. સદ્નયા એમના અગાઉના સર્ઞષહનાં સૉનેટોયી ઓછી 
છે. કારણ ૪૦ કાવ્યોના 'આરઝૂ'માં ર૩ સૉનેટો છે ! 
| “જ,લ.દે' અને 'જે.એલ.' જેવી પોતાના નામની 
છાપવાળી પાંચેક ગઝલકલ્પ રચનાઓ પણ સૉનેટ ન 
બનત્તી હોવા છતાં, સૉનેટનો આકાર ધારણ કરૈ છે. 
તે જોતાં સૉનેટ તરફનો કવિનો પક્ષપાત પરખાઈ આવે 
છે. એ. પક્ષપાત કલાની શિસ્ત પ્રત્યેની એમની 
તત્પરતાને તેમજ એમની પ્રશિષ્ટ રૂચિને પણ આભારી 
હોઈ શકે, 


પોતે કવિતા લખી તે ઘટના રામનો ચરણસ્મર્શ 
થતાં શલ્યાની અહલ્યા થઈ તે'વી અચરજ ભરી જાણે 
ન હોય એમ જે.એલ.ને લાગે છે : 


જ9% ?/) એવ. ત્છે 5૨0/ «૭ / 
અક છી ૨૯% અહલ્જ કઈ ૪% 7 (૪. ર૦7 


ગઝલની આપણે ત્યાં પ્રચલિત બહેરમાં આ 
પટ્દિતઓ લખાઈ છે 'રમલ'તા એક પ્રકાર રૂપ ૧૯ 
માત્રાના એ છન્દનું માપ આમ છે : 


ફાઅલાતૃુન્‌, ફાઅલાતુન, ફાઇલુન્‌ 
ગાલ ગાગા, ગાલ ગાગઇ ગાલગા 
૨૧૨૨,૨૧૨૨,૨૧૨ 


આ ઇન્દમાં રચાયેલી અન્ત્યાનુપ્રાસવાળી કવિની 
કૃતિઓ ખરા અર્થમાં ગઝલ બતતી નથી, ગઝલ લખવા 
માટેના કવિના સળવળાટની એંધાણી એમાં જોઈ શકાય. 


અગાઉ 'સદ્ભાગ્યને' જેવું આઠ પંડ્તિનું મનોરમ 
મુક્તકકલ્પ કાવ્ય આપનાર આ “લઘુ કાવ્યરૂપોના સર્જક' 
કવિને મુક્તકનું ખાસ્સું, આકર્ષણ છે. અહીં “ેકડી' 
'કહે કહે' અને “કૉણ ? જેવાં સારાં મુક્તકો. છે. પણ 
એમનું ઉત્તમ મુકત્તક છે પત્ર'. 
&ે% ૫૪% ત૪/રે 
અર હૈજે જત ઝ4ત રછું 
ને તે જ ૬૨ રે 
* તદ " ઝ2 »/0%૬# ચહું... 


ઈસ્ત#જરને “રઝ ફરી ફે 
અ/૩/% અ/નન્‍્દ 9૧ હજ રછું/ 
બિ. ૪ર) 
માત્રામેળ છન્દો, કરતાં સંસ્કૃતવૃત્તો કવિને વિશેષ 
અનુકૂળ છે. તેમાંય શિખરિણી અને વસત્તતિલકા 
એમન! પ્રિય છન્દો છે અને તે વૃત્તો ઉપર એમનું ઠીક 
પ્રભુત્વ પણ છે. એ વૃત્તોમાં --ખાસ કરીને શિખરિણીની 
બીજી ત્રીજી અને ચોયી શ્રુતિ અઝે, એમણે લીધેલી 
છૂટ જોકે કઠે છે. છન્દ-શૈઘિલ્ય ગઝલના ઇછન્દમાંય 


જણાય છે. તેમ છતાં એમનું છન્દોવિધાન એકન્દરે 
સાફ સુયરું છે. અર્થ અને અવાજ ઉભયની દષ્ટિએ 
ય્્‌થોચિત શબ્દ યોજી શકતા કવિની ભાષા પ્રાસાદિક 
અને તેથી પ્રસન્‍્નકર છે. અનુભૂતિની સચ્ચાઈ અને 
સીધી અભિવ્યક્તિ એ. જ.લ.દે.ની. કવિતાનું તરત કળાય 
તેવું, લક્ષણ છે. એક સર્જક તરીકે અભિવ્યક્તિની 
સકુલતાના પ્રપગ્ચમાં કે તેની તીવ્રતા માટેના પ્રયાસમાં 
સણ્ડોવાઈ જવાનું બન્યું હોય એમ લાગતું નથી. સરળ 
છતાં સબળ ચિત્રો કવિ આંકી શકે છે. 


જેમકે, 


જાશો છૂટી ? પગ પછાત છૂંઠ દોડ, 
ન થમ્ભશી ? ચખ વહાજશ જેરબદર. 


આવાં ચિત્રો ભાવસ્પન્દ પણ જગાડી જાય. છે. 
પરન્તુ ઊંચી. કલ્પનાથી પ્રાપ્ત મુગ્ધકર કલ્પનોનું સર્જન 
એમના કવિસ્વભાવમાં જ નથી. એ અભાવની પૂર્તિ 
આગવી. છટાયુક્ત એમના અલફૃત ચિત્રો દ્વારા થતી 
લાગે છે. જુઓ : 
ગ્ય કુટુ*-જત% નીરખું ખેત ઝ%ઝઇ 
જહેર દ(ન ૪ર અ/કેત હોય એજ 
મડૂદ૧ જોઈ રહું ૯ક હું થોકથોક. છ્‌. ૬૨) 
કવિનું અન્તરતમ યથાતથ પ્રકટ કરી આપવામાં 
કાર્યરત એમની સર્જકતા કશી આળપમ્પાળ વિના જ 


થો] 


જે કાંઈ સુલભ છે તે ફલ સઘ પ્રાપ્ત કરી શકે છે 
અને તે ભાવકને સતન્તોષે છે. 


સઝ્ઞડને અન્તે ૫૮મા કાવ્ય તરીકે મુકાયેલું 
'અભિરામ' પુરોગામી સદ્રહ “આરઝૃૂ'માંથી લેવામાં 
આવ્યું છે. સદ્ઞહને પ્રારમ્ભે, 'આરઝૂ'માં હતી તે જ 
'અહો હૈયું ! જેણે જિવતર તણો પન્થ જ રસ્યો' -- - 
એ ઉમાશક્ર જોશીની પર્તિત મૂકવામાં આવી છે. આ 
ઉભય સૂચક તેમ કવિના વ્યક્તિત્વના કિઝ્ચિત્‌ 
પરિચાયક છે; બલકે, કવિવ્યક્તિત્વની મુદ્રાથી અક્ડિત 
છે. પ્રકટ રીતે કવિએ “'અભિરામ'માં ઉપયોગિતા વિરુદ્ધ 
રમણીયતાનો. મહિમાં ગાયો છે. માણસને મન ભલે 
કશાક ચિરગ્જીવી વસ્તુનું જ મૂલ્ય હોય, પણ ખરું 
મૂલ્ય તો છે સૌન્દર્યનું. સુન્દર વસ્તુ અલ્પજીવી કે" 
ભક્નર હોવા છતાં તેનું આકર્ષણ અપરિહાર્ય, અજેય 
હોય છે. “અભિરામ' આ તથ્યને ધ્વનિત કરે છે. 


બુદ્ધિપ્રભા ્નાહે, હૃદયત્રકદ્વિને ઇષ્ટ લેખતા, 
જશવન્ત દૈસાઈમાં સજ્જનતા. અને વિનપ્રતા સાથે 
આત્મગૌરવની સભાનતા છે. સઝ્ડહના આદિ-અન્તનાં 
પૃષ્ઠોથી આ સૂચવાય છે, એનાં બે પૃષ્ઠો વચ્ચે છલતી 
હૃદય-સમ્પદા અને. રસવત્તા માણ્યા પછી. કહી શકાય 
કે ઊંડી કાવ્યપ્રીતિવાળા કવિનો આ સઝ એના 
ભાવકને આનન્દદાયક નીવડશે. 


શ્રી બ. ક. ઠાકોર પારિતોષિક 
ખ્રિસ્તાબ્દ ૧૯૯૪ના કવિલોકના અકોમાં પ્રગટ થયેલાં કાવ્યોમાંથી શ્રી સૌમ્ય જોષીના 


'રાણાનો કૃષ્ણને પ્રશ્ન - કાવ્યને પારિતોષિક માટે પસન્દ કરવામાં આવે છે. 
ી નિર્ણાયકો : રાજેન્દ્ર શાહ - નલિન રાવળ 





૬ ] કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર ૧૯૯૫ 


_અઆત્મવિચ્છેદની વેદનાતું કાવ્ય 


બજ અઆસ્વ/ટ ૬5૦ 


સામવેદી પિતાને યથાર્થ તર્પણ 
દેવેન્દ્ર દવે 


પિતૃકણ્ઠે 


ભગવતીકુમાર શર્મા 


જૂની સૂકી-હવઃ કશી આ ગનન્‍્ધ ફેલાઈ ઊઠી. 
જ્યાં ચર્રઈ કડડ ઊઘડી, ભૂખરી કાષહપેટી ! 
પીળાં આડાં બરડ સઘળાં પૃષ્ઠ તૂટ્યાં ખૂણેથી 
પોથીઓમાં હજી શ્વસી રહ્યાં કાળની કણિડકાશાં. 
પીંછું કોઈ મયૂરનું નયું ર્ક્રઝાંયેથી રિક્ત, 
પોથીમાંથી સરસરી. રહે પાંદડું પીપળાનું 
જાળીવાળું, કુરુમ-કણિકા, છાંટણાં કકુકેરાં, 
પૃષઠે-પૃષ્ઠે કર-સ્પરશથી ડાઘ આછા પડેલા 
ભેદી લાંબો પટ સમયનો વર્તમાને પ્રવેશી. 
સર્જી લેત્તાં પળ-વિપળમાં સૃષ્ટિ લીલી સ્મૃતિની. 


થમમી'તી જે જરઠ પશુ શા મૃત્યુના થોર-સ્પર્શે 
સકોરાઈ કણસતી નિરાલમ્બ ને ઓશિયાળી 
ગુગ્જી ઊઠી અમુખર ત્કચા સામવેદી સ્વરોની 
વર્ષો પૂર્વે રણકી ઊઠતી જે હતી. પિતૃકણ્ઠે. 


“કુમાર” ઓકટોબર ૧૯૭૭ 


ઊર્મિ-કવિત્ઇનદ વિવિધ સ્વરૂપો જેવાં કે ગઝલ, 
ગીત કે સૉનેટ હોય તેમાં ભાવ-તત્ત્વનું પ્રાબલ્ય હોય 
ત્યારે અનાયાસે ડવિ દ્રાચ લય કે છન્દ આપોઆપ 
નિશ્ચિત્ત થઈ કાવ્યમાં નદીના ખળખળ પ્રવાહની જેમ 
આગળ વધે છે. પ્રસ્‍તુત સૉનેટમાં પિતાને શબ્દાગ્ઝલી 
આપતો ભાવ છે. શ્રી ભગવતીકુમાર શર્માની કલમે 


ગ સૉનેટ આપ્યાં છે, પરન્તુ તે /'“ 4 
આપણને જ્જ સૉનેટ નત 


ભાવાબ્ધિની ભરતી છે તે આસ્વાઘ રૂપ ધારણ કરે 
છે. 


પિતાજીના અવસાન બાદ એમની કાષપ્ઠપેટી 
ઉઘાડતાં હવડ-સૂકી ગન્ધ આખા ઓરડામાં ફેલાઈ 
ઊઠે છે... પ્રથમ ત્રણ પડ્રિતઓમાં કાપ્ઠપેટીના વર્ણન 
કરતી વખતે “હવડ', 'કડડ', “બરડ', આમ 
આન્તરપ્રાસનો લાભ લઈને પેટીમાં રહેલાં પોથીઓના 
પીળાં પડી ગયેલાં તથા બરડ થવાથી કયાંક ક્યાંક 
ખૂણેથી તૂટેલાં પૃષ્ઠોમાં જાણે અન્તિમ શ્વાસો કાળની 
કણિડિકામાં ભરાતાં હોય તૅમ ભાસે છે. 


પ્રથમ ચતુષ્કમાં બાહ્ય વર્ણન બાદ કવિ પોથીના 
હૃદયગત આત્તર-સ્વરૂપમાં સરે છે. પોથીમાં મૂકેલું 
મયૂર-પિચ્છ રઝ્ઝાંયેયી રિક્તત દેખાય છે. તે ઉપરાંત 
સુકાયેલું પીપળાનું જાળીવાળું પર્ણ પડેલું છે, એકાદ 
કુસુમ-કશિકા, કકુ-છાંટણાં અને પ્રત્યેક પૃષ્ઠો પર પિતાના 
હાથના સ્પર્શથી આછા આછા ડાઘ પડેલા દષ્ટિગોચર 
થાય છે. આથી કવિને દીર્ધ સમયખણ્ડ ભેદીને જાળે 
સમગ્ર ભવ્યતા વર્તમાનમાં પ્રવેશતી ભાસે છે. આમ, 
ભૂતકાળમાં પઠન થતી કચાઓ સ્મૃત્તિઓનાં પડળને 
ખસેડે છે. 


આગળ વધતાં અન્ય છ પડ્ડિતિઓમાં કવિ આપણને 
પુરાણી યાદની તડ છત્તતની રીતિથી હૃદયને તાજપ 
અર્પ છે. સમગ્ર પળો સ્મૃતિથી ભીજાયેલી લીલીછમ 
થાય છે. 

ભાવને આગળ ઘૂંટતાં ઘૂંટતાં ત્યારબાદનીં અન્સિમ 
ચાર પક્તતિઓમાં- 


“%*૦/5? છે જરઠ ૫૭ ૬ કૃત્યુન/ ર ર૨” 


કિ “5 'રૂઅદકટોમર 1૬૯૫ 9 
રૈ 


જેવી. સબળ ઉપમા અલઝાર દ્વારા કવિ ત્હૅમના 
પિતાશ્રીની -- મૃત્યુના થૉર સમા સ્પર્શથી થમ્ભી 
ગયેલી સામવેદી ત્કચાઓના સ્વરો ઝફૃત ધતા, હોય. 
તેવો. અનુભવ કરે છે. જે ત્ક્ચાઓ વર્ષો પૂર્વે પિતૃકણ્ઠે 
સાંભળેલી તે. પુનઃ રણકી. ઊઠતી સમ્ભળાય છે. આમ 
ત્્ચાઓના શ્રવણ. દ્વારા કવિ ત્હૅમના પિતાને અગ્જાલે 
અર્પે છે, તે સાથે કાવ્યમાં ચોટ સધાય છે. 


ગુજરાતી કાવ્ય સાહિત્યમાં કરુણ પ્રશસ્તિઓ 
લખાઈ છે, અને અત્યારે પણ લખાય છે. અહીં શ્રી 
ભગવતીડુમાર શર્માએ નાવિન્ય સભર કલ્પનો તથા 
અલફ્ઝારો દ્વારા મૃત સામવેદી પિતાજીને, ત્હૅમના ભવ્ય 


જ્ઞાનને તથા. ભાવને ત્કચાઓના, રણકાર દ્વારા. સમાકૃત 
કર્યો છે. 

અનિયમિત સૉનેટ સ્વરૂપમાં રચાયેલું, મન્દાકાન્તા 
છન્દમાં ગતિ કરતું યાદગાર સૉનેટ બન્યું છે. આમ 
છતાં દસમી પડ્ડત્તમાં ૧૬મી શ્રૃતિના. 'તિ'નો. હ્સ્વ 
ઉચ્ચાર છન્દને શિઘિલ. બનાવે છે. પ્રસ્‍તુત. સૉનેટ માત્ર 
ભગવતીકુમાર માટે જ નહીં પરન્તુ ગુજરાતી ભાષાની 
યાદગાર કૃતિ તરીકે ઊભું રહે તેમાંનું છે, જે એક 
આનન્દપ્રદ આવિષ્કાર બની રહેશે તેમ સહૃદય ભાવકને 
અભિમત થાય છે. 


સાભાર સ્વીકાર 


નદીને મળ્યા પછી : શ્રી હર્ષદ ચન્દારાણાના આ કાવ્ય સડ્નહમાં ગઝલો અને ગધકાવ્યો ઉપરાંત વિખ્યાત ફોટોગ્રાફર 
અશ્ઞિન મહેતાના ફોટો આલ્બમ “ગિફ્ટ્સ ઓફ સોલિટ્યૂડ'ના ફોટાઓ. પરથી ચિત્રાનુવર્તી ૧૩૪ દોહરા સોરઠાઓ સમાવિષ્ટ 
છે. પ્રકા. રશદ્વાર પ્રકાશન, એ/૬ પૂર્ણેશ્વર, ગુલબાઈ ટેકરા, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫, ડિમાઈ પૃ. ૧૧૬, પાકું પૂર્ઠું, રૂ. ૧૦૦ 


સળંગ : માનવયાતનાઓનું નેરૂપણ કરતા ગિરીન જોષીના ગદાકાવ્યોનો સઝહ. પ્રકા. સંવેદના પ્રકાશન. 'ફીલિઝ ૩, 
સુભાષનગર, રેષા રોડ, રાજકોટ; ડિમાઈ પૃ. ૬૦, કાચું પૂઠું, રૂ. ૧૫ 


કાષ્ઠશિલ્પ : પ્રણય અને સમાજાભિમુખતાની સંવેદનાની ગઝલો અને ગઘકાવ્યોનો મ%ળ સઠોડનો સક્હ. પ્રકા- 


પ૦ 


પ્રતિબદ્ધ પ્રકાશન, ૪૦૬, ત્કાપિકેશ ચૅમ્બર્સ, રામજીનગર, વેડ રોડ, સૂરત-૩૯૫. ૦૦૪, ડિમાઈ પૃ. ૧૦૦, કાઃયું પૂ ર- 


વહી જતા આભાસનાં રેખાચિત્રો : ગઝલો અને ગઘકાવ્યોમાં અટપટીરીતે અનુભૂતિને અભિવ્યક્ત કરત] રમણીક 


અગ્રાવતનો સફઝહ. પ્રાપ્તિસ્થાન આર.આર. શેઠની કમ્પની, 


પડિમાઇ પૂ. ૭૨, કાચું પૂરું, રૂ. ૪૦ 


ગૂર્જર ગ્રન્યરત્ન કાર્યાલય, અક્ષરભારતી પુસ્તકભણ્ડર વગેરે. 


હવામાં સહી : “'આશિત' હૈદરાબાદીનો વિવિધ ભાવસ્થિતિઓને સુપેરે પ્રકટાવતો ગઝલસણમ્રહ પ્રાપ્તિસ્થાન ન[ભારત 
સાહિત્ય મન્દિર, પતાસા પોળની સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧; કાઉન પૃ. ૧૦૦ ડાચું પૂડું, રૂ- ૫૫।| 


અમોને મળી પવનની પાંખ : શ્રી રાજેન્દ્ર શાહનો, હકુ શાહે આલેખેલો સુન્દર ચિત્રાકનો સાથેનો, બાલકાવ્યાં સડ 


પ્રકા. ઉપર મુજબ; ડૅમાઈ પૃ. ૬૪, કાચું પૂઠું, રૂ. ૪૦ 


1 


નિજાલય : પારમ્પરેક તેમજ નવીન તિષયવસ્તુ અને. ભાવસ્થિતિને સરળતાથી રજૂ કરતી સુરેન્દ્ર કડિયાની ગડઇલોનો 
સદ્રહ. પ્રકા. પોતે, ૧, રિદિસિદ્િ ક્લેટ્સ, રૂપાણી દીગડી, ભાવનગર. ૩૬૪૦૦૧, કાઉન પૃ. ૪૮, કાચું પૂઠું, રૂ. ૯૫૦ 


૩૮ ] કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર ૧૯૯૫ 


આત્મવિચ્છેદની વેદનાનું કાવ્ય 


નીતિન વડગામા 


મતને સમજાય છે 


પછી તો 

મ્હેં જ મ્હને રોપી દીધો છે ક્યારીમાંથી કૃણ્ડામાં 
બાલ્કનીમાં તકો 

આંબો બની ઝૂક્યો છે ત્યારથી 

સવાર ઢાકાના મલમલ જેવો. પવન ઓઢી. 

સીંચી. જાય. છે મ્હને. 

મ્હારાં જ મૂળ મ્હને વીંટળાઈ વળે છે 

પછી આ આકાશનો ટુકડો. સતત ઝળુમ્બ્યા કરે 
છે મ્હારા પર. 


મ્હારે પથરાઈ જવું છે વટવૃક્ષ થઈ 

મ્હારી છાયા. ઈશ્વર પણ. ન ઊંચકી. શકે એટલી. 
ભારે કરવી છે. 

નિત ખીલવા મ્હારી ડાળીઓ ઝૂકે છે 

તારાઓ બની આગિયા મ્હારી આસપાસ, 
ઊડ્યા કરે છે 

છતાં એકેય ફૂલ. ખીલતું નથી. 


ક્યારીમાંથી મૂળસ્ોતા ઊખ'ડ્યાની. વેદના 
વમળાતી. મ્હને ઘેરી. વળે છે ત્યાં 
મ્હને સમજાય. છે કૂણ્ડામાં રોપાયાની મ્હારી. દશા. 


મફત ઓઝા 


શહેરી સંસ્કૃતિના સભ્ય સમાજે 4િર્બન્ધ એધી 
પ્રકૃત્તિન્‌ પણ બન્દીવાન બનાવી. પરિણામ સ્વરૂપ વૃક્ષો 
પણ 'નિજલાલા' છોડીને પરતન્ત્ર અને પરવશ બન્યાં. 
આમ, સભ્ય સુસંકૃત કહેવાતા સમજના હાથે રોપાયેલાં 
બન્ધાયેલાં વૃક્ષેએ પણ હવે શિસ્તબદ્ધ રીતે ઊગવું 
અને ઊછરવું પડ્યું, અને માણસે. ઘડેલા નિયમ પ્રમાણે 


જ વિકસવા અને વિસ્તરવાની ફરજ પડી ! પરન્તુ 
મુક્ત રીતે વિહરવા ટેવાયેલાં વૃક્ષને આમ, ક્યારામાંથી 
કૂણ્ડામાં રોપ્રાવું પડે, અસીમ એવી ભોંયમાંથી ઊખડીને 
સાંકડા સીમાડામાં જાતને આરોપવી પડે, ત્યારે એ 
વૃક્ષને પણ, કૅવી અકથ્ય અને અસહ્ય એ'વી વેદના 
અનુભવવી પડતી હશે. ! કવિશ્રી મફત ઓઝાના પ્રસ્‍તુત 
કાવ્યમાં, આત્મવિચ્છેદ અનુભવતા આ'વા જ કોઈક 
વૃક્ષની વેદનાને અને એ નિમિત્તે સીમિત અને સ્વકેન્દ્રી 
બનતા જતા આજના. માણસની ભીતરી. વ્યથાને માર્મિક 
વાચા મળી છે. 


પછી. તો- 


મ્હેં જ મ્હને રોપી દીધો છે કયારીમાંથી કૃણ્ડમાં. 
કાવ્યના ઉઘાડમાં આ દુસ્સહ એ'વી સ્થિતિનો સીધો. 
સ્વીકાર છે, તો પછીથી વૃક્ષને તડકા અને પવન દ્વારા 
પુરાતા પ્રાણવાયુ તરફ ઇજ્ઞિત છે. બાલ્કનીમાં મુકાયેલા 
કૃણ્ડામાં રોપાયેલાં વૃક્ષ ઉપર ત્તડકા અને પવનનો 
છણ્ટકાવ કઈ રીતે થાય છે, એ દર્શાવવા કવિ અહીં, 
ઇન્દ્રિય-સન્તર્પક કલ્પન પ્રયોજ્ઠ કાવ્યભાવને મૂર્તરૂપ 
બક્ષે છે- 


“/૯૭ન*/૮ ત૭કટે 

અંતે જ ઝૂક્વ્ઝે છે ત્જર* 

સર 2/5/-૮ ૯% જેવ) ૪૯૨૪ અ? 2/7૨ 
જય છે *્હન્ટે. 


આપણામાં જ અને આપણા. વડે જ જ્યારે આપણે. 
કેદ થઈ જઈએ. ત્યારે કેવી કરપીણતદ સર્જાય ? સહી 
પણ ન શકાય અને કહી પણ ન શકાય એ'વી 
કરુરાાજનક સ્થિતિનું નિર્માહ્ છે અ. ! હાથે કરીને જ 
ક્વિતિજોને સઝ્ોરતાં જતાં આપણે કેવા પરિમિત પરિધમાં 
પુરાઈ જઈએ. છીએ. ! ડૃણ્ડામાં કેદ યઈ ગયેલાં વૃક્ષનાં 
મૂળ સદશ મનઃ રિયતિ સર્જાય છે આપળ્ળી પષ્ન ! 
કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર ૧૯૯૫ [ ૩૯ 


મ્હ/રદ જ ઝૂળ મહને જીટળઈ ૧ળ છે 
પછી અ અહાશન ટુકડો સતત ઝબુ*”% કરે છે 
મહર ૫ર. 


ક્યારામાં તો મૂળને વિકસવાનો પૂરો. મોકો હતો, 
પરન્તુ, કૃણ્ડામાં આવતાં પરિસ્યતિ બદલાઈ ચૂકી છે. 
હવે. મૂળને, બૃહદૂ ફલક ઉપર વિસ્તરવાનો આછો 
અવકાશ પણ રહ્યો નથી ! એ અવકાશ તો આજે 
આથમી. ગયો છે [ પરિણામે પોતાના મૂળ થકી જ 
કેદ થવું પડે છે પોતાની જાતને પણ, ને છત્રછાયા 
રૂપ આકાશની ઓથ અનુભવવાને બદલે, ઝળુમ્બ્યા 
કરતા આકાશના ટુકડાનું ભારણ સહેવું પડે છે 
મનોમન ! 


મનોરથ તો હોય વડલાની માફક પહોળા થઈને 
પથરાવાનો, ને પછી એમાંથી ધોધમાર છાંયડા 
ઉગાડવાનો, પરન્તુ કૃણ્ડામાં ઉછરતાં વૃક્ષનું વટવૃક્ષની 
જેમ પથસટ ડરવાનું, ગજું કેવું ? ડાળીઓના ઓરતા 
તો. હોય ફૂલોથી લૂમ્બઝૂમ્બ થઈને લચી પડવાના પણ 
એ. ઓરતા પૂરા થઈ શકે એ'વી સ્થિતિ જ ક્યાં હતી ? 
આમ, કૂણ્ડામાં રોપાયેલા કમનસીબ છોડના, વ્યાપક 
બનવાના ઓરતા અધૂરા રહી જાય, ને ફૂલવતી. થવાના 
કોડ સેવતી ડાળી, ફૂલવિહોણી બનીને વાંઝણી જ રહી 
જાય એ વેળાનો વસવસો. કેવો વેધક બનીને વ્યક્ત 
થાય ! 


'હરે પ%રઈ %છું છે વટવૃક્ષ થઈ 

'હારરી છ/% ઈશર પણ ન ઊંચકી શકે એટ 
ભારે કર છે. 

નેત વવ ગહરી ૩/00 ઝૂકે છે 

ઇદર#અ જની અ//ઝેજ૮ *હ/ર અ/સ૧/% 60૭૨૮ 
કરે છે 

છત એકેક ડૂવ ખ/લછું નથ. 


પરન્તુ જાતે જ નોતરેલી આ લોહીઝાણ સ્થિતિનો 
કોઈ વિકલ્પ નથી. મને કમને. પણ આવી વેદનાગ્રસ્ત 
સ્થિતિનો. મુકાબલો કર્યા વિના છૂટકો નથી ! અને 
એટલે જ તો. એ ભયફ્રર વેદનાને વેંઢારવી પડે છે ને 
વેદનાનાં વમળો જાતને ઘેરી વળે છે ! વ્યથા-વિદારક 
એવી આ સ્થિતિમાં મુકાયાને અન્તે જ તો પ્રતીતિ 
થાય છે પોતાની દશાની -- દુર્દાની-- 


કયારમ/કી મળસ્ઇત# ઊખડ્યન વેદન 
«૧/7 *હને ઘેરી «7 છે ત્ય * 
ગ્હને સ%૨%૧ છે ડૂ૪ડ/% ર?૫/% ન શહર! દશ. 


આમ પ્રસ્તૃત કાવ્યમાં ક્યારામાંથી ઊખડીને, 
કૂણ્ડામાં આવી પડેલા વૃક્ષની વલવલતી વેદનાને 
મર્મવેધક વાચા મળી છે, તો શહેરી સમાજના સાંકડા 
મનના બનતા જતા અને સીમિત એ'વા સીમાડામાં 
કેદ થતાં જતા માણસની મનોવ્યથા પણ, સમાન્ત્તરે 
અને. અપ્રત્યક્ષ રીતે ઉઘાડી પડી છે અહીં. 


એક સાંજે ઘરમાં 
ટૉની ટોમોર 


જ%જૃતને જીવવ/૯/%ક જન ૮૧૬૧૮ */ટે -//ઝ ડ/વેત/5? ૨/૯ થકે તેશ ન. 


કશુંક વ%રે જેઈશે. 
અતે *હર હાયે ખ#૯! ચ ગઈ. 


ભગવ#નન "જે વખ” ૧૧ હત્ય/અદનું મહને સમર યું. 
મ્હને જદ અવ%૮ %*% ગૅસ ચૅમ્જર, દુષ્કાળ, અહેગ્ચનત અને 
મહાર! વધુ જત થત 9૮ શ -- હું ક/વ્જ ૯? ૨કઘ નહી. 


અનુ. વ્રજલાલ દવે 





૪૦ ] કવિલોક ૬ સષ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર ૧૯૯૫ 


દા 
સુસ્બઈ ગામના 


સુમ્બઈ નાચે સ્તિન્દરે દીવો બળે ન તેલ, 
આંખે -આંજી સોવરો જોવા બેઠા ખેલ. 
સુચ્બઈગચં કૈં ઊજળદ - બગલા કાઢે લાજ, 
બેસી તરુવર છાંયડે સજાવતાં સ્ુખ-સ્ાપ્જ- 

. ચાવી પીપળ.પાદડાં તીત નવ પીડા જણો, . 
બોધીં વૃક્ષ હેઠળે માણસ સુમ્બઈ ભણો. 
મુમ્બઈતને બસ ખોતરી મથે કાઢવા બીજ, 
માથાં વાઢી ઢગ કરે'પામે' ને કૅ પતી જ. 
મુમ્બઈ ગામે ગોચરી કરવા આવ્યા આજ, 
ભૂખ અમારી ભાંગવા કૉણ રાખશે લાજ ? 
પેટે બાંધી પાલપષ્ખી બજવો ભૈ પખવાજ, 
મુમ્બઈ નામે સુન્દરી પહેરી ઊબી તાજ. 
એર તુજને આભડે ક્રુ જન્તરે જેર, 

મુમ્બઈ ડતે દાઢથી -- મન્‍્તરન્પે નદ મેળ ! 
અગરજ વાવી આંખમાં જાશું મુમ્બઈ મેર, 
ઉઝરડા તરી પાંપ્ખમાં થાશું લીવ લહેર. 


પાણલજ્કવન મહેતા 


કવિલોક ગુજરાતી કવિતાનું ત્્તુપત્ર : શિશિર ૨૦૫૨ : વર્ષ ૩૮ : સળ# અક્ટ-૨૨૮, 





જે રસાત્મકમ્‌ . - 

. આંધી રાજેન્દ્ર શાહ 
મુશ્કેલ છે % “પ્રણય જામનગરી 
કાળપર્વત પ્રવીજ્ન પજ્ડયા 

- “મારો હોંકારો મારાધી દૂર...'' યોગેશ પંડયા 
આછો ભીનો ઉજાસ હરીશ જસદણવાળા 

“બેઠા * “ રાજેશ ભાસ 
એક્લત્તા રાજેશ બાસ 
અભિશપ્ત છું હેમન્ત દેસાઈ 
ઝરજ્ર . : જગદીશુ ત્રિવેદી 
ફોરાં . જૃગદીશુ ત્રિવેદી 
ગાશ્ડીવનો 'ટંકાર છું ! 'ઉશના' 
નિર્વઝ આવે મધુકર ઉપાધ્યાય 
ફૂલની ઝૂલ -*૨૦૫૨ હસમુખ પાઠક 
ખાંયજ્નાં કુ સુથાર 
ન કેવળ જતા કર. મદનકુમાર અગ્જારિયા 
થાશે વીજળી - * મહેન્દ્ર જોશી 
ગોવા-બીયની ત્રણ રયનાઓ " શૈલેશ ટેવાજ્ી 
પરત્તુ , ગૌત્વા પરીખ 
વનિતા ૨ ત્રણ ચિત્રો * ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ 
કાળી છોકરી. ] જગદીશ વ્યાસ 
દોડતા આવ્યા . * 'રાઝ' નવસારવી 
ઠીંગણા પ્રદેશમાં જગદીશ વ્યાસ 
વૃક્ષ થવાની ઝઢ્ના મફત ઓઝા 
શ્રીનરૂમમાં હમેશાં અહ; ' સૌમ્ય જોશી' 
પ્રતીક્ષા , નલિની બ્રભભટ્ટ 
મધુમાસ નલિની બ્રહ્મભટ્ટ 
લીલા ર - રાજેન્દ્ર શાહ 
₹ શિશુલોક 

ઇસ બસ બસ | ક્નુભાઈ જાની 
ખોળજે મ્હનેઃ  રજેન્‍્દ્ર શાહ 
મેળો * * માદ્નેક્લાલ પટેલ , 
' સપનું . માશક્લાલ પટેલ 
નામ " એક્લવ્વ . 
ફળિયું નટવર પટેલ 
જ ક્ષરઅક્ષર 
પિનાકિન્‌ ઠાકોર . ' ધીરુ પરીખ 
જ વિમર્શ 


આય કવિતામાં મૂત્યુ-ચિન્તન ડૉ. રજનીકાન્ત જોશી 


6-૯ - 


૧૪ 
૧૪ 


- ૧૬ 


૧૬ 


વૃદ્દઃ 
"૧૭ 


.૧૮ 


૧૮ 


૧૯ ' 


૧૯ 
૨૦ 


૨૧ ' 
ર૨. 


૨૨ 


૨૩ 


. ૨૫ 


સ્પ 
રપ 


૨ 


€ અનુવાદ ઃ 
50010૯ 0॥૯ * “1041૬001. ળ01૯ . 
 “*.કોઈત્તો . અનુ. રા. શાહ ૩૬ 
તેજનો અવાજ કવિ. તેજ રર. 
ઘડી ““ “* કવિશ્વેજ”"*'. . . 
ક : અત્ુ. હીરા પાઠક .., ૩ર ' 
અપધ્યા  કઝકાવિ'તેજન :” ર 
અજાજ્ઞ ભય (અજ્ઞાત ભય) અનુ. હીરા પાઠક . ૩૩ 
ટ આસ્વાદ -* 
વિષાદલીલા દેવેન્દ્ર દવે . _ [3૪ 
તણખલાંઓ દ્વારા માળાની... ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ ૩૫% 
સભર રમ્ય પ્રસન્નતાની પ્રસ્તુતિ હેમન્ત દેસાઈ “ ૩૩૭ 
કુ - 
ધીરુપરીખ 
સલાહકાર 
 ચજેન્દ્ર શાહ 4: નિરગ્જન ભગત 
સહયોગ 


નલિન રાવળ, જગદીશ ત્રિવેદી, ી 


' માણેકલાલ પટેલ, રાજેશ વ્યાસ, જગદીશ વ્યાસ 


%: દેશમાં વાર્ષિક લવાજમ રૂ. ૫૦, આજીવન લવાજમ 
માત્ર રૂ. ૫૦૦, અમેરિકા : વાર્ષિક _$7, આજીવન 
$70; ઇંગ્લેન્ડ : વાર્ષિક £5, આજીવન £50 

4: આ' અની છૂટક કિંમત રૂ. ૧૦ 

% 'કવિલોક' દ્વિમાસિક વર્ષની છ ત્હ્તુમાં દર બૈ માસે' 
'-- ફેબ્રુઆરી, એપ્રિલ, જૂન, ઓગસ્ટ, ઓક્ટોબર 
અને ડિસેમ્બરના અન્તમાં -- પ્રગટ થાય છે. 

તમામ પત્રવ્યવહારનું તથા લવાજમ ભરવાનુંસરનામુંઃ 

“લાવશ્ય' ,વિજયપાર્ક,નવરક્પુરા 
_ અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 


મકાશક અને મુદ્રક : ધી્‌રુપરીખ, ફોન : ૪૪૭૬૬૦, 


. ર ટાઇપસેટિંગઃ અપૂર્વ આશર, ઇમેજ સિસ્ટમ્સ ૪400688 _ 


મુદ્રણસ્થાન : યુનિક ઓફસેટ, નોબતસિંહ રૂપરામ 
| એસ્ટેટ, તાવડીપુરા, અમદાવાદ. 2 300952 


તવેશ્બર-ડિસેમ્બર ૧૯૯૫ 


વિલો% 


તે ગનલ પ્રતિદિતા વતો ને વાવે પ્રતિસેત જાવિતવારન ણવ | 


શિજ્ઞિર ડિ. સં. ૨૦૫૨ 


ઝવ 


દ 


વિ 


કાવ્યનો મહિમા 


ભટ્ટ નાયક સાક્યમતવાદી છે. સાવ્યશાસ્રમાં સત્તા ઉદ્દેકનું સ્વરૂપ પ્રકાશ અને 
આનન્દ છે. પ્રકાશનો અર્થ અર્હી રઇન પદ્ય છે. સંત્તના ઉદ્રેકરી સ્થિતિ જડતાની નથી, 
પણ જ્ઞાનની છે, દુઃખતી તથી પણ આનન્દની છે. અને તેમાં વિશ્રાન્તિ એટલે અન્ય સર્વ 
શાનનૌ લોપ ઘાય છે. વિશ્ચાન્તિનો સામાન્ય અર્થ અન્ય સર્વ જ્ઞાનતો લોપ ઘાય છે. 
વિશ્રાન્તિનો સઘમાન્ય બુદ્ધિની સ્યિરતા કે લાગત્રીઓનો સંવાદ કે એવો કોઈ અર્ય કરવા 
લલચાઈએ પણ વિશ્રાન્તિનો અર્ય અન્ય સર્વ જ્ઞેય પદાર્યોનો અસમ્પર્ક એ જ છે. આપણા 
કાવ્ય-શારત્રકારો પ્રથમથી જ કાવ્યના આનન્દને વિચલિત. વેધાન્તર કહે છે. એટલે કે 
કાવ્યમનન સમયે મન જરા પણ અન્યમનસ્ક હોતું નથી. મનની સમક્ષ કાવ્યાર્ય, સિવાય 
કોઈ વસ્તુ હોતી નથી. આખું મન ડાલ્લને અભિયુખ ઘઈને બેસે છે. કહો કે હૃદયનું આખું 
પાત્ર કાવ્યાનુભવઘી જ પૂર્ણ ભરાયેલું હોય છે. આ વિગલિત-વેઘાન્તર સ્થિતિ એ સત્ત્વના 
ઉદ્રેકતું પરિન્નામ છે. વક્તવ્ય એ છે કે કાવ્યાનુભવ સમયે સામાન્ય માલસનું ચિત્ત પણ 
સાત્તિક બને છે. કાવ્યનો મહિમાં આથી વધારે સમરી રીતે ભાગ્યે જ કહીં શકાય. 


'મમ્મટનીરસ-મીમાંસા'માંયી--રામનારાયજ્ઞપાઠક 


જુ [45 ૧5૦ 
ભારતીય કવિતામાં મૃત્યુ-ચિન્તન 


ડૉ. રજનીકાન્ત જોશી 


ભારતીય સાહિત્યમાં પ્રાદેશિક ભિન્નત્વ . હોવા 


છતાં. ત્હેમાં.અત્રેક પ્રકારે સાતત્ય તથા એકત્વ જોવા 
«મળે “છે. “અસમિયી્‌ “ઓડિયા, ઉર્દૂ, કન્નડ, કાશ્મીરી, 
ગુજરાતી, તમિલ, તેલુગુ: પગ્જાબી, મરાઠી, બદ્ઞાળી, 
મલયાલમ, સંસ્કૃત, સિન્ધી તથા હિન્દી ભાષા જે આ 
દેશની પ્રાદેશિક ભાષાઓ છે ત્હેમાં સમયના સન્દર્ભોને 
પ્રવાહે સર્જનાત્મક- વિકાસ તથા પરિવર્તનો જોવા મળ્યાં. 
છે. આ ભાષાઓના સાહિત્યને ત્હેનાં સમયાનુકમને 
“કારણે પ્રાચીન', “મધ્યકાલીન' તેમજ 'આધુનિક' શીર્ષક 
', અન્તર્ગત પારખવામાં; આવે છે. દક્ષિણની ભાષાઓ 
કન્નડ, તમિત્મ,તેલુર્ગું તથા મલયાલમ ત્હેની આગવી 
લિપિ-સૌન્દર્યને કારણે જુદી જ તરી આવે છે છતાં 
આ દેશની એકેય ભાષા એ'વી નથી જે “સંસ્કૃત'ના 
પ્રભાવથી દૂર રહી. શકી હોય. તેમજ અન્ય પ્રદેશની 
લિપિમાં પણ પરસ્પર હળતી-મળતી આવે જ છે જે 
પ્રકટ રીતે નિર્દેશ કરે છે કે આ. દેશની પ્રત્યેક ભાષા. 
માળાના મણકાની જેમ પરસ્પર ગુંથાયેલી છે. આયી 
જ આ દેશમાં અનેક પ્રદેશો ,હોવા છતાં ભાવનાની 
દષ્ટિએ એકત્વની સુવાસ જોવા મળે છે. 


કબીર, જાયસી, તુલસીદાસ, સૂર, મીરાંબાઈ, 
બિહારી, પ્રસાદ, પનત, નિરાલા, મહાદેવી, નઝરુલ, 
રવીન્દ્રનાથ, વિષ્ણુ ડે, સત્વેન્દ્રનાય તથા દયારામ, 
દલપત, 'નર્મદ, નરસિંહરાવ કે ઉમાશફર, સુન્દરમ્‌, 
રાવજી, જગદીશ જોશી, ચન્દ્રકાન્ત શેઠ, ચીનુ મોદી 
જેવી અનેક પ્રતિભાઓ આં વિશાળ ભૂમિ પર રહી 
અનેક પ્રકારનું ચિન્તન કરતી રહી છે જેતું સ્મરણ 
ક્યારેય વિગત બનવું શક્ય નથી જ. યુગે યુગે અનેક 
પ્રકારની અસરો તથા પ્રભાવોને કારણે તેઓએ. પોતાનાં 
સર્જનોમાં અનેક પ્રકારનું ચિન્તન કર્યું છે. આ'વી 
૨ ] કવિલોક $ નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૧૯૯૫ 


વિભિન્ન અસરોમાં અહીં માત્ર ભારતીય કવિતામાં 
મૃત્યુ-પરક ચિન્તન કેવુંક છે તે તરફ આંશિક ઈત્વિત _ 
કરવા પ્રયાસ કરવાનો અભિગમ રાખ્યો છે. 


મૃત્યુ એ દૈહિક રીતે મર્ત્યાવસ્થા છે છતાં 
મોટાભાગના સર્જકોએ મૃત્યુ તે કોઈ 'કિનારો,' છેડો' 
યા “આખરી અન્જામ જ' છે એ'વો. ઇશારો. નથી કર્યો. _ 
હા, મૃત્યુ એ શરીર નામે દેહની આખરી અવસ્થા 
ખરી. ત્હેને નવ્જીવનનો યા નવ્ય જન્મનો એક વળાંક 
માત્ર જ કહેવો રહ્યો, એક ખોલીમાંથી બીજી ખોલીમાં 
જવાથી જે વાતાવરણ ફેર થાય છ તે મૃત્યુ. આંમ 
છતાં મૃત્યુની ભયાવહતા, ભયાનકતા, ત્હેની વિભીષિકા, 
કે ત્હેતું ડરામણું સ્વરૂપ સામાન્ય માનવથી અજાણ્યું 
પણ ક્યાં છે ? પરન્તુ આપણા કવિ-જીવોએ મૃત્યુને 
જે પ્રકારે સૌન્દર્યાવરણથી અવલોક્યું છે તે તો અહ્દુત 
જ કહેવું રહ્યું! અસમિયા ભાષાનાં કવયિત્રી 
નલિનીબાળા દેવીએ તો પોતાની પ્રતીક્ષા' નામક 
રચનામાં મૃત્યુની પ્રતીક્ષા ડરતાં કહ્યું છે કે જીવન અને 
મૃત્યુની સીમા વચ્ચે તો સુનીલ સાગર વહી રહ્યો છે 
જેમાંથી ધીરે' ધીરે એક વિષાદ-સગ્ીતનો 'મન્દ મન્દ્ 
ધ્વનિ. આવતો રહે છે. 


“જીવનર મર%ર સમર %/%૪ 
વૈ અ છે સુ” સગર :- 

ને દેખ ૪ રર ૫ર/' ટને ભે, 
જીત આટ જે૧દ સુરર” 


આજ સન્દર્ભે .“સમાધિ' નામક રચનામાં 


કવયિત્રીએ નિર્દેશ કર્યો છે કે છેવટે તો ન જીવન રહેશે 


ન મૃત્યુ. ધૂલ-નિર્મિત આ શરીર પણ છેવટે માટીમાં 
જ ભળી. જશે. લગભગ આ'વો જ સઝ્ેત' ઓડિયા 


ભાપાના કવિ. કાલિન્દીચરણ પાણિગ્રહીએ આ પ્રમાણે, 
કર્યો છે : 


'જીતન જીવન બોલિ /કેશ્હાઈ કન્દન દશ્ય 
જે અછે સેન ક/હેં'' 


અર્થાત્‌ જીવન જીવન ડહી શા માટે રૂદન કરે 
છે ? ભય શાનો છે ? તે તો છે જ ક્યાં ? સ્નેહ, 
પ્રાણ, પ્રીતિ, દયા, ધર્મ સૃષ્ટિ આદિ અવસ્થા છે જ 
ક્યાં ? ને, મહાકાળ હસતાં હસતાં કહે છે કે, જીવન 
ક્યાં છે ? મૃત્યુ ક્યાં છે ? બન્ને કમશઃ આવવું જવું 
એ તો વિશ્વનો ચિરન્તન નિયમ છે -- ત્હતુઓની જેમ, 


જત્યુ પરં ૬૦૫ છુ અસે જે 
વિશે શેરન્તન ૧૨૮ */સ જતુ 


ઉર્દૂ કવિતાની વાત કરીએ ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે 
જ મિરઝા ગાલિબ, વલીસાહેબ, મીર તકી મીરનું 
સ્મરણ થઈ આવે છે, જેઓએ. જીવન-મૃત્યુમાં કોઈ 
તફાવત જોયો નથી. નઝીર અકબરાબાદીએ તો પોતાનાં 
ગઝલાદિ સર્જતોમાં નવીન છટા, લય અને ધ્વનિ દ્રારા 
પોતાના સમય (ઈ.સ. ૧૭૪૦-૭૦)માં ખૂબ જ ચર્ચા 
જગાડેલી, આ ઉર્દૂ કવિના કાવ્ય ફ્લકના વિષયોમાં 
મોહરમ, ઇદ, જન્માષ્ટમી, શિવરાત્રી, શિવનું લગ્ન, 
ત્રતુઓ, પતઝ તેમજ મૃત્યુવિષયક ચિન્તન પણ ખરું 
જ. મોતની સવારીને અન્ય સવારીથી શ્રેપ્ઠ ગણી તેઓ 
મૃત્યુનું સ્વાગત કરે છે અને ત્હેને આવકારતાં કહે છે. 
૬૨%/-કય% જછ/કે અજ હે હરી સવર 
દેવચ૨૫% (વ ફરેબ ૫/૪ સવ/રેવ/ 
કેસ કસ તરેહ હમને સવાર ર૨ રય 
પર હ*%સે કુછ ન કર ગઈ ૧ર સવર.” 


અને છેલ્લે કવિ કહે છે, 


%% ચર કંધ ૪ર હુઇ ભર સ૯/રે*& 
ઝખ *રત? હી રહ ગઈ «૪ 2૧/ર૧/ ” 


નઝીર અકબરાબાદીએ અન્યત્ર એક રચનામાં 
કહ્યું છે કે જવન એ શાશ્ચવતાવસ્થા નથી પરન્તુ કમે 


કમે ઢળતી જતી જીર્ણાવસ્થા જ છે, જે વસ્તુતઃ મૃત્યુનો 
ઢોલ જ વાગતો હોય છે- 


અજ તક નગ/ર# ૦% ચૂક 
૨૮૯ને ઝી /ેક કર ૦૮૫૪.” 


સૂફી ચિન્તક અને વેદાન્તી આ કવિએ મૃત્યુને 
કબીર જેવા કવિઓની જેમ આત્મા-પરમાત્માનું મિલન 
પણ કહ્યું છે. કન્નડ ભાષાના સુપ્રસિદ્ધ કવિ “કુવેમ્પુ'ની 
તુલના વર્ડ્સવર્થની સાથે કરવામાં આવે છે તેમજ હિન્દી 
કવિ સુમિત્રાનન્દન પનત સાથે પણ. પન્તજીના જીવનમાં 
જેમ ફૂર્માચલ પ્રદેશનું સ્થાન રહેલું તેમ આ કન્નડ 
ભાષાના કવિના જીવનમાં 'મલેનાડુક' નામક પ્રદેશનું. 
આ કન્નડ કવિએ મૃત્યુ સમ્બન્ધે પોતાની એક રચનામાં 
કહ્યું છે કે પ્રેમ એ આલ્િન સમાન, યોગીની સમાધિ 
સમાન, તથા રસ-રતિ સમાન પણ છે.' તેમજ કાવ્યાન્તે 
તેઓ કહે છે કે “જો હું કહું કે પ્રેમ એ મૃત્યુ-માધુર્ય 
છે એવો સફ્રેત કરું તો કદાચ માનવી ત્હેને જરૂર નહી 
સમજી શકે !' કવિ કહે છે. 


જુત્યુ %ુર્જ મેને બહુકેટરગરિદવ્ય / 


મૃત્યુપરક ચિન્તન સન્દર્ભે ગુજરાતી કવિતામાં તો 
હારમાળાઓની હારમાળા ચાલે એટલાં શીર્ષકો-સર્જકો 
મળી આવે એમ નરરસેહરાવનું 'મડ્રલ મન્દિર તો 
મૃત્યુને મગ્લદ્દાર કહી વધાવતું જોવા મળે જ છે. સદ્રત 
રાવજીની સ્મૃતિમાં સર્જેલી રચના “મૃત્યુ-પીધેલો શબ્દ'માં 
કવિ ઉમાશફર કહે છે કે-- 


અયુષ્જ કૉ? અ ₹ક5યું છે ? 
પજ ઝે*.... 2 


અહીં સ્વ. રાવજીના સમ્બન્ધે તો પ્રેમનો સહોદર 
શબ્દ જ પરન્તુ માનવ જીવ જો પ્રેમ નત જ કરે તો 
ભલેને દેહ કે જીવ હોય છતાં છે તો એ “પૃત્યુ' જ. 
આથી જ આ ચિન્તક પોતાની એક રચના 'ડવિ 
ઓડન'માં કહી બેસે છે કે, 


અલે એકશેકને ચ/હવું ઘટે, ત્હીતર છે જૃત્યુ' 
ડવિશોક : નવેમ્બરનડત્તેમ્બર ૧૯૯૫ [ 3 


સર્વશ્રી સ્ત. જગદીશ જોશી અને રાવજી જેઓ 
મોતને ભેટી ચૂક્યા છે તેઓએ, પણ મૃત્યુની. કલ્પના 
પોત-પોતાની રીતે વ્યક્ત કરી છન 


૧%ર૧#ઝું ન ૧/% ત્જ/રે 

હું થર! શકત નથ. 

અને 

એળે % હું જી? ૬5 નક. 


અને રાવજીની મૃત્યુ-ચિન્તનની આ પ્રસિદ્ધ 
પડ્ડિતએ જે અર્થચ્છાયાઓ ખડી કરી છે એ અઝે કોણ 
અજાણ છે ? 


“હારી આંખે કકુના સૂરજ આથમ્યા' તો બીજી 
તરફ “આગિયા' નામક પોતાનાં હાઇકુ સડહમાં ધીરુ 
પરીખ પ્રશ્ચ કરે છે, સામ્પ્રત માનવ તે કેવો ? 
જહદું' ચહે 
વાતે ડું શિશુ 
હંસછું ગેહે.' 


સાથે સાથે 'સ્વપ્નપ્રયાણ'ના કવિ સ્વ. હરિશ્ચન્દ્ર 
ભટ્ટની 'નેર્દોષ ને નિર્મળ ત્હારી આંખડી'ની પડ્ડિત શું 
ક્યારેક વિગત બની શકશે ખરી ? કાળની કેડીએ 
ઘડીક સડ કહેનાર કવિ નિરઞ્જન ભગતે જીવનમાં 
આવનાર કાળની આગાહી તો કરી જ દીધી છે. 


કદાચ સામ્પ્રતના માનવનું પ્રદૂપણ ભાળી માનવની 
તલાશ કરતો 'ઉઘડતી દીવાલો'નો. કવિ ચન્દ્રકાન્ત શેઠ 
પોત્તાની એક રચનામાં આ પ્રકારે વ્યક્ત થાય છે, 
કથ છે ગ્હ(ટું ત્ઠ ખુદાત/વ ? 

કઘરે છે 'હરું જત 2 

આ કવિએ મોતને પણ સત્કારવા સ્પષ્ટ -કહ્યું 
છે- 
જર અ બન્દ પર રહે% કરં ' 
કંઈજ તો અખો મહર? ૩/૦)? 
જન્દેનવ#જ /:ઝે%ું છે *હ[ું કત :7 
૪ ] કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૧૯૯૫ 


રવીન્દ્રનાઘે તતો. મૃત્યુને નવજીવન કહીને એ'ના 
સ્વાગતનો અભિગમ એમની કવિતામાં કેળવ્યો હતો. 
જ્યારે નઝરુલે તો “બુલબુલ સ્મૃતિ'માં મૃત્યુના વિષાદને 
અત્યન્ત આર્દ્ર બની ગાયો છે. બુલબુલની કબરમાં 
કવિ નીચે ઊતરી, પિતાનું હૃદય કઈ સીમા સુધી તૂટી . 
પડ્યું હતું તે તો ત્હેમની આ પડ્તિત જ કહી દે છે, 


આ અનેક ખેટે છે એ જાર આ અદ 
એકટૂ જિરિયે નિ, 


આખરે તો કવિ પોતાના એ- બાળકના મૃત્યુએ 
ભાંગી જ પડ્યા હતા. પછી ક્યારેક એ ભગ્નાવસ્થામાંથી 
બહાર આવી શકયા જ નહોતા. 


મરાઠી ભાષાના સુપ્રસિદ્ધ કવિ કેશવસુત પછી 
એમની જ પરમ્પરાના બે કવિઓ ગોવિન્દાગ્રજ અને 
બાલકવિ બન્ને ખ્યાતનામ ખરા. કવિ ગોવિન્દાગ્રજે 
મૃત્યુના આગમન પૂર્વે પ્યારનો અમીરસ માણી લેવાની 
આકાડ્ક્ષા સેવી છે, પછી ચાહે મોત આવે. 


થજ એક ખુરે કેમ#૨/ 
વમવિ પડો કરણ થગ છુઢે' _ 


મરાઠી ભાષાના જાણીતા કવિઓમાં નારાયણ 
સર્વે, આરતી પ્રભુ તેમજ માણિક ગોડઘાટે અર્થાત્‌ 
ગ્રેસનો તથા વિન્દા કરન્દીકર તથા મઝ્ેશ પાડગાંવકર 
આદિનો નામોલ્લેખ કરવો રહ્યો. મૃત્યુ-ચિન્તન. અન્વયે 
નારાયણ સુર્વેએ “નહેરુ અવસાન પામ્યા તે દિવસની 
વાત' નામક કાવ્યમાં નહેરુના મૃત્યુએ કહીઃ બેસે છે, 


“અન્જક/ર જજેક ૪ ગ.” 
હવે અ %5/શ કઇ «ઈ %*% છે 2' 


આમ કવિને મૃત્યુ ગમ્યું નથી કારણકે પોતે જ 
પ્રકાશને ચાહતા હતા એ મૃત્યુમાં ઓગળી ગયા છે 
માટે જ. જ્યારે આરતી પ્રભુ જુએ છે કે મનુષ્યનું 
જીવન એ વાસ્તવમાં “મરણ મેડી' તરફની ગતિ છે 
પાછા ફરવાનો તો અવકાશ રહેતો જ નથી. આથી 
કવિ કહે છે. 


“એક એક પગ૪ેું દદરનું 
પગવે પગવે ૪/ખું ૨/૧ 
છળ ફરતો નહિ રે જઈ 
ડવકી મૂકશે ખીણમાં ૪/%' 

કવિએ પોતાની. અન્ય રચનાઓમાં મૃત્યુને 'દુઃખ' 
નહીં પણ. આનન્દ જ કહ્યું છે. જ્યારે મરાઠી ભાષાના 
અન્ય એક આધુનિક કવિ ગ્રેસે મૃત્યુ એ જીવનની નવી 
કૂંપળ છે એવો નિર્દેશ પોતાના એક કાવ્યમાં કર્યો છે. 


અયુષ્ન ચુક/ઈ ગયેલી પળો ફર 50% જેઈએ 


અન્ય એક સ્થળે કવિ વિપાદાવસ્થામાં હોવા છતાં 
જે પ્રકારે જીવનાન્ત પરત્વે આત્મસન્તોપ મેળવે છે 
તેમજ મૃત્યુ થકી જે નવીન છટાઓ, આભા જુએ છે 
તે પડ્તિતઓ પણ તપાસવી જ રહી કે, 


૧૯૦૬૮ કરત્ઇ છેવટ” અસ્ત »%ભ/૧૨% બને છે' 


હદ જરઈ %૧ એટજે અ/%છે અ જનક 
કરી દઈઓ છીએ, સૂરજ હો% તો પછડની ૫/છળ 
૨/૯૪ ૬1૧. અ/*%, કૃત્યુન/ અદજ કોઇ ન 
%07વ૧છું 7 
હિન્દીની કવિતામાં મૃત્યુ-"વિચારના આરોહ- 
અવરોહ અજ્ઞે અમીર ખુસરો, કબીર, જાયસી, સૂર, 
તુલસી, મીરાં, બિહારી જેવા પ્રાચીન મધ્યકાલીન 
કવિઓની ગણતરી કરવા બેસીએ તો “ન ઓર દેખાય 
ન છોર.' આધુનિક યુગના કવિ પ્રસાદનું “આંસૂ' મૃત્યુની 
વિષાદાવસ્થાનું પરિણામ જ છે. નિરાલાજીએ 
'અનામિકા' નામક કવિતા-સઝહમાં પુત્રી સરોજના 
મૃત્યુએ “સરોજ સ્મૃતિ' (હરિશ્ચન્દ્ર ભટ્ટની “નિર્દોપ' ને 
નિર્મળ' ની જેમ) નામક ડવિતા કવિના હૃદયને વલોવતી 
રચના છે. 
સુમિત્રાનન્દનનાં પનત કાવ્યમાં 'શશિની તરી' 
ઉપરાંત 'તાજ' તો માકસના પ્રભાવ હેઠળ રચાયેલી 
ક] 


થા 


રચના છે. આથી કવિ મુમતાઝની પ્રેમભરી યાદને 
સ્થાને મૃત્યુનું અપાર્થિવ પૂજન થાય ને તે વસ્તુતઃ 


ગરીબોની હાય સાથે ? તે કવિને માન્ય નથી જ નથી. 


'અશેય' સમ્પાદિત “તાર સપ્તક'માં પ્રભાકર માચવેએ 
માતાના મૃત્યુએ ઉલ્લેખ કર્યો છે, 


અરે કે ઉડ જાને પર જ 
શૂન્ય જેગ્જર-રૈ ક” 

ને જીવન-મૃત્યુની દોટમાં કૉણ જીત્યું ? એ સ્પર્ધાનું 
પરિણામ ધૂમિલની પડ્દતતિઓ જ આ પ્રમાણે વ્યકત્ત કરે 
છે 


જવ/આ ઝે એક હ ચચ હૈ- 
*હ/5/% /ેર જીત %૧૮ વૈ- 
સજક અખ)જે એક છ ભજ ઝ/કત્/ હે' 


ઉપરાન્ત કવિ ધૂમિલે જ 'મૃત્યુ ચિન્તા' શીર્ષક 
અન્તર્ગત રચનામાં મૃત્યુ તે કેવું ? વળી તે પણ 
યુવાનોનું ? 
જોઈ છેજ નહ 
પકી હુઈ ફટ ઝે જૃત્ું' 

આમ, સમગ્રતયા આ દેશના સર્જકોએ અસદ્ધય 
વિષયો સાથે મૃત્યુ-ચિન્તનની પણ ચિન્તા સેવી છે. 
મૃત્યુનું પરિણામ વિષાદ ને દર્દ જગાડનારું છે છતાં 
આપણી આસ્થાવાળી પ્રજાએ મૃત્યુને પણ જીવન જ 
કહ્યું છે, એ'નું સ્વાગત જ હોઇ શકે. સોક્રેટિસે ઝેર 
લીધું તથા મીરાંએ પણ એ. જ માર્ગ અખત્યાગ કરેલો 
એ'નું કારગર એ જ કે આ જીવન તો માત્ર ક્ષુલ્લક જ 
છે, નવીન માર્ગ તો કંઈક ઓર જ છે ! પરિણામે આ 
દેશની ભિન્ન ભિન્ન પ્રાન્તની કવિતામાં પણ મૃત્યુનો 
ધ્વનિ આનન્દમાર્ગનો જોવા મળે છે, જો તેમ ન જ 
હોત તો કવિ નરસિંહરાવ તેને “મગલ મન્દિર' કહેત 
જ નહીંને ! ી 
3 


કરિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બલર ૧૯૯૫ [ ૫ 


૦ રર૪/ત્%કક્‌ જક 


આંધી 
રાજેન્દ્ર શાહ 


અચાનક આવી ચડી આંધી ! 
આગાહી વિહીન ? 

-દિનભર હવામહીં હતો ઉકળાટ, 

હતો. ચિત્તમાં ઉચાટ... 

આવી. ચડી આંધી. 
તૂફાને ચડેલ. 

માતેલ સાંઢની જેમ 

જાય નહિ બાંધી... 


છીં છું... છી છૂફારત, 
ભાંભરત, કુદ્ધ, 

અંનેરુદ્ધ વેગે 
ચારે પગે ઊછળત્ત 

ખુરી થકી ચારેકોર ચગાવન્ત 
ધરાતણી ધૂળ- 

ધૂળે ભરન્ત દિગન્ત, 

કરન્ત મલિન. 
-અન્ધકાર લીન. 


અડફેટે જે આવ્યું તે 
રહી નહીં ટકી. 
ખડી પડેલ તે ખડું થાય એ'વી 
નહિવત વકી. 
જે તે સ્યાનભ્રર, 
નષ્ટ. ર 
૬ ] કવિલોક : નવેમ્બર-પિસેમ્બર ૧૯૯૫ 


આફત જે વેગ થકી આવી 

એ જ વેગે 
જાય તે સિધાવી. 

મૂકીને ચરણચિહ્રે ભયફર દશ્ય 
-કાલ-કૃતાન્ત-રહસ્ય ! 

અડીખમ. તોતિકની અહીં તહીં પડી છિન્ન કાય 
દુર્દાન્ત આકમણે અશક્ત અસહાય. 


ઊડેલી તે ધૂળ પાછી ધરાપર ઢળે, 
ઠરે... 
ઊતરે ત્યાં આવરણ-નિશા 
ઊંડે ઊંડે કણસતી દિશા. 
કહીં શ્વાન-શોર, 
કહીં શિયાળની. લાળી, 
સકલ તે ગળી જાય કાળી. 


ગગને આવે. ને જાય 

આવે જાય 

નક્ષત્ર-વણઝાર 

નિર્મમ ધુતિ-પલકાર. 

ભૂમિગત ઘણું ઘણું પડી રહ્યું છિન્ન, 
યદિ હવા ખિન્ન... 
રસળતી હતી. તે ય સરી. ગઈ રાત.. 

બની વ્યતીતની. વાત... 


હિરણ્ય કિરણે કીર્ણ રૂચિર પ્રભાત. 
થા. 


મુશ્કેલ છે 


પ્રણય જામનગરી 


શબ્દમાં અવતારવો મુશ્કેલ છે, 
પ્રેમતે શણગારવો મુશ્કેલ છે. 


સૂર તો. અનહદ અહીં બાજી રહે, 
તારને ઝકારવો. મુશ્કેલ છે. 


શબ્દ કેવળ શબ્દ બોદા થઈ ગયા, 
અર્થને ઊગારવો મુશ્કેલ છે. 


વિસ્મરણ વર્પોનું જ્યારે થઈ રહ્યું, 
સ્પર્શને વિસારવો મુશ્કેલ છે. 


ખુશ્બૂ લઈ આવેલો. ક્ષણભર વાયરો, 
વાયરો વિસ્તારવો મુશ્કેલ છે. 


લઈ કલમને તું ભલે બેઠો '્રણય' 
ભાવને આકારવો. મુશ્કેલ છે. 


કાળપર્વત 
પ્રવીણ પણ્ડ્યા 


શતાબ્દીઓને પાર કરતો પવન 
સડસડાટ ઊતર્યો શ્વાસમાં, 

લપેટાઈ ગઈ માટીની ગન્ધ મ્હને, 
પસાર થયો. સૂર્યનો અગ્નિ રક્તમાં 
વીજળીનો પ્રકાશ પાથરતું આકાશી જળ 
કડાકાભેર ઊતરી ગયું આંખોમાં 

અને * 

વિસ્મયથી. અનુભવતો. રહ્યો હું 
બ્રહ્માણ્ડને 

હાથેપગ હલાવતા મ્હારા ન્હાનકડા દેહમાં 
જ્યારે 


પ્રગટ થયો 
એ. કાળપર્વત 
મ્હારી સમક્ષ. 


ગ્રૂદ 


કાળી છાયાઓનું એક ટોળું 
હમણાં જ 
સાનન્દ નાચતું ગાતું 
ઊતરી ગયું 
કાળપર્વતની તળેટી પર પથરાયેલી 
લીલા-પીળા પ્રકાશવાળી વનરાજીઓમાં 
અને 
સહસા મ્હને ભાન થયું 
કે 
એ તો હતાં મ્હારાં દુઃખ ! 
હું પોકારતો રહ્યો એમને 
અને 
એ. મૂકી ગયા પોતાની પાછળ 
પડઘાતો સન્દેશ 
“અલવિદા દોસ્ત, 
અમારું કામ ત્હને અહીં સુધી પહોંચાડવાનું જ 
હતું, 
તું 
આ કાળપર્વતને 
એ ક્ષણે 
પલકારામાં જ પાર કરીશ 
જ્યારે 
તું 
ત્હારી ભીતરના 
એ સ્થાન ઉપર ડગ ધરીશ 
જ્યાં છુપાયો હશે 
કવિલોક : નવેમ્બર-ડિતેમ્બર ૧૯૯૫ [ 9 


ત્હારા હોવાનો અર્થ.” 
આ  દુઃખોની સાથે 
હું 
એમ ફર્યો છું 
જેમ 
કોઈ બાળક 
અજાણ્યા નગરમાં 
નિશ્ચિત થઇને ફરે 
માતાનો પાલવ પકડી. 
આ દુઃખોએ જ 
મ્હને 
એ વાતની પ્રતીતિ કરાવી છે 
કે 
મ્હારી ભીતર એક ઝરણું છે 
અને. 
એ'તા આધારે જ 
તો. 
હું પહોંચ્યો છું 
આ  કાળપર્વતની. તળેટી પર. 
નજીકથી. પૂરા દેખાતા નથી પર્વત 
અને 
દૂરથી સમજી શકાતો નથી 
અમનો વ્યાપ. 
અષાઢી જળમય પ્રકાશવાળા દિવસ જેવું 
મ્હારું મન 
ઊભું છે 
કાળપર્વતની તળેટીમાં 
બાળસહજ વિસ્મય અને આનન્દથી 
આંખો નચાવતું. 
ગ્રૂદ 


આસપાસ જોયું 

તો. 

કેટલાય સ્રી પુરૂષો ઊભાં હતાં 
કાળપર્વતની તળેટી પર 

એ'ને પાર કરવાના મનોરથ લઈને, 
લગામ ખેંચાવાથી થયેલા ત% 
તેજીલા તોખાર જેવા એમના દેહ ૫૨ 
જાણે 

સવાર થયો છે એમનો. આત્મા, 

અમે 

એકમેકનો તાગ 

એમ લેતાં હતાં 

જાણે 

અમારી ભીતરનાં જળમાં 

ઝિલાતાં હતાં. 

પરસ્પરનાં પ્રતિબિમ્બ. 

કાળપર્વતની તળેટીમાં ફરતાં ફરતાં જ 
સહુ સાશક્ ચર્ચા કરતાં હતાં એ'ના હોવા વિશે, 
ચઢાણ ચઢતાં રહ્યાં અમે 

અને 

ઊતરતા રહ્યાં મનમાં ઊંડે ઊંડે 
કાળપર્વત ક્યાં હતો ? 


ત્ર 
અહીં આવેલાં લોકો 
અન્દરનાં તથ્ય અને સત્યને 
એમ જીવે છે 
જેમ 
ફૂલ ભીતરથી જીવે છે ફોરમ ને 
જૈનો 
અહેસાસ હોય છે 


સમગ્ર વાતાવરણમાં. 
બધાં સતદિવસ 
નિરીક્ષણ અને મનન કરતાં 
ધ્યાન ધરે છે કાળપર્વત્નું 
અને 
એકમેક સાયે ચર્ચા કરે છે 
પોતે પામેલા 
એ'ના સ્વરૂપની; 
તત્ત્વની; 
અને 
એ તો મરક મરક હસતો. હોય. છે 
વાદળોમાંથી 
આરપાર નીરખતો. સહુને. 
ગ્ર 
એક સુન્દર સ્મિતમય ચહેરાવાળી. સ્રી 
આંખોમાંથી ઉષાકાળની નદીઓનાં નીરનો પ્રકાશ 
રેલાવત્તી પૂછતી. હતી. મ્હને 
“સૌન્દર્ય શું છે ?” 
ઉદાસ માણસના મન જેવી 
નીરવ. વાદળછાયી બપોરમાં 
એકી સાથે ટહુકતા. રહ્યા કેટલાય મોર. 
આકાશ પડઘાતું રહ્યું ટહુકારથી, 
પડઘાતો ઊભો. હત્તો હું 
“સૌંદર્ય શું છે ?” 
હ રૃ 
હ ?મ 
કોઈ પુરાતન “અઃ 
ભીતરના એકાન્તભર્યા મૌનમાં 
ગુગ્જતો ચાલ્યો ગયો અનન્ત અવકાશમાં 
મ્હારો. વ્યાપ વધારતો. 
હું 
એ'ની. આંખોને પળભર નીરખતો રહયો 


જાણે 
કોઈ સ્થિર જ્યોતપર 
ઠેરવાઈ ગઈ હતી દષ્ટિ 
અને 
અન્દર સુધી ઊતરતું હતું સ્વર્ણિમ તેજ 
જેમાં 
સ્પષ્ટ થતા હતા કાળપર્વતના ઢોળાવયુક્ત માર્ગ 
દેખાતાં હતાં ઝળહળ થતાં શૃ%. 
મ્હેં અતિ મન્દ કોમળ અને ભીના સ્વરે કહ્યું 
“સૌન્દર્ય એ છે 
જે ત્હમે છો” 
વેગથી વહેતો હતો. વાયુ 
વૃક્ષો લયબદ્ધ ઝુમતાં. હતાં. 
પક્!ીવૃન્દ સાથે સરકતાં હતાં વાદળ 
વહેતાં હતાં 
અમે બેઉ 
સમયમાં એક પ્રવાહ બનીને. 
મ્હૈ 
આસપાસ. જોયું 
તો 
સહયાત્રી મિત્રો તિરછી નજરે હસી. રહા હતા 
મ્હારાપર 
કાળપર્વતની. તળેટીમાં ઊભા ઊભા, 
જે 
અનુભવ્યું હતું મ્હે 
તે 
મકાઝે મન સત્ય હતું 
રાન૬* હતું 
“હ્ય હતું 
અને 
એમને મન ? ? ? 
ક 


અનુભૂતિને પ્રમાણતો 

બેખબર બેઠો હતો 

ભીતરના ઝરણાને કિનારે, 

સહયાત્રી મિત્રોનું હાસ્ય 

ઓથાર બનીને છવાયું હતું ચોપાસ, 

દ્રવી ઊઠતા હૃદયે 

મ્હેં 

ઝરણાની સપાટી પર નજર કરી 

તો. 

મ્હારા પ્રતિબિમ્બના સ્થાને 

દેખાયાં મ્હને 

ઉપરવાસમાંથી 

વહી આવેલાં અગણિત પ્રતિબિમ્બ, 

કૉણ છે આ બધાં ? 

ચેતન હોવા છતાં પણ, 

શા માટે અચેતનની. જેમ, 

તણાઈ રહ્યાં છે પ્રવાહમાં ? 

પાણીમાં હાથ વીંઝતો 

ડહોળાતો ઊભો છું હું, 

મ્હારી ભીતરના ઝરણાને કિનારે, 

કૉણ છે આ બધાં ? 

શું એમની પાછળ જ પડી. છે 

મ્હારી અસલ પહેચાન ? 

કે 

પછી 

મ્હારો આ ચહેરો પણ 

ઉપરવાસમાંથી. 

તહીં આવતાં 

મતિબિમ્બોમાંનું 

એક પ્રતિબિમ્બ જ છે માત્ર ! 
ગ્રહ 


એ સ્ત્રી ઊભી છે મ્હારી સામે 

જેની નજરમાં પ્રશ્ન છે 

કે 

“ત્હમે ક્યાં ચાલ્યા ગયા હતા ત્હમારી ભીતર 

સૂમસામ ખીણ જેવી આંખો મૂકીને 

આ કાળપર્વતની. તળેટી પર.” 

મ્હેં 

બેઉ હથેળીથી આંખનાં પાણી લૂછયાં 

અને ી 

જોયું 

તો 

સહયાત્રી મિત્રોના ચહેરા 

એ'વા લાગ્યા 

જાણે 

પૂરના વેગ અને ડહોળથી 

પારદર્શકતા ગુમાવી. ચૂકેલાં 

ગાંડીતૂર નદીનાં નીર. 

મ્હેં 

સીધોસીધો સ્મિતભેર સામનો. કર્યો 

એમના તીરછા હાસ્યનો, 

અમારી સામે 

પથરાયો હતો 

કાળપર્વતની. રાત્રિનો. અનધકાર 

જેમાં 

સહુ ચાલી રહ્યાં હતાં 

પોતપોતાના પગરવથી પણ ભય પામતાં. 

સહુ ઝ#તાં હતાં પડાવ નાખવા માટે 

સપાટ જમીન 

જ્યારે 

બની ગયાં હતાં સહુનાં મન ઉબડખાબડ. 
ત્ર 





સાધનો. દ્વારા પ્રહારો થતા રહ્યા એ'ના. પર 
અને. શરીરમાંથી 

લોહીની. જેમ, વહેવા લાગ્યું રક્ત 

જે 

જમીન પર પડતાં જ રાખ થતું, હતું. 
ચિત્કારો. સાથે 

ઘવાયેલી, હાલતમાં 

એ. તેજોમય. આકૃતિ ગાયબ થઈ 
કાળપર્વતની કન્દરાઓમાં. 

સહયાત્રી મિત્રોની હોહાથી ઘેરાયેલું 
મ્હારું અવાક ચિત્ત 

વિવશતાપૂર્વક જોઈ રહ્યું એ'ના. જવાને, 
ચિત્કાર કરતી. 

એ તેજોમય. આકૃતિ. 

એકલી નહોતી ગઈ 

જાણે. 

મ્હારામાંથી, પણ. 

કાંઈક ચાલ્યું ગયું હતું 

જે 

આજસુધી સહયાત્રી સાથે 

પ્રેમ અને વિશ્વાસ સ્વરૂપે હતું 

ને 

એ. જ આજે 

ચાલ્યું ગયું હતું 

એ'ની સાથે દૃઢ શ્રદ્ધા સ્વરૂપે. 
હળવો થઈને 

હું ઊભો. હતો. 

કાળપર્વત ઉપર 

આ. ભારેખમ વાતાવરણમાં. 


સહયાત્રી મિત્રો 

અગ્નિ પ્રગટાવી 

બેઠાબેઠા મ્હારું નિરીક્ષણ કરવા લાગ્યા, 
“શું હતું 229 

મ્હે કહ્યું, 

“સત્ય” 

“એ. અસુન્દર બેડોળ અને. ભય પમાડે 
એ'વું હતું” 

મ્હેં કહ્યું 

“એ અજાણ્યું અસ્વીકૃત -- ઉપેક્ષિત 
અને. ઘવાયેલું, હતું, 

મ્હેં એ'નામાં 

એ. પ્રકાશ જોયો છે 

જે 

યુગાન્તરોથી ફરી રહ્યો છે 

આ પૃથ્વી પ૨ 

જેનું 

પ્રમાણ છે 

ત્યાં ભૂમિ પર પડેલી. રાખ 

જે 

ત્હમારા પ્રહારોની દેન છે.” 

સહુએ 

આક્રોશપૂર્વક મ્હારા તરફ જોયું . 
જેનાથી 

એ. તય થતું, હતું 

કે ી 

હવે. અ! કાળપર્વત ઉપર મ્હારે 
એમનાથી અલગ પડીને 

એકલાએ. જ શોધવાનો હતો. મ્હારો માર્ગ 
પામવાનો હતો. કાળપર્વતનો. મર્મ. 


હુ 

એમનાથી. છૂટો. પડી. ચાલવા લાગ્યો 
પણ 

મન પાછું પહતું હતું 

આંખો ઊભરાતી હતી 

કલેજું મોંમાં આવતું, હતું. 


આવી શકું ત્હમારી સાથે.” 

એક રણકતો અવાજ 

અથડાયો મ્હારી. પીઠ પર. 

મ્હેં કહું; 

“ચાલો કોશિશ કરીએ સાથે ચાલવાની 

આ  કાળપર્વતના મર્મને પામવાના. હેતુ, સાથે. 


ત્ર 


મ્હારી સાથીદાર 

ચોતરફ પથરાયેલી કાળપર્વતની. વનસમ્પત્તિમાં 
સૌન્દર્યને શોધતી હોય. છે 

અને 

ફૂલો અને ઘાસમાં ફરી રહેલા સર્પોથી 
એ'ને સાવધ. કરતો. વધી રહ્યો છું આગળ. 
આ. કાળપર્વતને. 

માત્ર પગથી નહીં 

પણ હૃદયથી. ચઢવાનો છે. 

વારંવાર 

અ'મે નીચે અતલ ઊંડી ખીણમાં 

નજર કરીએ છીએ 

તો. સમ્ભળાયા કરે છે 

કાળપર્વતની ઊંચાઈઓએ 

ખીણમાં ફેંકી દીધેલા યાત્રીઓની ચીસોના 
પડઘા. 


અમે 

ભયપૂર્વક ઘડીભર તાક્યા કરીએ છીએ 
એકમેકને, 

હું 

રોજ ફૂલો ચૂંટીને આપું છું મ્હારી સાથીદારને. 


“ અને 


એ. આપે છે મ્હને 

આ  કાળપર્વતને પાર કરવાનું બળ. 
આ 

સીધા સપાટ કત્થઈ રનાં ચઢાણો પર 
ખિલખિલાટ હસી. રહ્યો છે તડકો 
અમારા 

કપાળ પરના પ્રસ્વેદનાં બુન્દોમાં 
પ્રતિબિમ્બિત થઈ રહ્યો છે સૂર્ય 
આ 

વિરાટ 

શાન્ત 

સ્થિર 

કાળપર્વત 

મરક મરક હસી રહ્યો છે અમારી સામે, 
એને 

આકારવા દીધી છે 

અમને બેઉને 

પોતાના દેહ પર એક કેડી 

જેનો ી 

એક છેડો હશે એ'ના શૃ% પર 
અને. 

બીજો છેડો છે અમારા શ્વાસમાં. 


] 
કવિલોક : નવેમ્બર-ડૅસેમ્બર ૧૯૯૫ [ ૧૩ 


“મારો હોંકારો મારાથી દૂર...” 
યોગેશ પંડ્યા 


હા, તે પણ અડધે. રસ્તેથી ફેટાઈ ગઈ... 
સપ્તપદીના કૉલ.ની પરવા ડર્યા વગર. 


જાણે -- 

ઈશ્વરે મ્હારી હથેળીમાંથી સોનેરી ક્ષણો ઝૂંટવી 
લીધી ! 

હવે ફક્ત રહી. છે ઉદાસીના ઢગલા રૂપે -- 
મ્હારા હાથમાં 

મ્હારી આંખોમાં ઝાંખપનું વન વિસ્તરે છે... 
એકલું એકલું, લાગે છે કારણ -- 

એકની એક દીકરીને સાસરે વળાવી. છે! 
જાણે મ્હારો દિવસ-રાતનો હોંકારો 

મ્હને મૂકીને -- 

દૂર...દૂર... પરદેશમાં ઊડી ગયો છે : પરદેશી 
બનીને...! 


ત્હેનાં બચપણના દિવસો ધીરેધીરે જીવન્ત 
બનતા. જાય. છે. 

કોઈ રૂમમાંથી કાલું ઘેલું બોલે છે : 
શપપ્પાજી...પપ્પાજી... ત્હમે ક્યાં છો ?' -. 
પણ એ તો. માત્ર પડઘા... 

જાણે દીકરી દૂર દૂરથી સાદ પાડે છે... 

હવે તો એ સ્વર ટહુકા 

મ્હારામાં ઓગાળવા મયું છું... !! ! 


ગ્રહ 


દિવસો વર્ષો બની વીતતા જાય છે... 


દીકરી. પહેલાં દર અઠવાડિયે, બીજા પખવાડિયે, 


૧૪ ] કવિલોક : નનેમ્બર-ડેસેમ્બર ૧૯૯૫ 


ત્રીજા મહિને આવતી પણ હવે. ? 

તેય ત્હેના “સર્કલમાં ગૂંથાઈ ગઈ હશે. કદાચ. 
મ્હારું સૂનું આંગણ, પાણિયારું શૂન્યતા ભરેલા 
ઓરડા 

કૉણ મ્હને હોંકારો આપશે ? 

હું ત્હેના કુમકુમયાપા ઉપર હથેળી ફેરવી જોઉં છું.. 
ત્યારે લાગે છે ત્હેના નાજુક નમણા ગાલ ઉપર 
પ્રેમભર્યું ચુમ્બન કરું છું... 

એમ લાગે છે, 

એકલતા હવે વધુ પીડશે. 

પહેલાં રૂબરૂ --પછી ટેલિક્ષેન -- હવે પત્રો -- 
બાદ કૂછ નહીં. 

ફક્ત ત્હેની યાદ. 

આ જિન્દગીની છેલ્લી ક્ષણો બહુ વસમી લાગે છે... 
ડૂબતો જાઉં છું તિષાદયોગમાં... 
જુદાઇનું દર્દ લાલચોળ. ટપકું બની. 
મ્હારા હદયમાં વિસ્તરતું જાય છે ! ! ! 


આછો ભીનો ઉજાસ. 

હરીશ જસદણવાળા 

આઇછો ભીનો ઉજાસ અહીં આસપાસ. છે, - 
ફૂલો વગર સુવાસ અહીં આસપાસ છે. 
ફરતો સમય. કદાચ અહીં આસપાસ છે, 
કે નિત્ય આ પ્રવાસ અર્હી આસપાસ છે. 
શ્વાસો ફરી નિવાસ તરફ આવતા હશે, 
રસ્તા ઉપર અવાજ અહીં આસપાસ છે. 
મ્હારે ડદી સવાલ નથી અન્ધકારનો, 
સળગી રહી મશાલ અહીં આસપાસ છે ! 
ખોવાઈ હું ગયો છું ત્હને શોધવા જતાં, 
ચાલી રહી તલાશ અહીં આસપાસ છે ! 


બેઠા 

રાજેશ વ્યાસ 

રાતભર આમ જાગત્તા બેઠા, 
તોય ના શ્વાસ હાંફતા બેઠા, 
સૌ રહ્યા જાગતા વિચારોમાં, 
ને વિચારો તો ઉંઘતા બેઠા. 
કેક વર્ષો ઊભા રહ્યાનું ફળ, 
સાવ ઉભડક ને કાંપતા બેઠા. 
ચાલીઓ પીને ચલમ ઊંઘી ગઈ, 
મ્હેલ ધૂમાડે ખાંસતા બેઠા. 
કોઈ ઉઠાડી, ન શક્યું, દિવસોને, 
રૌજ એ ગપ્પાં હાંકતા બેઠા. 


એમ મિસ્કીન ઊઠ્યા કે લાગ્યું, 
વાતનો દોર સાંધતા બેઠા. 


એકલતા 

રાજેશ વ્યાસ 

આંખોમાં બેઠો છે શ્રાવણ, 
તોય સજનવા મનમાં ફાગણ. 
હમણાં સાથે ક્યાં નિસ્બત. છે, 
આંસુને બહુ જુનાં કારણ. 
ચકલીનાં બચ્ચાં પણ ઊઠ્યાં, 
પાંખ વગરનો માળો-આંગણ. 
અવસર તો ગાંડીનું બેડું, 
કૉણ ફરીથી બાંધે તોરણ ? 


મિસ્કીન એકલતા ય. મરી ગઈ, 
કાણ હવે દે હૈયાધારણ, ? 


અભિશપ્ત છું 


હેમન્ત દેસાઈ 


શીત ચન્દન છું અને રણ તપ્ત છું 
હું મુલાયમ છું વળી હું સખ્ત છું ! 


છું ગઝલના શેર સમ હું તો સરળ 
વાચ્ય ના, વ્યડ્યાર્થમાં અભિવ્યક્ત છું ! 


યાદ કરતાં અન્તરે ઊગી ઊદુ 
છો ત્હમારી દષ્ટિથી હું લુપ્ત છું ! 


હું વિખેરાતો દીસું શત ખણ્ડમાં 
તોય એકત્રિત અને અવિભક્ત છુ ! 


પ્રીતના ખગની હું જૂની વારતા 
મુક્ત સ્મિતમાં, મૌન રૂપે જપ્ત છું ! 


શિષ્ટ પ્રશ્ચોના વને ભટક્યા કરું 
માર્ગભૂલ્યો કલાન્ત છું, સન્તપ્ત છું ! 


મ્ૅફિલે અગણિત વિવિધ કંઈ રગની 
છું સદોદિત પ્રીત સરખો. રક્ત છું ! 


'ક હું કરતો ગુના -- ઝાઝા નહીં ? 
રે કહું છું, ફૂલમાં આસક્ત છું ! 


5 હઝ 


પાસ આવો. પણા મ્હને અડશો. નહીં 
સ્વર્ણ પ્રતિમા થઈ જશો -- અભિશપ્ત છું ! 


બ, 


કવિલોક : નવેમ્બર-ડૅસેમ્બર ૧૯૯૫ [ ૧૫ 


ઝરણ 
જગદીશ ત્રિવેદી 


કેવી નિરાંતે 

આજ તો વરસાદને જોયા કર્યો. 

દૂરથી સન્ધ્યા હજી 

કંઈ રજની ખુશ્બો વરસતી 

મન્દ પગલે આવતી'તી-- 

કોઈ અનામી દેશથી. ત્યાં તો અહો 
પાછળ મૂકીને સાંજને 

ચામટાં- 

અણચિન્તવ્યાં- 

ઘેરી વળ્યાં વાદળ વસુધા અઝને. ! 
શ્યામ-રૂપની ર%રમણા આજ તો હેલે ચડી ! 
વસુધા તણાં અગાડ 

વરસાદથી તરબોળ. 

ત્યાં કોક ભમરો. કાનમાં ગુગ્જી ગયો : 
'અટકી ગયો વરસાદ." 

અટકી ગયો વરસાદ ? 

તો પછી- 

આ બ્હાર ને અભ્યન્તરે-- 

કલકલ થતા વહેતા જતા કો ઝરણ-શો 
હું ક્યારનો નીતરી રહ્યો છું તેનું શું ? 


ફોરાં 
જગદીશ ત્રિવેદી 


વ્યોમથી. વરસાદનાં ફોરાં ઝય- 
ખોબા મહીં ઝીલી લઈ થોડાં પીધાં- 
તે આજ તો કાગળ ઉપર 

શબ્દ થઈ ખીલી ઊઠયાં ! 


શબ્દ 

એક કોઈ શબ્દની હું શોધમાં 

ઊડ્યા કરું આકાશનીયે પાર- 

ને એક કોઈ અર્થ -- કેવો અટપટો- 

આ ભૂ--તલે મુજ શોધમાં ભમતો. ભમે ! 
૧૬ ] કવિલોક : નવેમ્બરડૅસેમ્બર ૧૯૯૫ 


ગાણ્ડીવનો ટંકાર છું ! 

'ઉશના* 

ક્યાંયે નથી હું આમ તો, સર્વત્ર છું, શ્રીકાર છું; 
જો ક્યાંક આવિષ્કાર છું તો ક્યાંક અધ્યાહાર છું | 


પીધા કરો ને તમતમારે, કે છલકતો. જામ છું; 

ખુદને જ પી શકતો નથી, બસ, એટલો. લાચાર છું! 
સમજાઉં ના ખુદને જ હું પૂરેપૂરો તો શક્ય છે, 
અડધો હજી છું ભોંયમાં, અડધો જ ફક્ત બહાર છું ! 


પર્વત નથી કે આંગળી ઉપર મ્ડને ઊંચકી શકો, 
માથે ચઢેલા કોઈના ઉપકારનો હું ભાર છું | 


આવી ગયો રથ સૂર્યનો લો, મધ્યમાં બે સૈન્યની; 
સરકી ગયેલો હાથથી, ગાણ્ડીવનો ટફાર છું ! 


કે ઊગતા સૂરજ તણાં હોઠે ફૂટેલા કિરણ શો, 
કો' બોલતાં શીખી ગયેલા શબ્દનો ઉદ્ભાર છું ! 


નિર્વસ્ર આવે 
મધુકર ઉપાધ્યાય 


અગમ દેશથી. કોઈ જો. પત્ર આવે. 
સમેટી સકળ અર્થને મન્ત્ર આવે. 


બધાંને મળે જે, બધાંને ફળે જે 
છતાં ગુપ્ત એ'વો પરિપત્ર આવે. 


ન ખાલી રહે છે -- પછી કોઈ ખૂણો 
ખૂલે બારણું તો. એ સર્વત્ર આવે. 


પળેપળ રહે રોશની રોશની ત્યાં 
ધરે સૂર્યને છાંય એ છત્ર આવે. 


વરસતો. રહે છે એ ભીતર સનાતન, 
નહાવા જે ચાહે, તે નિર્વસ્ર આવે. 


હવે પૂર્ણ થઈ છે બધી શોધ આખર, 
ન એ તત્ર જાવે, ન એ અત્ર. આવે. 


ફૂલની ઝૂલ - ૨૦૫૨ 
હસમુખ પાઠક 


જાપાની ઇન્દ 
“હાઇકુ ગુજરાતી. 

' સત્તરાક્ષરી, 

' એ'નો પૂર્વજ “તાન્કા” 
છે એકત્રીસાક્ષરી. 


આજથી ત્તીસૈક વર્ષ પહેલાં કવિશ્રી 
સ્નેહરશ્મિએ ગુજરાતી સાહિત્યમાં જાપાની છન્દ અને 
કાવ્યપ્રકાર “હાઇકુ પ્રતિષ્ઠિત કર્યો. એ'નું બન્ધારણ 
સત્તર-અક્ષર અને તે અક્ષરો અનુક્રમે ૫,૦,૫ એમ 
ત્રણ પડિતમાં આવે તેમ ઘડટું, જેમ એ જાપાની 
ભાષામાં છે. આ છન્દ જાપાનમાં મૂળ એકત્રીસ 
અક્ષરના “તાન્કા' નામના પ્રચલિત કાવ્યપ્રકારમાંઘી 
છૂટો પડેલો છે. “તાન્કા' ની પહેલી ત્રણ પઝિત તે જ 
“હોક્ક' અથવા “હાઇકુ'. “તાન્કા' છન્દ એકત્રીસ 
અક્ષરનો અને એ. અક્ષરો ૫,૭,૫,૭,૭ એમ પાંચ 
પફ્તિમાં ગોઠવાય. આ એ'નું બન્ધારહા. આ પરદેશી 
છન્દમાં સંસ્કૃત છન્દના ગણ-બન્ધ કે માત્રા-બન્ધ લાગુ 
પડતા નથી. એ'નો લય બોલચાલનો રહે છે. અહીં 
'તાન્કા'માં ચાર રચનાઓ છે. તેમાં બીજી રચના બે 
'તાન્કા'ની છે. 


ફૂલની ઝૂલ 


૧ 


નવા વર્ષનાં 
અભિનન્દન સાથે 
પ્રેમાળ હૈયે. 


શ્યામને પહેરાવો 
નવાં ફૂલની ઝૂલ. 
ર 
તમે આવો છો ? 
ઘૂમતી પૃથ્વી પૂછે : 
_ સૂર્ય માલાને, 
તારા-નિહારિકાને 
પેલા નીલ નભને; 


નીલ કહાવે : 

નારું છું તારી સાથે 
નિહારિકામાં, 

ગ્રહ, સૂર્ય, તારપ્માં 

ત્યાં મનુપ્ય-ઉરમાં. 

૩ 


ભલો. એ સ્નેહ, 

હીરની ગાંઠ પર 
તેલનું ટીપું, 

ન તૂટે, ન વછૂટે 

સાધે રાધા-કૃષ્ણને. 

૪ 


શારદી. નીલાં, 
પત્રવસ્રે શોભતા, 
પ્રભુ પધાર્યા, 
મધુ-પરિમલતા, 
પારિજાત વેરતા. 


ન 


આટલે વર્ષે સમજ ઉતરી. ર 
બહાર પૃથ્વી ફરે પોતાની ધરીએ, 


કવિલોક : નવેમ્લરનડસેમ્લર ૧૯૯૫ [ ૧૩ 


જીવ અન્દર ફરે અહંકાર ધરીએ; 
પૃથ્વી કરે સૂર્ય-પ્રદાક્ષિણા, 

જેમ અહંકાર ડરે બુદ્ધિ-પ્રદક્ષિણા; 
સૂર્ય ધસે. નિહારિકા કેન્દ્રે, 

જેમ બુદ્ધિ ધસે આત્મ-કેન્દ્રે; 
નિહારિકા આકર્ષાય નીલ-કેન્દ્રે, 

જેમ આત્મા ચાહે શ્યામ-સુન્દરને; 
બહાર નીલ, અન્દર તીલ, 

અહેતુકી, અહેતુકી. 


ખાંયણાં 
ડત સુધાર 


ફલ રૂપાળું મેલ્યું મ્હારે અમ્બોડે 
ઊઠતા ઝાઝા કોડડે, 
હું મ્હાલું,; અન્તરે. 


મોતીડે મ્હારા નાથનો પૂર્યો છે ચોક, 
આંજતો એ'નો આલોક, 
અન્ધારે રોશની. 


વાયરે ડોલે પાંદડાં, ડોલે ફૂલ, 
અગ્નું ઊડે દુકૂલ, 
સુગન્ધની. સોડમાં. 


ઓ પાર જાવું ને જાવું એથીયે દૂર, 
સાંભળું ઝીણેરો સૂર, 
હોડી હફારતાં. 


આભથી. કેવો. ઊતરી. આવે. ઉજાસ, 
પ્રાણની બુઝાય ગ્યાસ, 

ઝૂલું આનન્દમાં. 
૧૮ ] કવિલોક : નવેમ્બરે ડિસેમ્બર ૧૯૯૫ 


ન કેવળ જતા કર 
મદનકુમાર અગ્જારિયા “ખ્વાબઃ 


ન કેવળ જતા કર, કદીક આવતા. કર; 
કદીક શ્વાસની, આગતા સ્વાગતા કર. 
ત્હને પણ મળે પૂર્ણિમા પૂર્ણતાની; 
બધા ડાઘ. જો ચન્દ્ર માફક છતા કર. 
ગતિ આંતરે જ્યાં ગતિને, મુસાફર ! 
પગોથી પગોને. જ ત્યાં આંબતા ડર. 
જગતનો. નિયમ છે, કલેવર બદલવા, 
સ્મરણ-સર્પને કાંચલી ત્યાગતા કર. 


પ્રસારીને હાથો, કહે ચાડિયો. કે $ 
વિહઝ્ઞોને મ્હારા ઉપર બેસતા. કર ! 


થાશે વીજળી 


મહેન્દ્ર જોશી 

પાંપણો વચ્ચે મળી 
પૂર્વજન્મોની છબી. 
પુષ્પ થઈ ઊઘડી રહી 
તરબતર બે આંખડી. 
સ્હેજ મસ્તક ઓગળ્યું 
સ્હેજ પામ્યો લ્હેરખી. 
આ. કિનારે હું ઊભો. 
તે કિનારે નાવડી. 
જન્મ શું ને શું મરણ 
સાચવી લીધી ઘડી. 


શબ્દ આ જો અત્તિકમું 
તો. જ થાશે. વીજળી ] 


ગોવા-બીચની ત્રણ રચનાઓ 
શૈલેશ ટેવાણી 


વ 
નં ચૂં ચૂં કરતો 

આછો આછો તડકો “ર 
ખિસકોલીની. જેમ 

ઘૂસતો. ખડકનાં આછાં પોલાણમાં, 

માટીની 'ચાદરનાં આછાં આવરણને દૂર કરી 
સૂર્ય સામે છાતી ધરી 

લમ્બાવેલા ખડકો, 

સમુદ્રનાં ન્હાનાં ન્હાનાં મોજાંઓને 

કહેતાં “આવ'... “આવ... 

શરમાઈ જતી કિશોરી જેવાં મોજાં 

સ્પર્શ કરી સરી જતાં “ધત્‌...જાવ...જાવ...' 


ર 

ફકીરાઈથી બેઠો છું ન ફકરો... 
આ કેટકેટલાં 

માણસો આવે. છે 

ફીકરનાં પહાડમાંથી સરી સરી 
આ રેતીમાં એ...ઈ લમ્બાવી 
ઘડીભર આકાશના થવા 
પવનના થવા 

પાણીના થવા 

સૌના ખીસ્સે તરસાદ 

સૌના હૃદયમાં 

ફરફરે છે નાળિયેરી, સૂર્ય 

ને રેશમી રેશમી આન્દોલનો... 


૩ 

એક દિવસ 

વૃક્ષોએ કહ્યું વાત વાતમાં, 

“અમને ડદ્દરહિત અસ્તિત્વ આપો' 
“આપો માણસના દેશથી દૂર' _ 


ઈશ્વરે કહ્યું, “જાવ, વસો કરોડોની. સહ્યામાં 
કોંકણ દેશ” 

દરિયોય દીધો 

માંડોળી દીધી નદી 

થોડા પર્વતોય દીધા આસપાસ 

ને... 


.ચોમાસું દીધું ચાર હાથે. 


પણ ત્યાંય આપ્યાં માણસો 

વૃક્ષોની વચ્ચે 

સાગર તીરે 

નાળિયેરી તળે 

પર્વતોની, બીચોબીચ 

પણા ભારે ભોંઠા પડ્યા, ડફ લઈ આવ્યા. 


પરન્તુ 


ગીતા પરીખ 


બરોબર બારી નજીક 
અમારી ખાટ છે. 
રાતની નીરવ શાન્તિમાં 
મ્હારા એક પડખે 
ગાઢ નીંદરમાં પોઢ્યો. છે તું 
કેવો મનોરમ ! 
મ્હારા અસ્તિત્વને કોઈ સૂક્ષ્મ ઉષ્માયી. 
આકર્ષતી 
ત્યારી સ્નેહસભર હૂંફ... 
અને મ્હારી બીજી બાજુએ. 
બારી બ્હારની દુનિયામાં દેખાય છે 
ખુલ્લું આકાશ; 
પૂનમની રસળતી ચાંદનીયી 
સીંચાતું રૂપેરી મખમલિયું આભ- 
એ'ની સુંવાળપને હળવેકથી હીંચોળતાં 
આસોપાલવના હરિયાળાં પાન... 
પડખું બદલીને હું એ આકણ્ઠ માણવા ચાઠું, 
પરન્તુ...! 
કવિવોક : નવેમ્બરનડિસેમ્બર ૫૧૯૯૫ [ ૧૯ 


વનિતા : ત્રણ ચિત્રો 
ભગીરય બ૯ાભટ્ટ 

લગ્નોત્સુક : કુમારિકા 

મનગમતી. પાંપણે પૂછ્યો. સવાલ. -ત્હને ઇડલી ભાવે. કે ભાવે ઢોકળા ? 
મ્હે આંખો મીંચીને કહ્યું : “છોડરાં* 

પાંપણની પછવાડે છાનુંછપનું કોઈ વ્હેંચે છે ખોબલે ઉજાગરા; ' 
સાકરની જેમ મ્હને દાઢોમાં સાચવે હોઠોનાં ભીડે મિજાગરાં. 
ઊંચેરા ઝાડની ડાળીએ ચઢાય અહીં લૂમ્બ ઝૂમ્બ શલ્યાં છે ઝાંખરાં 
ત્હને ઇડલી ભાવે કે ભાવે ઢોકળાં ? મ્હે આંખો. મીંચીને. કહ્યું : “છોકરાં.' 
ખટમીઠા સ્વાદ સૌ. ટોળે વળે અને રણઝણતી. માંડે છે ગોઠડી, 
ચબરાકી હતી. ઇં ચટકીલી પાછી જીભ મૂઈ ધે ગૈ છે તોતડી. 
કાંટાળી કેડી પર ચાલવા છતાંય મુંને લાગે મારગ હવે મોકળા, 
ત્હને ઇડલી, ભાવે કે ભાવે ઢોકળાં 
મ્હેં આંખ્યું ખોલીને કહ્યું : “છોકરાં.” 


લગ્નોત્સુક : પ્રૈઢા 
સખી સૉયમાં પૂરવો છે દોર : મનગમતા ઝાડવાની ટોચ્યું દેખાય, 
ર પણ. સોયનું નાકું નઠોર. 
બખિયાને આશરે બેઠી છું ક્યારની તૂટ્યાં અસ્તર જ્ઞટી ચોળી, 
ભુંસાતા જાય. અરે વિખરાતી જાય. કોઈ હોળીની રાહમાં રકોળી. 
ટો-ડલાના મોરલાને ટાઢા પતાય, અહીં ટહુકાનું ઝાઝેરું જોર, 
સખી. સૉયમાં પૂરવો. છે દોર. 
શમણાંની લ્હેરખીમાં આભલે ઊડું અને જમ્પેલા જળને. દઝાડું, 
ડાળીએ. ડાળીએ. હિલ્લોળા લઉં અને પાંદડામાં પૂનમ્યું ઉઘાડું, 
કોઈ કલરવમાં કાયા ડૂબાડું. 
લમ્બાતી. જાય રાત. લમ્બાતી જાય, થાશે ને ક્યારેક તો. ભોર ? 
ી સખી સૉય.માં પૂરવો છે દોર. 


૨૦ ] કવિલોક : નવેમ્બર-ડૅસેમ્બર ૧૯૯૫ 


વિધવા : સ્મૃતિકથા 
ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ 


જૂની ચાદરની ફશર્ડું છું કોર, એ'ની ભાત્યમાંથી ઊઘડે છે તાજપનાં ફૂલ, અને સૌરભની ઊડે છે છોળ ! 
છેડાનાં ફૂલ પર નખનાં નિશાન અને કરચલીએ. કરચલીએ કીડા, 
ઊન. થકી ગૂંથેલા સ્વેટરની જેમ કોઈક ઉકેલે. માંહાલી પીડા ! 
કોરમોર યાદોની વાદળી બન્ધાય પછી જામે છે ઘટા ઘનઘોર; જૂની ચાદરની ફાડું છું કોર ! 
ચાંદરના ચોકઠામાં હેલે ચઢેલ કંઈ શ્વાસોનાં રણઝણતાં રૂપ, 
નદીની જેમ હુંય વ્હેવા માંડી, હમણાં જ હતી હું તો સ્તૂપ ! 
ધોધમાર ચોમાસાં વરસ્યાં કરે અને ભીતરમાં ટહુકે છે મોર; જૂની ચાદરની ફાડું છું કોર ! 
ચાદરને તારતાર ફણગા ફૂટ્યા અને ફૂટ્યા છે મનગમતા ફાલ, 
આંખોથી આયખાનું કકુ ઝરે, કારણમાં કોરાકટ્ટ ભાલ ! 
જોરદાર વાછટે વીંધાતી જાઉં અને શરમમાં થાઉં રાતીચોળ; જૂની ચાદરની ફાર્ડું છું કોર ! 
ચાદરમાં શમણાંની ડાળીઓ ફૂટી હું ભીંજાણી નવું નકોર, 
વાયુની જેમ મ્હારી નાડીયુંમાં ધબકે છે ચન્દન શી ચાંદની ચકોર; 
હું ચાદરને સાચવી પટ્ટાળે મે'લું, હરે ! પત્થર પર પાણી ના ઢોળ; 

અરે ! પત્થર પર પાણી ના ઢોળ; જૂની ચાદરની શડું છું કોર ! 


કાળી છોકરી 


જગદીશ વ્યાસ 


તડકો ડાબે-જમણે સરર કાપતી કાળી છોકરી કશું ટાંપતી આતે, 
સૈલતી કાળી માછલી જાણે દૂધિયા સરોવરમાં પાણી કાપતી આવે. 
ધૂળ-માટીને ઢાંકતું પાણી તબકી છલોછલ સરોવર બનવા લાગે, 
લૂ જેવી લૂ એક વેળાએ ખાઈ ઝબોળો જલની લહર બનવા લાગે, 
મારગે કાળી છોકરી જ્યાં જ્યાં પોયણી સમા પગલી-બૂટા છાપતી આવે. 
મારગે ઊભાં ઝાડવાં બધાં પોતપોતાની છાંયડાની ઠકરાત દેખાડે, 
થોભવું, નહીં થોભવું ક્યાં કયાં જાણતી એ. તો ડગલાં ફટોફટ ઉપાડે, 
ઝાડ ન જાણે એમ એ. કાળી છોકરી એ'ના તડકા-છાવા માપતી આવે. 
ઝબકાસમાં ચૂકવી નજર ક્યાંય રે ઊંડે પ્હોંચતી કેડી પકડી લેતી, 
દોડતી પ્ડોંચી ઝાડવા નીચે કોઈને કણ્ઠે વળગી પડી જકડી લેતી, 
હાર મેલીને વેગળો છાનીછપની ચિઠ્ઠી એક છાતીએ ચાંપતી આવે. 
કોઈની ઉપર જાત ઉલેચી નાખતી એ તો તળિયા લગી સાવ ઢોળાતી, 
કોઈનામાં એ. ડૂબકી મારી પગથી માથા લગ પછી તો ઝબકોળાતી; 
ફૂટતી રોમેરોમ લાલી લઈ આવતી વેળા સાંજને કાળપ આપતી આવે. 
કવિલોક : નવેમ્બર ડિસેમ્બર ૧૯૯૫ ૨૧ 


દોડતા આવ્યા 


'રાઝ' નવસારવી 


અમે સંવાદનું વાતાવરણ. લઈ દોડતા આવ્યા, 
હતી સૌની ખુશી તે'વું વલણ લઈ દોડતા આવ્યા. 


ખબર નો'તી કે મૃગજળ જેમ અમને તુંય છેતરશે, 
ત્હને મળવા અમે મૃગનાં ચરણ. લઈ દોડતા આવ્યા. 


અમે તો કોઈને પણ જિન્દગી દેવા હતા તત્પર, 
હતા તે કૉણ કે જેઓ મરણ લઈ દોડતા આવ્યા. 


તું જાણે છે, ફકીરોની તો સાચી એજ દોલત છે, 
ત્હને દેવા અમે અન્તઃકરણ લઈ દોડતા આવ્યા. 


અમારે ઢાંકવી'તી 'રાઝ' દુશ્મનનીય. બદનામી, 
અમે તો ગુપ્તતાનું આવરણ લઈ દોડતા આવ્યા. 


ઠીંગણા પ્રદેશમાં 
જગદીશુ વ્યાસ 


પહોંચ્યો છું હું એવા ઠીંગણા પ્રદેશમાં 
દરિયો પણ હોય છે જ્યાં ટીપાના વેશમાં. 


ન્હાનકડાં લોકોનાં ન્હાનકડાં માપ છે, 
દીવાનો તાપ અહીં સૂરજનો તાપ. છે, 
જાય નજર સૌની બસ પડછાયા જેટલે 
કોઈ નથી જોતું કે સૂરજ છે કેટલે; 
હોય ભલે ઊભેલાં મોકળા રવેશમાં. 


સહુ પર ચલાવતું જ્યાં રાજ ઠીંગણાપણું 
એ'વા પ્રદેશમાં શું કામ હોય આપણું ? 
આવ્યાની ઘટના પર મૂકી સળ% કાપ, 
અન્ધારે ચાલી રે નીકળીએ ચૂપચાપ, 
પોતાની જાત. લઈ વધીવઘટી શેષમાં. 


વૃક્ષ થવાની ઝહ્નના 
મફત ઓઝા 


આ વૃક્ષોએ આખી રાત મ્હારી સાથે વાતો કરી 
અત્યાર સુધી કોઈ આટલું લળ્યું નથી મ્હારા પર 
મ્હનેય કૂંપળો ફૂટી હતી. 

હું વૃક્ષવંશનો છું એ. મ્હને. વૃક્ષે કહ્યું ત્યારે- 
વૃથ્યો એમનાં સૃખદુઃખને. 

ફૂલની ભાષામાં એક બીજાને કહે છે, ત્યાં પવન 
પતડ્ઞિયું બની ઊડાઊ.ડ કરે છે સતત. ખેલવા- 
આક્ખું આકાશ 

અન્ધાર ઓઢી વૃક્ષો સાથે લપેટાયું છે ત્યારે 

હું તારાનું એક ઝૂમખું ટમટમું છું અધરાત _ 
મધરાત વર્ષોથી. 

સહક વૃક્ષોનાં મૂળ કાપી લમ્બાય તોય 

વૃક્ષોએ એમના પડછાયા પાથર્યા એ'ના પર 
માતાના હેતથી. 

મ્હેં બારણું તો બન્ધ કરી દીધું છે. 

લમ્‌...બાતી ડાળી. બારીમાંથી ડોકિયું કરે છે 

ને હાથ ખાસ્સો લાંબો થાય છે બારી બન્ધ 
કરવા- 

વૃક્ષની મ્હારી સામે ફરિયાદ છે 

પણ એ તો એ'ની ફૂટતી કૂંપળ ધરી મ્હને 

કંઈક કહે છે. 

હું મ્હારી મર્મરની. ભાષા ભૂલી ગયો છું 

એટલે નથી વાતો કરી શકતો એમની સાથે- 

મ્હેં મ્હારા પગ કાપી . 
રાતોરાત રોપી દીધા છે 

કદાચ એ'નેય મૂળ ફૂટે- 

હજી સુધી એ. હતા તેમ રોપાયેલા છ. 

મ્હારે માણસ મટી વૃક્ષ થવું છે 

મ્હને કોઈ શીખવે. વૃક્ષ થવાનું ? 


શ્રીનરૂમમાં હમેશાં અન્ધાણું જ હોય છે 
સૌમ્ય જોથી 


ફાંસીની સજા પામેલો કેદી જેલના સળિયાથી 
ફાંસીના ગાળિયા સુધી પહોંચે છે, 

એ ગાળામાં કેટલો બધો છીવન્ત હોય છે એ, 
એનું રોમેરોમ જીવતું હોય છે. 

સળિયાથી ગાળિય। સુધીન્ધ પ્રવાસમાં એકેએક 
પગલાનો અહેસાસ કરી શકે છે એ. 

એ એટલો બધો જીવતો હોય છે કૈ એની છેલ્લી 
ઇચ્છાય માત્ર. જીવી. જવાની હોય છે. 

આટલું, બધું જીવતું કોઈ નથી હોતું ક્યાંય 
આટલું, સજીવ. કોઈ નથી. હોતું ક્યારેય, 
આટલું ભરપૂર કોઈ જીવી નથી શકતું... 

અમાશ સિવાય 

અમે, ઓ૭હિટોરિયમમાં અન્ધારું થાય એની રાહ 
જોઈને બેઠેલા અમે, ઓડિટોરિયમમાં અન્ધારું ઘાય છે. 

પ્રેક્ષકો આલ્ફાબેટીકલી બેસી જાય છે 
પોતપોતાના નમ્બર ઉપર, પોતપોતાનાં સ્ટેટસ મુજબ. 

શિકા 8011 વાગે એ'ની સાઘે જ અમે જીવતા 
થઈ જઈએ છીએ અને, અમને ખ્યાલ પછ નથી રહેતો 
કે રાજાનો મુગટ ને તવલખો હાર અમારા નથી. 

પણા ૭૫ રૂપિયા [9૦183 ભાડાના છે. 

અમને ખ્યાલ પછ્ય નથી રહેતો કે પોલીશ કરેલા 
બૂટ ને ઇસ્રીટાઇેટ કોટ પાછા મૂકવાનાં હૉય છે 
2₹૦૯૬)/ની બેગમાં. 

અમને ખ્યાલ પણા નથી રહેતો કે તખ્તાના 
મહેલમાં ને ગગ્જીયાનાં મહેલમાં કોઈ જ ફરક નથી. 

મહાનતમ સત્યો ભૂલી શકીએ એટલા બધા 
જીવન્ત હોઈએ છીએ અમે એ સમવે. 

પરદો ખૂલતાંવૈતજ કોઈ બીજાના વેશમાં, કોઈ 
બીજાના દેશમાં, કોઈ બીજો. થઈને જન્મ લઈએ છીએ 


અમે, ૮01ત્લાઇદ૯તં 59૦૬ નામના અજવાળિયા 
પ્રસૃતિગૃહમાં આરમ્થ થાય છે અમારા જીવનનો. 

બાંધી આઘેલું માપેલું ગોળ અજવાળું મળે છે 
અમને અમારા ભાગમાં. 

પણ ગ્રીનગૃમમાં હમેશાં અન્ઘારું જ હોય છે. 
તખ્તાની જમળ્ીબાજુ વીંગધી છ કૂટ, 
તખ્તાની ડાબીબાજુ વીગધી છ ફૂટ 
ગ્રીનરૃમ નામની હકીકતના દરવાજા બન્ય કરીને 
આવી ગયા હોઈએ છીએ અમે તખ્તાની વચ્ચો વચ 
વીંગ વગરન દેશમાં, 
મહેલ વગરના મહેલમાં. 

રાજમહેલની મીણબત્તી કે શયનગૃહના દીવા 
ઓલવાતા નથી ક્યારેય. 

પણા ગ્રીનરૂમમાં હમેશાં અન્ઘારું જ હોય છ. 
રકબેરઝી જાજરમાન વસો પહેરીને ત્રદ્દા કલાકના 
અનન્તકાળ સુધી અમે બની. શકીએ છીએ અમારું જ 
રથાન. 

કારણકે શ્રીનટૃમના દરવાજા એ વખતે બન્ધ 
હોય છે. મણ બહુજ નજીકનો ભૂતકાળ ને બહુજ 
નજીકનું ભવિષ્ય મડદું થઈને ઊભું હોય છે હકીકતના 
દરવાજા, પાછળ. મડદું ઘઈને ઊભું હોય છે કંઈક, 
અમારી જીવન્તતા પાછળ. પૉલીશ કરેલા બૂટની 
ખીલીઓ. ઉપસેલો ભૂતકાળ મૌચીની રાહ જોતો પડ્યો 
હોય છે ગ્રીતરૂમતા એક ખૃહામાં. ઈસ્રીટાઇટ કોટનો 
ફાટેલો ભૂતકાળ સિવાઈ જવા માટૈ રાહ જોતો હોય 
છે એક નાઇટના પેમેન્ટની. 

તખ્તાપર દેખાતી પાદ્ીદાર આંખો હજુ હમદ 
જ ઉતારીને આવી હોય છે નશ્બરનાં જાયા કાચના 
ડાબલા. 

જાજરમાન રાજમુચટ છુપાવી શકે છે જર્જરિત 
થવેલા વાળને. 

કિલક : નવેમ્બરનડસેમ્લતર ૧૯૯૫ [ ૨૩ 


નિઃસહાયતાથી વધતી ટાલને પણ ગ્રીનરૂયમાં 
છતા થઈ જાય છે સફેદ વાળ, નિઃસહાય ટાલ, 
ગ્રીનરૂમમાં હોય છે અરીસાઓ, ને કદાચ એટલે જ, 
ગ્રીનરૂપમાં હમેશાં અન્ધારું જ હોય છે. પણ ગ્રીનરૂમનું 
અન્ધારું ઘણું બધું દેખાડી શકે છે. તખ્તાપર એ'ને 
માટે મરી ફીટતા મજનૂને નરી આંખે જોયો અમારી 
લૈલાએ. પણ, ગ્રીનરૂમમાં અન્ધારામાં અચાનક એ'ને 
દગો કરીને ભાગી ગયેલો એ'નો પ્રેમી દેખાઈ ગયો, 
ગ્રીનરૂમનું અન્ધારું આવું બધું હમેશાં અજવાળી દેતું 
હોય છે. કંઈ કેટલીયે કૂટનીતિઓ. ભજવીને અમારો. 
ચાણક્ય વિષ્ણુગૃપ્ત મેધાવી ઠાઠથી ખોલી બેઠો 
ગ્રીનરૂમનો દરવાજો. એ'નામાંનો. ચાણક્ય જીવતો રહી 
ગયો છેક ગ્રીનરૂમ સુધી. અને એટલે જ બારણામાં 
ફસડાઈ પડ્યો એ. એ'ને અહેસાસ થયો કે એના 
રાજની રાજનીતિ સમજવા એ. પોતેજ સમર્થ નથી 
રહ્યો. બધા સમીકરણો વ્યાકરણો ખોટા પડી ગયા છે, 
રજ-રમતોમાં ઈશ્વર જ હણાઈ ગયો છે ને ચણાઈ 
ગયો છે એ'નૌ પાળિયો. પરમ મેધાવી રાજરમતોનો 
બેતાજ બાદશાહ ચાણક્ય વિષ્ણુગુપ્ત પણ છેતરાઈ 
ગયો અમારા ગ્રીનરૂમનાં અન્ધારાંથી. 


અથવા તો પછી તપખ્તાનાં અજવાળાથી. ને 
એ'ની સામે આવીને ઊભી રહી ખાલી ૭૫ રૂ.ની રાત. 
આ'વું જ હોય છે. 


તખ્તા પર બધા પ્રશ્નો ઉકેલી શકીએ છીએ. 
અમે, પણ ગ્રીનરૂમમાં અમે સાવ નિરુત્તર હોઈએ 
છીએ. તખ્તાપર અમારી સીતા અગ્નિ-પરીક્ષામાંથી 
નીકળી જાય છે સલામત રીતે. 


પણ ગ્રીનરૂમમાં તો દહેજ ન મળવાથી કંઈ 
કેટલીયે સીતાઓ ભડકે બળે છે અમારી બાજુમાં, 
તખ્તાપર વૈશાલી ગણરાજ્યનાં રાજમાર્ગના ભિખારી 
પૃણ ન્યાયન્દ્ે-ઘણ્ટ વગાડી દે છે. 


હે કૃષ્ણ ! કહીને બચાવી લે છે દ્રૌપદી એ'નાં 
ચીર પણ ગ્રીનરૂમમાં તો 10 00 ૦# 101 !૦ ૪૯ 
૨૪ ] કવિલોક : નવેમ્બર-હેસેમ્બર ૧૯૯૫ 


વિચારવાય ન રોકાયેલી લજિજત દ્રૌપદી અમારી 
સામેજ લટકી પડે છે. 


તખ્તાપરનો રાજપાટ ઓલવાઈ જાય છે 
ગ્રીનરૂમમાં. દરરોજ આવું જ બને છે. 


કાલે '1વત્તટ્ુ 1.૦૧૪ ભજવ્યું'તું અમે, ૨૩ વર્ષના 
પેલા જુવાનિયાના શરીરમાં ઘરડો 1.ટવાન બેસી રહ્યો'તો 
ત્રણ કલાક. 


ઘરડું યૌવન થનગન્યું'તું એનામાં 
સ્ફર્તિલું ઘડપણ તાણ્ડવ કરતું'તું એ'નામાં. 


1.૦૧ બની ગયેલો. એ. પૂરેપૂરો 1.૯”. પણ 
ગ્રીનરૂમમાં આવીને એણે માથાપરની સફેદી ને ચહેરા 
પરની કરચલીઓ બાજુમાં કાઢી, ત્યારે અચાનક જ 
અન્દરને અન્દરથી કંઈ કેટલીયે કરચલીઓ આવીને 
ચોંટી ગઈ એ'ના ચહેરા ઉપર. અન્દરને અન્દર કંઈક 
ફિક્કું સાત સફેદ પડી. ગયું એનામાં. યુતાન ઘરડો. 
અચાનક જ ઘરડો યુવાન બની ગયો. અરીસામાંના 
અન્ધારાં સામે જોઈ અમારો એ 1.૯7 ખાલી એક જ 
તાક્ય બોલી શક્યો. 


ગિ") તં૦ 1101 111061૬ પ૯” 


અરીસામાંનું અન્ધારું હમેશાં અમારી હાંસી 
ઉડાડતું હોય છે. તખ્તા પર અમે હસી શકીએ છીએ, 
હસાવી શકીએ. છીએ. કારણકે અમે ભૂલી ગયા હોઈએ 
છીએ કે ગ્રીનરૂમમાં હમેશાં અન્ધારું જ હોય છે ને 
દરવખતે અમે એ અતન્ધારાંની વેદના અનુભવીએ 
છીએ. અમારા રાજમહેલનું ભાડું આપીને ગાડામાં 
રવાના કરી દેવાની વેદના અનુભવીએ છીએ. 


તોય તખ્તો અમારાથી છૂટતો નથી. 
કારણકે અમને લાગ્યા કરે છે, 


કે તખ્તાનું અજવાળું સામે બેઠેલી હજાર આંખો 
સાથે અથડાઈને એક દિવસ ગ્રીનરૂમનું અન્ધારું ચોક્કસ 
ઓલવી શકશે. 


પ્રતીક્ષા 
નલિની બ્રહ્મભટ્ટ 


ત્હારી પ્રતીક્ષા કરતાં કરતાં 

ક્યારેક ખીલે છે ગુલમ્હોર મ્હારી આંખમાં 

તો. 

ક્યારેક ઝરે છે પારિજાત. પાછલા પહોરે શ્રાતણમાં. 
હવે. તો ભૂંસાઈ ગઈ છે -- સીમારેખ્‌; સમયની, 
નિહાળું છું -- સમયના. સસ્કતા અનન્ત પ્રવાહને. 
અને. 

હું બની જાઉં છું કેવળ અન્તઃસ્રોતા સરસ્વતી, 
ટેકરીઓના ઘાસની ભીની ભીની ખુશ્બૂ, 
અન્ધકારમાં આગિયઇનું જલવું, 

સાગરસમપિંતા સરસ્વતીને જડવાનો શું સ્વામી ? 
હું યે શોઇું છું મ્હારું જળત્વ 

ને મ્હને જડે છે મ્હારા જ જળમાં 

મ્હારા જીવનનો વિસ્તાર. 

હું વહું છું -- બેઉ કાંઠે -- ભરપૂર, મુક્ત, ઉન્મત્ત; 
આ. કાંઠે હું -- સામે કાંઠે તું. 

જ્હારેય પામવું હોય જળ; તો ઝુકાવ, મારા નાથ. ! 
કિન્તુ -- કેવો રોમાઝ્ચ વ્યર્થ ! 

તું તો. જાત જાળવી. 

કિનારે બેસી માત્ર પ્રતીક્ષા કરે છે, 

એક મોટી માછલીની, ! 

- જે ત્હારી જાળમાંથી સરી ગઈ છે, 
અન્ધારઘેર્યા આકાશમાંથી ખરી પડ્યા બે તારા 
ઝલાઈ ગયા મ્હારી દષ્ટિમાં 

ને ઝળકી ઊઠ્યાં મ્હારાં નેત્રો 

પછી તો-- 

જગત આખું ઝાકમઝોળ ! 


મધુમાસ 
નલિની બ્રહ્મભટ્ટ 


પવનના એક જ ઝોકે 

સૂકાં પાન ક્યાંય ઊડી ગયાં ! 

મ્હારા અન્ધારઘેર્યા પથ પર 
શત-સહરસ્ત્ર દીપમાલા પ્રગટાવી કૉણે ? 
કૉણે ?...કૉના કોમળ હાથે ? 

મ્હારી પાંસળીઓમાં 

ત્હારી વાંસળીની મધુર તાન, 

મ્હારા હાડમાં 

ત્હારી કેસરિયાળી આંગળીઓનો સ્પર્શ, 
મ્હારા લોહીમાં 

ફૂલોની સુવાસ 

હવે તો -- 

મધુમાસ બારેમાસ. 


ડા] 


લીલા 
રાજેન્દ્ર શાહ 


ધવલ ગલ 
નીલ અમ્બોધિ-છોળે 
રમે ગેલથી 


ડિ 


કડિલોક ? નવેમ્બર-ડિતેમ્લર ૧૯૯૫ [ ર૫ 


બ્સ્કુૂ કર-અહ્ષર જક 


પિનાકિન્‌ ઠાકોર 
ધીરુ પરીખ 


ર્વાતન્ત્યોત્તર ગુજરાતી કવિત્તાના આરમ્ભના 
તબક્કે જે નવ્ય કવિગણ આગળ આવ્યો તેમાં પિનાકિન્‌ 
ઠાકોર પણ એક હતા, એ પ્રાથમિક દશકમાં એમની 
કવિતાએ. કાવ્ય. ચાહકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. નવેમ્બર 
૨૪, ૧૯૯૫ના રોજ હૃદયરોગના હુમલાથી અમદાવાદ 
ખાતે એમનું અવસાન થતાં સહુ કાવ્યચાહકોને આઘાત 
લાગે તે સ્વાભાવિક છે. 


પિનાકિન ઉદયલાલ ઠાકોરનો જન્મ ૧૯૧૬ના 
, ઓક્ટોબરની ૨૪મીએ બર્માના મ્યોંગ્મ્યોં નગરમાં થયો 
હતો, માતાપિતાના એકના એક સન્તાન તરીકે તેઓ 
પૂરાં લાડકોડમાં ઊછર્યા હતા. એમણે. માધ્યમિક 
શિક્ષણ વડોદરામાં પૂરું કરી ૧૯૩૪માં મેટ્રિકની ઉપાદિ. 
મેળવી હતી. ત્યાં જ એમ.એસ. યુનિવર્સિટીમાં એક 
વર્ષ ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવી, ખેતીવાડીના અભ્યાસ માટે 
પૂના ગયા અને ત્યાંથી ૧૯૩૮માં બી.એસસી.ની 
ઉપાધિ પ્રાપ્ત કરી. સ્નાતક થયા પછી સોનાઝવેરાતના 
વેપારમાં સ્થિર થવા બર્મા પાછા તો ગયા, પરન્તુ બીજું 
વિશ્વયુદ્ધ આરમ્ભાતાં ભારત પાછા ફર્યાં અને 
અમદાવાદમાં રતનપોળમાં ઝવેરાતની દુકાન કરી 
વ્યાવસાયિક જીવન આરમ્ભ્યું, ૧૯૫૬માં 
આકાશવાણીના અમદાવાદ કેન્દ્ર ખાતે નાટ્યવિભાગના 
વડા તરીકે જોડાયા તે. ૧૯૭૭માં ત્યાંથી નિવૃત્ત થયા 
ત્યાં લગી એકધારી નિષ્ઠા અને લગનથી પોતાની ફરજ 
બજાવતા રહ્યા, વચ્ચે તેમણે ગૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં 
ખેતીવ#ડીના વિષયમાં શિક્ષણકાર્ય પણ કર્યું હતું. 


૧૯૪રની સ્વાતન્ત્યની લડતમાં તેમણે 
સેવાદળના સભ્ય તરીકે સક્રિય ભાગ લીધો હતો. 
ભૂગર્ભમાં રહી તેઓ લડતની પત્રિકાઓ વહેંચતા. 
એમની સેવાદળમાંની સક્રિયષતાએ એમનામાં કડક 


શિસ્તનો આગ્રહ કેળવ્યો હતો, તો વડોદરા -- નિવાસ 
દરમિયાન “શ્રેપસ્સાધક અધિકારી વર્ગ'માંની 
સક્રિયતાએ અધ્યાત્મર% લગાડયો હતો. આ. ઉપરાન્ત 
તેઓ અમદાવાદમાં “ર૩મણ્ડળ'ની નૃત્યનાટયપ્રવૃત્તિમાં 
પણ આગળ પડેતો ભાગ લેતા હતા. 


કવિતાનો છન્દ તેમને વડોદરા નગરીમાંથી 
લાગેલો. એમનું પ્રથમ કાવ્ય વડોદરાના કૉલેજકાળ 
દરમિયાન ત્યાંના સામયિકમાં પ્રકટ થયું હતું. પરન્તુ 
૧૯૩૫માં પ્રસ્‍થાન'માં રા.વિ. પાઠકે તેમનાં ત્રણેક 
કાવ્યો પ્રટ કર્યા એટલે એમનો. આત્મવિશ્વાસ કૉળ્યો 
હતો. એ જ અરસામાં કૉલેજમાં રાજેન્દ્ર શાહની મૈત્રીએ 
પેલા આત્મવિશ્વાસને દેઢાવ્યો અને સર્જન છોળી ઊઠયું. 
બન્ને મિત્રોના અરસપરસના કાવ્યવાચનથી એ પ્રવૃત્તિ" 
પુષ્ટ અને પરિષ્કૃત બની. 


૧૯૪૦ના અરસામાં અમદાવાદમાં સ્થિર થતાં 
“કુમાર કાર્યાલય'માં સદગત બચુભાઈ રાવત કવિતાની 
કાર્યશાળા જેવી “બુધસભા' ચલાવતા તેમાં નિયમિત 
હાજરી આપવા માંડી અને એક પછી એક સરસ : 
કૃતિઓ સર્જાતી ગઈ. 'કુમાર'માં એમની ઘણી ઉત્તમ 
કાવ્યફાતિઓ પ્રકાશિત થઈ. “બુધસભા'નો. ર% એ'વો 
લાગ્યો કૈ ભાગ્યે જ કોઈ બુધવાર પડે ! બચુભાઈ 
રાવતની તબિયત નાદુરસ્ત બનતાં એમણે 
પિનાકિન્‌ભાઈની કાવ્યપ્રીતિ અને અનન્ય નિષ્ઠા જોઈ 
બુધસભાનું સગ્ચાલન આ. લખનારની સાથે એમને 
સોંપ્યું, આમ, લગભગ. ૧૯૯૪ સુધી એટલે કે અધી 
સદીથી પણ વછુ ડાળ એમણે 'જુધસભદ'માં નિયમિત 
હાજરી આપી નવકવિઓને મૂલ્યવાન માર્ગદર્શન પૂરું 


પાડ્યું, 


પિનાકિન્‌ ઠાકોરે ગીત-સૉનેટ ઉપરાન્ત ગઝલ, 
ગધકાવ્ય, મુક્તક, હાઇકુ વગેરે કાવ્યપ્રકારોમાં કામ 
ક્યું છે, પરન્તુ તેમની સર્જકતાનો. ઉત્તમ આવિષ્કાર 
તો ગીતો અને સોનેટોમાં જોવા મળે છે. ભાવની 
સઘનતા સાથે તદનુરૂપ છન્દોલય ધ્યાનાકર્ષક બની 
રહે છે. એમની પ્રથમ રચના 'પાઘેય' એમની 
આધ્યાત્મિક લગનીનું એંધાણ આપી જાય છે. કવિ 
એક ગીતમાં ગાય છે. 
507% *૮ર/ લૈજર/ને જરછું ૨/ન્‍ે 7 
જંતર જરઈ મને જાહર જેલ/જે 
અખ “જીને અન્દર છુપનું ₹/જ 7” 

તો વળી બીજી એક રચનામાં કહે છે : 
જને કળ જેવ/જે રે અ/જે અ/જે સ/દ કરે, 
કીળ જાર ખોલવે રે જુર જેછાણ વરે.” 

તો સંસારભાવને પણ એમણે આકણ્ઠ માણ્યો 
છે અને પોતાની કવિતામાં વ્યકત કર્વો છે. એક.કાવ્યમાં 
વધૂને કહે છે; 

૧૪ હે / 

જળે જજે છું 4૧૩% અહે 
અ/*લ૫* છું "હે તજ દશ્% 
૨૮૨૯%ને અગ :૮ છુજ/જે 
નિક/૯-£ ૬/%ત સ રહ. 

'તડકો' કે “૨% લાયો' જેવાં કાવ્યોમાં એમષો 
પ્રકૃતિનાં વિવિધ સ્વરૂપોને સુપેરે ગાયાં છે. તો કેટલીક 
રચનાઓમાં હળવાશ અને વેધક વ્ય પણ જોવા મળે 
છે. એમણે રાષ્ટ્રપેમની રચનાઓ કરી છે તો માનવપ્રેમને 


પણ નિરૃપ્યો છે. એમણે બાળકાવ્યો આપ્યાં છે તો 
સઝીતરૂપકો પા રચ્યાં છે; મફલાપ્ટકો રઆં છે તતો 
થોડાં મુક્તકો પળ આપ્યાં છે. પલટાતી 
કાવ્યવિભાવનાઓ સાઘે એમણે કદમ મિલાવ્યા છે, ને 
એ રીતે આધુનિકતાના સંસ્યર્શવાળી રચનાઓ કરવાનો 
પણ પ્રયત્ન કર્યો છે, એમની કાવ્યપ્રવૃત્તિ મહદંશે પ્રક્ષિષ્ટ 
અને રોમેન્ટિકનો સમન્વય સાધે છે. 
એમનો પ્રથમ કાવ્યસક#હ “આલાપ' ૧૯૫૨માં 
પ્રકટ થયો ત્યાર પછી ૧૯૬૬માં “રાગિણી”, ૧૯૭૧માં 
“ઝાંખી અને પડછાયા' ૧૯૭૨માં “શ્રી લકુલીશ 
સ્મરણયાત્રા' ૧૯૭૩માં 'ઝાંઝર ઝલ્લક', ૬૧૯૭૫૫ 
“ફોરાં અને ફૂલ', ૧૯૮૨માં “ભીના શબ્દો' અને 
'આશિપ-મઝલ' તથા ૧૯૮૮ માં 'એક જ પલક 
અજમ્ય' આદિ કાવ્યસ#હો આપી પોતાના સર્જન- 
સાતત્યની પ્રતીતિ કરવી આપી છે. વ્યક્તિ તરીકે 
સજ્જન અને સર્જક તરીકે સજજ એવા પિનાકિનૃભાઈ 
વખત આવ્યે મૃલ્યરક્ષા કાજે રાતી આંખ પછા કરી 
શકતા હતા. આમ છતાંય એમનું વ્યક્તિત્વ પૂરા 
પ્રેમરક્યું હતું. મૃલ્યહ્ાસના વાતાવરણ વચ્ચે આવી 
મૂલ્યનિષ્ઠ વ્યક્તિ અને કૃતક રચનાકારોની ભરમાર 
વચ્ચે સંયમી સાચકલા સર્જક્રની ચિરવિદાય એમના 
જ એક મુક્તકને સ્મરવા પ્રેરે છે : 
“ન્દરજ રહી અ #ચેર તૈષ્કલઝી 
અ શન રહેજી /ેત -2, શુદ, 
અ ત્જ/ઝન રેદિ ન ૧/૬ રઝ 
ર&૮ કર) ૪/૬૦ હે ઝટ. ' 


િ! 





“નવ્ય કવિશ્વેણી” 
નવું પ્રકાશન 

કવિલોક ટ્રસ્ટની “નવ્ય કવિશ્રેણી'માં આઠમા પ્રકાશન તરીકે શ્રી દેવેન્દ્ર દવેનો કાવસઝહ “નજીક” 

પ્રકટ થઈ ગયો છે. નૅચરલ શેઇ-ડના ભારે કાગળ પર કમ્પ્યૂટર કમ્યૉઝ અને ઓકસેટ છપાઈના ૪૮ 

પૃષ્ઠના આ પુસ્તકની કિંમત રૂ. ૧૫ છે. ટપાલથી મગાવનારે રવાનગીખર્ચનો રૂ. ૧ વધારે મોકલવો. 






કવિલોક : નવેમ્લરનડેસેમ્લર ૧૯૯૫ [ ૨૭ 





દસ બસ બસ ! 
કનુભાઈ જાની 


એક વારતાઃ 

એક રાજા, 

આકાશે એક ચાંદો; 

એક રાણી 

ભરતી. પાણી 

ત્યાંથી નીકળ્યો વાંદો ! ૧ 
બે મૂછ વાંદાની 

(ને) એક પૂંછે ઉન્દર 
ચૉટી ગ્યાં'તાં કાગળે 
જ્યાં બન્દે નાંખ્યો ગુન્દર ! ૨ 
ત્રણ હતા ખૂણા 

(ને) એ'નો એક ત્રિકોણ; 
ત્રણ એ'ને બાજુ ! 

બોલો, ચાલે. કોણ, કોણ ? 
એક પા બન્દા ચાલે 
બીજી પા બા; 

ત્રીજી પા મૂછમરડતા 
ચાલે પપ્પા ! ૩ 

એ'માં એક ગાય નીકળી 
ચરણ એ'નાં ચાર; 
વચ્ચેથી એક સરી. ગૈ'તી 
બિલ્લી આરપાર ! ૪ 


પગ્જો જબ્બર પપ્પાનો 

ને આંગળાં ? પાંચ. 

વચ્ચે ભરવી ચોપડી ડરે 

વાંચ વાંચ વાંચ ! પ 

રઢ ] કલિલોક : નવેમ્લર-ડિસેમ્બર ૧૯૯૫ 


૦ /ઝેડ૯)કડ ૧5 


ટીવી અમે જોતાં'તાં 

રે, હું ને પેલો. જક્કો 
કપિલદેવે ઊંચો ઊંચો. 
ફટકાર્યો'તો છક્કો ! ૬ 


વાડ કૂદવી આડાશે. ગ્યો 
દવો ક્યાંક ડૂલ ! 
સપ્તર્ષિએ ઝીલ્યો હશે 
એમાં કૉની. ભૂલ ? 
સાત. તારા. સપ્તર્ષિના 
ઝગમગ ઝગમગ હસતા ! 
છેડે ઊભા અમ્પાયરશ્ધ 
ધુવજી તો ના ખસતા ! 
સાત વારના બધાય દા'ડા 
સરખા લાગે આમ; 

રમવા માટે રવિ એકલો, 
બાકી, કામ કામ !૭ 


ઠાઠ હવે ક્યાં રહ્યો જ છે 

કે, આઠ બતાવું ખાંતે ? 

આ મ્હે જોડ્યા હાથ : ી 
આંગળી ગણવી સૌએ. જાતે ! ૮ 
'નવ્વ' કહેતાં નોરતાંના 

તવેય દા'ડા ગમતા 

તાલી-રમઝટ દાંડિયારા 

ચગત્તા રમતા ભમતા ! ૯ 


હાથ જોડીને વન્દન કરતાં 
થઈ જાય ત્યાં દસ ! 
બસ રે ભૈ બસ, હવે 
બસ રે ભૈ બસ ! ૧૦ 


ખોળજે મ્હને 
રાજેન્દ્ર શાહ 


કેમ કરી તું શોધશે. મ્હને ? 
મા... 

હમણાં હું છૂપાઈ જાઉં છું, 
તું બેસી, રહે અહીં. 

આંખ મીંચેલી રાખવી ત્હારે 
છાનુંય જોવું નહીં. 

ક્યાંકથી કંઈ ખખડે જ્યારે, 

ખોળવાને. તું આવજે ત્યારે. 


ખોળશે મ્હને બારણા પાછળ ? ઊં..હું... 
ખોળશે મ્હને. પડદા પાછળ. ? ઊં..હું... 


ખોળશે મ્હને ઝાડની ડાળે ? ઊં..હું... 
ખોળશે મ્હને તળાવ પાળે ? ઊં..હું... 
ખોળશે મ્હને 
પડ્ડી-પાંખે ? 
વાદળ-માથે. ? ઊં..હું 
એમ હું ત્હારે હાથ ન આવું, 
“કહીં છો મ્હારા લાલ. ?' 
બોલશે ત્યારે 
હળવેથી. ડોકાઈને લગીર 
ચમ્પાતી લઈ ચાલ, 
“હાઉ.” કરી આવીશ છું ત્હારી કને. 


ક્ટ 


મેળો 


માણેકલાલ પટેલ 


અમને ગમતો સડહસઝનો. મેળો, 
અમને મળતો રકર%નો મેળો ! 
દૂરે ડુઝરકરાડ ઘેરી. 

ખુલ્લા કણ્ઠે દિલયાં વેરી, 
લોકઉમઝે ગાયે નાચે મેળો, 
અમને ગમતો રઝરઝનો મેળો ! 
પાવા સૂરે સરગમ વાગે, 

ઢોલક થાપે પડધમ ગાજે; 
અચકમચક હડિયોમાં જામે મેળો, 
અમને ગમતો રઝ%ર૨%નો મેળો ! 
મુખડાની મરકન્તી લાલી, 
હરતાં ફરતાં તાલી તાલી, 
મતવાલા ચગઃડોળે ઘૂમે મેળો, 
અમને ગમતો રઝ%રઝનો મેળો ! 


સપનું 
માહ્ોકલાલ પટેલ 
ઊંઘે ઝલમલ સપનું ઊગ્યું રે લોલ 
આભે સરસર સપનું પુગ્યું રે લોલ ! 
ચાંદે ટમટમ સપનું સચ્યું રે લોલ, 
તારે ઠમ ટમ સપનું નાચ્થું રે લોલ ! 
દરિવે. છલછલ, સપનું ઝીલ્યું રે લોલ, 
વનમાં દલદલ. સપનું ખીલ્યું રે લોલ ! 
ઘરમાં ઝટપટ સપનું આવ્યું રે લોલ 
મનમાં પલપલ સપનું છાયું રે લોલ ! 
ડડિલ્ક : નવેમ્બર્ડેસેમ્બર ૧૯૯૫ [ ર૯ 


નામ્‌ 
એકલવ્ય 


ઇંશાની છે મ્હારું નામ; 
જાણે ફળિયું, જાણે ગામ. 
પણ શેરીના છોરાં મુજને 
ઇંશા, ઇની કહે તમામ. 
તન્દિનીને એમ જ નતન્દી, 
ચન્દ્રિકાને ફૂહે છે ચન્દી; 
નામ બધાંયે ન્હાનાં કરતાં 
આનન્દીનું બોલે અન્દી. 
પણ જો કોઈ ઇન્ની-મીન્ની 
કહે, કદી રાખીને કિન્ની, 
નન્દુ-અન્દુડી છે બુચ્ચી 


નાક દબાવી કહું છું ચીનની. 


ફળિયું 

નટવર પટેલ 

ફળિયું ન્હાનું રોજ સવારે ખિલખિલ કેવું થાતું, 
ફળિયું મ્હારું રાત પડે ને અન્ધારામાં ન્હાતું. 
તાલી દેતાં દોડી જાતું ન્હાની પગલી ભરતું, 
પગલે પગલાં સૂંઘે કેવું ફળિયું ફળિયે ફરતું. 
ચાંદની રાતે દાદી ફરતે વાતોમાં વિંટળાતું, 
હોંકારો દઈ ઊંઘે કેવું, ફળિયું આ વિખરાતું ! * 
થૂ થપ્પો રમતાં રમતાં થાંભલિયે. સન્તાતું, 
ફેર ફૂદરડી ફરતાં ફરતાં ફળિયું આ ચકરાતું. 


વરસો વિત્યા તોયે એ'વું, એ ના જૂનું થાતું, 
રાત પડે ને સપને આવે ગીત મજાનાં ગાતું. 


સાભાર સ્વીકાર 


ચાંદની તે રાધા રે : અર્વાચીન ગુજરાતી કવિતામાં રાધાવિષયક રચનાઓનું ડૉ. નીતિન વડગામાએ 
કરેલું સમ્પાદન તેમાં આરમ્ભે મુકાએલા અભ્યાસલેખથી મૂલ્યવાન બને છે. કાચું પૂઠું, ઠિ. 
પૃ. ૧૦૮, રૂ. ૫૦; પ્રકા. વ્યંજના, ૮/0 દિલીપ જોશી, 'દિનકર', મારુતિ નગર, એરપોર્ટ 
રોડ, રાજકોટ - ૩૬૦ ૦૦૧ 


બે હઘેળી : કિરીટ ગોસ્વામીનો પ્રથમ ગઝલસડ્ડૂહ કાચું પૂઠું, કાઉન પૃ. ૪૮, રૂ. ૧૭, પ્રકા. ગઝલપરિષદ, 
'ધમ્મપદ', એમ ૭૧૬, ગુજરાત હાઉસિ્ન બોર્ડ, દૂધસાગર માર્ગ, રાજકોટ - ૩૬૦ ૦૦૩ 


અખાની કાવ્યકૃતિઓ ખણ્ડ ૧ (છપ્પા) : ડૉ. શિવલાલ જેસલપુરાએ તૈયાર કરેલી સંશોધિત સઝગ્ચયની 
બીજી આવૃત્તિ પાકું પૂઠું, કાઉન પૃ. ૪૫૦, રૂ. ૧૨૦, પ્રકા. સાહિત્ય-સંશોધન પ્રકાશન, 
૧૩, તેજપાલ સોસાયટી, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૭. સાહિત્યરસિકો અને સંસ્થાઓને 
ઉપરના સરનામેથી આ પુસ્તક અર્ધી કિંમતે એટલે કે રૂપિયા ૬૦માં મળી શકશે. 





૩૦ ] કવિલોક $ નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૧૯૯૫ 


બજ અ૬ ૧૦ 


50100 0110 
1%ત11 20 1. તાલ 


૭0100 0100 28110 1410014108 
/1 1105 ૫/20 51111 10૦01, 
૭૦110 01૯ €110 113001:11 
1'દ11 5૫10-501:8-51070 


11ડાલાલ્તં, 1 00ણાણ્વ 

1 1001:૦વ 10 121 ઘાલ 1છુ॥1, 

3પ 11 (લાલ કવડ ત-ડા1111ાઇુ 
11110 ડા1]1 વં: 11811. 


0111) 10 915% ૪૦૦11૦ 
1૧[-18[2118 પણ ૫/11, 
011) 1.010 1110 [૦1૦51 
110 ડળ૦લ ૦૩1'ડ ૮11 


011) પઢ લા1લત્રા ૫/॥15111છુ 

110 110 ત૦૭/-૧7૦[૦૩ ૭11, 

૭0 1 1૧03% 1101 9#110 €8110 1311064111 
4 411, દા ૃ11, 21 111. 


કોઈ તો 


અનુ. રા. શાહ 


કૌઈ તો આવ્યું હતું ખખડાવતું, 
પાછલી રાતે લઘુક મુજ બારણું. 
કોઈ તો આવ્યું હતું ખખડાવતું, 
હું ખરું, સાચું ખરેખર હું ભણું. 
રપઈ”યું'તું મ્હેં, ઉઘાડયું તે પછી, 
જોઉં છું આ બાજુ ને તે બાજુએ; 
ક્યાંય પણ ના સળવળાટ જરા કંઈ 
સાવ સૂના રાત્રિના અન્ધારિયે. 


કામમાં મશગુલ કેવળ ભૃજ્ તે 
છેદ કંઈ પાડી રહ્યો'તો ભીંતમાં, 
ધૂકનો વનમાંથી કર્કશ આવતો 
સાદ કરતો કોઈને એ રીતમાં. 


માત્ર તમરાંની ઝિણેરી જલ્પના, 

જ્યાં થયું ઝાકળ તણું ઝમવું અહી, 
કોઈ તો આવ્યું હતું ખખડાવતું. 

કોણ તે જાણું નહીં, જાણું નહીં 





શબ્દ-શુદ્ધિ 


'સમત્તમ્‌ ગક્ષરં સાસ્તિ' 1 કોઈ અક્ષર એ'વો નથી જે મન્ત્ર જેવો મહિમાં ધરાવતો. ના હોય 
અક્ષરમાં રહેલા મન્ત્રત્વને પ્રગટ કરવા માટે અક્ષરનું શુદ્ધ લેખન અને ઉચ્ચારણ આવશ્યક ગણાય 
છે. ઉચ્ચારણની શુદ્ધતા શુદ્ધ લેખન પર આધારિત હોવાથી સૌપ્રથમ શુદ્ધ લેખનની ચીવટ જાળવવી 
જોઈએ. લેખન શુદ્ધિના પ્રતાપે ઉચ્ચારશુદ્ધિ પણ આત્મસાત્‌ થઈ જાય. 





આચાર્ય પૂર્ણાચન્દ્રસૂરિ 


પરિસંવાદ 


કવિલોકે આધ્યાત્મિક કવિતાના (પ૯10[21)/ડાંત્પાં ૦ણ)» પરના પરિસંવાદનું આયોજન કયું છે. 
આ. પરિસંવાદની વિગતો. હવે પછી જાહેર કરવામાં આવરો. 


' 5વિલોક $ નગેમ્બર-ડૅસેમ્બર ૧૯૯૫ [ ૩૧ 


તેજનો અવાજ 


કંવે. તેજ અનુ. હીંચ પાઠક 


ગૌધ્રે ચ્યાં અસી ઈમારત નેઢુ બધીબો, 

સે સોણી કરીને “તેજ” ખને૨ ખિલી પેઆ.' 

મેડેમેં હટડી મંઢીયું ઘરાકી કિતરી. વાર, 

ખટર્તા એડી ન્વારજે ખોટે ન સજી જમાર. 

ભ બ્‌ન્ડ હં અયે જતે ભીડપે સ્રી તડ અયં 
ને જડૅ ભીડ પઈ “તેજ' ત્‌ડે મિડે વઠા જ વા.' 
મોંભઈજા માડુ કેડી જિંઘગી ગુજારીએ 

ખે ઘરેને ઠેસણેં તે ઓગારિયે,' 

કુડા કરમ કરે જીવડો પોય વિઠો પસ્તાય 

ફુતો કન પે્‌યો ફફ્ડાય, કીડો છણે ન પટતેં તોય.' 


'ઉ કેડી ભુખશે મોઆ હંધા ચોપા વિચાડા તડેં, 
જોકો ઉનીંજે હડે પણ વતરૈમેં જાવો વિધાં.' 


ઘ્‌ડી 
કવિ 'તેજ' 


એ 

ઘડી, ઘડી 

ઘડીયાલ મેં 

કુરો તા નેર્યો ? 
જિન 

ઘડી સેં 

આંજો. સંબંધ આય 
સેજ ઘડી 

આંજે ઘડીયાલમેં 
નાય | ! 


સ્થપતિ કહે અમે ઇમારત મજબૂત બાંધશું તે 

રાંભળીને 'તેજ' ! ખણ્ડેર હસી પડ્યાં. 

મેળામાં હાટ (દુકાન) માંડીએ તો ઘરાકી કેટલી વાર હોય ? 
કમાણી તો એ'વી શોધવી જોઈએ કે જે જીવનભર ખૂટે નહીં 
ભઉબન્લો તો કહેતા જ હતા, ભી્‌ડપ્સં પે લેડ છીએ ને ! 
શ્યારે ભાડ પડી 'તેજ' ! ત્યારે સાચે જ બધા બેઠા જ રહ્યા ! 
મુંબઈના માણસો કેવી જિન્દગી ગુજારે ! 

ખાય ઘરે ને સ્ટેશને ઓડકાર ખાય. 

ખોટાં કાર્યો કરીને જીવડો પછી પસ્તાય છે, 

કૂતરો પોતાના કાનને ફફડાવ્યા કરે તેમ, 

પણ એમ કાંઈ કાન પર ચોટેલા કીડા જમીન પર થોડા પડે છે. 
કેવી ભૂખથી મવ હશે પેલાં ઢોર બિચારાં કે એમનાં 
હાકાંઓએ પ્ણ વતરા (ચારો)માં ઝાવો નાખ્યો. 

ઊવો મોઢું નાખવું.) 


ક 


'ઘડી” 


અનુ. હીરા પાઠક 


ત્હમે 

ઘડી ઘડી 
ઘડિયાળમાં 

શું જુઓ છો ? 

જે 

ઘડી સાથે 

ત્હમારો સમ્બન્ધ છે 
એજ ઘડી 

ત્હમારી ઘડિયાળમાં 
નથી ! ! 


અપશ્ચા 
કવિ “તેજ 


જંગલમેં ઝાડજી કરપીણ હત્યા થઈ 
ટગું -- ટારૂં -- પન 

મિડે કાવ: ચડી વેઆ, 

ચોથેડીં) વરી ઉભલ  ઠુંટે મથે 

હિકડી કુંપર ફુટી કન ચુસા કરે 
સજે જંગલજી હવા કે કનસારો $િનેં 
બે ડીં બે ફૂટી, ઉન ૫પ કનસારો ઠડિનેં 
ત્રે ડીં તૈ ફુટી, ઉન પ કનસારો. ડિનેં 
ઈ 

કુંપર્ડ ફૂટધીયું અચે 

કન ચુસા કંધીયું અચે 

ને. 

કનસારા ડીંધીયું અચેં 

તડેં 

મું વટ વિની પુછેઓ 

એ મિડે કીં કનસારા ડેઓત્યું 


કીં અપધ્રા ખરો. ? 
ચેત્યું 
અપધ્રા ન -ત. ! 


“તેજ' સુણે નતો. 

સામે કઠીયારે જે ભુંગે. મેં 
ફુઆડે જા. પનાં ધસાજેં તા 
તેજો સનું સનું 

અવાજ તોકે નતો. સુજે ! 


અજાણ ભય (અજ્ઞાત ભય) 
અનુ. હીરા પાઠક 


જડ્ઞલમાં ઝાડની કરપીણ. હત્યા થઈ 
ડાળ-ડાળખી-પાંદડાં 

બધાં કાવડોમાં ચઢાવી દેવામાં આવ્યાં. 

ચૌથા દિવસે. ઊભેલા ઠુંઠા પર ફરી 

એક કૂંપળ ફૂટી, કાન સરયા કરી (એણે) 
આખા જજઝલની હવાને કાનસરવો. દીધો 
બીજા દિવસે બીજી ફૂટી, એણે પણ કનસારો. 
દીધો 

ત્રીજા દિવસે ત્રીજી ફૂટી એણે પણ કનસારો 
દીધો 


એમ 

કૂંપળો ફૂટ્યા કરે 
કાન સરવા કંર્યા કરે 
ને 

કનસારા દીધા કરે 
ત્યારે 


મ્હેં ઓરા જઈ પૂછયું 

ત્હમે બધી કાં કનસારા ધો છો ? 
કોઈ અજાણ ભય. ખરો ? 

કહે ી 

અજાણ ભય નહિ તો- 

'તેજ' ! સાંભળતો નથી ! 

સામે કકિયારાની ઝૂંપડીમાં 

કુહાડાનાં પાનાં ઘસાય છે. 

એ'નો. ઝીજ્યો ઝીષ્ો 

અવાજ ત્હને નથી સમ્ભળાતો ? ! ! 


કવિલોક : નવેમ્લર-ડિસેમ્બર ૧૯૯૫ [ ૩૩ 


તેજનો અવાજ 


કવિ. તેજ અતુ. હીરા પાઠક 


ગૈધરેં ચ્યાં અસીં ઈમારત નેઢુ બધીબો, 

સે સોણી કરીને 'તેજ' ખનેર ખિલી પેઆ.' 

મેડેમેં હટહી મંઢીયું ઘરાકી કિતરી વાર, 

ખટતાં એડી ન્યારજે ખોટે ન સજી જમાર. 
ભાઈબન્ધ તાં ચ્યાં જતે. ભીડમેં અરી વડા અઈયું 
ને જડે ભીડ પઈ “તેજ' તડે મિડે વઠા જ વા.' 
મોંભઈજા માડુ કેડી જિંધગી ગુજારીએ 

ખેં ઘરેને ઠેસણેં તે ઓગારિવે.' 

કુડા કરમ કરે જીવડો પોય વિઠો પસ્તાય 

કુતો કન પેયો ફફડાય, કીડો છણે ન પટતેં તોવ.' 


“ઉ કેડી ભુખશે મોઆ હુંધા ચોપા વિચાડા તડે, 
જોકો ઉનીજે હડે પણ વતરેમેં જાવો વિધાં.' 


ઘડી 

ડવિ 'તેજ' 

એ 

ઘડી ઘડી 
ઘડીયાલ મેં 

કુરો તા નેર્યો ? 
જિન 

ઘડી સેં 

આંજો સંબંધ આય 
સેજ ઘડી 

આંજે ઘડીયાલમેં 
નાંય, ! ! 


સ્થપત્તિ કહે અમે ઇમારત મજબૂત બાંધશું તે 

સાંભળીને “તેજ' ! ખણ્ડેર હસી પડયાં. 

મેળામાં હાટ (દુકાન) માંડીએ તો ઘરાકી કેટલી વાર હોય ? 
કમાણી તો એ'વી શોધવી જોઈએ કે જે જીવનભર ખૂટે નહીં 
ભાઈબન્ધો તો કહેતા જ હતા, ભીડમાં અમે બેઠા છીએ. ને ! 
જ્યારે ભીડ પડી “તેજ' ! ત્યારે સાચે જ બધા બેઠા જ રહ્યા ! 
મુંબઈના માણસો કેવી જિન્દગી ગુજારે ! 

ખાય ઘરે ને સ્ટેશને ઓડકાર ખાય. 

ખોટાં કાર્યો કરીને જીવડો પછી પસ્તાય છે. 

કૂતરો પોતાના કાનને ફફડાવ્યા કરે તેમ, 

પણ એમ કાંઈ કાન પર ચોટેલા કીડા જમીન પર થોડા પડે છે. 
કેવી ભૂખથી મર્યા હશે પેલાં ઢોર બિચારાં કે એમનાં 
હાકાંઓએ. પણ વતરા (ચારો)માં ઝાવો. નાખ્યો. 

(જાવો મોઢું નાખવું.) 


ચિ 


'ઘૂડી” 


અનુ. હીરા પાઠક 


ત્હમે 

ઘઃડી. ઘડી 
ઘડિયાળમાં 

શું જુઓ છો ? 

જે 

ઘડી સાથે 

ત્હમારો સમ્બન્ધ છે 
એજ ધડી 

ત્હમારી ઘડિયાળમાં 
નથી ! ! 


અપા 
કવિ “તેજ” 


જંગલમેં ઝાડજી કરપીણ. હત્યા થઈ 
ટગું - ટાડું -- પન 

મિડે કાવડે ચડી વેઆ. 

શોઘેહીં, વરી ઉભલ ટુંઠે મથે 

હિકડી કુંપર કુટી કન ચુસા કરે 
સજે જંગલજી હતા કે કનસારો ઉઠને 
બે હીં બે ફુટી, ઉન પ કનસારો. ડિને 
ત્રે ડીં ત્રૈ ફુટી, ઉન. પ કનસારો ડેને 
ઈ 

ડુંપરૂં ફ્ટધીયું અચે 

કન. ચુસા કંધીયું અચે 

ને 

કનસારા ડીંધીયું અચે 

તેં 

મું વટ વિની પુછેઓ 

એં મિડે કીં કનસારા ડેઓત્યું 

કી અપધા ખરો ? 

ચેત્યું 

અપધ્રા ન -ત ! 

'તેજ' સુણે નતો 

સામે કઠીયારે જે ભુંગે મેં 

ફુઆડે જા પનાં ધસાજેં તા. 

તેજો સનું સનું 

અવાજ તોકે નતો. સુજે ! 


ષત 


અજાણ ભય (અજ્ઞાત ભય) 
અતુ. હીરા પાઠક 


જઝલમાં ઝાડની કરપીણ હત્યા થઈ 
હૉળ-ડાળખી-પાંદયા 

બધાં કાવડોમાં ચઢાવી દેવામાં આવ્યાં. 

ચોથા દિવસે ઊભેલા ડુંઠ્દા પર ફરી 

એક કૂંપળ ફૂટી, કાન સરયા કરી (અણ) 
આખા જઝક્લની હવાને કાનસરવો દીધો 
બીજા દિવસે. બીજી ફૂટી, એણે પણ કનસારો 
દીધો 

ત્રીજા દિવસે ત્રીજી ફૂટી એણે. પણ કનસારો 
દીધો 


એમ 

કૂંપળો ફૂટ્યા કરે 

કાન સરવા કર્યા કરે 

ને 

કનસારા દીઘા કરે 

ત્યારે 

મ્હેં ઓરા જઈ પૂછયું 

ત્હમે બધી કાં કનસારા ધો છો ? 
કોઈ અજાણ ભય ખરો. ? 

કહે ુ 

અજાણ ભય નહિ તો- 

“તેજ' ! સાંભળતો નથી ! 

સામે કદિયારાની ઝૂંપડીમાં 
કુહાડાનાં પાનાં ઘસાય. છે. 

એ'નો ઝીણો ઝીજ્યો 

અવાજ ત્હને નથી સમ્ભળાતો ? ! ! 


કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૧૯૯૫ [ ૩૩ 


બ્શ્ડુઃ અ/સ્૧/ટ ૧5૦4 


વિષાદલીલા 
દેવેન્દ્ર દવે 
શિશુવિરહ બોલચાલની રીતે જ થાય છે. 
નિરગ્જન યાશિક હજી જાણે કે નયન હરત ટચૂકહઠં 


હજી જાણે ક/વે નયન હરત/' ટચૂકડ/ 
અવે ભોળું ભોળું કુખ 'રકતુંછું વરશ 
ભજુ છું અ/નન્ટે ૧ર સકજ, અ/ફખું% ફળિયું 
હજી જળે 5/જ સજીવ જનતુંછું શેશુ ₹2. 
અને અ/જે ડેવ «ર%ન છલક સ્હેજ અ"કું 
કરું જદ છું ત ? સ%૦ જક”્યું જત/ર ફળેકું. 
હવે ડૈમું ૯/ગે લછુક પગને તહપછું 

અને અદેચિન્છું ઝ5ળ સરહેયું ૪૮ પરશ / 
હવે જીતે વીટો કુસુક-કરક કોળ કરશે 7 
અને હોકૅ(ર વે સતત ભરશે કોણ ૧૨૫૮ 
ચ૭/- ૧/ત#// ? જીવનભરનો થહ સથળ) 
હવે કૉ ડોટ થક ઊતરથે... ? 

હવે ઊગ્જો વ શેશુ/વેરહ અહખેજ ફળેજે 
અને કેયું ખેલે (િરહશિથુ અ/ડૂઇ/% ૧૨" / 


'કુમાર' ઓગસ્ટ, ૧૯૭૫ 


માનવજીવનમાં આવતાં વિરહ અને મિલન, વિષાદ 
અને આનન્દ ઘૂંટતા ભાવો આપણી સોનેટ કવિતામાં 
અનેક સશક્ત કલમોએ ગૃંથ્યાં છે. શ્રી ઉશનસ્‌ જેવાએ 
શિશુજન્મના આનન્દોત્સાહ પ્રકટ કરતાં કાવ્યો રચ્યાં છે 
તો સામે પક્ષે શ્રી બાલમુકુન્દ દવેએ “જૂનું ઘર ખાલી 
કરતાં' જેવા પુત્ર-અવસાનના વિષાદને ઘૂંટતાં યાદગાર 
સોનેટ આપ્યાં છે. 

એવા જ શિશુના અવસાનને પ્રસજ્ઞને પ્રસ્તૃત સોનેટમાં 
શિશુલીલાને આવરી લઈને શ્રી નિરગ્જન યાજ્ઞિકે સરળ, 
સહજ બાનીમાં શેક્સપિરિયન પ્રકારના. સોનેટમાં રજૂ 
કરી છે. કાવ્યનો ઉઘાડ જ ભૂતકાળની વાત હોય તેમ 
૩૪ ] કવિલોક 2-નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૧૯૯૫ 


અને ભોળું જોળું યુઝ *રકુંજીું થરમહી. 


કાવ્યના પ્રથમ ચતુષ્કમાં શિશુની સ્મૃતિ દ્વારા હજી 
જાણે કાલે જે ટચૂકડાં નયનો હાસ્ય રેલાવતાં હતાં, જે 
ભોળાં ભોળાં મુખના મલકાટથી સકલ ઘર હયુંભયુ 
લાગતું હતું., આનન્દનો લય. વિલસતો. હતો, ટૂંકમાં, 
આડ્ખુંય ફળિયું હજી જાણે “કાલ' સુધી સજીવ હતું 
ત્હેનું રમ્ય ચિત્રકાવ્ય બન્યું છે. 


સમુદ્રનાં મોજાની જેમ ભાવની ભરતી ક્રમશઃ 
વિકસતા દ્વિતીય ચતૃુષ્કમાં કવિ 'સ્હેજ અમયું' કશુંક 
યાદા'વ્યું ત્યાં તો “નયન છલકયાં'ની વ્યગ્જનાથી તથા. 
ફળિયું પોતે '“સજળ' બન્યું... જે ફળિયું લઘુક પગલીઓ. 
વડે સભર હતું તે આજે કેવું તડપતું ભાસે છે... ! ઉપમા 
અલક્રારના સમુચિત પ્રયોગથી કે જેવી રીતે પાન પરથી 
ઓચિન્તું ઝાકળ સરક્યું -- જડ ફળિયાને ચેતનવન્તુ 
કરે છે. ફળીયામાં શિશુના કેટકેટલા સહવાસો પડયા છે! 


વિરહના વિષાદની લીલા ઘૂંટતાં ઘૂંટતાં શિશુની 
બાલરમતનું વર્ણન ત્રીજા ચતુષ્કમાં આવે છે. કુસુમ સમા 
કોમળ કરથી ભીંતપર લીટા કૉણ કરશે ? ચકાની 
વાર્તામાં વચમાં વચમાં હોંકારો કોણ ભરશે ? 
જીવનભરના સઘળા થાકનો ભાર, પુત્ર વયસ્ક થતાં, 
કૉની કોટી થકી ઊતરશે ? એ'વા પ્રશ્ચોથી કવિ 
ખાલીપાની-શૂત્યતાની અનુભૂતિને તીવ્રતર રીતે ઘૂંટે છે. 


અન્તમાં, બે પફ્તતિના યુગ્મમાં વિરહ પોતે જ 
(પાત્રરૂપે) આક્ખાય ફળિયામાં લીલો ઊગી નીકળ્યો 
છે ! જાણે આડ્ખાય ઘરમાં વિરહરૂપી શિશુ ખેલે છે ! 
ઘરને શિશુ સાથેની ગાઢ સ્મૃતિ ઘોળાય છે. આ 
લખનારના અન્ય સૉનેટમાં ઘરની કંઈક આવી અડવી 
સ્થિતિનું વર્ણન અનુભવાય છે. 


નું ૪/6 ખ૯? ૧ર જટકછું - રસ રડું 

ગયું જાણે ભજી -- 4૪ળ કરવું - સ/૬ અડવું / 
ઘરને શિશુની લીલાથી વગ્ચિત તાદશ કયું છે ! 

કાવના સમગ્ર ભાવને ચોટ આપી સૉનેટની સ્વરૂપ- 

સિદ્રિ વ્યગ્જ્તિ કરી છે. શિશુરૃૂપે. જ વિરહને મૂર્ત કરી 

કવિ અવ્યકત્તને વ્યક્ત કરે છે. પ્રવાહી શિખરિણી છન્દ 

કવિને હાથવગો થવેલો જણાય. છે. આમ છતાં સમગ્ર 


કાવ્યમાં “અને' શ્રતિને પાંચ વખત પક્રિતના ઉપાડમાં 
પ્રયોજીને કવિ એકવિધતાને નોતરે છે જે કાવ્યના ભાવને 
ક્ષતિકર નીવડે છે. ઘર અને ફળિયાની વિરહાવસ્થાને. 
સબળ રીતે આલેખી, કાવ્યમાં ભાવકને ઓતપ્રોત રાખે 
છે. કવિએ જૂજ સૉનેટ રં હોવા છતાં સૉનેટની 
સંરચનાને પોતાની કુશળ હયો.ડી વડે સુન્દર મુદ્રા 
ઉપસાવી શક્યા છે એમ કહેવું જોઈએ. 


કડ ઝર » 
તણખલાંઓ દ્રારા માળાની મથામણ 
ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ 


[કાષ્ઠશિલ્પ : મ%ળ રાઠોડ. પ્રતિબદ્ધ પ્રકાશન, સુરત] 


શ્રી મગ્નળ રાઠોડનો પ્રથમ કાવ્ય સઝહ 'બાગમાં' 
૧૯૮૦માં પ્રગટ થયેલો, જેને ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદે 
પ્રા. તખ્તસિંહજી પરમાર પારિતોપિકથી પુરસ્કૃત કરેલો. 
ચૌદ વર્ષના અન્તરાલ પછી તેઓ. દ્વિતીય સઝહ “કાષ્ઠ 
શિલ્પ' લઈને આવે છે ત્યારે એમની સર્જકતાના નૂતન 
ઉન્મેષોની પણ નોંધ લેવાવી જોઈએ. 


આમ તો, ગુજરાતી કવિતા સાહિત્યમાં મગ્રળ રાઠોડ 
અજાણ્યા તો નથી જ. 'બાગમાં' સન્રહ દ્રારા અછાન્દસ 
કવિ તરીકે તેમણે સિદ્ધિ મેળવી છે. ઈ.સ. ૧૯૮૦માં 
એમનો સહ પ્રગટ થયો ત્યારે ગુજરાતી કવિતામાં 
આધુનિકતાનું વલણ બલિષ્ઠ હતું. વળી મુક્ત છન્દ અને 
છન્દમુક્તિવાળી રચનાઓમાં ચિત્તના સૂક્મ સકુલ 
સંવેદનો વિશિષ્ટ રીતે પ્રગટ કરવા તરફનો ઝોક હતો. 
પ્રતીક કલ્પનો ઉપયોગમાં લઈ અભિવ્યક્તિ કરવાની 
સર્જક મત્રામણ કર્યા કરતો, જો. કે નવોન્મેષ તરફના 
આગ્રહો સર્જકની સિદ્ધિ કહેવાતા. શ્રી મગ્ળ રાઠોડે પણ 
અરૂઢ ભાયા-ભાવનો, છન્દમુક્ત સ્વરૂપનો માર્ગ ગ્રહણ 
કરેલો. પરિણામે 'બાગમાં' સગ્રહની કેટલીક રચનાઓને 
પ્રથમ સામધિકોએ, પછી સક્રહ દ્વારા વાંચકોએ. વધાવી 
લીધી છે, 

'કાષ્ઠશિલ્પ'ની રચનાઓમાં મુખ્યત્વે બે વહેણો 
સ્પષ્ટ દેખાય છે. (૧) અછાન્દસ રચનાઓ (ર) ગઝલ 
પ્રકારની રચનાઓ. અલબત્ત આ રચનાઓમાં કેવળ 


મુગ્ધતા નથી, પરન્તુ પ્રગલ્ભ ભાવોની કળાત્મક માંડણી 
પણા છે. ગઝલોની સદ્ર્યા લગભગ અઢાર-વીસ જેટલી 
છે, પરિષ્નામે કાવ્યસ#હમાં એક અલગ. વહેણ દેખાઈ 
આવે છે, જોકે આ ગઝલોમાં વિશેષ કાંઈ ઉન્મેષ જોવા 
મળતો નથી. શ્રી જયન્ત પાઠકે નોંધ્યું છે એમ પરમ્પરાનો 
વિસ્તાર જણાય છે. અલબત્ત એ'માં પ્રગટ થયેલો પ્રેમ, 
વિપાદ, અજમ્પો, નિર્વેદ તાજગીપૂર્ણ અભિવ્યક્તિ પામે 
છે અને એ'ની ચુસ્તી-શિસ્ત બસબર જાળવે છે એ પણ 
નોંધવું જોઈએ. ભાવભાષાની દષરિએ ચમત્કૃતિપૂર્ણ 
પ્રયોગો જુઓ. 
અ/ભ હટે તટે ૨ર/ ₹// ૯6 છું 
અ/ %%)%૮ એજ ઠું જજ લઉ છું 
5% * છે ૮ સ/૨/ %/%2ઇ # 
કૈ અ ત ર? કે શહર છળ. (* ૬૫/ 
22૯ (૧૪ ૧ત# “ઈ જેઠી અ/દ' 
«ત કરત 5૨5 દીવ/વ% ડરતી હોજ છે(ઇૂ. ર૮) 
કે અભિ - | રહી છે કિન્દર્ઝી પ૯ 
ને જફરને છેડ છેડે વગ છે. છિ ?૭) 
સામ્પ્રત માનવજીવનની વિચ્છિન્નતાની છબી 
ચમત્કૃતિપૂર્ણ અભિવ્યક્તિ દ્વારા સર્જક કટડારી શક્યા 
છે. કપરી વાસ્તવિકતાથી ડરી જઈને માણસ કોરી 
કલ્પનાઓમાં જીવે તો શી સ્થિતિ થાય ? 
સ/% કર કલ્યન/ કરત્ઇ રહે જ 
મન ન રજ એ "રત રઈ. ૪. ₹૮) 
કવિલોક : નવેમ્લરનડિસેમ્બલર ૧૯૯૫ [ ૩૫ 


બ ?૭) 


સામ્પ્ ત વ્યા, વિષાદ, અજમ્પાની સાથેસાથે 
પ્રણયનું નિરૂપણ પણ. કેટલીક ગઝલોમાં છે -- જે 
આસ્વાદ્ય છે. 
અર્થ «દ૬૧/ઈ ૪૨ ત્હ/ર ૨5, 


તું ડી દે અ/દ હું ખત છું... છું. ૬ર) 
મૌન ત્હારું રશ”? ૫૫૮% સું 
ભ૧૦#?ન સપથ હું ભત છું ૪. ૨ર) 


ગઝલો કરતાં અછાન્દસ રચનાઓમાં કવિનો હાથ 
વધારે બેઠો છે. અહીં “બાગમાં' સકહનું અનુસન્ધાન, 
અને વિકસિત થયેલી સર્જક યાત્રાની જરૂર ઝાંખી થાય 
છે. ભાષાકર્મ અને રસકીય કોટિ પરત્વે અછાન્દસ 
રચનાઓ વિકાસની દિશામાં છે તે જોઈએઃ 

કોઈ દૂર જાય છે /કોઈ નજીક આવે છે / એમ 
વણાયવે જાય. છે,/ આ જીવનનું વસ્ત્ર ! ને ઢંકાયે જાય 
છે આપણા સમ્બન્ધોની આબરૂ ! 

'સ્ર'ના શીર્ષક દ્વારા લખાયેલી ઉપરોક્ત 
લઘુકૃતિમાં માનવીના સામ્પ્રત સમ્બન્ધો કેવા વામણા 
અને સાપેક્ષ હોય છે ત્હેની વાત વ્યગઞ્જના દ્વારા ઉઘાડે 
છે. જોકે કવિ સમ્બન્ધની આબરૂ ઢાંકવાની વાત કરે છે 
પ્ણ, એ'ના વિસ્મયમાં આબરું ઉઘાડી થવાની દહેશત 
પણ વેધકતાથી જ પ્રગટી છે. પ્રતિબદ્ધ' શબ્દ સાથે 
સર્જકને પક્ષપાત રહ્યો છે જાણે ! જીવનની કપરી કઠિન 
વાસ્તવિકતા. સાથે બાથ ભીડવાનો કવિનો સફલ્પ 
એમાંથી ખુલ્લો થાય છે. 
ત્હ/ર/% કંઈક એજું છે જે *હને ખેચ? ૬/૨ છે... 
ત્હ/ર# થેવન */ટે મહ/ર/ હૃદર*/ 
કે એ” સળગીને રખ જઈ %૧% છે 
૮% સ/%/૯ /ેરકક રહી ૬0% છે 
ત્હ/રે %/ટે કવળ એક ૯«/ગ 
અંને જ ૯5) ડહેત# હશે %૮દેજદ્ધત્ઇ # 
ત્હને ૧ને જ ૪૫૪૨ / 

આમ કશુંક નવું -- અલગ કરવાનો સફલ્પ આ 
રચનાઓમદે જોવા મળે છે. હવે ગિરિપ્રવચનોથી 
લોભાવાને બદલે, પત્થરની જેમ મજબૂત રહેવાનો સફલ્પ 
-- સામ્પ્રત ઈશ્વર પૂજા -- શ્રદ્ધા સામેનો પડકાર છે. 


શ્રતિબદ્ધ' રચનામાં તકલાદી -- વામણા માણસો સામે 

સમ્બન્ધ નિભાવવા માટેનો કવિનો સફલ્પ છે. “મૂળિયા'માં 

પ્રગટતી ઇર્ષ્યા, “છત્રી'માં પ્રગટતું માયાનું કલ્પન, 

શમરજીવા'ના પ્રયત્નનું મૂલ્ય શબ્દશસત્ર દ્રારા કવિ મેદાનમાં 

મૂકી આપે છે. કવિતા “કાષ્ઠનું શિલ્પ' બની શકે તો એ'નું 

મૂલ્ય છે એમ કવિ માને છે. “હું પુલ છું' કૃતિનું રૂપક 

પણ તપાસવા જેવું છે. પુલ ઉપરથી થયેલાં સ્થળાન્તરો. 

-- બે અજાણ્યાં સ્થળો -- વ્યક્તિઓને સાંકળવાનું 

સાધન છે -- એ માણસનું રૂપક પકડે છે ત્યારે કેવી 

વઝ્જના પ્રકટે છે !! તેવી રીતે “અનુત્તર” “સાક્ષી, 'બગલા 

ઊડી રહ્યા છે'નું કવિકર્મ અને 'મોએ. જો દડો' જેવા 

પ્રયોગો દ્વારા સર્જકની સર્જકતા ધ્યાનપાત્ર બને છે. આમ 

અછાન્દસ રચનાઓ કાવ્યનાં સ્ફટિકો બનીને શોભે. છે. 
'યારથી' કૃતિ સકહને સમજવા ખપ લાગે. એ'વી. 

છે. જે તુચ્છ છે એ'નો. સદુપયોગ કેવું સુન્દર પરિણામ 

સર્જે છે -- એ ઘટના કવિકર્મ સાથે પણ સંયોજવા. 

જેવી છે. 

ઈુચ્છ સજીને *હેં તણખલું ફેક ઈંછું 

એક ષષ્ટીએ એ ૪ 64૮% «છું 

અને *//*% ગોઠ ઈંછું 

કું તો અખો મળે ફેં દીકેત/ 

તુચ્છ તળખલાંઆઓયી જનેવ હતે #/ 

ત*/ર&/ હું 

પૃ બનવ ન 

કંદેજિથ કરું છું 

ત્યારથી. 


# 


આમ, કકાષ્ઠશિલ્પ'ની કૃતિઓમાં અછાન્દસ 
રચનાઓ ખરેખર ધ્યાનાર્હ છે. એ'માં વરતાતી 
અભિવ્યક્તિની કેટલીક લાક્ષણિક મુદ્રાઓ, લાઘવ, 
મિતભાષિતા એ'ને રસકીય કોટિ સુધી. લઈ જવામાં 
સહાયરૂપ બને છે. બીજી બાજુ ગઝલોમાં કવિ કોઈ 
નૂતન કેડી કણ્ડાર્યાની સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી શક્યા નથી, 
જોકે ઉભય પ્રકારમાં એમના ભાવજગતને તેઓ સર્મ્્થ 
રીતે ભાષાકર્મ સાથે સંયોજી શક્યા છે -- એમની એ 
કસબી તરીકેની મુદ્રાને શિલ્પો સ્વરૂપે આપણે 
આવકારીએ. 


સભર રમ્ય પ્રસન્નતાની પ્રસ્તુતિ 


હેમન્ત દેસાઈ 


ગગન ઘનથી ગોરમ્ભાયું 


રાજેન્દ્ર શાહ 


ગગન. ઘનથી. ગોરમ્ભાયું વિભોર અષાઢનું; 
લહર મહીં ના ઘેલી, વ્હીલી હવા જલશીતલ. 
દુમથી. નીકળી વ્યોમે માંડે વિહાર વિહકમ, 
મયૂર ટહુકે, જાણે હૈયું દ્રવો અનુરાગનું. 
દડમજલની દોડાદોડી નહીં, નહીં ગર્જનઃ 
અવાનિ તણી વાણીમાંયે ના અધૈર્યની મર્મર. 


અહીં તહીં કુણી દુર્વા સોહે, ન તપ્ત મરિચિકા 
સકલ તણી તૃષ્ઝ્ાને લાધી સુધા પરિતૃપ્તિની 
જીવ કંઈ રમે છાયા માંહી લહાન શિલીન્ધરની, 
તરુપરણના તમ્બુ માંહી, નચિ-ન્ત પિપીલિકા. 
સરવર વિષે આછે આછે ઉઘાડ ખીલી કળી, 
ભ્રમરમનના ગાણાં સાથે સુગન્ધ રહી. ઝરી. 


પ્રિય-મિલનની. વેળાની આ. બધે લછું રમ્યતા ! 
નત નયનની નીચે નેહે લસન્ત પ્રસન્નતા ! 
(શાન્ત કોલાહલ' (૧૯૬૨) - પૃ. ૫૫] 

પ્રસન્નતા કામ્ય જ નહિ; ઇષ્ટ છે, પજ્દા એ સહજ 
સુલભ નથી. ચિત્તની સમતા વિના મનુષ્યને એ પ્રાપ્ત 
થતી નથી. એ એક અમોધ, વસ્તુ છે, જીવનધારક બળ 
છે અને તેથી અમૂલખ છે. સ્વતઃ સિદ્ધ પ્રસન્નતા રાજેન્દ્ર 
શાહના વ્યક્તિત્વનો તેમ જ એમના કવિ. વ્યક્તિત્વનો 
વિશેષ છે. “શાન્ત કોલાહલ'તાં કાળોમાં એ'નાં ઘણાં 
પ્રમાણો ઉપલભ્ય છે. 

એ. કાવ્યોને પ્રેરનારી હમણાં કહી એ પ્રસન્નતાને 
કવિએ સીધાં કથનથી આરમ્ભીને પ્રતીયમાન આલેખન 
સૂધીની વિધ વિધ રીતિએ પ્રસ્તૃત કરી છે. જેમ કે, 


“્રસન્ન ઇહ સૃષટે... (પૂ. ૫૪) “પરિમલ તણ્ી પાંખે પામું 
પ્રદેશ અવાન્તર' (પૂ. ૮૦) અને “ત્યાં પ્રસ્‍પન્દતી ચિત્તિની 
ગતિ” ઉપૃ.૮૧) વળી પ્રસન્નતા પામેલા મનને પ્રસ્તુત 
કરતું અપૂર્વ રૂપકગર્ભ ઉપમા દ્રારા સર્જાયેલું અ રમણીય 
કલ્પન તો એમનું એક સ્મરખ્ીય સર્જન બની રહે છેઃ 


પ્રસન્ન મન ગીત ગન્ધમય પગ્છિ શું પિચ્છલ. 
(દૂ. ૫૪) 


કવિની આવી પ્રસ્તુતિમાં મુખ્યત્વે અનુભવવા મળે 
છે ભાવ સભર શબ્દચિત્રો. પ્રકૃત્તિચિત્રો તરીકે જ બહુધા 
આવતાં એ શબ્દ ચિત્રો “શ્રાવણી મધ્યાલ્લે'પા કવિના 
શક્તિ વિશેય રૂપે 'શાન્ત કોલાહલ'ના કાવ્યોમાં પ્રવર્તે છે. 
આ સોનેટ તેનાં ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરન્નોથી સભર ભર્યું છે. 


પ્રહ્ાયભાવના નિરૂપણની જેમ જ પ્રકૃતિવર્ણન અને 
તેનું ચિત્રહા પણ રાજેન્દ્ર શાહની કવિતાનો પ્રમુખ પ્રદેશ 
છે. અદીં પ્રાય અને પ્રકૃતિનું અદ્ભુત એકીકરદ્ા 
થયેલું છે અને તેમાં કવિના અતુભવ અને અવલોકન 
સવિશેષ કાર્યરત થયેલાં છે કહો કે સમત્ર કૃતિ એ 
ઉભયથી અનુપ્રાણિત થયેલી છે. 


વર્ષા ત્ટતુ અને તેના પ્રારમ્ભનો માસ આપાઢ 
કવિજનોના હૃદયસ્પન્દને તેમ તેમની સર્જકતાને સતત 
સઝ્ચારિત કર્યા કરે છે. કાલિદાસે “મેઘદૂત્ત'નપ શાપિત 
યક્ષની વિરડાવસ્થાને જે આયાઢના પરિસરમાં આલેખી 
છે તે આપાઢની પ્રકૃતિ-શોભાનો. રાજેન્દ્ર શાહના આ 
સોનેટમાં સાક્ષાત્કાર થાય છે. પ્રકૃતિની સુચારુ 
ચિત્રહાના અને તેની અભિનવ રમછ્પાના આકર્પક 
આલેખનમાં, કાવ્યાન્તે દશવિલી 'પ્રેપ મિલનની વેળા'ને 
એમળે ધ્વનિત કરી છે. 
અહીં યક્ષનો વિરહ નથી, સર્વત્ર મિલનની ઉત્સુકતા 
છે અને પ્રિયની પ્રાપ્તિની સભર રમ્ય પ્રસન્નતા છે. 
પ્રસન્નતા “છતની રમ્યતા રૂપે વ્યાપ્ત છે. સન્વૃપ્તિની 
& ન્વેમ્લરરડિસેમ્લર ૧૯૯૫ [ ૩૩ 


ડરિજ્પક 


એ પ્રસન્નત્તાનો પ્રેમપૂર્વકનો પ્રસાર, તેની શાતા કવિ 
માણે છે. છેવટના પડ્ત-યુગ્મમાં એ અનુભૂતિ વક્ત 
થઈ છે : 

ધિય મેલનની વેળાની આ બધે લહું રમ્વતા 7 

નત નયન”? "ચે નહે ૯સનત %રન્‍નત/ / 


યક્ષ અજ્ઞે વિપ્રલમ્ભ શૃજ્વારનો વિભાવ પૂરો પાડતું, 
આપષાઢનું સૌન્દર્ય અહીં સચરાચર -- નાનાવિધ 
જીવ-પ્રાણી સૃષ્ટિ-અને સ્વર્ય અવનિ-નભ સુધ્ધાં, માટે 
શેલનોત્સવની ભૂમિકા રૂપ બની રહે છે. અનુકમે પિત 
૪-૬ અને ૧૧-૧રમાં એ ધ્વનિત-કથિત. થાય, છે, 
સકલની એ સ્વાભાવિકી અનુભૂતિની છાલક કવિને લાગે 
છે અને અહીં વ્યાપૃત્ત - પ્રસરિત રમ્યતા એ. માણે છે. 
તજ્જનિત પ્રસન્નતા એમના નત નિમીલિત નયનોમાં કેવી 
વિહરે છે તે દર્શાવતી પડ્તતની શબ્દયોજના સ્વયં 
પ્રસન્‍્નકર છે. હરિણી છન્દમાં દશમા સ્થાને આવતા યતિ. 
સુધી પડ્ડિતના પૂર્વાર્ધમાં “ન' વર્ણની સડતિની રગ્જકતા, 
“ચે નેહે'માં થતી “એ'ની. આવૃત્તિનો. લહેજો અને 
પડિતના ઉત્તરાર્ધમાં અનુનાસિકની થતી પુનરૂક્તિથી 
પ્રકટતું ગૂુગ્જન આ. -- ઘટના ધ્યાનમાં. લેત્તાં કાવ્મરસિકને 
કવિના પ્રતિભાદત્ત શબ્દના કાવ્યમાં થતાં પ્રવર્તનનો 
મહિમા સમજાશે અને તે એ'ની આહ્લાદકતા પણ 
પ્રમાણી શકશે. 


પ્રસ્તૃત અન્તિમ પક્રિતઓની વેધકતા ઉપરથી 
કહી શકાય કે શેડ્સ્પિરિયન સૉનેટનું શિખર છેક નીચે 
અને તેની. સપાટી. ઉપર હોય છે. ખરું જોતાં તળેટીનો 
વિસ્તાર ઉપર ફેલાતાં સફોરાતો જતો. ઉન્નત શૂ% રૂપે 
પ્રકટી આવે. છે. કવિનાં કલાકસબની એ. સિદ્ધિ છે 
અને તે રાજેન્દ્ર શાહને પૂરેપૂરી વરેલી છે. કારણ એ 
જેમ આપણા મોટા ગીતકવિ છે તેમ જ મોટા સોનેટ- 
સર્જક પણ છે. એમનાં વિપુલ સૉનેટ સર્જનમાં પ્રેટ્રાકન 
સૉનેટ એકે નથી તેની નોંધ 'રાજેન્દ્ર શાહ અધ્યયન 
ગ્રન્ય'માં લેવાઈ ચૂકી છે. હા. શેડ્સ્પિરિયન બન્ધમાં 
એમણે અનેક પ્રયોગો કર્યા છે તદનુસાર અહીં પણ 
૧૨ પરિતએ ૪-૪-૪ના ત્રણ નહિ, પણ. ૬4-૬ના બે 
૩૮ ] કવિલોક દ નવેમ્બર ડરોમ્બર ૧૯૯૫ 


ખણ્ડોમાં વિભાજિત થયેલી. છે. કવિએ એ બેઉ ખણ્ડોમાં, 
બધે ફેલાયેલી શાન્તિભરી નિરાંતને અને નચિન્તતાથી 
ધીમે ધીમે થતી પ્રવૃત્તિને ક્રમશઃ શબ્દબદ્ધ કરી છે. 


ગગન ઘનથી ગોરમ્ભયું વિભોર અષ#ઢનું. 


આ સઘદ્ય આવિષ્કૃત પકિતથી પ્રથમ ખણ્ડનો 
આરમ્ભ થાય છે. અને પછી કવિ દશ્યની એક પછી એક 
વિગત આંકતા જાય છે. એ'માં પ્રકટ થાય છે વાદળાંથી 
ભરપૂર છવાયેલા અષાઢી ગગનની નીચેની અવસ્થિતિ. 
જલશીતલ એટલે જલવિભોર વાદળાંથી ઠણ્ડી હવા વ્હીલી 
બનીને વહે છે. હવામાં કોઈ ઉત્પાત નથી, એમાં લહરીની 
ઘેલછા નથી. અનુકૂળ હવામાનને કારણે વૃક્ષ પર માળામાં 
રહેલાં પન્નીઓ ત્યાંથી નીકળીને આકાશમાં ઊડવા માંડ્યાં 
છે. મોરલા ટહુકી ઊઠયા છે. કેવા ટહુકે છે એ મોરલા ? 
એવા કે જાણે અનુરાગનું (અર્થાત્‌ લક્ષણાથી અનુરાગી 
જનનું) હૃદય દ્રવતું ન હોય ! જેની દ્વારા પૂર્વોક્ત મિલન 
વેળાની માધુરી વ્યગ્જિત થાય તેવી એક મનોહર ઉત્પેક્ષા 
કવિએ અહીં કરી છે. અહીં ધાંધલ ધમાલ જેવું કશું નથી 
છે કેવળ નિરાંત. એ નિરાંત કદાચ. વર્ષાગમનની 
નિશ્ચિન્તતાની પ્રતીતિને લીધે પણ હોય. વાદ્ળાંની પણ 
અવિરામ દોડધામ નથી કે નથી તેમની ગર્જના. અધૈર્યનો, 
અધીરતાનો અધુતા નિતાન્ત અભાવ છે. 'અવનિની 
વાણીમાં એટલે વાતાવરણના સ્ફુરણમાંય અવાજહીન 
સ્વસ્થતા છે. નભમાં સ્થલમાં ફેલાયેલો કોઈ સ્પૃહણીય 
નિરાંતનો, એહસાસ. ઉડત્ત વિગતો દ્વારા કવિએ. પ્રત્યક્ષ 
કરાવ્યો છે. પ્રકૃતિ-પદાર્થોનાં સઞ્ચલન કહો કે તેમની 
પ્રવૃત્તિ દ્રારા વિશેષતયા ઊર્ધ્વની એટલે અવકાશની વાત 
અહીં કહેવાઈ છે, જેમાં મોસમના માહોલને બરોબર પામી 
શકાય છે. - 


સમથળ ભૂમિ પરના દેશ્યને અને તેમાં થતી 
પ્રવૃત્તિને હૂબહ્‌ રજૂ કરતા બીજા ખણ્ડના પ્રારમ્ભે આવે 
છે સકલને એટલે ચરાચરને પ્રાપ્ત થતા પરિતોષની ' 
વાત. પ્રથમ વર્ષાના પ્રપાત પછી ધરતીના આનન્દ 
સમી ઊગી નીકળેલી દૂર્વાનું અને ભીનાશને આત્મસાત્‌ 
કરીને તરબતર થયેલી રણરેતીનું દર્શન કરાવીને. કવિ 


તે ખૂબ. સુન્દર રીતે પ્રસ્તૃત કરે છે : 
અહ તરી કુ દુજ સહે, ન તપ્ત *રી/ચેક#. 
સકલ ત. તૃષ્ણ/ને ૯/૪ જુધ# પરજ ષન. 

કવિના વિશદ ચોક્કસ નિરીક્ષણથી પ્રમાણિત ઝીણી 
વિગતોને પામતાં એમની. પોતાની તેમ કવિ બાલમુકુન્દ 
દવેની આ પકિતઓ સાંભરી આવે છે. 'શિલીન્ધથી 
ગોકળ ગાય. રક્ષિત' અને 'પરણ પરની કીડીયે શી ધરે 


રમણીયતા'ની પણ તૃલના કર્યા વિના જ અહીંનું દશ્ય . 


માનસપ્રત્યક્ષ કરીએ. મેઘની. અમૃતવર્પષાથી પરિતૃપ્ત 
સૃષ્ટિ પર વસતાં જીવ. જન્તુની સ્થિતિ કેવી તિરાંતમય 
છે. શિલીન્ધ્ર (બિલાડીના ટોપ)ની છાયામાં ન્હાનાં જન્તુ 
લહેરથી રમી. રહ્યાં છે ! વૃક્ષના પર્શ્ચાના તમ્બુમાં સુરક્ષિત 
પિપીલિકા (ઊંડી) નચિન્ત મને બેઠી છે ! સરોવરમાં 
ઊગેલી કમળકળી ધીમે ધીમે ઉઘડી રહી છે અને તેની 
સુગન્ધ ભમસનાં ગૂગ્જતાં ગીતની સાથે ચહુઓર પ્રસરી 
રહી છે. જીવ માત્રને વાતાવરણની હળવાશની અનુભૂતિ. 
થાય છે. અને ત્યાં- 


કવિનો, જીવ પણ તેમાં એ હળવાશમાં, એ. 
રમ્યતાજન્ય પરિતોપમાં સંડોવાય છે. અને એને લાધે 
છે પેલી પ્રસન્નતા જે લયબદ્ધ સગીતની સૂરાવલિ સમી 
સર્વત્ર વ્યાપી વળેલી છે. ભાવક પણ તેમાં તલ્લીન 
લયલીન થઈ જાય એ'વું એ સતન્તર્પક અનુભૂતિનું 
કવિકૃત આલેખન સોનેટની પરાકાષ્ઠા સાધે છે. 


શબ્દાર્થના નિજી સૌન્દર્યથી પ્રત્વેક પફિત પ્રભાવક 
બની છે. છતાં કેટલીક પડ્ટિતઓની. લુબ્ધક પ્રભાવકતા 
દર્શાવવી જોઈએઃ 
મજૂર ટહુકે, જળે ઢૈકું «જે અનુર/ગનું 

અને 
તરુ મરણન તમુ *£૭ ન/ચેન્ત ગેડ 

બેઉ ખણ્ડોમાં ચોયા કમે આવતી આ બેઉ 
પઝ્નિતઓમાં સર્જાયેલ ચમત્કારક કલ્પનોની દીપ્તિ હઘ. 


છે તેવી જ આસ્વાધ છે. નીચેની બે પડિતઓમાં 
યોજાયેલ ઉક્તિવૈચિત્ય : 


અવને ત ૧/*યે નદ અયન **રે 
%*ર*નન# જ સજે સુગન્જ રહી ઝર. 


આ. ઉપરાન્ત, એકાધિક પડિતઓમાં “નહીં”, “ના” 
અને “ન' નકાર દ્વારા અનુપસ્થિતને નિર્દેશીને ઉપસ્થિતની. 
જે સ્થાપના કરવામાં આવી છે તે ઉક્તિલાધવયુક્ત. 
અભિવ્યક્તિ સોનેટની સઘનતાને લાભપ્રદ નીવડે છે. 


શબ્દાર્થની જેમ જ શબ્દનાદનાય સૌન્દર્યથી 
પફ્તિએ. પડ્ડિત રસાયેલી છે. ખરેખર તો અહીં વર્ણ 
સૌન્દર્યથી ખચિત, સમગ્ર કૃતિમાં શબ્દસંવાદની ન્હાની 
શી પણ ચમત્કૃતિ્થી વગ્ચિત હોય એવી પઝિત શોધવી 
તે દુર્ઘટ છે. પ્રયમ અને અત્તિમ પફિતઓના પૂર્વાર્ધના 
વર્ણાનુપ્રાસની શ્રવણસુભગતા તો તરત ધ્યાનમાં આવે 
એવી છે. તે સાથે એ. બન્ને પડિતઓ આખેઆખી 
વાંચતાં પ્રકટતું વર્ણોના આવર્તનોથી સધાતું ઉચ્ચાર- 
માધુર્ય પણ ધ્યાનાર્જ છે જ છેલ્લા પડિતયુગ્મને બાદ 
કરતાં દઢ પ્રાસ કહો કે અન્‍્ત્યાનુપ્રાસ તો ક્યાંય જળવાયા 
નથી, અને તે જરૂરીયે નથી. પરન્તુ “ઘેલી /વ્હીલી”, 
“્યોમે /માંડે' અને “નીચે /નેહે' જેવા દઢ -- અદઢ 
આન્તરપ્રાસ માધુર્ય-પોષક છે અવશ્ય કાવ્ય કૃતિના 
અખિલ સૌન્દર્ય નિમણિમાં શબ્દનાદનું મહત્ત્વનું પ્રદાન 
હોય છે તે હકીકતને સિદ્ધ કરતી અનેક વર્ણની આવૃત્તિની 
અને તેમના. અનુસન્ધાનની ખૂબીઓ કાવ્યપઠનના 
અનુભવી રસિકના ખ્યાલમાં આવે જ આવે. અહીં ખીલી 
ઊઠેલું આપણા આ પ્રૌઢ કવિના લાક્ષણિક હરિણીનું 
હૃદયભાવન લય માધુર્ય -- શબ્દનું કર્ણરસાયણ આવી 
સંવાદિતાને જ આભારી છે. અને સંવાદ જ સૌન્દર્ય 
સર્જનનું પ્રબળ પરિબળ છે ને. સંસ્કૃત તત્સમ અને 
તદ્ભવ કે દેશ્ય તથા હિન્દી સુધ્ધાંના શબ્દની યયાસ્થાન 
યયોચિત ઉપસ્તથિતિ. દર્શાવીને તેમજ તેનું અર્યદર્શન કે 
પૃથક્‌ કરણ કરીને, કવિની સ્વયંપ્રતીત શબ્દપ્રભુતા સિદ્ધ 
કરવાનો આથી ઝાઝો ઉઘમ કરવાની હવે જરૂર નથી. 

રાજેન્દ્ર શાહનું આ સફળ સુન્દર સૉનેટ તેમના 
કવિસ્વભાવનું પૂર્ણ પરિચાયક છે. પ્રકૃતિની અગાઉ 
કહી તે સભર રમ્ય પ્રસન્નતાને મૂર્ત કરતી. અ કૃતિ 
સમ્પન્‍્ન કવિ ચેતનાનો બલકે કવિ પ્રતિભાનો આદ્ધાદક 
પ્રસાદ છે. કજ ટ 

ડવિલોક # નવેમ્બર-ડિસેમ્લર 


સાહિત્ય સમાચાર 


હજી તાજેતરમાં ચાલુ વર્ષની. અધવચમાં જેમનો સટીડ 
વિદ્ધરજ્જનોની. ઉપસ્થિતિમાં. વિમોચન. પામ્યો, તે કવિ અને સ્વા: 
એક નવો. કાવ્યસકહ “વિચ્છેદ” તેમની ૮૮મી. જન્મતિથિ આસ 


“વેચ્છેદ” એક પ્રણયભત્રનું શિખરિણી, છન્દમાં કલામય રી; 
વાંચશે. તે ભીજાશે એ'વી કવિની પ્રતીતિ છે. ૧૪૪ પાનામાં પ્રસરે 
પર છપાયેલું આ પુસ્તક જાન્યુઆરી ૧૯૯૬ની આખર સુધીમાં આગ 
બદલે રૂ. રપમાં ઘરપહોંચ મળશે. ર 


"વિચ્છેદ” એ કવિ રતુભાઈ દેસાઈનો ૧૮મો કાવ્ય સડહ છે. 


રસ ધરાવનારે નીચે આપેલા સરનામે સમ્પર્ક કરવો : 


શ્રી મૃણાલ દેસાઈ, 
પરિમલ પ્રકાશન પ્રતિષ્ઠાન, 
પાર્વતી હનુમાન રોડ, વિલેપારલે (ઈસ્ટ) 
મુંબઈ-૪૦૦ ૦૫૭ 
ફોન, નં. [૮૩૪૪૮૨૧] 


દાનપૂર્તિ 
૧૦૦૧/- શ્રી કોકીલાબહેન વકીણી - મુંબઈ 


કવિલોક માસિકના નવા આજીવન સભ્ય 


ઇસમાઈલ શેખ - ખમ્ભાળિયા 
રજનીકાન્ત પગઞ્ચોળી - વડોદરા 





૪૦ ] ડવિલોક $ નવેમ્બરનડેસેમ્બર ૧૯૯૫ 


છન્દ 


ઇન્દ ત્હારો તૂટતાં વિપદ જાગતી રે તવ પ્રાણે, 
ભીતર બહાર ક્યાંયે રે એથી તાન મળે ના તાને. 


સુર-ચૂક્યા પ્રાણ -- દારૂણ બાધા, 
એ જં તે આંધી, એ જ તે ધાંધા. 
ગાન ભૂલ્યાનું ગાન ગા ફરી આપદથી છૂટવાને. 


રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર 


કવિલોક ગુજરાતી કવિતાનું ત્હ્તુપત્ર : શિશિર ૨૦૫૨ : વર્ષ ૩૯ : સા અક ૨૨૯. 





જી રસાત્મકમ્‌ 
બાળલીલા - ૨ 
કમ્પૂટર વિશે ગીત 
દીદાર-ઝાંખી 
અમથાની દુનિયામાં 
ઘર 

ક્ષુદ્રીકરજ્ઞ 
વ્યંગ-તઝમીન 
ખાયણા 

લાચારી 

ગીત 

વાદળનું ટોળું 
ભૂલવી પડે 
ખારવણતું ગીત 
સાન્ધ્ય કાલ 
અનાધાર હું 
રધલો, રઘલો, રઘલો... 


જ શિશુલોક 
ખરો ખજાનો 
ખરાખરીની જામી 
ચતુર બિલ્લી-આંખ 
જલનો પરસાદ 
દરિયો 

ડુચ્કુરિયું 


૪ ક્ષરઅક્ષર 
હગેરિયન કવિ એન્દ્રે અદી 


૪ વિમર્શ 

“શાશ્તી સમાઃ'' 

.“.,, નરસિંહની કવિતા 
હન 


રાજેન્દ્ર શાહ 
નલિન પશ્ડ્યા 
જગદીશ ત્રિવેદી 
ઘી્‌રુ મોદી 
મણિલાલ હ. પટેલ 
ઉશનસ્‌ 

નિર્મિશ ઠાકર 
કંત્તુ સુથાર 

શાસ્રી જયેન્દ્ર દવે 
જયન્ત પાઠક 
ચન્દા રાવળ 
ચન્દા રાવળ 
કિરીટ ગોસ્વામી 
ડો. પુષ્પા ભટ્ટ 
ડૉ. પુષ્પા ભટ્ટ 
નિર્મિશ ઠાકર 


ઉપમન્યુ 

રાજેન્દ્ર શાહ 
એક્લવ્ય 
માશેક્લાલ પટેલ 
માણેક્લાલ પટેલ 
નટવર પટેલ 


ડૉ. રજનીકાન્ત જોશી 


વિનોદ અધ્વર્યુ 
અ્રસાદ બ્રભભફ્ 


૧૩ 
૧૩ 
૧૩ 
૧૪ 
૧૯ 
૨૦ 
૨૦ 
૨૧ 
૨૧ 
રર 
રર 
રર 
૨૩ 
૨૩ 
૨૩ 


ચ્૮ 
ર૮ 
રલ 
નન 
ર૯ 
ર૯ 


સ્૪ 


ર 


ન 
ન 


જ અનુવાદ તે ી 

ડેડરજા ડી ] ડૉ. વિશનજી નાગડા ર૬ 
મેંઠકના દી”... અનુ. પ્રભાશફર ફડકે ર૬ 
લેર્યું _ માધવ જોષી, “અશ્ક' ર૭ 


આ દરિયાનાં મોજાં... અનુ. પ્રભાશફર ફડકે ર૭ 





જું આસ્વાદ 
“તડકો : પુર્ણમાંથી આશ્ચર્ય લગી ભરત મહેતા ૩૫ 
ચૈતન્ય ધામની આનન્દયાત્રા દેવેન્દ્ર દવે ૩૮ 
જ અવલોકન 
“તદીને મળ્યા પછી' વિશે મનોહર ત્રિવેદી ૩30 
ત્ન્ત્રી 
ધીરુ પરીખ 
સલાહકાર 


રાજેન્દ્ર શાહ ર્થઃ નિરગઞ્જન 'ભગત 





44 દેશમાં વાર્ષિક લવાજમ રૂ. ૫૦, આજીવન લવાજમ . 
માત્ર રૂ. ૫૦૦, અમેરિકા : વાર્ષિક $7, આજીવન 
$70; ઈગ્લૅન્ડ : વાર્ષિક £5, આજીવન £50 

*: આ અક્ડની છૂટક કિંમત રૂ. ૧૦ 

ક “કવિલોક” દ્વિમાસિક વર્ષની છ ત્રહ્તુમાં દર બે માસે 
-- ફેબ્રુઆરી, એપ્રિલ, જૂન, ઓગસ્ટ, ઓક્ટોબર 
અને ડિસેમ્બરના અન્તમાં -- પ્રગટ થાય છે. 

તમામ પત્રવ્યવહારનું તથા લવાજમ ભરવાનું સરનામું : 

“લાવણ્ય',વિજયપાર્ક, નવરકપુરા 
અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 
પ્રકાશક અને મુદ્રક : ધીરુ પરીખ, ફોન : ૪૪૭૬૬૦ 

ટાઇપસેટિંગ : અપૂર્વ આશર, ઈમેજ સિસ્ટમ્સ ૪ 400688 

મુદ્રણસ્થાન : યુનિક ઓફસેટ, નોબતસિંહ રૂપરામ 
એસ્ટેટ, તાવડીપુરા, અમદાવાદ. ૪ 300952 





શિશિર વિ. સં. ૨૦૫૨ ર જાન્યુઆરી-કેબ્રુઆરી ૧૯૯૬ 


૬ વિલો% 


|| જે વાટ યે મનિ પ્રતિદિતા નતો મે વાચિ પ્રતિદિતં માવિતવીર્ષ ણધિ | 


પ કવિની શ્રદ્ધા 


કાવ્યમાં... કવિની શ્રદ્ધા નર્યા ઉચ્ચારણ રૂપે આવતી. નથી. વ્યાસ આરમ્ભમાં જ તતો 
ઝવયૂટીર્વેતૂ એમ ઉત્સાહથી જય ગાવાની પોતાની પ્રતિજ્ઞાનો ઉદ્દોષ કરે છે. પજ્ધ પછી 
જય તો જ્યાં ધર્મ હોય ત્યાં છે. વતો વર્ષલ્તતો ગવ: એ દશવે ઈ. પણ એ શ્રદ્ધોદ્રાર માત્ર 
પૂરતો ન જ નીવડે. શ્રી કૃષ્સના વ્યક્તિત્વ દ્રાસ એ આખુંય પોતાનું શ્રદ્ધાધન પ્રત્યક્ષીકૃત 
રીતે આપણી આગળ. મૂકે છે, ત્યારે આપણને મહાભારત ડૃતિ મળે છે. પેલો શ્રદ્ઠોદ્રાર 
કાવ્ય બને છે. વતો વર્ષલાત: જુ” વતતઃ જુળલ્તત્તો ગવઃ જ્યાં ધર્મ ત્યાં કૃષ્ટા, જ્યાં કૃષ્સ 
ત્યાં જય, -- એવા પ્રતીતિકર નિરૂપષ્ઠાને પરિદ્યામે. 
થટ 

પાતઝઞ્જલ યોગસૃત્રોના ભાષ્યકાર વ્યાસ કહે છે તેમ શ્રદ્ધા છે પતત: 88: ચિત્ત 
ઠરવાથઘી પ્રગટતી પ્રસન્નતા. 


ઉમાશકર જોશીકૃત “કવિની શ્રદ્ધા'માંથી 


૦? #/રથ જક 


“'શાશ્વતી સમાઃ”” 
વિનોદ અધ્ર્યું 


કવિ પૂછે છે- 


છન પ૪/5*%/ ઝડે૪ કને જઈ ₹ડ/૧ /#ેકજ 2' 


પજ અરી ડ/વ્૪#/ર એજ એને ઉત્તર નશી 2 


હા, શોક માત્ર શ્લોકત્વ પામે એટલુંજ પૂરતું નથી. 
એ એડપ'વો શ્લોક હોય જેના એક અનુષ્પના બીજમાં 
આખું રામાયણ સમાયલું હોય ! એમાં માત્ર શાપ જ 
નહીં, કવિના દર્શનનો અપૂર્વ શ્લોકોદ્રાર “શાશ્ષતી સમાઃ” 
માં ગૃગ્ક્યા કરે એ'વી સનાતનતા હોય છે. 


ન્ન 


કડિતા. એટલે ક્ષણની પ્યાલીમાં સમાવેલો ત્રિકાળ 
એ'વી વ્યાખ્યા રૂડી તો લાગે પણ ત્તે સાથે એય ધ્યાનમાં 
રાખું પડે કે અહી ત્રિકાળ એ “ત્રણ કાળ'તો સહ્યાદર્શક 
નિર્દેશ નથી. એ તો સમયનું “ત્રિ'પણું જ્યાં લુપ્ત યઈ જાય 
છે તે'વા સનાતનનો નિર્દેશ છે. “ત્રણકાળ' એમ કહેતાં 
તો સમયનો, અવસ્થારિભક્ત ગતિની આપણી 
બવહારનિષ્ઠ કલ્પનાને અનુરૂપ, સત્યાગત નિર્દેશ થઈ 
જાય. જ્યારે સાચી અને ઉત્તમ કવિતા તે'ના શુદ્ધતમ 
સ્વરૂપે તો. અવસ્થાન્તરિત, સમયયી પર કાલાતીત હોય 
છે. તેમાં ત્રણકાળના સરવાળાની નહીં, સાતત્યની પણ 
નહીં પણ પરિયાલાબાધિત સનાતનની અભિવ્યક્તિ હોય 
છે. સાતત્યમાં અવસ્યાવિભાજનની પૂર્તાપેક્ષા ગૃહીત છે. 
સાતત્ય તત્ત્વતઃ વિભિન્ન અવસ્યાઓ વચ્ચેના કલ્ષિત 
અનુત્નન્ધાનને કારણે.નીપજતી મિથ્યાપ્રતીત્તિ છે. લાકડીને 
ગૌળ ઘુમાવતાં દેખાતાં વર્તળ જેવી અવસ્થાઓ વચ્ચેનો 
ગાળો અસમ્પ્રજ્ઞાત જણાતો. ને સાતત્યની બ્રાન્તિ 
નીપજાવતો પણ તત્ત્વતતઃ સમ્પ્રજ્ઞેય છે. આવી પ્રવહમાન 
અને તેથી ભૂત-વર્તમાનની અવસ્યાઓમાં વિભક્ત એ'વા 
સમયની પરિકલ્પના યવહાર જગતની. અનિવાર્યતા કે 
૨] કરિલેક : જાન્ડ્આસ- ફેલુઆરી ૧૯૯૬ 


ઉપકારતા ભલે હોય, પણ સનાતન સમય તો અવિચ્છિન્ન 
સને તેથી નિરન્તર છે. તે કેવળ છે, અને એ જ શાગ્નતી 
છે, કવિતાની પરમાવસ્યાનું એજ અધિષ્ઠાન છે, અને એ 
'શાશ્ષતી સમાઃ'ા “અરૂપ' અનુભવનું સ્વરૂપાન્તર છે 
કાવ્ય. આપણી લૌકિક ભૂમિકાએ વિવિધ અધિષ્ઠાનો, 
અવલમ્બનો, ઉપચારો, નિમિત્તોમાંથી નીપજેલી કૃતિઓને 
આપણે એક ભૂમિકાએ અવશ્ય માણીએ છીએ -- 
માણીએ માણતા રહીએ પણ આપણી અન્તરતમ અને 
અન્તિમ અભીપ્સા તો જેમાં “શાસ્નતી સમાઃ'નો આવિષ્કાર 
અનુભવાતો હોય એ'વી કોઈ અ-લૌકિક કૃતિના શોધની 
અને તેનાથી પ્રાપ્ત થતા અલૌકિક અઆનન્દની જ હોય. 
છ. 


સનાતનતાનો અનુભવ અને તેના. આવિભવરૂપ 
ડાવ્યમાં જે 'ક્ષણ' સકહાયલી હોય છે તેમાં મહિમા 
વિસ્તારનો નથી. કારણકે વિસ્તારનું પરેમાણ પણ 
અસીમને આવરી. શકતું નથી. ('્ષણ' એ. વિધાન પણ 
આપણી પરિભાષાનું છે. પણ વાગૃ્વ્યવહાર માટે એ 
અનિવાર્ય છે.) એ “ક્ષણ' 'ક્ષણાર્ધ'નો અનુભવ એક 
ગાયત્રી-અનુષ્ટભ-ત્રિષ્ઠુભમાં અરે એકાક્ષરી ઉદ્રારમાં કે 
કોઈ ઊર્મિકાવ્ય - દીર્ધકાવ્ય -મહાકાવ્ય રૃપેય વ્યક્ત 
થઈ શકે. અનુભવ-ઝબકાર ક્ષણાર્ધનો છે -- વિસ્તાર 
એના વાર્તિકનો છે. પરન્તુ શ્લોક હોય કૅ મહાકાવ્ય, એને 
બીજરૂષ સનાતનની અનુભૂતિ “શતદલપશ્મમાં પોટેલા 
પરિમલ'ની જેમ અનુભાવ્ય પણ અગમ્ય તત્ત્વ તરીકે 
સમગ્રકૃતિમાં અનુસ્યૂત હોય છે, એ વિસ્તરી હોય, યથા 
રામાયદો કે ન વિસ્તરી હોય સૂર્યોપર્યાનના મત્ત્રમાં. 
શાશ્ચતી પ્રકૃત્તિમાં શજ્ઞવલિના ઝીણા પુષ્પ રૂપેય પ્રગટે 
અને “વસન્તરત શાલ્મલી' રૂપેય ! 


શા તિષાદ'માં 'આમ' શાપની નહીં, એ ક્ષણમાં 
પ્રાપ્ત શાશ્ચતના. ઝબકારની 'શાશ્ચતી. સમાઃ'માં પ્રતિમ્ઠા 
છે. તેમજ સૂર્યોદયને જોઈ 'નિરખને ગગનમાં' બોલી 
ઊઠતો નરસિહ, મેદ્યગર્જનામાં “હરે આવન કી આવાજ' 
સાંભળી ગાઈ ઊઠતી મીરાં કે ચન્દ્રોદયના વિરલ 
દર્શનમાંથીપ્રગટેલાં જ્ઞાગર અને શશી' કે “શરત્યૂર્ણિમા'ના 
કવિઓ, 'ભણકારા'નો ઊંદ્રાર કરનાર, એ સૌ કવિઓ 
એક અવસ્થાએ 'દેવો દુહિતા'નું કે જાતવેઠ્સ્‌ના કેતુઓનું 
ઉપા અને અરૂણના ઉદયમાં દર્શન કરનાર ત્્થપિઓના 
જ કુળના છે. અવસ્થાન્તરે અને ઉદ્રારે પ્રમાણફૅર હોય 
પણ આ'વી કાવ્યકૃતિઓમાં ક્ષણની પ્યાલીમાં, અને એ 
ક્ષણના રૂપાન્તર રૂપ શબ્દની પ્યાલીમાં સચવાયેલી 
શાશ્વતીની જ ઉપલબ્ધિ છે. 


8. 


ઉત્તમ કાવ્ય એક અને અનન્ય એ'વી શબ્દાત્તરિત 
શાશ્વત ક્ષણ છે. કગિચેતના તેની આંગળીઓમાં-કલમમાં 
કલમની ટાંક-ટાંકની અણીમાં ઘઈને જાણે અનન્તતાને 
ક્યાંક સ્પર્શે છે, ને સમગ્ર અનન્તતા જાણો “ક્ષણ' બનીને 
“બેન્દુ' બનીને તે અણીમાં પ્રવેશી સમાઈ જાય છે, 
કવિચેતનાને આનન્દ સ્પન્દિત કરે છે અને એ. પ્રસ્‍પન્દ 
કતિકલમ દ્વારા શબ્દ બનીને વ્યક્ત થાય છે ત્યારે એ 
'શબ્દ' અનન્તતા સનાતનનો જ આવિષ્કાર બની રહે છે. 


કલમ કહો, જિલ્યા કહો, સૂર કહો, તૂલિકા કહો, 


અભિવ્યક્તિનું માધ્યમ ગમે તે હોય, ઉત્તમ કલાકૃત્તિમાં 
આ'વો સનાતનનો. આવિર્ભાવ જ અભિપ્રેત છે. કલાનો 






૧૦૦૦૦/- 


૧૦૦૦/- 





દાનપૂરરતે 
ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમી - લંડન 

હ. વિપુલ કલ્યાષ્ઠી 

કનુભાઈ અ. શ્રાહ - અમેરિકા 
“ાવિલોક' દ્વિમાસિકના તવા આજીવત સભ્ય 


ઉપેન્દ્ર નાણાવટી, વડોદરા 
શ્રીમતી આર. પી. ચૌહાણ આર્ટસ અને શ્રીમતી કે. ડી. 


એ. જ મહિમા છે. માઇકેલ એન્જેલોનું વિખ્યાત. ચિત્ર 
શર્જન' ઉ કિએશન)માં આ સ્યર્શક્ષણનું અ.દૃત 
રપ-આલેખન મળે છે. 

સર્જક સનાતનતાને સ્પર્શે છે જ્યારે તે આપણા 
પરિમાણબાધિત વિશ્વના સીમાવર્તુબને -- સમ્પ્રજ્ઞ 
વ્યવવહારલીલાના શૈશ્વિક પ્રપગ્ચને ભેદી -- “ગત' અને 
“ભૂત' અને પરમ્યરિત'થી મૂક્ત થઈ “અભૂતપૂર્વમાં% 
'નિત્યનૂતન*માં ગતિ કરે છે. સાતત્યની ભ્રાત્તિમાંથી 
છૂટી છટકી સનાતનતને સાધે છે; પરમ્પરશાસનના, 
સાતત્યના, સીમાબન્ધનમાંથી વિમુક્ત થઈ અ-પૂર્વને 
આરાધે છે. કવિના આ'વાં સીમોલટ્ટને આપણે શ્રયોગ' 
કહીએ છીએ. એ'માં કોઈ પૂર્વગ-્યોગ નથી હોતો પણ 
પ્રયોગ હોય છે. અતીત કે પરાપૂર્વ પણ ત્યારૈ અપૂર્વ 
અને અલય બનીને, પુનર્જન્મ પામીને જ તેમાં સામેલ 
થઈ જાય છે. આમ થાય છે ત્યારે જ કૃતિ તિપ્યન્ન 
થાય છે તે તિત્ય નૂતન અને નિત્ય પ્રસ્તૃત હોય છે. 
સનાતનતા કદી “ગત' અને 'ભૂત' બનતી નથી, વાસી 
થતી નથી, કાલગ્રસ્ત થઈ શકતી નથી કારણકે તે 
કાલાત્પર છે. ચક્રવાક મિથુનની જેમ, લૌકિક નિબદ્ધ 
સમયની સીમારેખા ઉલ્લઠી અત્કાન્ત કરી “વસે સૂર્ય 
જેમાં સદૈવ' એ'વી “અવર દુનિયા' અસ્તિત્વની અન્ય 
ભૂમિકા જે વિરલ અને ધન્ય ઉપલબ્ધિ પામે ઈ તે'ની 
શબ્દમૂર્તિ તે કાવ્વ -- અને તે'માં પ્રાપ્ત થાય ઈં કવિ 
બ્રાઉનિંગ કહે છે તેમ “1તડધાળદ પતત 1૦ 
ભજવા)” 








૧ ૧ ૧૧ 
શાહ કૉમર્સ કૉલેજ - વ્યાર 
ડિલર : 





જાન્યુઆરી-ફેબઆર્ચ ૧૯૯૬ [ ૩ 


નરસિંહની કવિતા 
પ્સાદ બ્રહ્મભટ્ટ 


નરસિંહના જીવનકાળ પરત્વે ગુજરાતી સાહિત્યમાં 
મતભેદ છે. પ્રચલિત માન્યતા મુજબ. તેઓ. ૧૫મી 
સદીમાં થઈ ગયા. એ માટેનો મુખ્ય આધાર 
“હારમાળા'ની આ કડી છે : “સંવત પનર બારોતર, 
સપત્મી અને સોમવાર રે; વૈશાખ અજુઆલિ પખે 
નરર્સિંની આપ્યો. હાર રે.” એ. ફડીવાળું પદ જો 
નરસિંહનું રચેલું હોય તો. માણ્ડળિકવાળો હારપ્રસઝ 


સં, ૧૫૧૨ ઉં.-૧૪૫૬)માં બન્યો. એમ કહી શકાય.. 


પરન્તુ આ વર્ષ આપતું પદ ઈ. ૧૬૮૯ પહેલાંની 
જહારમાળા'ની કોઈ પ્રતમાં મળતું ન હોવાથી એ'વો 
તર્ક થઈ શકે કે હારપ્રસઝ્નનું વર્ષ એતિહાસિક નથી 
પણ અનુમાનથી મૂકવામાં આવ્યું છે. પણ 
નરસિંહચરિત્રની મધ્યકાલીન પરમ્પરામાં પ્રારમ્ભથી જ 
માણ્ડળિક સાથેના આ પ્રસઝનો ઉલ્લેખ થતો આવ્યો 
છે. એ પ્રસડ્ઞનો સ્વીકાર કરીએ. તો નરસિંહ પન્દસ્મી 
સદીમાં થયા હતા એમ સ્વીકારવું પડે, કેમકે માણ્ડળિક 
ત્રીજાનો જીવનકાળ ઈ, ૧૪૫૧થી ૧૪૬૯ દરમિયાન 
માનવામાં આવે છે. 


સોળમી સદીના પૂર્વાર્ધમાં થયેલ મીરાં પાસેથી 
“તરસિંહરો માહારો' નામક રચના મળે છે. તથા ત્હેમનાં 
ત્રણેક પદમાં નરસિંહનો ઉલ્લેખ થયેલો જણાય છે. 
પણ આ રચનાઓની અધિકૃતતાનો પ્રશ્ન હોવાથી પુરાવા 
તરીકે તે'ને કેટલું મહત્વ અપાય એ. વિચારવું રહ્યું. 


કબીરનાં પદો સાથે સામ્ય ધરાવતાં નરાસૈહન્રાં 
કોઈ કોઈ પદોને કારણે કબીરની તથા શસુરતસ-્વામષમાં 
આવતાં રાધાની સખીઓનાં નામ પરથી ચૈતન્ય 
સમ્પ્રદાયની અસર નરસિંહ પર થઈ હોવાનો વહેમ 
આનન્દશકર ધ્રુવને આવેલો, આનન્દશકરના સંશયને 
સાચો માની મુનશીએ (૧) “હારમાળા” નરસિંહની નહિ 
પણ બીજા કવિની કૃત્તિ છે, (ર) ૧૫-૧૬મા શતકના 
કવિઓ નરસિંહની અસર બતાવતા નથી અને ત્હેમનો 
૪] કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી ૧૯૯૬ 


ઉલ્લેખ કરતા નથી. (૩) ચૈતન્યશિષ્ય ગોવિન્દદાસ 
પોતાની જર્ચા' નામની કૃતિમાં ચૈતન્યની દેશયાત્રાું 
વર્ણન કરે છે. એ'માં ઈ. ૧૫૧૧માં જૂનાગઢની યાત્રા 
સમયે નરસિંહનો ઉલ્લેખ નથી. (ઉ) નરસિંહની 
ભક્તિમાં 'શુદ્ધ કે વૃન્દાવનીય ભાવ' અને ચૈતન્યની 
અસર છે એ'વી દલીલો કરી નરસિંહના આયુષ્યકાળને 
સોળમી સદીમાં મૂકવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. પરત્તુ જે 
આધાર પર આ. અનુમાન થયું છે એ આધાર હવે 
બનાવટી પુરવાર થયો હોઈ આ મત્ત સ્વીકાર્ય રહેતો 
નથી. 


નરસિંહ જયદેવના “ગીત ગોવિન્દ'થી (૧૨મી 
સદી) પ્રભાવિત છે. કવિના જીવનના કેટલાક જાણીતા 
પ્રસજ્ઞોને વિષય. તરીકે લઈ ઈ. ૧૭મી સદીથી કાવ્યો 
રચાવાં શરૂ થઈ જાય છે. વળી નરરસિંહનાં કાવ્યોની 
જૂનામાં જૂની હસ્તપ્રતો સત્તરમી સદીની, મળે છે. અ. 
આધારોને ધ્યાનમાં લઈ ત્હેમને ૧૨થી. ૧૭મી સદી 
વચ્ચે ક્યાંક મૂકવા પડે, 


નરસિંહના સમયની સાધકબાધક ચર્ચા કર્યા પછી 
તારણ. પર આવતાં જયન્ત કોઠારી લખે છે, “આ રીતે 
નરસિંહનો સમય સો ટકા પ્રમાણભૂત રીતે નિર્ણીત 
થઈ શકે તેમ નથી. પણ સોળમી સદી સુધીમાં એ 
થયા છે એમ અવશ્ય કહી શકાય અને માણ્ડળિકની 
સમકાલીનતાની મધ્યકાળની વ્યાપક અને જૂનામાં જૂની 
લોકશ્રૃત્તિથી વિરુદ્રનો સ્પષ્ટ એતિહાસિક પુરાવો ન મળે 
ત્યાં સુધી એ'ને. અનુલક્ષીને નરસિંહને પન્દરમી સદીમાં 
થયેલા હોવાનું હાલ તુરત તો માનવું જોઈએ. જયદેવ 
તથા નામદેવના સવિશેષ પ્રભાવ . અને 
વલ્લભસમ્પ્રદાયનો પ્રભાવનો અભાવ. એ બે મુદ્દાને એ 
માન્યતાને ટેકો આપનારા ગણી શકાય.” (નરસિંહ 
મહેતા» ૧૯૯૪, પૃ. ૧૪) 


સિ 


કુષ્ણલીલાનાં પદો મ્હોટી સદ્યામાં મળે છે. એ પદોને. 
પણ રાસનાં પદ, શૃજારનાં પદ, વસન્તનાં પદ, હીંચનાં 
પદ, વાંસળીનાં પદ, ઝાંઝરનાં પદ, નેત્રકટાક્ષનાં 'પદ 
એમ કૃપ્ણલીલાનાં વિવિધ અજ્ઞોને અનુલક્ષીને વિભાજિત. 
કરી શકાય. 


નરસિંહનાં પદોની સન્યા પન્દરસો જેટલી છે. 
હજુ કેટલાંય પદો હસ્તપ્રતોમાં દટાયેલાં હોઈ શકે. 
નરસિંહનાં કેટલાંક પદો કાળપ્રવાહમાં લુપ્ત થયાં હશે 
તો કેટલાંક પદો પાછળથી એમના નામે ચડ્યાં પણ 
હશે. નરસિંહનાં પદોની અધિકૃતતાનો નિર્ણય કરવાનું 
કામ કપરું છે. 


નરસિંહની આત્મકયનાત્મક કૃતિઓ પૈકી 
'સામળદાસનો વિવાહ' ઝૂલણાનાં ૩૪ પદની સુબદ્ધ 
અખણ્ડ રચના છે. 'પુત્રનો વિવાહ' એ'વા નામથી પણ. 
ઓળખાવેલી આ કૃતિમાં કવિએ આરમ્ભિક આઠ 
પદોમાં આત્મચરિત્રાત્મક બયાન કરી પછી પુત્ર 
સામળના વિવાહને સંક્ષેપમાં પણ સચોટતાથી નિરૂપ્યો 
છે. ૨૩૭ કડીઓ સુધી વિસ્તરેલી આ રચનાનું સ્વરૂપ 
આખ્યાનકલ્પ છે. 


ઝૂલણાની દેશીનાં આઠ પદની લઘુ રચના “હૂંડી'માં 
નરસિંહના જીવનમાં બનેલો હૂંડીનો પ્રસ નિરૂપાયો 
છે. આ કૃતિમાં આત્મચરિત્રના અંશો આપવા કરતાં 
પ્રસકથન પર કવિએ. વિશેષ ધ્યાન કેન્દ્રિત કયુ છે. 
આખી કૃતિમાં નરર્સેહનો ત્રીજા પુરુષમાં ઉલ્લેખ થયો 
છે. 


“કુંવરબાઈનું મામેરું'મમાં કવિએ પોતાની પુત્રીના 
સીમન્ત પ્રસગે ભગવાને દામોદર દોશીનો વેશ લઈ 
ફુવરબાઈનું મામેરું પૂરી કેવી રીતે નાગરી નાતમાં 
નરસિંહની થતી હાંસી અટકાવી એ પ્રસ્ઠ વર્ણવ્યો છે. 
આ રચનાનું સ્વરૂપ કથનાત્મક કાવ્યનું છે. કાવ્યના 
અન્તે નરસિંહના કર્તૃત્વનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ તથી. વળી 
પ્રેમાનન્દ અને વિશ્વનાથ જાનીના “મામેરું'ની. ઘેરી અસર 
નરસિંહના કર્તૃત્વ પર પ્રશ્નચિહ્મ લગાવે છે. 

૬] કવિલોક : જાત્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી ૧૯૯૬ 


“હારમાળા' કે 'હારસમેના પદ'માં નરરસિંહને 
ભગવાને પોતાના કણ્ઠનો હાર પહેરાવી જૂનાગઢના રા' 
માણ્ડલિકની કસોટીમાંથી પાર ઉતાર્યા એ પ્રસડ 


' વર્ણવાયો છે. કૃતિની ભિન્ન ભિન્ન વાચનાઓમાં સાતથી 


માંડી ૨૩૧ પદ સુધીનો વિસ્તાર સાંપડે છે. આ કૃતિનાં 
કેટલાંક પદો નરરસિંહનાં રચેલાં હશે અને પછી સમયે 
સમયે એમાં અન્ય. પદો ઉમેરાતાં ગયાં હશે એવું જણાય 
છે. . 


“ઝારીનાં પદ' અન્તર્ગત ચાર પદ મળે છે જેમાં 
ભજન કરતી વખતે નરસિંહને ભગવાને સ્રીસ્વરૂપે 
પાણી પાયું એ'વી ઘટનાનું આલેખન થયું છે. પહેલાં 
ત્રણ પદો તો. મુખ્યત્વે નારીરૂપનાં વર્ણનનાં, પ્રશંસાનાં 
છે. 


નરસિંહની આત્મકથનાત્મક કૃતિઓ પૈકી 
“ારમાળા' સિવાય કોઈ કૃતિની હસ્તપ્રત અઢારમા 
સૈકાન્ધ મધ્યભાગ પહેલાંની સાંપડતી નથી. હૂંડી” 


. ભામેરું' તથા 'પુત્રનો તિવાહ' એ ત્રણે રચનાઓ 


પ્રેમાનન્દ, વિશ્વનાથ અને હરિદાસની ડૃતિઓ સાથે 
ઠીક ઠીક સામ્ય ધરાવે છે. વળી આ ત્રણે કૃતિઓમાં 
હકીકતોની સઝ્ઞતિ જોવા મળતી નથી. આ કૃતિઓને 
અન્તે નરસિંહના કર્તુત્વનો સ્પષ્ટ નિર્દેશ મળતો નથી. 
આ બધી બાબતો નરસિંહની આત્મકથનાત્મક કૃતિઓ 
પાછળના સમયમાં નરસિંહને નામે ચડી હોવાની 
સમ્ભાવના સૂચવે છે. ી 


નરસિંહની અન્ય દીર્ધ કૃતિઓ. પૈકી ઝૂલણાનાં 
નવ. પદનું 'સુદામાચરિત્ર' કેદાર રાગમાં ગવાવાના 
નિર્દેશને લીધે “સુદામાજીના કેદારા' નામે પણ જાણીતું 
થયું છે. નરસિંહ આ આખ્યાન-કલ્પ રચનામાં ભાગવત 
આધારિત સુદામાની કયાનાં મુખ્ય ભાવબિન્દુઓને 
ઉઠાવ મળી રહે એ રીતે રજૂઆત કરે છે. કવિ સુદામાને . 
મનુષ્ય તરીકે ચીતરે છે, પણ એ'ની ભક્તિમયતાને 
ઉપસાવે છે. કાવ્યનું નાટ્યાત્મક આયોજન આકર્ષક છે 
અને પ્રસગ્ગ્રથનની સઘનતા અસરકારક છે. 


શ્રી. કૃષ્ણજન્મસમાનાં ૧૧ પદ વાસ્તવમાં એક 
થનાત્મક ડૃત્તિ છે. પ્રથમ નવ પદમાં કવિ કૃષ્હાજન્મની 
થા ડહે છે અને અત્તિમ બે પદમાં બાળકૃપ્ટા પૂતના, 
થકટાદિ અસરોને મારી મઇર જઈ કંસની હત્યા કરે 
એ બધી કથા ઝડપથી વર્ષ્ધવે છે. કઘાકઘનની કોઈ 
રસિક છટા કાવ્યમાં અનુભવાત્તી નથી. કાવ્યની કોઈ 
હસ્તપ્રત અત્યારે મળતી નથી. 


ક ૬૫૫ દૂર 
૧૫૭. 


૫.” 


હ 


'દાદ્યલીલા' નરર્સેહની કાલયલક્તિનો સુભગ 
પરિચય કચવતું 2૯ કડીનું કઘનાત્મક કાવ્ય છે. 
બૂળરામ અને ગોવાળો સાથે ગાયો ચરાવવા વનમાં 
ગયેલા કૃષ્ણ રાધાને જોઈ ગોરસતું દાલ માગે છે અને 
થોડીક રકઝક પછી ચધાની વિનન્તીથી વેજ વગાડી 
એ'નું મન મનાવે છે એ પ્રસત્રતું આલેખન આ રચનામાં 
થયું છે. આ રચનાની હસ્તપ્રત પહ આજે મળતી 
નથી અને ભાયાકીય અભિવ્યકિત્તમાં પ્રાચીનતાનો ભાસ 
થત્તો નથી. 

“ાતુરી' શીર્ષક અત્તર્ગતત નરસિંહતી બે કૃતિઓ 
મળે છે : “ચાતુરી છત્રીસી' અને “ચાતુરી યો.શી.' 
'ચાતુરી' શબ્દ અહી રસિકચાતર્યના અર્થમાં, કામકળાની 
કુશળત્તાના અર્થમાં ધયોજાયેલો લાગે છે. ચાતૃરીઓનો 
વિષય કૃપ્હા-ચધાના વિરહ અને મિલનનો છે. કૃષ્ણે 
ગધા સાથે જે રીતે તિહાર કર્યો તે ચાતૃરીયક્ત હોઈ 
આ રચનાનું “ચાતૃરી' નામાભિધાન ઘયું હશે એ'ડં 
અનુમાન પણ ઘયું છે. જયદેવ ફત “ગીતગોવિન્દ'નો 
પ્રભાવ પ્રગટ કરતી. આ રચતા સ્થૂળતાની છાપ પાડે 
છે અને રતિક્રીડાનાં વર્દાનો વાચ્ય બનીને રહી જાય 


છે. 


નરસિંહની સમત્ર કાબસૃરિમાં મ્હોટો ભાગ રોકતા 
પદસાહિત્યમાં કૃષ્કાલીલાનાં પદો વિપુલ માત્રામાં મળે 
છે. “શ્રીકૃષ્ણજન્મ વધાઈનાં પદ' અત્તર્ગત શ્રીકૃષ્તના 
જન્મના આનન્દોત્સવને વર્દાવતાં દસેક પદો પ્રાપ્ત થાય 
છે. આ પદોમાં ચીલાચાલુ ઢબે પુત્રજન્મના પ્રસફની 
આનન્દાલિવ્યક્તિ ઘઈ છે. “બાળલીલા'નાં પદો પૈકી 
કેટલાંક નરસિંહની પ્રતિભાની મુદ્રાવાળાં ગીતો છે. 


ગુચ્છનું ઉત્તમ પદ છે તાગદમનતું. એ*માં કૃષ્લતા 
પચાકમપ્રસઝતું વ્યવસ્થિત વર્ણન વિસ્તારથી થયું છે, 
નરર્સિહનાં લોકહૃદયે વરોલાં ગીતોમાંનું આ એક છે. 
'બાળલીલા'્માં કળિએ કૃષ્ઠાની બાળલીલા દ્રાચ માનવીય 
માધુર્ય અને પરમાત્ય-મહિમાને સુપેરે પ્રગટ કર્યા છે. 

નરસિહર્નાં અધઝાણેરં પદ શુક્ષરરસપ્રધાન છે. 
સંયોગ અને તિપ્રલમ્ભ-ઉભય પ્રકારનાં શૂઝારનાં પદોમાં 
નરસિંહની રસિકતા ખીલી ઊઠી છે. શૃકારપ્રીતિનાં 
પદોમાં કવિનો હૃદયરસ્ ઊતર્યો છે. કેટલાંક પદો તો 
ભાવ, લય, રશબ્દલરી એ બધાને કારડો આપણી 
ભાયાનાં આભૂપણરૃપ બતી શક્યાં છે. આ પદોમાં 
ઊર્ષિસૌત્દર્યતા તો જાશો ફુવારા ઊડે છે. 
“'ચસસહસપદી', 'જૃકારમાળા', “વસ્ન્તનાં પદ' અને 
હેડોળાનાં પદ' શીર્ષક અત્તર્ગતિ પ્રાપ્ત થતાં 
શૃકારવિષયક પદોમાં લિન્ન ભિન્ન પરિસ્થિતિઓમાં 
વિભિન્ન રીતે ગોપીઓનો  કૃપ્લ પ્રત્યેનો રતિભાવ પ્રગટ 
થવો છે. 'શસસહસપદી'નાં ૧૮૯ પદો મુખ્યત્વે 
વર્દાનાત્મક છે તો “જઇકારમાળા'નાં ૫૪૧ પદો મુખ્યત્વે 
ગૌપીની ઉક્તિરૂપે છે. અ બધાં પદોમાં ચમકતી ચાલ, 
અ.ડપડિયાળી આંખ, ચમ્પાવરદી ચોળી, ગોરીનો 
ઘૂંઘટગે, મુખનાં મરકલડાં, વસ્ન્તમાસ, મોહનમૃખ, 
દાદાલીલા, રાસ, અમ્બોડલો, ચાંદલો, મોરલીની મોહિની 
વગેરે વિષયો છે. અલબત્ત વિષય પ્રસ ગથે તે હોય, 
ભાવ તો મ્હોયા ભાગે ગોપીનતા આર્ત હૃદયની 
અભીપ્સાનો જ હોય છે. શૃકારનાં આ પદોમાં વાંસળી, 
ઝાંઝર, વસનત વગેરે ઉદીમન દિભાવની સામગ્રી બને 
છે. અનેક સ્થૂળ શૂકારકીને પ્રગલ્મ પણે વર્ણવતાં 
આ પદો પર જયદેવનો પ્રભાવ હોવા છતાં નરર્સિહના 
શૂડારને જે સાઘ્ય છે તે “યોગ-વિયોગ'ઘી પરનો સંયોગ, 
ગોપી-કૃષ્હાનો અર્થાત્‌ ભક્ત અને લગવાનનો, જીવ 
અને શ્રિવતો સંયોગ. નર્સ્સેહ કર્મજ તાપસ નથી 
પણ રસિક ભક્ત છે તેથી તેઓ આ પદોમાં મહદશો 
ભક્તિને કવિતામાં રૃપાન્તરિત કરી શક્યા છે. 


તડ 
કરિજેક : જાત્ડુઓરી-ફેઝઅઃરી ૧૯૯૬ [ ૩ 


નરસિંહના શૂજ્નારનિરૂપણમાં અનુભવી ભક્ત અને રસિક 
કવિનો સૂભગ સમન્વય થયેલો અનુભવાય છે. 


કૃષ્ણ સાથેના ભાવાત્મક સમ્બન્ધને પ્રતીકાત્મકતા 
અર્પી નરસિંહે પ્રેમભક્તિનાં પદો આપ્યાં છે તેમ 
અધ્યાત્મજીવન અઝ સામાન્ય જ્ઞાન-ઉપદેશ આપતાં 
અને પરમજ્ઞાનની ભૂમિકાની ઝાંખી કડરવતાં 
જ્ઞાનભક્તિ-વૈસગ્યનાં પણ ૬૬ જેટલાં પદો આપ્યાં છે. 
કવિના જીવનના ઉત્તરાર્ધમાં રચાયાં હોવાની જેમની. 
સમ્ભાવના છે એ'વાં આ પદોમાં એમણે જ્ઞાન અને 
ભક્તિમહિમાને. પ્રશસ્ય પ્રૌઢિથી નિરૂપ્યાં છે. કવિનું 
જ્ઞાન રવાનુભૂત્તિનો સ્પર્શ પામ્યું હોઈ એ'ની 
અભિવ્યક્તિમાં મૌલિકતા અને પરિપક્વતા દષ્ટિગોચર 
થાય છે. આ પદો પૈકી કેટલાંક પદોમાં કવિ. સંસારીજનને. 
ઈશ્વરાભિમુખ થવા કહે છે, કેટલાંક પદોમાં પ્રભુ સ્મરણ. 
ન કરત મનુષ્યને “સૂતકી નર' કહે છે, કેટલાંક પદોમાં 
કવિ સદાચરણબોધ-વ્યવહારબોધ-કર્તવ્યબોધ પણ. ડરે 
છે. નરસિંહનાં કેટલાંક પદોમાં. વેદાન્તવિચારનો સ્પષ્ટ 
પ્રભાવ પણ પડેલો છે. ભક્તિજ્ઞાનનાં આ પદોમાં 
નરરસિંહનું કવિત્વ ઊંચી કોટિનું છે. શબ્દે શબ્દે સહૃદયતા. 
ટપકે છે અને લયમાં આરતનો તાર ગુગ્જે છે. ઉમાશડ્ડર 
જોશી કહે છે તેમ “ભક્તિજ્ઞાનેનો સમગ્ર કાવ્યગુચ્છ 
એ નરસિંહની પરિણત પ્રજ્ઞાની પ્રસાદી છે અને ગુજરાતી. 
ભાષાનું અમોલું ધન છે.” (3ુ.સા.નો. ઇતિહાસ, ગ્રં. 
ર, પૃ. ૧૫૩) 


ઝૂલણા, ચોપાઈ, સવૈયા, દુહા વગેરે દેશીઓમાં 
રચાયેલાં ને વસનત, કેદાર, મલ્હાર, માલવ, સામગ્રી, 
સામેરી, પગઞ્ચમ, બૈરવ. વગેરે સજ્ડીતના રાગના 


૮ ] ડવિલોડ : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી ૧૯૯૬ 


નિર્દેશવાળા નરસિંહના પદોમાં ભજન, ગરબી, થાળ 
જેવા પ્રકારો જોવા મળે છે. ઝૂલણાબન્ધ પર કવિનું 
વિશેષ પ્રભુત્વ જણાય છે. આ છન્દ કવિને અનેકઃ 
ભાવપરિસ્થિતિઓને અનુકૂળ કામ આપે છે. કથષિનું 
ભાષાપ્રભુત્વ એ'વું છે કે એમની કૃતિઓમાં યોગ્ય 
શબ્દ યોગ્ય સ્થાને અનાયાસે ગોઠવાઈ જાય છે. 
નરસિંહની શબ્દસૃષ્ટિ વારંવાર રસઘનતા અને 
ભવ્યતાનો અનુભવ કરાવે છે. કવિ પાસે લયસૂઝ પણ 
ખૂબ ઊઠી છે, લયવૈવિધ્યવાળી કર્ણગોચર ને શ્રુતિગોચર 
અનેક આકર્ષક ધ્રુવપક્રિતઓ, પ્રાસાનુપ્રાસયુક્ત સમુચિત 
શબ્દવિન્યાસથી નિષ્પન્ન થતું શબ્દમાધુર્ય, લલિત કે 
ભવ્ય ભાવોને લીલયા મૂર્ત કરી શકે એવું અનવધ 
ભાષાકૌશલ ઇત્યાદિથી કવિનાં અનેક પદો ઊંચા 
કાવ્યગુણવાળાં અને આસ્વાદ્ય બન્યાં છે. નરસિંહનો. 
કાવ્યપિણ્ડ ભક્તિનો બન્યો છે, નરર્સિંહનાં શૃઝ્ારપ્રીતિનાં 
અને ભક્તિજ્ઞાનનાં પદોમાં સરળ રસઘનવાણીનો 
આહ્લાદક પરિચય થાય છે અને આનન્દઘન અનુભૂતિનો 
સ્પન્દ વરતાયા કરે છે, 


નરર્સિહનું અનેક પાસાંવાળું કવિવ્યક્તિત્વ એકન્દરે 
સન્તભક્તિનો અનુભવ કરાવે છે. નરસિંહ પૂર્વેની 
સર્યાબન્ધ કૃતિઓ આજે ઉપલબ્ધ થવાથી સમય 
દષ્ટિએ એમને “આદિ કવિ' કહી શકાય એમ નથી, 
પણ ગુણદષ્ટિએ 'ઉત્તમ'ના અર્થમાં તો તેઓ મધ્યકાળના 
આદિકવિ રહે છે જ. વાસ્તવમાં ઉમાશફર જોશી કહે 
છે તેમ “નરર્સિંહમાં ગુજરાતી ભાષાને એ'નો પ્રથમ 
અવાજ.સાંપડે છે.” એમના આવવાથી “ગુજરાતી ભાષા 
રસસ્ોત' બની રહે છે. 


જ રસ/ત%કશૂ જડ 


બાળલીલા - ૨ 
રાજેન્દ્ર શાહ 


વેણુગીત, વ્રતપર્વ, ચીરહરણ, રાસલીલા 
૧. પ્રથમ વર્ષા 
(વસન્તતિલકા) 


આંખો ભરાય, કશુંયે ન જણાય; વેગે 
ભૂર્રોટતા રિષભ શી. પવને ચડાવી 
આંધી; ત્વરાથી પણ. પાછળ આવી  મેઘે. 
એ'ની - તૃષાર્તની - જલે ધખના શમાવી. 


નાચે મયૂર વનકુગ્જ મહીં કરન્ત. 

કેકા, સુરમ્ય રચી પુચ્છ-કલા-કલાપ; 
સંસિક્ત અન્તર; -- ધરાની વહે સુગન્ધ, 
ને સજ્ઞ ટર્ર-રવ દર્દુરનો પ્રતાપ. 


તો આપણી પણ લગીર કમી. ન કાંઈ; 
કા'ને ધરી અધર, હો, મુરલી. બજાવી. 
તાલી, પરસ્પર દઈ હલકે ભીંજાઈ 

આહીરની -8તુ રતે લઈએ વધાવી. : 


ખીલ્યાં ધરી. કુસુમ ચમ્પક કર્ણિકાર, 
ને. નીલ નીલ-રુચિ જામ્બુ વળી અપાર, 


૨. વર્ષા 


ઉદ્દેલ આજ યમુના ગદલી નિહાળો, 

હો, સ્વૈર કોઈ નટ-ગોપવધૂ સમાન. 

ના ક્યાંય છે પુલિન, તીર ન, શો ઉછાળો ! 
ના એ કલ-ધ્વનિ; કરે ગતિ-ઘોર-ગાન. 


સોહે કશી તૃણ-છવાયલ ભૂમિ ! ચારો 
રૂડો સુકોમળ. બધે ધણને મળેલ : 

તે મધ્ય કૈં ધવલ કૌંચ ત્યજી કિનારો 
ક્યારેક ભાંભર મહીં ટહુકે ભળેલ. 


આ વાદળાં કરી ઉઘાડ, તુરન્ત વર્ષે 
ને અમ છેડ કરી શાં અમને સતાવે ? 
શી એમને ખબર, ઝીલત સૌ પ્રહર્ષે, 
આ'વી. બધી. રમત હ્યાં સહુનેય ભાવે. 


-- આ ભૂમિની. ઉપર, એમ જ વૃક્ષ-ડાળે 
ખેલા અમારી કંઈ નિત્ય વિભિન્ન ચાળે. 


૩. શારદ-સૌન્દર્ય 


ખીલેલ કગ્જ તણી ગન્ધ. વહે સમીર 
ચોમેર, - ભૃશ્-રવ-ગુગ્જન; કાન્ત કેલી 
કીહૂકિની સહ વિહગ્મની અધીર 

ને તેય તે ઉદિત ભોર મહીં વહેલી. 


ના કોઈ વાદળ; હવે નભ સ્વચ્છ નીલ; 
ને નીતર્યે સલિલ શીતલ સૂર્યકન્યા 

ધીરે વહન્ત પુલિને, મૃદુ વીચિ-શીલ, 
સોહી રહી અરૃણ. ભર્ગથી શીય ધન્યા. ! 


હે નન્દનન્દન, ચલો બજવન્ત વેણુ, 
કેશે મયૂર તણું પિચ્છ, પ્રસૂન પીત 
કરણે ધરી, ચરણ-આતૃર લેઈ ધેનુ; 
ગાશું ઉમઝયી અમે. સહ કીર્તિગીત. 
આ. સ”્ધિકાલ મનભાવન, તપ્ત મધ્ય, 


તો કૌમુદી-ધવલ. ઉજ્જવલ રાત્રિ. રમ્ય. 
કરિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબુઆરી ૧૯૯૬ [ ૯ 


જ. વેણુ-વાદન 


છે નીરની લહર, - કોમળ. ભાનુ વ્યોમે; 
ક્રીડા કરે ડબક-દાવની. ગોપબાલ. 

છોળે. પરસ્પર વળી. કરી યુદ્ધ જોમે; 
થાકી, થઈ શિથિલ. જાય. જ્યહીં તમાલ. 


અઝ્ડે ધરી વસન. વર્તુલમાં વિસામે. 
બેસે; કરે વ્યજન એમ હવાનું હોવું. 
લે કૃષ્ણ વેણુ અધરે, સુખ સર્વ પામે; 
નક્ષત્ર સઝત શરકિધુ જેમ સ્હોવું. 


લેવાય વેહ પર અઝ્ુલિને અગમ્ય. 
સ્પર્શે રહે ચિતની સૂધ ન એવી તાન. 
ના. કોઈ છે ચલિત, તન્મય. ભૂત-તત્ત્વ, 
એ'વું, રહસ્યમય કૈંક થતું વિધાન. 


ત્યાં દૂર ગોકુળ તણે ઘર ભિન્ન ભાવ; 
ગોપી-ઉરે વિરહનો. જગવે. તાવ. 


પ. વેણુગીત - તનાવ 


વૃન્દાવને. નિબિડ નીલ. કદમ્બકુઞ્જે 
પામી પ્રવેશ રસિકે અનુરાગ-સૂર 

પ્રાણે વહાવી, -- મધુ એહની. કર્ણગુગ્જે 
દીધું નિમન્ત્રણ, રહી ન શકાય દૂર. 


આ. આડ ઉમ્બર તણીં, સખિ, પેલી મેર 
છે પ્રાણ-કર્ષીસ અપાર, અને ઘરે આ 
કર્તવ્યપાલન, અમી. પણ થાય ઝેર : 

રે ક્યાંય તે વિકલ ચિત્ત હવે ઠરે ના. 


ના ધાર દોણી મહીં દૂધની, હાથ. એ'વા 
વફાય વા જડ સમા સ્થિર; અઝ કમ્પે 
કોઈ ન કામ. થતું; નિત્યની. ચૂકું સેવા, 

ના ત્યાં, વળી. નહિ અહીં, વલખું અજમ્પે. 
૧૦] કવિલોક : જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરી ૧૯૯૬ 


હાં... નેત્ર આગળનું સર્વ વિલુપ્ત થાય; 
ને કાન્ત એ મુખ અનન્ય નર્યું સુહાય. 


૬. વેણુગીત - સાફલ્ય નેત્રતતું 


ભાલે. ભલું તિલક, કુગ્ચિત કેશ કાળે 
સોહન્ત બર્ડ, કટિબન્ધ વિશે સુભાગી. 
તંશી. ધરી, વિપિનમાં પળવું સવારે, 
લૈ ધેનુ સ% નિજ ઉધત બાલસાથી. 


ને. સન્ધિને સમય -- ધૂસર-ધૂન્ધ કાય, 
એ*વા જ કુન્તલ, પરન્તુ દગો વિલોલ, 

તેજાસ્વિની અધિક શુક થકી જણાય, - 
આવે, પરસ્પર કરી પરિહાસ ટૉળ. 


એ'નું કટાક્ષમય કૈં મલકન્ત જોવું, 

ને તે છટાનું અનિમેષ રહેલ આંખે 

ના તૃપ્તિ એ'વું કરી પાન, વિમુગ્ધ હોવું; 
શી ધન્ય તે પળ પ્રયુક્ત લલામ લાંકે ! 
સાફલ્ય શું અધિક નેત્રનું હોય આથી ? 
એ. રૂપ ને રમણમાં મસ રઝ-રાતી. 

૭, વેણુગીત - શ્રતિસુધા 

એ. રી સખી શ્રુતિસુધા વરસન્ત વેણુ 
ઝીલન્ત ચાતક સમાન તૃષાર્ત કર્ણ; 
કેવું'અહો ઉદિત યોગ-શું ભાગ્ય એ'નું ! 
-- ટાળે તમિસ્ જ્યમ ભોર હિરણ્ય-વર્ણ. 
જોને નિમીલિત, 'થવા નહિ તે, - દંગેય. 
જોઈ રહું વિપિન, રગ્જિત જ્યાં સમસ્ત. 
પામી. અલભ્ય સુરલોકથી એ'વું પેય, 
આડણ્ઠ પાન. કરવા. મહી છે પ્રસક્ત. 
નિષ્પન્દ છે સહુય, -- ગોપ અને વિહ%, 
નિષ્પન્દ છે તરુ, તરડવતી, સમીર; 


છે એક ત્યાં મધુર રાગની ધૂનિ-રઝ%, 
આનન્દની ચરમ શાન્તિ સમી ગભીર. 


જે જ્યાં ત્યર્ડી રતિ-વિભોર, સખી, જણાય; 


“ ને આપણાંય મન એમ વિહાય કાય. 
૮. વ્રત-પર્વ 


હેમન્તને શિશિરનો હિમ-પર્શ, કમ્પ : 
કાત્યાયની વ્રતનું પર્વ કુમારિકાનું. 
હો એ. જ તે દયિત સુન્દર જે પસન્દ; 
સકફલ્પથી હૃદયના ઉજવાય ટાણું. 


સોહે પ્રભાત અરૃણોજ્જ્વલ. મન્ત્રગાને 
“પયી તણાં, ભવન-ગોષ્ઠ મહીંય એ'વાં. 

તે વેળ ગોપતનયા યમુના-નવાણે. 

સ્નાનાર્થ જાય સહુ પૂજન-અર્ઘ્ય દેવા. 


પન્થે ભણે સ્તવન-મડલ મુક્ત કણ્ઠે, 
એ'નો. પ્રતિધ્વનિ મળે .સઘળી. દિશાથી. 
છે વાયુનું વહન. તાલ. મહીં, પ્રસઝ્ે 
ઉત્ફુલ્લ કુગ્જ ઘુતિ-વર્ણ-રવે સુહાતી. 
* તીરે ઉતારી નિજ વસ, જલે વિહાર 
ઉદ્દેલ વીચિ સમ, નામ લઈ હજાર. 


૯, ચીરહરણ 


ઉદ્દેલ ઊર્મિ સમ. ગોપ-કુમારિકાને 
કીડા મહીં રત જલે, તળી ચીર તીરે 
જોઈ, સુદૂર યકી. બાલકવૃન્દ તાને 
આવી, કરન્ત પ્રતિશોધની વાત ધીરે. 


 'ધીરે... અવાજ નહિ, વસ્ત્ર લઈ બધાંય 

ઊંચા કદમ્બ તરુએ લટકાવી, ત્યાં જ 
બેસું; ત્હમે સહુ સરી કહીં દૂર જાવ;' 
કા'ને કહ્યું : 'સકળનો હરું ગર્વ આજ.' 


બાલા બધી, “વરદ મા, મુજ હાર્દ-હેતુ 
હો સિદ્ધ સત્વર કૃપા થકી' પ્રાર્થતી, તે 
ડાળે સમીર લહરે ફરકન્ત. કેતુ 

જેવાં લહી. વસનને નિજ, વ્યગ્ર ચિત્તે - 


જ્યાં ન્યાળતી પરણપુઞ્જ મહી કન્હાઈ, 
સમ્મુગ્ધ સંવરણ યાચતી, કૈ લજાઈ. 


૧૦. અનુનય 


'આ'વી નહીં રમત કા'ન અમારી સઝે, 
તું આપ ઉપરથી ચીર બધાં અમારાં. 
આ ઉત્તરી પવનને હિમ અઝ કમ્પે, 

રે ધીટ, આ અડપલાં તવ. કૈં ન સારાં. 


હાંસી અમારી કરી તું મલકે નમેર ! 

આવે ત્હને શરમ ના અમ લાજ લેતાં ? 
ત્હારો અમારી પર શેં વરસન્ત કૅર ? 

છે વ્હાલ કીધ બસ તેથી જ આ ફજેતા ?! 


તું ભદ્ર નન્દસુત વલ્લભ શીલવન્ત, 

ત્હેં કેટલાંય અમ કષ્ટ મહા નિવાય. 
તે તું મનોરથ ધરી વ્રત જે કરન્ત 
એ'ને જ તે તવ પ્રહારનું લક્ષ્ય ધાયા ? 


ઠણ્ડીથી, જો, અમ કલેવર ધરૂજતાં તે; 
રે આપ ઓઢણ હવે, અમ જે હયા તે.' 


૧૧. તૃષ્ટિ 


“હાંસી નહીં જ. અપરાધ ત્હમે કરેલ 
ત્હેની ન જાણ ત્હમને, જલ માંહિ આમ 
ન્હાવું અપાવરણ, યોગ્ય નહીં ગણેલ : 
એથી નહીં વરુણ તુષ્ટ, -- ફળે ન કામ. 
આવી અહીં પ્રથમ હસ્ત શિરોર્ધ્વ રાખી 
સાક્ષી સ્વરૂપ નભને કરશો પ્રણામ - 
કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબુઆરી ૧૯૯૬ [ ૧૧ 


લજ્જા ન હોય શિશુ-વલ્લભ-ની કદાપિ -- 
એથી રહે ક્ષતિ નહીં, - યદિ રિક્ત-મામ. 
હાંસી, નહીં, - વચન મ્હારેયથાર્થ સત્ય, 
ઇચ્છ્યું ઉરે અ-ચિર પૂર્ણ થશે. તમામ. 
હાવાં નિજી વસન-ધારણ એ. જ પથ્ય, 
ઉલ્લાસથી જવું ઘરે લેઈ ઇષ્ટ નામ.' ' 


ને એમ નિર્મલ અનાવૃત આવી. બ્હાર 
બાલા ડરે પ્રણતિ, તુષ્િ લહી અપાર. 


૧૨. નાદ-લહરી 


માયાવિની શરદ-રાત્રિ, પ્રફુલ્લ ચન્દ્ર, 
છે કૌમુદી-પધવલ કાનન-કુઞ્જ રમ્ય; 
બંસી મહીં પુરિત કૃષ્સથી સૂર મન્દ્ર, 
સર્વત્ર નાદ-લહરી. નરવી અનન્ય. 
સેવે ચરાચર સુષુપ્તિ જહીં ગભીર, 
ત્યારે પ્રદીપ્ત રતિ-ભાવથી. ગોપબાલા 
ભૂલી. સમસ્ત, મધુ-કર્ષણથી. અધીર 
આવે, જવે. હૃદય વિહ્મલ, લોલ માલા. 


“નેઃસ્તબ્ધ યામ, વન ભીષણ, શી. અપેક્ષા 
રાખી ? વળો ઘર ભણી. કુલ-બન્ધુ પાસે.” 
“તા આમ, હે પ્રિય, અમારી. ઘટે ઉપેક્ષા” 

છે બાષ્પ-ગદ્રદ ગળું દ્રવતા નિસાસે. 

“હો શાન્ત, છો. પ્રિય ત્હમે મુજ પ્રાણ-પ્રાણ; 
હો. સ્નિગ્ધ આ. સમય, - રાસવિલાસ-લ્હાણ. ! 
૧૩. રાસલીલા 

એકાન્ત, નીરવ નિશીથ, કલા-પ્રપૂર્ણ 

વ્યોમે શશી, મહક-મન્થર વાયુ વાય. 

બાલા પ્રહર્ષિત ઉરે રસથી. અપૂર્વ 


હલ્લીસકે વિતિધ ભક્નિથી ગીત ગાય. 
૧ર ] કાંતેલોક : જાન્યુઆરી-ફેબુઆરી ૧૯૯૬ 


પ્રેમે પરિષ્વજન, રમ્ભણ, નેત્ર-નૃત્ય, - 
તે કામિની-હદય-ઝદ્ટન કેરું પર્વ 

પામી, નિજી વ્રત-વિલક્ષણ. કામ્ય કૃત્ય 
કેવું ફળે ? - વશ. કન્હાઈ, કરન્ત ગર્વ. 


ત્યાં... “કા'ન ક્યાં ? હજી અહીં અમ સઝ તે 
ક્યાં ? 

એ'નું કહી. ગમન ? - હે યમુનાજી બોલો, 
બોલો નિકુગ્જ તરુ, હે નભ-ચન્દ્ર, - હો જ્યાં. 
ર્‌ મૂક આ મુખ ત્હમારું જરીક ખોલો. 


હે શ્યામ સુન્દર પ્રવીર અમે દુખાર્ત, 
કીજે સ્મિતે, મધુવચે અમને કૃતાર્થ.”” 


૧૪. પૂર્ણકામ 


ક્યાંથી અહો પ્રકટ એક અનેક સાથે ! 
રોમાગઞ્ચ-વિસ્મયથી વલ્લભને વિલોકે ! 
સંલગ્ન સર્વ પ્રિયની. સ્પૃહણીય. બાથે, 
કલ્લોલત્તી કરતી. ક્રીડન ઝોલ-ઝોકે. 


હાવાં શશાફ ક્ષિતિજે ઢળતો. જણાય, 
છે યામ શેષ, યમુનાજલના. વિહારે, - 
ઝીલન્ત, છોળ સહ ઉચ્છલતે નિકાય. 
હેલા મહી પ્રબલ. ઉધ્યત વારવારે. 


,કોઈ ન ત્યાં શિથિલ કિગ્ચિત, કિન્તુ રક્ત 


પ્રાચી. લહી સુભગ, વન્દનથી વધાવી; 
બાલા-વધૂ વિમલ, સિક્ત, ઉરે પ્રસક્ત 
ધારન્ત કાન્ત-કર, નીરથી બ્ડાર આવી. 


જે બ્ડાર એ'ની છવિ. ભીતર છે લલામ; 
ગાતી. જતી ઘરભણી, થઈ પૂર્ણકામ. 


કમ્પ્યૂટર વિશે ગીત 


નલિન પણ્ડ્યા 


વિજ્ઞાની. ભડકો થાતાં તો. 
તૂટ્યા તન્તના તન્ત રે, 

ઓળાઓ પણ. બટણ દાબતા 
ખૂટ્યાં ખન્તનાં ખત્ત રે ! 


અવાવરું ધરની બુદ્ધિનાં 

દ્રાર બન્ધનાં બન્ધ રે, 
અજવાસ. મળી ગ્યો આંખે 

તોયે હૃદય. અન્ધનું અન્ધ રે ! 


ચરણ ચાલતાં થાક્યા નહીં 
પણ ભૂલ્યા પન્થના પન્થ રે, 

જીવ નથી આ, શિવ નથી આ 
મૃત કન્થના કન્થ રે ! 


વીજળી-દીવે હાથ, પગ ને 
બળ્યાં હેતનાં હેત રે, 

મશીન મડદું હોય છતાંયે 
માનવ વેંતનો વેંત રે ! 


જાત, ભાત, ભાતીગળ પડદો 
જીવતર કોરાનું કોરું રે, 

ખેલ થયો છે ખતરનાક જે 
જોર, જુલમ ને જોરુ રે ! 


ડબ્બાની દઝ%ઞલખોરી પણ 
હોય મૂઢનો મૂઢ રે, 

વિચારોના મહા-તરકટમાં 
ગૂંચ ગૂઢની ગૂઢ રે ! 


દીદાર-ઝાંખી 
જગદીશ ત્રિવેદી 


ત્યાં દૂર કુઝ્ઝ મહીં કોયલ. પર્ણપુઞ્જ -- 
ની. આડમાં અદીઠ-ગોપન-હોય, ને હ્યાં 
હું ગહ્રે ગૃહ તણી અકબન્ધ બદ્ધ- 
તોયે. અહોનિશ અમારી. રહસ્ય-રમ્ય 
ચાલ્યાં કરે હૃદયથી ટુહુકાર-ગોઠ !-- 


--છોને રહ્યું પટ અનન્તન વિસ્તરેલ 

આ આપણા ઉભયની વચમાં પરન્તુ 

કેવાં અહો. હૃદય એક થયેલ બન્ને 

કે નર્મ-મર્મ-ગૂજગોઠ કય કરે, ત્યાં 
દીદાર-ઝાંખી તણી શી ધખના મ્હને હો. ! 


અમથાની દુનિયામાં 
ધીરુ મોદી 


કોનાં મૂળ ! ને કૉણ ડાળીએ કાનાં ફૂલડાં ફૂટે ! 
કૉના મુખડાં કૉણ. દર્પણે તડ તડ કરતાં તૂટે ! 


સગપણના માળાઓ બાંધી લાગ્યા ગીતો ગાવા, 
માળાની પાંદડીઓ વચ્ચે. સળગે. કેવો લાવા. ! 
કૉણ પદ્રી ને કૉણ પારધી. ? પ્રેમડાળ જ્યાં છૂટે ! 


માણસને માણસની. બીકો, આ તે કેવો નાતો. ! 
અમ છતાંયે પ્રેમધરમની કેવી કેવી વાતો ! 
ધમ્મપછાડા ને ફૂંશડા ! બાંધ્યા જાણે ખૂંટે ! 


છેક ટોચ. પર જઈને પહોંચ્યા, માથે નભ પણ ઝૂકે; 

બચકાં બાંધ્યાં તે તો સમજ્યા, પણ રસ્તા ના છૂટે ! 

આવ્યા અવસર મબલખ છાંડી કપાળ શેનાં ફૂટે ! 
કવિલોક : જાન્યુઆરી-હેબ્રુઆરી ૧૯૯૬ [ ૧૩ 


ઘર 
મણિલાલ હ. પટેલ 


ઘર 

આ પૃથુલ પટ પર 

પરમ. વર પામ્યાં પાદર-ત્ટે 
તે ગામ-શેરીની સાહ્યબી. ઘર 
ક્યારેક ઓરતા. અવ.સરના. 
તો. વળી ભોરીઝના દર-શું 
ભાસતું ભયાનક ભીતરે 
ખાલીખમ ઘર 

દર દયામણું, કીડી. કીટનું, ! 


કયારેક મિસિસિપિને માથે. 
તો. કદીક મહીસાગ.રની સાખે. 
ઘર-વેલો. એક તુમ્બ:ડાનો 
ક્વચિત્‌. કબીરજીનો. તમ્બૂર 
તો. કોક ફેરા પસ્તાય પછીતમાં ! 
ઘર-વેલો. રાજવંશી. રૈયતનો. 
રેલો. સંસ્કૃતિનો-સદી.ઓનો. 
વેત્રવતી. ક્ષિપ્રા કે મહી 
યુફીટી.સથી. છરાવદી. 

બદ્ધી બેસુમાર વસતિમાં 
નાઇઈલથી નર્મદા સુધી. 

કોકને સદી તો. વદી. બે વાત. 


વાલ્મીકિ કે વેષ્ણવજનની 

જાત ને. જાતરા, જીવ. ને યાતના 
ઘર વખત. વખતની. યાત્રા 

વાચા. વહીવઞ્ચાની. 

ઘર આધાર કે ઓથું માત્ર. 


૧૪ ] કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબુઅઆરી ૧૯૯૬ 


જોગ-સગ્જોગનું કુપા-પપત્ર 
અક્ષયપાત્રની. આશામાં 


ઘરને ઓડઠે આદિઅ-ાદિથી. 
ભોગે. ભોગવ્યા. આપણને. 


ભોગવવાના ભ્રમમાં 


કોળિયા સાથે. થયા કોળિયો-- 
કાળનો, જાળને જાણ્યા છતાં. 
ભરતા રહ્યા ફાળ ક 

ઢાળ. ભાળ્યોતો ઢળતા. રહ્યા.... 
ફરતા ફફડતા ધ્વજા શા 
અયોધ્યાથી આ.ન્‍્દામાન. 
કાળાંપાણીથી છૂટ્યાં તો. 
સોમાલિયામાં ભરખ્યાં ભૂખે. 
આ. પૃથ્વી પટ પર 

સુખે. કે દુઃખે પામ્યાં ઘર 
ધરણીધર કૃપાળુ કેવો. ! 
ઝ્્ટના “વિશ્વ માનવી' થવાની. 
ગાંઠે બન્ધાવી. અને -- 

ડે% પળેપળ. દીધા વખના ! 


ગુજ્ઞાથી આવ્યા ઘર લગી 

દરની શોધમાં જીજીભોય ટાવરમાં 
અન્દરની આગ લઈ 

બ-્ધાયા ત્રક્તુઓ-ના. રાગમાં 

માના. ગર્ભથી. 

આવ્યા ઘરના ગભારામાં 
બફાસમાં બફાતા. બ્હાર આવ્યા 
તો. જીવતા. ઝાલ્યા ગારુડીએ 
જનમોજનમ આમ જ 

જતિ. સત્તિ કે પોપટ-પોપટી 


ઘર ઘર રટતા 

ભટકતા ઘરમાં જ ઘરની શોધમાં 
કીડીના દરમાં કણ થઈને 

મણ. થઈને હાથીના. ઉદરમાં 
બીજ થઈ બાઝ્યા ફળમાં 
બોરમાં ગર થઈ વીટળાયા, 
ઠળિયા ફરતે ઠગાયા ઠામુકા 
કીર્યા ડુઝર 

પાણીમાં પાડી વાટ 

પાટ કોર્યા ભમરી થઈ ભમવાને 
હાટમાં વેચાયા વસ્તુની, જેમ 
 લ્હેંચાયા વેરાયા વ્હેરાયા એમ જ 
સાતમા માળે સોન મહેલમાં , 
સોનાના ખાટમાં ઝૂલતાં 

વચટ દીકરાની. વિલાયતી વહુને 
ચાંદીના ચમચે જમતી જોયાનાં 
વસમાં વરદાન પામ્યા... 


ક્યારેક અજ્ઞાનીની. લ્હેરમાં 

તો ક્વચિત્‌ કાળા અક્ષરોના કૅરમાં 
શાહુકારને ચોપડે ચઢ્યા રાતામાતા 
પેઢીઓ ખતવતા 

પડતા આથડતા અટવાતા આવતા 
પછીતથી. પરબારા 

પડસાળે પટકાતા 

ખમ્મા ઘણી ખમ્મા _ 

ત્હમને અમને આપણને ઘર-દરને 
દેવ દીધેલાં શાપ અને સાનને 
ઘણી ઘણી ખમ્મા ! 

સદન કે વીલા 

આપણાં તો વદન જ વ્હીલાં 


ઘર જોતાં જ પગ ઢીલાઢસ, બસ. 
અને. દ્વારકા ! લીલા પ્રભુની ! 
લખોટી રમાડે રીઝવે 
ખીજવે કસોટી કરીને કાયમ ઘર “5 
નરવરની જેમ બોલાવે ર 
ઘર બ્હાર કાઢે 

પમ્પાળે પાળે ફટકા મારે $ડડેલે 

તાકી રહે વ્હીલે મુખ 

આમ અફર ને અડગ 

અસલ ને અતલ 

ભીતરના ભેદ જેવું 

છેદી જુવે વિચ્છેદવા જરાક 

કાપીને સાંધી જુવે સ્હેજ પાછું 

છૂટ્ટા મૂકી દે આંધીમાં અમસ્થાં 
ચૉપાસના ત્રાસમાં 

માથે ઉગાડી ઘાસને 

ચાલ્યું જાય ઘર બાવનની. બહાર 
વનની ઓ. પાર 

આથમી જાય અકાળે 

ઊગે પાછું વગડામાં વાંસ માથે 


. ચાંદા ને સૂરજ સાથે 


એ'વું, નથી કે એને કશું થતું નથી 
પણ ઘર એમ. કશે જતું નથી જરાકમાં 
એ. તો. જવા દે છે જનારને. 
અધમધરાતે. ય ગૌતમની જેમ 

યુગનું દ્રાર બની સાબર-તટે 

અવતાર જેવું ઊભું રહે એક પગે 

ઘર નિર્મમ નિષ્ઠુર કૂર 

ફૂટતા પરપોટા જોયા કરે એ તો. -- 


કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી ૧૯૯૬ [ ૧૫ 


મ્હારા-ત્હમાસા-ત્હેનામાં 
ભીના. કે કોરમાં...! 


ગગનના ગૉખમાં આ. ઘર ગવાક્ષે 
પાળે પડસાળે બેસી. પહેલીવાર 
ઓળખવા મથ્યો અક્ષરને 

પોપડે પોપડે ખરતી. ભીંતો. જોઈ 
પામ્યો ક્ષરને 

કરાલ. કાળની દાઢ અને 

ખવાતા જતા પદાર્થે જગતને 
ખોવાતાં-ખવાતાં વાંચવાનું, 
પ્રારમ્ભાયું આ ઘાટથી ઘરથી. 
ફળિયે ચાખ્યું પ્રેમનું એટું બોર ને. 
જોયાં આકાશ અવકાશને. પ્હેલપ્રથમ 
નથાઈ ગઈ પગ્શેન્દ્રિય 

ઠોકર ખાઈ ગયા દશે અશ્વો... 


ચોપાડે ચાહત. પામ્યા માની 
પછીતે. દીવાની નિશ્ચલ જ્યોત 
એ'નાં તેજની ધારે ઊભેલો 
ઓળખ્યો હતો. અન્ધકારને. 

પેંતરા કરતો ડરાવતો, -કોલામાં -- 
એ. જ લાવતો. લોભાવતો. 
લલચાવતો. વ્હાલમના વેશમાં 

કોક કન્યાના. અનાઘ્રાત સાદમાં 
શ્વાસ શો. સ્વાદમાં આવ્યો હતો 
મહીસાગરનાં પૂરની જેમ પાઘરો 
પછી. તો. 

કસમાં કૂતરી, કોઢિયે. ભેંસ વિયાઈ 
કાળી કન્ઘેરમાં હોલીએ. ને. 

હવ-ડ કૂવામાં કબૂતરીએ. ઈડાં મૂક્યાં 


૧૬ |] ડવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી ૧૯૯૬ 


ઇંડા ફોડી બ્હાર આવતાં 

બચ્ચાં જોતાં જોતાં થયો. હતો 
રક્તમાં રાતો રતિસગ્ચાર રાતોરાત 
પદાઘાત આઘાત તો એ'ના જ 
ઘેરતા ઘૂઘવતા રહ્યા ઘરમાં ઘરને ! 


અલકમલકથી આવતા. યતિ. 

મલક પાર ઊતરી પડતા જોયા 
જોઈ જખમને અજવાળે ધોરી વાટ 
વણસમજ્યે. યતિપગલે. પળેલું મન. 
ખરેટાંની બળી ખાવા પાછું વળેલું 
બસ, ત્યારની ઘડી ને આજનો. 'દી' 
માએ થાન. છોડાવવા 

ચોપડેલો કડવો લીમડો તે પછી 
કણજીના થડ ઓથે 

ચાખ્યા કેરી ને કન્યા 

ચૂસણિયું, લોહી. રઘવાયું, 

ગૉળચણે. માને નહીં 

ને ખોળ્યા કરે સોળ વરસની છાતી. 
નિજમાં નહીં સમાતી. કઠોર ઉષ્ણ ઉત્તુઝ% 
અગઝ્ઞેઅજ્ડે આડો આંક વાળ્યો 

ઘર જેવા ઘરે ય 

વાંક ભાળ્યો આપણો જ 

ને આપણે. અવશ. વિવશ-વશ 
નદીની નિયતિ. પામેલા 

તરસ પ્હાડોની અને 

પામ્યા દાવાનળ દરિયાના... 


માણસ થવા મથ્યા આ માટીમાં 
આગનો અર્થે પામ્યા ફૂલોમાં 


' દઝાડતા રાગ જોયા ત્રક્તુઓના 


ઓરડે સાજ 
સજ્જાઓ આંગણે. 
પતીજ પ૫ઃડી ખીલવા-ખરવા વચ્ચેના અત્તરની ! 


--ઘરની, નળિયાંના નેહની.. છેહની 
તરસે. રિબાવતા છપ્પાનેયા મેહની. ! 
સવારિયા કાગઃડ॥ 

મધરાતે મોભારે બોલતા ઘૂવડ 
કાળાં અજવાળાં ને ધોળાધબ, અનધકાર 
ગીધ સમઃડીના ચિત્કાર 

ટહુકાર કોયલના કાળા આળા 
લડતાં રહાં દુઃખ ને દુગિત 

કઘારેક કરામાં સર્પ 

તો કર્મે શાપ. 

થાપ આપતું રહયું દુરિત દપ્પમભેર 
મ્હને ત્હમને. ત્હેને ઘેર ઘેર 
ગોરમ્ભાતું 

ખોરમ્ભાતું ઘર 

ખોડન્વાતું ને ર 

ગળિયા બળદ શું બેસી. પડતું 

ઘર ઊતરતા ઢાળમાં 

વેરવિખેર બધું 

બાંધવા મથે એક મોભી મોરવી 
યુગાન્તરોથી. 

ઘરમાં દરમાં 

ઉદરમાં ધરબવા મથે ધાન 

ને રહે ઓધાન ઘરને-- 

ઘરનું ઓધાન રઝળાવે. રાનરાન 
આપણાને એમ જ-- 

નદી. કાંઠે સદી. કાંઠે... 


ઘર જોતું રહ્યું 

આપણો તો આગ આંતરી 

કાયાથી પ્રગટાવી કાયા 

ઊગા.ડવ્યાં. અન્ન 

ને પડવ્યાં ધાન 

તોય પોપટ આંબાની ડાળે ભૃખ્યો 
પોપટ સરોવરની પાળે તરસ્યો 
મોભથી દડતાં નેવનાં પાણી. 

પી પીને ગયા પૂર્વજ પરધામ 
ખાધી ઘાણી ને ચરાવ્યાં ઢોર 

ક્યાં ગયો પેલો ભોળો શિશજ્ઞુ 

જેનો વીણી વીણીને 

ઇન્દ્રગોપ ઘાલી ગજવે 

ને જોયા કરી ગોકળગાયતી સઝ્ઞથે 
હેલીના દિવસોમાં 

પૃથ્વીની રહસ્યગતિને-- 
અલ્પમતિથી સમજવા મય્યો 

મનુ, યમ. જળને. 

પળને પામવા મથ્યો પ્રણયની 
અજવાળી રાતના શમણામાં 

યમની પા૭ાસવારી 

દીવેલના દીવે દાદા વાંચતા રમાય 
ભગવાન પણ ભોળવાય- 

સોનાના મૃગથી 

એ માની ન શકતી બ્હેનને 

બાપુજી સમજાવતા મહાભારત 
અન્તરની આરત કહેતા 
યુધિષ્ઠિરની વ્યથા 

પળા રફત. તો દુર્યોધનની કથા લાવતી. 


“ઝક 
કરેલેક : જાન્ડુઆરી-ફેજુઆરી ૧૯૬૯૬ [ ૫૦ 


તસુ ભોંય કે ભાગ ન. આપવાની 
દરેક યુગમાં સમાન. વાત. જેમાં આવતી. . 
અધર્મને. જાણે પણ, અળગો. ન, થઈ શકે, 


ધર્મને. જાણે. પણ પરોવાઈ ન. શકે પ્રણપૂર્વક. 


ર્‌ રે માનવ. ! નકરી. નિર્દય નિયત્તિ તો. જો. 
જળ ઓઢી જમ્પી જઈએ ત્તોય 

કૉને ઈશારે થાય છે ઊરુભડ% આજેય 
અજેય. કાળ. ! 
ઓગણીસમા દિવસનું પરોઢ 

રોડ બનીને આવ્યું છે ગામને પાદરે 
આંગણે, અન્દર ઓરડે 

ને. તું સૂર્યવંશનો. વરસ, 

ઊંઘે છે બળતું ઓઢણ. ઓઢીને. હજી 
સળગતા સૂરત કાંઠે ૬-૧૨-૯૨ એ. ! 
આરામથી. અખબારોમાં ઊંઘે છે તું ! 


ધારાવીની કત્લેઆમ 

ગામેગામ સર્જાય છે હત્યાકાણ્ડ 
લાક્ષાગૃહની તો. ક્યાં છે નવાઈ હવે. 
ભવની ભવાઈ જોતું, રહે ઘર 

. વુદ્ધનો. ઉન્માદ બને વિષાદ 

શસ્ત્ર મૂકીને ધારે એક જ વસ્ત 
પૂર્વજ પાણ્ડવો | -- ઘર જોતું રહે 
પ્રાપ્તિ પછીની પીડાને 

ધીમેધીમે. બોર ખાતા. કીડાતતે. 

પણ. કશું કહે નહીં ઘર ! 

ના, કદાચ આપણે. જ છીએ. 
ઇન્દ્રિયબધિર ભોગભ્રમણામાં 
આકળા ને અધીર તો કેવા 

રહ્યા. એ'વા ને. એ'વા આપણે. 
ચપટી. કુલેરના. સુખમાં 

૧૮ ] કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેલ્રુઆરી ૧૯૯૬ 


આદિઅનાદિથી ઘરની ફૂખમાં 
ઊડતા બગાઈ જેવું 

કૂજતા. 

દૂઝત્પ જખમ જેવું... 


ઘર એટલે મા- 

“દીવો પોતદનદ દીવેલથી બળે છે' 
એવું, કહેતી. મા ઘરગોખનો. દીવો.. 
કલુખડે કકુથાપા ભીંતે ગણપાતે. 
ટોડલે તોરણ પાણિયારે મોર 
ખભે ખેસ. ને માંડવે રામણદીવા 
મોભારે કાગ ને દરમાં નાગ નવલા 
વળાવ્યા લજામણીના. છોડ. 
કોડથી. આણી કણબણ. ઘરમાં 
ત્રિભેટે વાગે. ઢોલ. 

ને. ફળિયે રમાય. ધારો ધિબા 
રાવહ્ બેસે ને ઘૂમર મંડપય 
નામ પગાય. મરદ મોટિયારનાં 
અન્ધારા કોલેથી. નીકળે વેલો 

ને નેવેથી રેલો 

જોતું, રહે ઘર અન્દરથી. આઘેનું 
અજાણ્યો અસવાર પૂછે ઘર 

ને તૂટે સગપણ, 

કૂતરાં રડે રાતમાં 

ને પછી. તો. કોઠારે ધાન ખૂટે 
જીર્ણ ચોપડીમાં સદીથી. સૂતેલો 
રીપવાન વીફલ. બ્હાર આવે. 

એ'ને ન મળે ઘર કે ઘાટ 

ને હાટમાં લોક જાત વેચે 


વેચાય ઘરનો મોભ 

ઊતરે નળિયાં ને 

વળિયો જાણે પાંસળીઓ 

વીખાય માળો 

આભ. ઊતરે અમલદારશું ભીતો પર 
ગોખલાના દેવ. નોંધારા 

આળિયાં તાકાં ને શીકાં સૂતાં 
ઉઘાડાં રાંધણિયાં હાંલ્લાં ઓશિયાળાં 
ચત્તીપાટ ચોપાડો 

પરસાળે સૂતો કાળ 

ફૂંડાં ને કથરોટો કૉણ કૉને હસે ? 
ખાલી પડી ચાટ 

વાટ રઝળે ઘીની. દીવીની 

ચૂલે ચઢી ખામોશી ખત્તા ખાય 
સન્નાટો રાખ ને ધૂળ 

કરામાં કુળનાં મૂળ ઊખડયાં 
પેઢીઓ. તો પોપડા 

હવે ન પાટ રહ્યા ન પડછાયા 

ન ખોયાં ન ખાટ 

ન કોલાં ન કોઠાર 

ન ખાંચા ત ખૂણા 

મોભથી મૂળ લગી ફરફોલા 
ફોલ્લા પરુભર્યા વકર્યા 

હવે. ન બારી ન પડદા 

ન ઠ્વાર ન દરવાજા 

ન્‌. આવર ન. જાવરા 

ચાંદાના ટુકડાઓ અટવાય અન્ધારે 
રેલાય તડકા ને વરસે આભ 
ઘાસ ઊગે ઓરડે ઓરડે 

ઠેલાય આજનાં મોત કાલ ૫ર 


બસ એટલું, જ.. 
આગની આંચ. 
હજી તાગવા ચાહે જખમને 
ખણ્ડેર ઘરમાં 
“બોદે ઉન્દરને ભોગવે ભોરીઝ' નાં 
રમત ચાલે...ચાલ્યા જ ડરે... 
ને કીડીઓ ભલી ભોળી 
દરમાંથી બ્હાર આવે 
આવે અતૂટ વણજાર... 


ક્ુદ્રીકરણ 


ઉશનસ્‌ 
(પૃથ્વી-સૉનેટ) 


હવેલી હતી ચૌદચૌદ મજલાની. મ્હારી કશી. ! 
હતા ઉપર સાતસાત અવકાશ જ્યાં દેવતા, 
પ્રભુની પરીઓ; પરાકમ-ચમત્કૃતિ-વારતા; 
બધુંજ હતું; કલ્પનાય કવિની. કદે રાક્ષસી ! 


અતાગ હતી સપ્તભોમ મનનીય નીચે જતી; 
ઉઘાડી તળ નાખ્યું તો મળ્યું શું ? 
રાફ્ડા-પોપડા; 
મળ્યા અધસ-ઊખડી તમસના નર્યા ઓરડા; 
રહસ્યમય દિવ્ય-ભવ્ય હતી તે હવે કયાં રતિ ? 


પદાર્થ ભણી. જેમ જેમ કમશ.ઃ ગયો ખૂલતો; 
વિકાસતણું નામ; ને સતત હું ટૂંપાતો ગયો; 
અકેક કરી અહ્હતો. સકલથી કપાતો ગયો; 

રહસ્ય મુજ જે નિગૂઢ હતું તે ગયો. ભૂલતો; 


વિરાટ પરિવેશનો વતની, દિવ્યતા-બીજ હું; 
સબન્ધ સહુથી. કપાઈ, અવ ક્ષુદ્ર કો ચીજ છું. 
ડગિલોક : જાન્યુઆરી-ફેજુઆરી ૧૯૯૬ [ ૧૯ 


વ્યંગ-તઝમીન 
નિર્મિશ ઠાકર 


૧ 


કદી રસ્તા વચ્ચે પણ વમળ દેખાય ત્હમને, 
કદી રેતી વચ્ચે પણ કમળ દેખાય ત્હમને. 


-- રમેશ પારેખ 


બગડેલું સ્કૂટર તાણતાં... 

(શરિખરિણી) 

કદી તથ્યો-સૂતાં સતત. છળ. દેખાય. ત્હમને, 
કદી શ્વાસે શ્વાસે સતત વળ દેખાય ત્હમને, 
કદી જૂના પ્રાસે લય. અકળ દેખાય ત્હમને, 
કદી રસ્તા વચ્ચે પણ વમળ દેખાય ત્હમને, 
કદી રેતી વચ્ચે પણ કમળ દેખાય ત્હમને. 


રૃ 
શબ્દનાં એ'ને કુંડાળાંઓ નડે 
મૌન ઉત્તમ છે કલાસમ્બન્ધમાં ! 
-- મનહરલાલ ચોકસી 


“મોડર્ન આર્ટ' ન સમજાય તો ! 


મ્મસોમાં ભવ્ય જાળાંઓ પડે 
કે નર્યા સન્દિગ્ધ ગાળાઓ નડે 
કેમ ? શું ?'ની પ્રશ્રમાળાઓ વડે- 
* શબ્દનાં એ'ને કુંડાળાંઓ નડે 
મૌન ઉત્તમ છે કલાસમ્બન્ધમાં ! 


૩ 
ઊંડાણમાંથી મોતી મળે એ'વું કૈં નથી; 
અન્તરના ભોંયરામાં ગયો તો છળી ગયો. 
-- મનહરલાલ ચોકસી 


અતિ-ચિત્તનને કારણે... 


અસ્તિત્વનાં રહસ્ય મળે એ'વું કેં નથી, 
આ બુદ્ધિ સાથે આવી ભળે એ'વું કૈં નથી, 
ઉપર નથી, તો. હોય તળે -- એ'વું કેં નથી, 


૨૦ ] કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી ૧૯૯૬ 


ઊંડાણમાંથી મોતી મળે એ'વું કેં નથી, 
અત્તરના ભોંયરામાં ગયો તો છળી ગયો. 
ગ્ર 


૪ 


ઇચ્છાઓ અટપટી કે સરળ હોય તોય શું ?. 
કાગળમાં ચીતરેલું કમળ. હોય તોય શું ? 


-- રમેશ પારેખ 


એવોર્ડ ન પામેલ સાહિત્યકારનું ચિન્તન 


ખેંચાણ એ. દિશાનું પ્રબળ હોય તોય. શું ? 
રગ્રીન ભલે શબ્દનું છળ. હોય તોય શું ? 
એ ઝાંઝવું કોરું કે સજળ હોય તોય.શું ? 
ઇચ્છાઓ અટપટી કે સરળ હોય ત્તોય શું ? 
કાગળમાં ચીતરેલું કમળ. હોય તોય શું ? 


ખાંયણાં 
કનુ સુથાર 


માંડવે બેઠો છે એક ભાતીગળ મોર, 
કાળજા કેરો ચોર, 

દાદાના આંગણે. 
હરતાં ફરતાં જોઉં છું જાણે. સોણું, 
ઘડી ઘડી મો-જાણું, 

હસું હસું આંખડી, 
વૈશાખે વાગતા મધરા મધરા ઢોલ, 
ઢોલમાં સાંભળું બોલ, 

કડો માંડવો મ્હોરતો. 
સાગરમાં એક હોડલી તરતી જાય, 
તડકા છાંયડા થાય, 

તરે હીંચતાં. ન 
હીંચકે બેસીને ગાઉં હું ઘેલાં ગીત, 
ગીતમાં ઊઘડે પ્રીત, 

ઉછાળા રડ્ઞના. 


લાચારી 
શાસ્ત્રી જયેન્દ્ર દવે 


એકમેવ આ શી. લાચારી, 
નહીં ચાહી શકવાની મ્હારી ? 
માણસ. જો. હું શુષ્ક-રુક્ષને સાવ ચાહના-શૂન્ય. 
હોત ના 

અને હોત રણ સહરાનું 

તો. ઝહ્ટત ત્હમને કો'ક સુન્દરમ્‌ 

“યુગો ધીખેલી પ્રખર તરસથી” મ્હારી ! 

મ્હેં નથી દીઠું રણ એક હજી પણ ! 


(“વૈષ્ણવ જન તું નથી થયો જી રે...” 
એમ. મ્હને ઉદ્દેશી ગાઓ. 
ત્હેં નથી દીઠું રણ એક હજી જીરે...] 


સહરા મ્હારે મન તો જાણે 
સ્વરૂ-ગકા શી કવિકલ્પના 
સિદ્ધાર્થ હતા ત્યારે એ બુદ્ધે 
ક્યાં દીઠી'તી તથ-તા. ? 
તથ-તા ત્યારે હશે. વ્યર્થતા, કવિકલ્પના જેવી ! 
નથી. રાહુ-શો રાહુલ મ્હારે 
નથી. “સખીદાવે. મુઝસે. કહકર જાતે...” 
જેવો ધોખો કરતી. યશોધરા-શી દેવી 
નથી દીઠું રણ તો હું ચાલો પડું નીકળી 
અને. જોઈ રણ, 
રણ પામી, 
રણા પ્રબુદ્ધ થઈને 
ઊર્ધ્વબાહુ-ઉદ્દીવ બુદ્ધની જેમ ઘોષણા ડરું : 


રણ. શરણ જાઉં છું હું 
રણ શરણ જાઉં છું હું 


ષ્ગ 


પછી તો 

કો'ક મહારણયાન થશે 

ને 

કો'ક હીન રણયાન થઈને જરૂર આવશે. પાછળ 
નહીં ચાહી શકવાની મ્હારી લાચારીનું 
થતાં રૂપાન્તર રણસમસ્ટિમાં 

એક નવો રણવાદ સ્થપાશે ! 

નિજમત. મણ્ડન કરવા કોઈ 

રણવાદી પ્રચ્છન્ન થઈને રણવાદીનું કરશે 
ખણ્ડન ! 

કાલગ્રસ્ત રણવાદ થશે 

ને. 

પૂજાશે. લાચારી. મ્હારી. 

નહીં ચાહી શકવાની ન્યારી ! 

કાલાતીત લાચારી...! ! 


ગીત 
જયત્ત પાઠક 


પડ્યો ઊંડેરો ઘાવ, 

રડયો. ભૂંડેરો ઘાવ, 

ફૂંક મારી જુઓ જો રાજ 
સણકો શમે ! 


ચઢ્યો ઝીણેરો તાવ, 

અઝ અઝ ધ્રુજાવ, 

ઓઢી જોઉં જો રાજ નમો 
નીચા તમે ! 


કરું ઢ% વની વાત, 

કહે લોક સનેપાત. ! 

વાત. સમજો. ત્હમે. તો. જાણું 
નરવાં અમે ! 


વાદળનું ટોળું 


ચન્દા રાવળ 


આજ જામ્યું છે વાદળનું ટોળું 
સખી, હું હવે 
ઝરમરતા શ્રાવણને. ખોળું. 
કેટલીયે વેળાથી કોરું આકાશ 
હવે. ધરતીના હૈયામાં બોળું. 


જરી ભીનો વિષાદ અને મોરલાનો સાદ 
રહે પાંપણના પદડામાં છાઈ, 
બે'ક છાંટા પડે, ને પછી ઝાઝા પડે 
ને. પણે નદીઓમાં ધારા બન્ધાઈ; 
હવે જળ અહીંઆં રેલ્યું છે બ્હોળું... 


આમ આખુંયે આભ મ્હેં તો. નજરુંમાં પૂયુ 
તે આંગણમાં છલકાતી છાયા, 

ક્યાંક રસબસતી. ધાર, ક્યાંક સઘળું ઉધાર 
ક્યાંક રજ્ઞોની ઉભરાતી માયા, 

હવે મેહુલાને ચાપ ચડે ઝોલું.... 


ને પછી. માટીની વાસ. મહીં ન્હાયો. પવન. 
જાય લહેરાતો. વેરાતો તાનમાં; 


ક્યાંક આછો ઉજાસ, ક્યાંક સૂરજનો ભાસ; 


ક્યાંક હળવું તે હાસ રમે પ્રાણમાં, 
હવે સૂતેલાં સપનાં ઢંઢોળું.... 


શ 


રર ] ડવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી ૧૯૯૬ 


ભૂલવી પડે 


ચન્દ્દા રાવળ 


કંઈક વાતો પ્રેમની. બોલ્યા વિના. કળવી પડે, 
ચિત્તને છગ્છેડતી સહુ રુક્ષતા ભૂલવી પડે. 


હર વસતન્તે ખાખરે ઊગ્યા કરે છે ઝગ્ખના, 
કેસૂડાના રશ્નમાં સહુ કાલિમા ભૂલવી. પડે. 


વહી. અજમ્પો નયનથી ડૂબતો રહ્યો છે ઝાંઝવે, 
તરસની સહુ વેદના મૃગફાળમાં ભૂલવી પડે. 


ચન્દ્રને જઈ આંબવા ઊછળે અભીપ્સા સાગરે, 
બિમ્બના પ્રતિબિમ્બમાં સહુ કામના ભૂલવી પડે. 


“જ્યોત'-જલના એટલી કે તિમિર ગભરાઈ વહે 
તારલાની ભાતમાં સહુ આર્તતા ભૂલવી પડે. 


ખારવણનું ગીત 
કિરીટ ગોસ્વામી 


દરિયા ઉપર દોડું 
હું તો, દરિયા ઉપર દોડું ! 
કેટકેટલાં શમણાં સાજન પરપોટાવત્‌ ફોડું ? 


તું દરિયેથી વ્હાણ લઈને. આવે કે ના આવે, 
સાજા-નરવા પ્રાણ લઈને આવે. કે ના આવે, 
અમ વિચારું પળમાં ત્યાંતો થઈ જાઉં છું કોડું ! 


ઘર, ફળિયા, શેરીમાં મુજને કોણ ઓળખે. સાચું ? 
કાગળ-બાગળ લખ તો. સાજન, હોંશે-હોંશે વાંચું, 
બાકી દરિયે ડૂબી મરવું આપણ વ્હેલું-માડું ! 


સાન્ધ્ય કાલ 
ડૉ. પુષ્પા ભટ્ટ 


સાન્ધ્ય કાલ, 

ક્ષિતિજની. લાલિમાનો ગુલાલ છણ્ટકાઈ જાય. 
આખાય આભમાં ી 
અને... 

આત્માનો અણુઅણુ, 

પામે એક અપૂર્વ તાદાત્મ્ય 
એક શાન્ત પ્રાર્થના 

એક ત્રકજુ આચ્છાદન 

એક નિઃસ્પન્દ સ્પન્દ 

એક સુષમ. સમાધિ. 

ઓહ નિરવધિ પરિધે ! 
શાન્તિ અનામન્તરિતા 

પ્રવિષ્ટા હત્ગુહાની મહીં 

સાન્દ્ર ચન્દનલેપ 

આવરણા દૂર 

સ્વયંપ્રભા ઝિલમિલ ઝિલમિલ 
વહે સપ્તસૂર 


અનાધાર હું 
ડૉ. પુષ્પા ભટ્ટ 


અનાધાર છું આકારાસમી 

મ્હારો મૂલાધાર જાગી જાઓ 

ત્હારો મહા સમન્દરસમો. સ્નેહસ્પન્દ જાગી જાઓ 
ભુગ્જાયેલું હું બી 

ત્હારી મહા અકુરિતતા મ્હારામાં જાગી જાઓ 
ત્હારી મહા મુદિતા. અને મધરિમાનો. 

છલોછલ. જામ છલકાઈ ઊઠો હુંમાં- 


રઘલો, રઘલો, રઘલો... 
નિર્મિશ ઠાકર 


રઘલો, રઘલો, રઘલો રી 
મ્હારા મલકે ઊડતી ધૂળ 
રઘલો, રઘલો, રઘલો . “' 
આખી માનવતાને કુળ. 
ડકેદડડકે ઊગ્યો રઘલો. 
જાણે વનનું ફૂલ, 
ધરતીનું ધાવણ ઊભરાયું 
વન આખું વ્યાકુલ. 
ગઘલો, રઘલો, રઘલો 
ખેતરશોઢે હલતું ઘાસ 
રઘલો, રઘલો, રઘલો 
રમતું બગલું ચાસેચાસ 
રઘલો આંબા કેરી ડાળ, 
રઘલો તળાવ. કેરી પાળ, 
રઘલો. ગમાર કેરી ગાળ, 
રઘલો ધસમસ ધસતો. ઢાળ, 
રઘલો, રઘલો, રઘલો 
એ'તી અન્દર ઊગ્યો 'હું' ! 
રઘલો, રઘલો, રઘલો 
બોલ્યા પહેલો અક્ષર “શું ?' 


ટ 


માળું હાળું આ તે ચેવું ? 
“રઘલે તાણી બીડી, 
ભાર પગે. સાંકળનઇ, 
ફરતે સીડી, સીડી, સીડી ! 
રઘલો, ચ્ઘલો, રઘલો 
એની અન્દર સણકી શળ, 
રઘલો, ગ્ઘલો, રઘલો 
આખી. માનવતાનું કુળ ! 
મ્હારા મલકે ઊડતી ધૂળ ! 


કર્લક : જાન્ડુઓારી-હેબઆરી ૧૯૯૬ [૨૩ 


“૪૦ જ%ર-અજર ૧5- 


હંઝ્ધેરેયન કવિ એન્દ્રે અદી [૧૮૫૭૦૭-૧૯૧૯] 
ડૉ. રજનીકાન્ત જોશી 


સુવિખ્યાત દાર્શનિક પ્રો. જયોર્જ લુકાચે હડ્ટેરિયન કવિ એન્દ્રે અદીની પચાસમી પુણ્યત્તિથિ વખત્તે પોતાના 
એક નિબન્ધમાં કહ્યું હતું કે, 'વિશ્ષના મહાન સાહિત્યકારોમાં અદીની ગણના માયકોવસ્કી અને એલઅર્ડની સાથે 
ભલે ન કરવામાં આંવે તથા તે અત્તિલા યોસેફની જેમ અનુવાદ દ્વારા પ્રાપ્ત ન પણ થાય, તેમ છતાં પ્રથમ 
વિશ્વયુદ્ધ પછી યુરોપમાં જે ભયાનક વિભીપિકા સર્જાઈ એ ક્ષણોમાં જે પ્રભાવપૂર્ણ સાહિત્યકારો પોતાની જોશભેર 
શક્તિના કારણે આગળ આવ્યા તેમાં એન્દ્રે અદીનું નામ સર્વપ્રથમ અગ્રસ્થાને મૂકવું જોઈશે. અદીએ લોકોના 
અવાજમાં પોતાનાં કાવ્યો દ્રારા એક આગવી પ્રતિભા ઉપસાવી છે, તે કારણે, એટલે કે ત્હેની લોકાભિમુખ 
મૌલિક અભિવ્યક્તિના કારણે, આ કવિ રાષ્ટ્રીય સ્વાભિમાનની દષિએ મોખરે રહ્યા છે. 
એન્દ્રે અદીની કવિતા એક પ્રકારે વૈયક્તિક કે આન્તરિક આત્મસ્વીકૃતિઓ જેવી લાગે. પરન્તુ એ કવિતા 
તો હતી. સામયિક કુણ્ઠાઓની. તથા યુરોપીય સભ્યતાની-રાષ્ટ્રીય શ્રદ્ધા પરત્વેની સંશોધન દષ્ટિકોણના પ્રકારની. 
કવિ કહે છે : 
“શદહીન છું 
છત ઈશર પર *દ૮# કરજ «ગું છું ” 


અદીએ પોતાના જીવનના છેલ્લા દસકામાં જે કાવ્યસકહો. આપ્યા તેમાં મોટેભાગે પ્રેમ અને શાશ્વતતા 
પરત્વેની અભિવ્યક્તિ સવિશેષ જોવા મળી છે. જેમ કે, ૧ ૫૪૦૫ાંત 11:€ 10 ૪૦ 10૫૯ત' “કાશ ! કે મને પ્રેમ 
મળતો રહે' (૧૯૧૦) “501(107₹ “આત્મપ્રેમ' અને 10/10 15 5૯0 110” “હને કોણે જોયો છે !' કવિનું 
૧20ાપ્ત્ત્તે 10 ૪૦ 100૯તં' '્રેમ કરવા માટેની આકાંક્ષા' શીર્ષક અન્તર્ગત એક કાવ્ય અહીં પ્રસ્‍તુત છે. 


ડાઈ ન *હ/રી ૪હેલ/ અ/જે છે, « પહેલી «ર૧ સ*/ન 

પછી છું જેતે ૬૨૨ «૪ રહી ચકુ 

કોઈ અ/ત%જ%ન નજ ન ડોઈ છું મેતો વગર પણ ર ન# જું, 
જેક ૫૪૪ / 

ન દુઃ૪*/ ન સુઝ*& અ/ત%૧૦૦%૧? «ઝર # 

મહર ૪ર ન કોઈન) અધિક/ર અ ઇચ્છ/ કેટલો જજો અ/નનન્‍્દ "રસે છે 
કડોઈન% નહી / 5 4% મહને જશે 

ન, છું કોઈન્ટ ન* કોઈન? 9૮ 9૨ 

પછ નહી જ / અ 2% અ/ત*0/૮/૩ન્‍#નું ઝત અને 
છું એધ# પ્રક(રન છું. જેવ; દન 

બધ મર હ છે-કૃજો જે! સફેછ અન્જ થઈને સ્વને જીવવું 

રહસ્/%% ૫ર, ૨%૭/૪ ન/ખત? ચ*%ક 497*%/ %**/ ૫€૮/” 2/ટિછજ? 
કોઈ છેવહે ૪૦૮/ ૧/૪ ૪/૫/*/ ૬ 


ર૪ ] ડવિલ્‌ક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી ૧૯૯૬ 


અંજન »* કરવી પેત/ન0 કેજ «ભજ/નયછું / 


કરવ/%/ અ/૬ત? અઝુભવ૧ 22%/ જઈ «કોને ૪ત/ન? «જીક «ઈ 
હ, એ કઝેટજો જ અનનન્‍્દ «હેચે ₹૧% છે એકઝું અ/૨ છે / 


અહીં એ પણા નિર્દેશ કરવો આવશ્યક ગણાશે કે સુપ્રસિદ્ધ ચિત્રકાર અમૃતા શેરગિલ તો એન્દ્રેની 
અભિવ્યક્તિની સાથે વૈચારિક સામ્યને કારણે ઉપર્યુક્ત કાવ્ય પઝિતઓને પોતાના જીવનના રફ્ઞોમાં ઢાળતી રહી 
અને કેનવાસના રક્નોમાં તે ઊપસાવતી રહી. અમૃતા અદીની કવિતાથી ખૂબ જ પ્રભાવિત હતી અને તે કહેતી 
કે અદીની કવિતા એ જ મારો ધર્મગ્રન્થ છે. જો કે અદી અમૃતાના સમકાલીન તો લગભગ નહોતા જ. અમૃતાનો 
જન્મ ૧૯૧૩ની. ૩૦મી જાન્યુઆરીએ થયો અને ૧૯૪૧ની પમી ડિસેમ્બરે તો તે ચાલી ગઈ. કવિ એન્દ્રે અદીનો 
જન્મ ૧૮૭૭માં થયેલો અને મૃત્યુ ૧૯૧૯ની ૧૨મી જાન્યુઆરીએ. 

પોતાનાજસમકાલીનોમાં અદીનું લેખન કાર્ય સદા વિવાદાસ્પદ જ ગણાતું. સર્વપ્રધમ તેઓ ૧૯૦૫-૧૯૦૬માં 
પોતાની આગવી કવિતા સાથે હડઝેરી પ્રજા વચ્ચે પ્રકાશમાં આવ્યા અને ત્યારથી જ તેઓ વિખ્યાત બનતા ગયા. 
આ કવિ પોતાને હઝ્ડેરી જનસમુદાયના એક વિશેષ પ્રતિનિધિ જ માનતો હોવાથી જ્યારે કવિએ લખ્યું કે, 

“છું છુટું નનન અને હરેરકું સન” છું ” 


જિ હ. 


ત્યારે, અદીના આવા મન્તવ્યને કારણે સકીર્ણા રષ્ટ્રવાદીઓને એમણે વિચાર કરતા કરી મૂકયા કે “જે સર્જક 
પોતાને હગ્નેરિયન કહેતો હોય એ'ને બાજુએ પડતો પણ કેવી રીતે મૂકી શકાય !' આમ, અદીની ઉપેક્ષા કર 
ત્હેમને પાલવે એમ નહોતી. જો કે હઝેરીતર પ્રજાને કવિના ઉપર્યુક્ત કથનનો મર્મ સમજાવવો મુશ્કેલ હતો, કેમ 
કે, હઝ્ડેરિયન પ્રજા. શતાબ્દીઓથી વિદેશી પ્રભુત્વમાં જે પ્રકારે ગુંગળામણ અનુભવતી રહી છે તેની પીડા અન્ય 
કોઈ પ્રજા કેવી રીતે અનુભવી શકે ! આથી એ સ્વાભાવિક છે કે એન્દ્રે અદીનાં પ્રત્યેક કથનોમાં કે રચનાઓમાં 
જે અવસાદ કે પીડા પ્રત્યક્ષ થયેલી છે તે હડ્ટેરીની સંસ્કૃતિ અને સભ્યતા માટેની જ હતી જેને એક પ્રકારે કવિની 
દેશપ્રેમની વ્યાકૂળતા જ કહીશું. “હું હજ્ડેરીનું સન્તાન છું.” આમ કવિનું કહેવું એટલું પ્રકટ છે કે વિદેશી સત્તાઓ 
કે શક્તિઓ પ્રત્યેનો એ ટકરાવ જ હતો. બીજી રીતે કવિનો આ અવાજ દેશ-પ્રેમ પ્રકટ કરે છે એમ પછ કહેવું 
રહ્યું. કવિની સ્પષ્ટ માન્યતા હતી કે, “દેશભક્તિ તો આત્માના ઊંચાછમાંથી ધધકતો. આગ ઓકતો દરિયો જ 
ખોખલું માનસ ધરાવતી અભિવ્યક્તિઓથી વિદેશી પ્રભુત્વનો તખ્તો પલટી ન શકાય. 

આમ આ'વું રાષ્ટ્રીય છતાં વિદ્રોહી કડક માનસ ધરાવતા કવિની કવિતાનો અનુવાદ કરૈ પંણ કૉહા ? 
ત્હેમની કવિતા એટલે હઝ્ડેરિયન સંસ્કૃતિ અને સભ્યતાની અભિવ્યક્તિ. હડ્ટેરીના લોકજીવનની પ્રત્યક્ષ-પરોક્ષ 
અભિવ્યક્તિ જ હતી એન્દ્રે અદીની કવિતા. વળી, આ કવિ ગીતકવિ પણ હતો જ. આથી તે રચનાઓ ગવાતી 
અને લોકપ્રચલિત પણા થતી. છતાં ત્હેમની કવિતાને સમજવા બારીક સમજષ્ઠાની આવશ્યકતા તો રહેતી જ. 
હાર્દિક અને વતનપરસ્તીની અભિવ્યક્તિ હોવા છતાં સાકેતિક અને દાર્શનિક પ્રકારની અદીની રચનાઓ હોવાને 
કારણે. આ. કવિ પોતાના સમકાલીન સર્જકોમાં આગવા જ ગળ્રાતા. કવિનું વ્યક્તિત્વ પછા જૂથ, વાદ કે ટોળા 
સમ્પ્રદાયનું નહોતું જ, એટલું જ તો તેઓ. બેધડક કહી શકતા હતા કે, 


કોઈ છેવ#હે ૫૦૯ જયન ખ/ડ/*% - “ઇ દુઃ -# ઝખમ 
પહેતી રજત સ" “હ/ર ૪ર ન કોઈન અકર, 
છું મેતો વચ્ચે ન, રહી ₹ડકું.' કોઈનજ નહ /' 


સઝઝડઝઝઝડક્ક્ક્ઘ્ડ્ડક્ઝડ 
ડર્લોક : જાન્યુઆરી-ફેબુઅરી ૧૯૯૬ [ ર૫ 


“જુ અનુવઠ ૧૦ 


ડેડરજા ડીં 
ડૉ. વિશનજી નાગડા 


ડેડરજા, ડીં આયા, 
અધા! ડેડરજા ડીં આયા ! 


નરિયેંજે ધિલજે તારે તેં ફિરેં ઈંઢેજ્યું આંગરિયું, 
છિનલ. છોરિયું બિકી સુણેત્યું કનસારો ડીં 
ગાગરિયું. 


સજી સુણેનું મૉર ઉનીકે 
લગી ગાલજી માયા, 
મનકે માઠ કરાયાં તેનું 
મૉર છેલી વેઈ કાયા ! 
ડેડરજા હીં આયા... 


ડિસીં ડુંઢૅકે થૂવર કે પણ થિયેં પનેજ્યું 
લાગણિયું, 

હિકડ્યું થૅઈને. છેલકાજૅ ત્યું બી. કંધેજ્યું 
લાગણિયું ! 


સજે વરેજી સિકી સુકેલી, 
નીરી થીંધે કાયા; 

સંભરી આવઈ નાય પિંઢકે 
મેરામણજી માયા ! 
ડેડરજા હીં આયા ! 


[ડૉ. વિશનજી નાગડા, વ્યવસાયે તબીબ, 
મુમ્બઈ, વય ૪૫ : “સોજાંખો' કચ્છી કાવ્યસઝહ 
પ્રકાશિત] 

' ૨૬] કવિલોક: જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી ૧૯૯૬ 


મેંઢકના દી... 
અનુ. પ્રભાશકર ફડકે 


આ મેઢડના દી' આવ્યા ! 
અલ્યા ! મીંઠમીઠા મેહ આવ્યા ! 


નળિયાં-ના. દિલના તારોપર છાંટાની ફરે આંગળિયું, 
છકેલ છોડિયું સન્તાપ સૃણે, કનસારા દે ગાગરિયું; 
પૂરી સાંભળી ન સાંભળી ત્યાં 

લાગી વાતની માયા, 

મનને રાખું છાનું ત્યાં તો છલકી ચાલી કાયા ! 

સૈ, મેંઢકતા. દી' આવ્યા ! 

'લી !, મીઠમીઠા મેહ આવ્યા 1... 

કૂંપળ ન્યાળી થોરાં થઈને પાન ફૂટ્યાની. લાગણિયું, 
બે કાંઠાની. એક થઈને નદીની છલકી. લાગણિયું' ! ' 
પૉરથી તલસી, સુકાયેલી, થઈ લીલીછમ, કાયા ! 
અને. નદીને સાંભરી આવી મહેરામણની માયા ! 
સૈ, મેઢકના દી' આવ્યા ! 

“લી ! મીઠમીઠા મેહ વરસ્યા ! 


નોંધ : 


બીજી પડડિતમાં મૂળમાં સમ્બોધન-શબ્દ છે : 
“અધા” આ. એક વિલક્ષણ ઉદ્વાર-શબ્દ છે : જેનો 
આમ તો સાદો અર્થ થાય, “બાપુ !” સૌરાષ્ટ્રની 
બોલીમાં “બાપા” કહે છે, તેમ. પણ એ'ની 
અર્થચ્છાયાન્‌ો વિસ્તાર બહો વિલક્ષણ છે. બાપા, દાદા, 
દીકરા-બેટા : આવા કંઈક અર્થ એ'માં સમાય. વળી 
દોસ્ત, જિગર, જાની જેવી સમ્બોધન-છાયા પણ એ 
શબ્દને વળગેલી છે. એટલે અહીં “વહાલા !” 
“યારા !” “સઈ” “અલી,” “અલ્યા” એ'વું અભિપ્રેત. 


લેયુ 
માધવ જોષી, “અશ્ક” 


લૅયું, હી. લૅયું ! 

ધરિયાજ્યું લેયું ! 

ભાય ભધનમેં કો' બાર્યે ! 

હેમારે જીં કો' ઠાર્યે ! * 

સુતા સૂર જાગાયેં કો' ત્યું, ચૈતર કો' સાવન મેં ! 


કી. લૅયું એ ડુંગર જેડ્યું ! 
આસમાન તે ચાડયેં એડયું ! 
પાતારે બોડી કો લૅયું ! 
મંઝિલ વતાયેં પલ બિનમેં ! 


ઉથિયારીં અધરાત કો' લૅયું ! 
“પેરી ! પિરી” તી પુકાર્યે લેયું ! 
વિછડ્યા મોયભ મિલાયે લેયું, 
અલખ જાગાયેં મનમેં ! 

લૅયું હી. લૅયું, ધરિયાજ્યું લેયુ ! 


આ દરિયાનાં મોજાં... 
અનુ. પ્રભાશકર ફડકે 


મોજાં રે મોજાં ! આ મહેરામણનાં મોજાં ! 
કોઈ મોજું બદનમાં લાહ્ય લગાડે છે, 

તો કોઈ હેમાળા જેમ ઠારે છે ! 

કોઈક ચૈત્રમાં, કોઈક શ્રાવણમાં 

સૂતેલા. સૂરને જગાવી જાય છે ! 


કોઈ મોજું છે ડર જેવડું ! 
આકાશે ચડાવી જાય છે, 

તો. કોઈ પાતાળે ડુબાડી જાય છે; 
અને મગ્ઝિલ દે'ખાડે છે, બે પળમાં. 


અડધી રાતે જગાડે છે કોઈ મોજાં, 

ને “પિયુ, પિયુ” પોકાર કરે છે; 

વિછડ્યા મહેબૂબનો મેળાપ કરાવે, 

તે અન્તરે અલખ જગાવે છે મોજાં. 

મોજાં ! જુઓને ! મહેરામણનાં આ મોજાં ! 


[માધવ જોષી, 'અશ્ક', વય : અડસઠ; નારાયણસરોવર અત્યારે કચ્છીભાપાના સાહિત્યિક સામવિક 
'કુઞ્જલજી કુણકાર' (કુઞ્જલડીનો કિલકાર)ના તત્ત્રી “લૅયું' કચ્છી કાવ્યસઝહ, બીજો એક કાવ્યસઝહ તેમજબીજાં 


૭-૮ પુસ્તક-પુસ્તિકાઓ એમના નામે બોલે છે.] 


સાભાર સ્વીકાર 
ગીતયમુના : શ્રી ચન્દ્રકાન્ત દેસાઈનો ભક્તિભાવભય ગીતોનો પ્રથમ સકહ. વિકેતા : ગૂર્જર ગ્રન્થરત્ન 





કાયલિય, ગાંધીરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧; કાચું પૂઠું ડિમાઈ પૃ. ૧૪૦, રૂ. ૬૦. 


કવિલીક : જાન્યુઆરી-ફહેબ્રઆરી ૧૯૯૬ [ ર૩ 


બજ ભેડુલોક જડ 


ખરો ખજાનો 
ઉપમન્યુ 


મા ! તારો આ ખજાનો યે 
ખરો છે, હોં, અપૂર્વ કે ! 
વધે વાપરવાથી તો, 
ઘટે જો રાખી મૂકીએ ! 


અહીં પ્રાર્થના છે માતાની. એ માતાનો. એ'વો 
ખજાનો છે જે વાપરવાથી ઘટવાને બદલે વધે 
છે; અને, સંઘરવાથી વધવાને બદલે ઘટે છે ! 


કોયડો છે : એ'વું શું હશે જે વાપરવાથી વધે, 


તે રાખી મૂકવાથી ઘટે ? એ ખજાનાની. દેવી. 
કોણ ? કોયડો મૂળ સંસ્કૃતમાં છે. એ શ્લોક 
મોઢે કરીએ. 


ગપૂર્વઃ જોડપિ જોશોડયં 

વિઘતે તવ પારતિ | 
કયતો વૃદ્ધિમાયાતિ 

ક્ષવમાયાતિ તગ્યયાત્‌ ! 
શબ્દાર્થ : 
અપૂર્વ : અજબ; કોડપિ. # કોઈક; 
કોશઃ ખજાનો; અયંઃઆ; 
વિઘતે $ છે; તવઃ ત્હારો; 
ભારતિ $ મા સરસ્વતી? વ્યયતો # વાપરવાથી; 
વૃદ્ધિમૂ : વધારો; આયાતિ * પામે છે; 
સગ્ચયાત્‌ઃ સંઘરવાથી, 
રાખી મૂકવાથી. 


૨૮ ] ડવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી ૧૯૯૬ 


ખરાખરીની જામી 


રાજેન્દ્ર શાહ 


(કમળીએ માથાના વાળની બે સેર વાળી વૅણી 
ગૂંથાવી છે. બન્ને બાજુના ખભાથી ગળા આગળ 
એ લટકે છે. એ જોઈ એ'ને ચીડવવા...) 


હર્ષે : 
નન્દુ ! કમળીના કણ્ઠે ને માથે બેઠો નાગ ! 
કેવી એ'ની આંખો બે તગતગતી, જોને, 

ભાગ અહીંથી ભાગ. 


નન્દુ : 
બીજા બીએ. ભલે, હું જઈને પકડું એ'નું પુચ્છ; 
ગોળ ગોળ ઘૂમવતાં એ'નું ઝેર બધુંયે તુચ્છ. 


કમળી : 
કને જરા. તૌ આવ, જોઉં હું કેવો. છે તું શૂરો; 
અડતાં પ્હેલાં તો થઈ જાશે જન્મારો તવ. પૂરો. 


હર્ષ : 
ખ.સરખરીની જામી શેરીનાં છોરાં છોરીની; 
ભેળાં થઈને રમીએ, લડીએ. વાત. કરી. તૉરીની. 


નન્દુ જાય પકડવા વૅણી, રોફ કરીને રોષે; 

ખીજ કાઢતી. કમળી એ'ને ભરી. જોરનું બચકું 
દોડી જાય જીત્યાની હોશે, 

આંખ કાઢતો રહ્યો નન્દુ, ત્યાં છોરાં મળિયાં ટોળે; 

હાથ જુએ; સમજાય ન એ'વું ટીખળ-ટૉળે બોલે. 


ચતુર બિલ્લી-આંખ 
એકલવ્ય 


ચતુર બિલ્લીની_ આંખ, અને એ અવાજ-મૂંગી ચાલે; 
જરી ચૂક તો... રસોઈ ઘરના દૂધમહીં મોં ઘાલે. 


એથી વ્હાલીમાએ એ'નતા માટે ઘર-આંગણના 
તુલસી ક્યારા કને શકોરું એક મૂકિયું હમણાં. 


મ્હને કટોરો ભરી. દૂધ આલે, જે રહેતું બાકી, 
તે એ'માં ભરી આવે. જેને નકરી ર્હેતી તાકી. 


પછી દૂધ પીએ. ચાટે ને બેઉ હોઠને લૂછે; 
નજર અમારી. ભણી કરીને. જાય નચવતી પૂંછે. 


જલનો પરસાદ 
માણેકલાલ પટેલ 


જલનું જીવન ઝરણાં, 
ઝરણાં પોષે તરણાં ! 


જલથી. ભર્યા પ્હાડ, 
પ્હાડ ઉછેરે ઝાડ ! 


ઝાડે વરસે ઝાકળ, 
સૂરજ એનો ઠાકર ! 


ઠાકરનો વરસાદ, 
ઘેબરિયો પરસાદ ! 


પરસાદે સહુ રાજી, 
નાચે ગાજી ગાજી. 


દરિયો 


માણેકલાલ પટેલ 


દરિયો છે તો પાણીનો ઘૂઘવાટ, ' 
દરિયો છે તો વાયૂનો. સૂસવાટ, 
દરિયો છે તો મોજાનો મછડષટ, 
તો યે એ છે ચાંદાનો મલકાટ ! 
દિવસે દરિયો લહર લહરનો શ્વાસ, 
રાતે દરિયો એકલતાનો ત્રાસ, 
દરિયે છૂપો વડવાનલનો વાસ, 
છતાંય તળિયે મોતીની પેદાશ ! 


ુચ્ફુરિયું 


નટવર પટેલ 


ફુરકુરિયું એક ન્હાનું, 

એને બહુ ગમે ફરવાનું. 

મમ્મીને એ પૂછે : મમ્મી, હું ફરવાને જાઉં ?' 
ધીમે રહીને મમ્મી બોલી : ના, ભૈ ના. 
કુચ્કુરિયું એક ન્હાનું, 

એને બહુ ગમે ફરવાનું. 

પપ્પાને એ પૂછે : પપ્પા, હું ફરવાને જાઉં ?' 
ડોળા કાઢી પપ્પા બોલ્યા : ના ભૈ ના. 


કુરકુરિયું એક ન્હાનું 

એને બહુ ગમે ફરવાનું. 

પિકીને એ પૂછે પિક્ી, હું ફરવાને જાઉં ?' 
રોફ જમાવી પિફ્ી બોલી : ના ભૈ ના. 
ફુરકુરિયું એક ન્હાનું, 

એ'ને બહુ ગમે ફરવાનું, 

કુરકુરિયાએ મુજને પૂછયું. હું ફરવાને જાઉં ? 
આ બન્દા તો એમ જ બોલ્યા ઃ જા ભૈ જા ! 


૦ અવ૧૯કન ૧ 


“નદીને મળ્યા પછી' વિશે 
મનોહર ત્રિવેદી 


પય હર્ષદભાઈ, 


'તદીને મળ્યા પછી' સક્નરહ અને. તે જ દિવસે 
(૨૮-૮-૯૫) પત્ર મળ્યો. 


પ્રતિભાવ આપવામાં મોડો છું. સળઝ્ન બે વાર 
તાંચી ગયો. તેને તે દિવસે જ. એમાં મોડું કરવું મ્હને 
ન પાલવે. 


ત્હમારા ફૉટોગ્રાફૂ્સ તો ગમે જ છે, (અને એટલે 
જ મ્હારા 'ફૂલની નૌકા લઈ' સઝ્ઠહની બેઉ ભીંતે તમારા 
ફોટોગ્રાફસ જ લીધા છે ને) પણ ત્હેને સગ્ચયમાં ક્યાં 
મૂકવા ત્હેની સૂઝ, સડ્નહને વિશેષ મૂલ્ય આપે છે. એ 
દેષિએ સો રૂપિયા મૂલ્ય વધારે નથી જ. (ત્હમે 
દાઢી-મૂછમાં હસીને કહો છો તે મ્હે અહીં બેઠે સાંભળી 
લીધું : બાપુ, ત્હમે ક્યાં ગજવામાંથી કાઢ્યા છે, એટલે 
મ્‌... : પછી, મનોમન વાક્યને અધૂરું મૂકી ધો છો 
સાચ્ચું ?) 
મ્હને ખબર છે, ત્હમે આ સિવાયની. વાત સાંભળવા 
આતુર છો : ભૈ, લે-આઉટ ને બે પૂંઠાં ને મુદ્રણની 
ચોકસાઈ ને વિભાગીય કાવોના આરમ્ભે મૂકેલી 
છવિઓ ને હસ્તાક્ષરાઝિત કાવ્યપડ્ડિતઓ ને એવું બધું, 
ઈ તો ચલાળાનો બકાલાવાળો ય કે'વાનો : ઓ કે. 
જબરું છે, વેરી ગૂડ ! : કવિતા વિશે બે વૅણ કેને 
ભલાદમી...ઃ 


તો આટલું : 


મ્હને આસ્વાદવું ગમે છે. ઝાઝી. પિગ્જણ. કરવાની. 
કરપીણ તેવડ ઊછીની લઈને શું કરું ? માગ્યા ઓજારે 
ભોં ખેડીએ, ખેડાય. પણ એ. અત્તે ખેતાં કેવાય, ખેતી 
ઓછી  કેવાશે ? 


૩૦ ] કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી ૧૯૯૬ 


તેમ છતાં -- (હોકારો આપજો, હકારમાં કે 
નકારમાં, બાપ હર્ષદ ચન્દારાણા !) 


એક 


* સળ% ગઝલનો પ્રત્યેક શૅર મત્લામાં ઊતરે, 
મક્તાનો સદન્તર લોપ. દા.ત. નદીને મળ્યા પછી ૧, 
પૂ. ૧૫ પૂર્વે “ફીણ-મોજાં'માં આ પ્રયોગ થઈ ગયો છે. 
એ'ને પૂરતો ગણવો જોતો'તો. મ્હને થાય : શેરની 
ચમત્કૃતિ જોખમાય. 


* 'અનંત' 'દિગંત' 'સંત' “વસંત' જેવા કાફિયા 
પછી છેલ્લે આવતો 'પર્યત' (પૃ. ૧૪) ત્હમારા ઉઘાડા 
કાનને કેમ ખટક્યો નહીં ! 


* “એક્કે વિચારો, હોત' (પૂ. ૧૮)માં વ્યાકરણગત. 
વ્યવધાન જન્મે છે. કાફિયાની ક્યાં ઓછપ છે ? શોધત 
તો મળી આવત ભેરુ. 


* “ખીણમાં પડઘા ગજાવતી' (પૃ. ૧૯) આટલી 
સુન્દર ગઝલને, છન્દને ઠેશ મારવાની ઉતાવળ કરવા 
જતાં, જફા પહોંચાડી એ'ની ફરિયાદ ક્યાં કરવી ? 


* 'વ્રસાદમાં' (પૂ ૨૩) એવા તે કેવા ભીજાયા 
કે એ સાલાએ '“ઉન્માદમાં' સિવાયના અન્ય કાફિયા 
ભણી ત્હમને મીટ જ ન માંડવા દીધી ? કે એ'ને 
વરસાદનો. ઉન્માદ ગણી લઉં ? અત્યાધુનિક કવિના 
બે-પાંચ વિવેચકગોઠિયાઓએ. એમ જ કહ્યું હોત. 
મ્હારામાં એ સાહસનો અભાવ. છે, એમ માનજો, ભા ! 


* 'સપના' (પૂ. ૩૧) સાચ્ચે જ ચોટદાર ગઝલ. 
મ્હારું ચાલે તો ગઝલના ચોથા શૅરને ગઝલ-નેકાલ 
આપું. ઊતરી ગયો હશે ગઝલનો નિશો, નકર “મારી 
કૃપાલુ રામ સપના' કહેવાની આમ હામ ન ભીડત. 


'રામ' અને 'સપના'નો. ઉપમેય-ઉપમાન સમ્બન્ધ મ્હને 
ગળૈ તો. ન ઊતર્યો પણ. મ્હારા રસનેઘે લોહીઝાણ. કરી. 
ગયો. પછી છેલ્લા શેરમાં કેવી મસ્તી તરી આવી ? 


હાથ ર૩ હોઠ શેરી અદંખ ૩ 
ને હૃદ% જર અ અ*(ું ગ/% ર/૪ન/ 


મ્હને તો વ્હેમ પડે છે કે આ શૅર, ચોથા શૅર 
પહેલા જ લખાઈ ગયો હોવો જોઈએ. યાદ કરી જોજો. 
વહેમ તો ત્યાં સુધી ખેંચાય છે કે, પાંચ શૅરની ગઝલ 
કરવાની લા'યમાં ચોથા શૅરનો અનધિકૃત પ્રવેશ થઇ 
ગયો છે. 


બત્રીશમા પૃષ્ઠની “શ્રુતિની સ્તુતિ' ગઝલ મત્લામાં 
જ [વિઘન ઊભું કરે છે. જુઓ સાની મિસરો “પરણું 
શ્રુતિ' ! હોઠે ચડે તે કાફિયો ઠઠાડી દેવાની વૃત્તિ 
ત્હમારા વ્યાપારી-માનસની તીપજ છું નહીં ગણું, રા.રા. 
શેઠ શ્રી હર્ષદ ચન્દારાણા ! જે ત્હમારા સ્વભાવમાં 
નથી એ બે-દર્કારીને કારણમાં મૂકું ? એ પછીના એકે 
એક શૅરમાં ત્હમે પશ્મપાંખડી સમા ખૂલતા ગયા, 
સુરભિત, અસ્ખલિત. 


એજ રીતે 'ઊગો ફૂલો બની' (પૃ. ૩૩)માં 'ઊગોઃ 
કિયાપદ, “સાંજની માદક હવાની લ્હેરખી ભાવી હતી' 
(પૂ. ૩૪)માં 'ભાવી'ને બદલે “લાવી' કાફિયો સૂઝ્યો 
હશે, મૂક્યો નંઈ. એમ કર્યું હોત તો. જામો પડી જાત 
'એક લગ્નિલ ગઝલ' (પૃ ૩૬)ના ચોથા શેરનો પ્રથમ 
મિસરો લથડ્યો, તે કંસારમાં કાંકરી આવી ગયા જેવું 
લાગ્યું. “એ જ મારો મનોજ' (પૃ ૩૮), એ આક્ખે 
આકખો રદીફ જ ત્તાણીતૂસીને મુકાઈ ગયો ન હોય 
જાણે ! (શઝલના હે મહારાજાધિરાજ મનોજ ખણડેરિયા, 
આપ શું કયો છો ₹) “આવતાં-જતાં' (પૂ ૪૦) રચના 
હર્ષદના મુલાયમ સ્પર્શથી પૂરેપૂરી વગ્ચિત રહી. ધ્યા 
* અલી! (પૃ ૪૫)ની માવજત, હમણાં હમણાં ફગ્ઞોળાતા 
લહેજામાં કહું તો “કાબિલેદાદ' છે. છતાં રદીફ સમગ્ર 
ગઝલમાં ઓગળી જવાને બદલે અતડો રહી જતો હોય 
એમ લાગે છે. 'યા અલી' સમ્બોધનમાં ઉર્દૂશાઈ રણકો 


ને એ સિવાયનો ભાવપ્રદેશ તત્સમ્‌-ગૂજરાતી 
અતડાપણાનું આ કારણ હશે ? તેમ છતાં માણવી 
ગમે છે, એ ગઝલ. “શબ્દના મલ્લ' (પૃ ૪૬)નો સઝહમાં 
પ્રવેશ સહ્યાવાચક વિશેષણ સિવાય ત્હમારા મનમાં 
નહીં હોય. 

એક વળગણ હમણાં હમણાંથી આપણા સૌમાં 
દૂપણની હદે વક્યું છે : વસ્તુને વ્યાખ્યામાં ઢાળવાનું. 
વસ્તુનું પોતીકું સૌન્દર્ય માણવાની ફાવટ-સંવેદના આપણે 
જાણે ગુમાવી ચૂક્યા છીએ. ત્હમે પણ શી રીતે મુક્ત 
રહી શકો ! વસ્તુને વસ્તુરૂપે ન જોતાં ઉપમાનોનો 
ભાર એ'ના ખબ્ભે નાખીને સૌ નિરાંતે કવિતા લખે 
છે. એક જ દાખલો આપીને અટકી જઈશ : 


રેક છે અજ?” છૂં4/"? રહહ છે 
છું છું 6૨2૮ કુજન્ઇ સુવત# ૩/૧૮ (બ ૪૮) 

તું કડીશ, એલા અટકીશ ? મ્હારી ગઝલોની 
અવગુણાયણ વાંચવા એ'વી તે કઈ ત્રાસપીઠ પર ચડી 
બેઠી છો તે ત્હારી આંખને સારી ગઝલ ને ચોટદાર 
શૅર પર અટકવા જ નથી દેતો ? શું ઉત્તમનો મહિમા 
ગાવાનું ત્હારી કલમ જિલ્યાતે ફાવતું જ નથી ? ના 
ભૈ. એ'વું તો નથી. મ્હારી એક અગ્રત ટેવની વાત 
અહીં કરી લઉં. મહને પિરસાયેલા ભાણામાં જે વાનગી 
બહુ ન ભાવતી હોય, તે પેલ્લા ઝાપટી લઉં છું, પછી 
નિરાંતે ગમતી વાનગીઓનો સ્વાદ માણું છું. એ સભાવ, 
અટાણે, આ કાગળ લખું છું તયેય, અકોણાઈ કર્યા 
વગર નો રયો. કેમ કરિયે સભાવનું નભાવી લેજે. 
ખમી ખાજે. 

ગઝલો. વચ્ચેથી પસાર યતાં યતાં હું મ્હને પ્રશ્નો 
પૂછતો ગયેલો : 

૧. રદીફ-કાફિયા હોઠવગા થયા ને આ'ને ગઝલ 
લખવાની પીડા જલમી હશે ? 

ર. અન્ય ગઝલકાર મિત્રોની ગઝલનો ઢાળ એ'ણે 
પકડ્યો હશે ને ચીલે ચીલે ચાલ્યો હશે ! 

૩. પોતે અગાઉ કીધેલા શેરના પડછન્દા અહીંયાં 

કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી ૧૯૯૬ ] ૩૧ 


પડતા રહે છે ? 


૪. સફેડાઉતાર ગઝલની અહીં હાજરી કેટલી ? 
પ્રયોગ છે અહીં, કે નરી પ્રયોગખોરી ? 


પ. પોતાનો મારગ કણ્ડારવાની તાલાવેલી ખરી ? * 


કેવીક ? કંઈક આ'વુંતેવું ઊગી આવેલું. 


કંઈક આ'વાતેવા જવાબ સૂઝી આવ્યા, તે ત્હને 
અર્પણ કરું, કમશ : 


૧, એ'વી ગઝલોનું પ્રમાણ નહીંવત્‌ છે, 
'ઉદાસી-૧,' “આવતાં-જતાં' જેવી રચનાઓમાં મ્હને 
એ'વું લાગ્યું છે ખરું. 

૨. ચીલે ચીલે ચાલવાના વલણને બદલે નવી 
નવી વસ્તુ લઈ આવવાની ત્હેં દિલી મથામણ. કરી છે. 
દરેક વખતે. એ'માં ચોટદાર પરિણામ આવ્યું છે, એમ 
નહીં કહું, પણ, અહીં તાજગી છે, ગમતીલાં દેશ્યો અને 
સૂક્ષ્મ કલ્પનો છે. ત્હમે તો. છબી ખેંચવામાં ખેલન્દા, 
તસવીરકારની પ્રકૃતિ અહીં ઊતરી છે. એ'માં ઝીણી 
ઝીણી રેખાઓ ઝીલવાની હોય છે એ. ત્હમે 
સાહિજિકતાથી. ઉપસાવી શક્યા છો. એ'ને સન્દર્ભે 
થોડાક શેર ટાંકું : 
પન રછઝણત ૧૧૪ તની જરફ ખંખેરતઠં 
મુંખન# કઠે વહી ગતો ભરી સરગ'્‌ &યે. 
પુષ્પ વિવ લ હસય/ ળો ભૂમિને ભેટતી 
સૂર્જ સ્ત તડક/નું ૧ઈ રેલ/૧ત ચગ &ેવે 

ઇિ. ૬૪ 
સૂરીનદ જરેણ/ સુગંધનદ વસ- 
હવ, જજું જું જે પહે શકત 7 
૪. ૨૭) 
અ ૧ર-૧ર રેત*/ રમત શિશુ જોઈ શેશુ બનવ 
લહર ઇડ, ભજે હું રણ ભળું છું સ/?/ સકે 
(૪. પર) 
૩. 'ફીણ-મોજાં' સન્ડહની ગઝલોના પડછન્દા અહીં 


સમ્ભળાય છે, એમ કહું એ'ના કરતાં એમ કહીશ ” 


૩૨ ] કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી ૧૯૯૬ 


ફે જો. 


અહીં એ'નું અનુસન્ધાન સરસ રીતે ઘૂંટાયું છે. જેમ 
કેઃ 
છાવકન સ્પર્શ થ/તઇ નઈને મ”% પછી 
કૂક શરમ રત નર્છને ૨૦% પછ. 

ઇ- £૫ 
ઝંકટર કય ઢબૂરો ? નદીને ૪૧% પછી 
લહેર સત સૂરઠે નથીને ૫૦% પછી. 

ઇં. ?૬/ 
મનની ગજીકૂંરમ/ રહે %2૯જ ની 
જીજે વહે છે કયાંય કહ, એટલી નકી / 

૪. ૬9 


૪. સદ્નહની છંતાલીશે છેતાલીશ ગઝલ ઉત્કૃષ ,. 
જ હોય એ'વું ઝદ્ઞવું ગમે, શક્ય ન બને કદાચ. એ'વા 
કોઈ ગૂજરાતી ગઝલકારનું નામ હોઠે ચડે છે ? ના. 
તો. પછી હર્ષદભાઈ, ત્હમે એ'માંથી બાકાત છો, એમ 
શેં કહેવાય ? અહીં સારી ગઝલની સાક્યા, એ'ના 
કરતાંયે ઉત્તમ શૅરની સહ્યા કઝઞાળ નથી. આનાથી 
રૂડી વાત બીજી શી હોય ? કોઈ સદ્ધેડા ઉતાર ગઝલ 
તરીકે ભલે ન સ્વીકારે, પણ આંગળી ચીંધવાનું કહેવામાં 
આવે ત્તો નિઃસફોચ. આટલી ગઝલો હું ચીંધી બતાવું-- . 


કાગળમાં- ૧, પૃ ૧૧ /કાગળમાં- ૩, પૃ ૧3 ી 
/નદીને. મળ્યા પછી- ૧, પૃ ૧૫ /નદીને મળ્યા પછી- 
૨, પૃ ૧૬, /એક પ્રલંબ શિયાળા બાદ- પૃ ૧૯ /છું, 
પૃ ર૧, /વર્ષા, પૃ ૨૨, /બે “હમરદીફ' ગઝલ, પ 
૨૭-૨૮, /ચાલ સોંપી દે મને, પૃ ૩૯, ' /ગવાયું, પ 
૪૪, /ડૂબવાનું મન પૃ ૫૦, /કેમે કરી, પૃ ૫1૧, 
/સાંજની સાથે, પૃ પર, /મને કૈં જ મળતું, નથી, પૃ 
પ૩, /મંળી આવે પૃ ૫૫. 


આમ. છેંતાલીશમાંથી પન્દર-સોળ ગઝલ એ'તા 


મિજાજ સાથે 6. “ €“૧.** તો મા સરસતી 
સ્રુઠવાન રહે €-.૬ , .- શક: યાદીમાં 
કરેલા વિશિષ્ઠ .. ગી રાખી 


કહ્‌ 


પ. કેમ કે દરેક પ્રયોગને યોગની કક્ષા ન સાધે 
તો ઉત્તમ કહેવાનું હું જોખમ ન ખેડુ. 


ગુજરાતી ગઝલમાં, 'સંવાદ-ગઝલ', 'લગ્નિલ 
ગઝલ' “એક પ્રલંબ શિયાળા બાદ, બદ્રીનાથથી 
નિમંત્રણ', “નાયગરા ફૉલ્સ' જેવી શીર્ષકસ્થ ગઝલો કે 
'દ્ધી ઊડી ગયું ૧-૨' જેવી શ્રદ્ધાગ્જલેરૂપે લખાયેલી 
ગઝલો, ડવિપ્રિય ચિત્રકાર, મિત્રને નામે અર્પણ થયેલી 
ગઝલોની. સદ્ધયા પણ ઓછી નથી. અહીં ગઝલ અને 
કવિતાના અલગ અસ્ત્તિત્વ વચ્ચે ત્હમે સેતુ બનીને 
ઊભા છો. સલામ. 


'સંવાદ-ગઝલ'ને હું પ્રયોગખોરી નહીં કહું. 
પ્રિન્સ-પ્રિન્સેસના સંવાદને અનુરૂપ ભાવ-સ્પન્દનો વચ્ચે 
વાતાવરણ ૨ચી આપ્યું છે. 


કેન્સલ : અ/ગળ/* હું પ૭ તી ધૂળના ઢગલો બ 
છું 7%% અ/પઢના વરદ થઈ અવે હત 


&ેન્સ : ત્હે *હને ત્ય બન્ધ પપણ"ઇ ભવે પૂરી છી? 
પ૫છીને ખોલવને ચૂમી”! ૨/૯ હત. 


આ અને આ'વા પ્રયોગો ગઝલને ગૂજરાતી-તા 
આપશે. વળગણાં છૂટે તો કોઈ પણ સાહિત્ય પ્રકારને 
ઇષ્ટ દિશા મળી રહેવાની. અલબત્ત, મૂળ. સાથેનું 
અનુસન્ધાન તૂટે છૂટે તો એ સ્વરૂપ જ ખોવાવારો આવે 
અહીં એ'વું નથી બનતું તે શુભ સકત લેખીએ. 


બે 


તું કહીશ, એલા ગઝલનું જ હાંક્યે રાખીશ ? 
આ ગીત અને અછાન્દસ ને લઘુકાવ્યો ને અશ્વિન 
મહેતાના ફૉટોગ્રાક્સના પુસ્તક 'ગિક્ટ્સ ઓફ 
સોલિટ્યૂડ'ના તમામ ફોટોગ્રાફ્સ વિશે દોહરા સોરઠા 
દ્વારા મ્હેં આપેલા ૧૩૪ પ્રતિભાવ વિશે ત્હારો કોઈ 
. પ્રતિભાવ નથી ? ી 


અશ્વિનભાઈના ફૉટોગ્રાક્સના દોહરા-સોરઠા વિશે 
શી રીતે લખું ? ખાટલે મોટી ખોટ્ય... મ્હેં પોતે જ 
એ ફૉટોઝ જોયા નથી. કદાચ છે ને જોઉં તો અભિપ્રાય 


બાંધી શકું એ'વી ત્રેવડ વિશે હું સાશફ છું, મ્હારા 
માટે. 

'સાંઠ' સિત્તેરના ગાળામાં ભૂપેન ખખ્ખર, જેરામ 
પટેલ ગુલામ મોહમ્મદ શેખનાં મોડર્ન આર્ટને કેન્દ્રમાં 
રાખી 'ક્ષિતિજ' સ્કૂલના કવિઓ એ'વી જ મૉડર્ન 
રચનાઓ. આપતા. ત્યારે એ ચિત્ર અને ચિત્ર-કવિતા 
વિશે કશી ગતાગમ પડતી. નંઈ, અરે, હજીય નથી 
પડતી. આપણી ગણતરી પહેલેથી ઠોઠમાં. ભોંઠપનો 
પાર નથી. રામની મરજી છે. સુરેશભાઈએ. “કવિતાના 
અક્રમાં આ ૧૩૪ દોહરા-સોરઠા ત્હમારામાં (ઈટ મિન્સ, 
આ દોહરા-સોરઠામાં) કાંક ભાળ્યું હશે તો જ આટલી 
બધી જગ્યા ફાળવી હશેને ? આથી વધૂકું કશું, કશ્શું 
નથી કે'વું. ચુપ્પ. અલમ્‌. 


ગઝલમાં ત્હમારો હાથ જેટલો બેઠો છે, એટલો 
ગીતમાં નથી બેઠો. સન્રાની દષ્ટિએ પણ આ સડહમાં 
ગીત ઓછાં છે. જો કે મ્હને એ'નું ઓછું આશ્ચર્ય 
નથી. સાચું માનશો ? મ્હને ગઝલકાર કરતાં ત્હમે 
ગીતકાર તરીકે વધુ સહજતાથી વ્યક્ત થઈ શકો તેમ 
લાગ્યું છે. ત્હમારી પ્રકૃતિનેય ગીત વધુ અનુકૂળ આવે. 
એમ છે. છતાં વિચિત્રતા એ છે કે ગીતો કરતાં ત્હમે 
ગઝલ. વિશેપ લખી છે. આ રુચિના અભાવે જ આ 
ગીતોનો લય ક્યારેક ખોડક્વાય છે. શબ્દભાર બરાબર 
સચવાય નહીં, એ'વું પણ બન્યું છે. દષાન્ત મૂકું : 


“લે, લાવ્યો છું (પૂ. ૬૬) ગીતમાં છેલ્લી પફિત. 


શસ થ/સ ૧, ત/₹ રોજર/ઈ ગણશે. 
«યનું %*ટું ગ/છેત 


કશુંક ખૂટે એ'વું લાગે છે ? 'લે લાવ્યો છું મારાં 
સઘળાંયે ગીત' એ ધ્રુવપકિત સાથે પ્રાસનો મેળ બેસારવા 
“લયનું ગમતું ગણિત' રૂપક જ ભાવને ડર મારે છે. 
લયને ઠેશ વાગે છે. એ જ રીતે “વર્તારો' (પૃ ૬૬)માં 
પ્રારમ્ભમાં જે લય પસન્દ કર્યો છે એ લય એ'ના બેઉ 
અન્તરામાં સચવાતો નથી. કવિ સ્વયં પોતાની કૃતિ 
વાંચે ત્યારે પોતાની રીતે યત્તિનો આધાર લઈને વાંચે 


ક કક 
કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી ૧૯૯૬ [ ૩૩ 


ને એ'માં કંઈક ખૂટે છે એ'વો અનુભવ. ન થાય. પણ 
ભાવડને ખૂંચે. સક્ઠહનાં દસ ગીતોમાંથી પાંચેકની આ 
સ્થિતિ છે. પરન્તુ આ લય-વજનયી કાન કેળવાય તો. 
ત્હમારાં ગીતો ઉત્તમ પરિણામ આપી શકે એવાં એંધાણ 
એ. અવશ્ય આપે છે. “રાધા કાંઈ વણઝારી. વાવ “રાધા 
કાચી માટીનું કોડિયું' “ચાંદરણે. ચૂવે છે જળનું તેજ 
“લીના આગળિયે અવસર મ્હોરિયો', “તેજ અતલસ 
ઘૂંઘટડે ઢાંકિયાં રે પાન અવસરનાં', 'ઝાડ છોડી ડાળીબેન 
હાલિયાં રે પાન અવસરનાં', 'ક્લરવની. ઊઘલતી જાન 
શરણાયું વાગે રે' “તૂટે ઘૂઘરિયું વમળોની જોડ્યમાં રે', 
'તું હધય ઊછળતી ઉષ્મા, હું નહીં છૂટેલી ગાંઠો', 
'ગીતનો ઉપાડ આપું, ગાતો ઉઘાડ આપું...' “ધુમ્મસની 
ધાબળિયું...', “પાંપણનાં હલ્લેસાં...' જેવી અસહ્ય 
ગીતપક્તિતિઓ (ષષ્ઠી વિભક્તિના પ્રત્યયનો વધુ પહતો 
સાથ લીધો હોવા છતાં) ત્હમારામાં વસતા ગીતકવિને 
સદાયે. નિમન્ત્યા કરશે, એ'વી હરિયાળી મ ઠેરઠેર 
પથરાયેલી છે. 


ર/%# એક કોળું જ% છે 
૨%, ત" તજી ડૂંરળ 
અળગ# ન થાજો એક ૫૦. 


(અહીં પ્રિયકાન્તના “આ નભ. ઝૂક્યું તે કાનજી'નું 
સ્મરણ થાય, તેમ છતાં ગીત પોતે અનુકરણમાં સરી 
નથી પડ્યું ને નિજી કમનીયતા સાચવી શક્યું છે.) 
ટૂંકા ટૂંકા વાક્યાંશો, અનાયાસ પ્રાસસંયોજન, નજાકત 
ભયા ઉપમાનો શ્યામ અને રાધા જેવાં જ મોહક છે. 


ર૪ કંઈ «ઝરી ₹/૧ છે 
૨% 5, તજે જંષેલું ૪% 
અળગ# ન થાજો એક ૫% 
જેવી પડ્ડિતઓએ. આ ગીતને સાઘન્ત સ-રસતા 
ભેટ ધરી છે. તો, “અવસર મ્હોરિયો,' “કન્યાતિદાય 
પાન અવસરનાં', પુત્ર-તિવાહ' ને 'સાગર મારો 


૩૪ ] કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી ૧૯૯૬ 


સાયબો'માં જાનપદી ઠાઠ, ગ્રામજીવનના વિવિધ સઝેતો 
સાચાં મોતીની પેઠે ઝળકે છે. આ ગીતો લોકગીતોની 
પડખોપડખ,. ઊભાં રહે તેવાં ઊતરી આવ્યાં હોવા છતાં, 
કેવળ લોકગીત બનીને અટકી નથી જતાં; એમાંના 
સૂક્ષ્મ નિર્દેશો સ્થૂળતા ઓગાળીને પોતીકી મુદ્રા ઉપસાવી 
શક્યા છે. 


ત્રણ 


લઘુકાવ્યો /અછાન્દસ રચનાઓમાં જ્યાં જ્યાં 
ચમત્કૃતિ સધાય છે ત્યાં ત્યાં અટકીને ફરી ફરીને 
આસ્વાદવાનું મન થાય છે. “સૌને ધ્યાન... તારું જ...' 
“હે વૃક્ષ' જેવા અછાન્દસ કાવ્યો સફળ બની શકયાં 
છે. પ્રેમ એક વૃક્ષ' જેવી રચના ચબરાકિયાથી આગળ 
નથી વધી શકી. એ'માંની કૃતકતા અછતી નથી રહેતી. 


અમરેલીના આંગણે પ્રથમવાર “અર્વાચીન 
મીરાંઓનો મેળો' નામે આપણી ગૂજરાતી. કવવિત્રીઓને 
કાવ્યપઠન માટે નિમન્ત્રેલી. એ નિમિત્તે પરકાયા પ્રવેશ' 
દ્વારા ત્હમે, “મીરાંબાઈ... તને વધાઈ' શીર્ષક તળે છ 
રચનાઓનું એક ઝૂમખું આપ્યું છે. એ'માંનું સ્રી-દાક્ષિણ્ય 
અને અભિવાદનનું ત્હમારું વલણ ગમ્યું છે. પરન્તુ 
રકાયાપ્રવેશ' નવી વાત નથી રહી. “મીરાં સામે 
પાર'માં રમેશભાઈ મીરાં નામે નદી થઈ ફાટફાટ વહ્યા 
છે. આપણને વહાવ્યા છે. ત્હમે એ નદીના એક ફૉંટારૂપે 
એ'માં ઉમેરાયા-એથી વિશેષ એ કૃત્તિઓ વિશે કશું 
નહીં કહું. 

આ'વો નમણો સક વાંચવા જે કોઈ રસિકજન 
હાથમાં લેશે, એ'ના બારસાખે પડ્ડીઓ કલરવનાં અદશ્ય 
તોરણ બાંધી જશે, એટલી ખાતરી આપીને વિરમું. 
મજામાં હશો. 


ત્હમારો, 
મનોહર 


૦5 અ/સ્4/& ક 


“તડકો” : પૂર્ણમાંથી આશ્ચર્ય લગી 
ભરત મહેતા 


તડકો 


લાભશંકર ઠાકર 


પરઢન/ ઝ/કળ* તહકદે 

ગ. 

ગળે ગળે ૪૭૪/%૮ પ્હ/હ. 

ને અ/સુ*# 

પૂંજત?! તરત 

તરત? હૂજત 

અથી ઘૂકર/તી અહજે 

5ર ત ૩૮2% «7૯ ૧૮૭. 

૬/૭ પરે એક જટેર જે્ું જટેર જેઠું જટેર જેઠું 
ફફડે ફફડે ફફડે એ"? ૪૮. 
દ#દ/” અખ* ૧૦૮ ઝ/ખ. 
ખં ઝ૮ખ// પરોઢ*/થ/ ૪ર)ઢ*/૧7 
અ/છ અ/છ/ 

અજ *હને સ*ભળ/ત# ૫/છ# અહી જને સ*ભળ૮ત# 
અઇ 

4 4ડ 4ફ 5ફ અ૧/૨% 

છું ટૂંજ જને ખૂલું 

ખૂું 

ઝડ જનને ગૂલું 

ચં 

દર *ૈને હું 


ર્જ 
પહ/૩ જનને ઝૂંકુ 


ટક 
અભ બનને તૂતું 
ટું તડકો થઈને 


વેરણછેરણ તહ જઈને 

2૧/રન્‍ ₹%ન*%ર/જરને તળેજે જઈને અડું 
'હ/ કર ઝર કર ૧/ર ગળતી 95. 
ગળે ગળે ૪૩૪૮૧૮૦ પ્હ/૭ / 


“તડકો' લાભશકરની વિલક્ષણ રચના છે. 
કાવ્યઉપકરણોના -#ઝા ભાર વિનાની લયાવર્તનોના 
યતિભત્રવાળી આ ર યનાનો કાવ્યપાઠ બાળકને સુદ્ધા 
આનન્દ આપનારો છે. બીજા ધોરણમાં ભણતી મ્હારી 
દીકરીને આ ડવિતા જાદુગરની કવિતા લાગે છે. 
અબાલવૃદ્ધને સમાન્તરે ખેંચતી અ રચનાના કેટલાક 
વિશેષો પ્રમોદકુમાર પટેલે (અનુભાવન') અને 'શેઠ 
ચન્દ્રકાત્તે (કવિતાની ત્રિજ્યા? પકડયા છે. અનેક 
આધુનિક વિલક્ષણ રચનાઓની માફક લા.ઠા.ની આ 
'તડકો' રચના પણ પુનઃ વાચને અન્ય સઝેતો. પૂરાં 
પાડે છે. એ'વા કેટલાંક સઝ્નેતોની વાત અહીં કરવી 
છે. 


જરઢન# ઝ/50%/ તડકે ગળ. ' 


કાવ્યની પ્રથમ પટ્િતિમાં જ સર્જકતાના ઉન્મેષ 
ભાવકને ભીંજવે છે. જે સર્વને પીંગળાવે છે તે સૂર્યના 
અંશ સમો તડકો સ્વયં અહીં પીગળે છે. વકતા અહીં 
આસ્વાધ છે. સૂર્યના તાપની શુષ્કતાને ઝાકળની ભીનાશ 
પીંગળાવે છે. આ સૂચક છે. નાયકના બરડ થઈ 
ચૂકેલા, રાબેતા મુજબના યન્ત્રવત્‌ શુષ્કતાભર્યા જીવનમાં, 
આજની પરોઢના ઉદ્દીપને ભીની ક્ષષ્ઠો જન્મી છે. પરોઢ 
નિમિત્ત છે. અ-તર્કની આ લીલા કાવ્યપરિવેશને ઘડીના 
છઠ્ઠા ભાગમાં રચી આપીને કાર્ષયસાધક બની છે. 
સવારમાં વહેલા ઊઠીએ કે પથારી ઝાકળભીની હોય ! 
ઝાકળનો સ્વભાવ છાપામારનો છે. અહીં ઝાકળોપનિષદ 


(નજીક બેસવું તે) રચાયું છે. ઝાકળ સ્મૂતિઓનું પ્રતિરૂપ 
બને છે. 


'ીગળે પીગળે. પડછાયાના પ્હાડ' આ પડ્ફતતિના 
અન્તે પૂર્ણીવિરામ છે. કાવ્વ આ પડ્ડિત વડે જ પૂર્ણ 
થાય છે. એક ચક પૂરું થાય છે. પરન્તુ કાવ્યાન્ત્તે 'પૂર્ણ' 
નહીં 'પણ. આશ્ચર્યચિહ્ન છે. લા.ઠ!. જેવા સીમાચિહ્ન 
રૂપ કવિ વિરામચિલ્લોને વેડફે ખરા ? આ સૂચક 
પ્રયુક્તિ છે. તડકાથી ઝાકળનું સૂકાવું-જેવી લૌકિક 
ઘટનાને સહુ પૂર્ણ(3॥151પ્વેઝ થઈ ગયેલી જ માને. 
એ. ઘટના તો નગણ્ય, નજીવી ગણાય. પરન્તુ એ ઘટના 
કાવ્યનાયકની ચેતનાને છેડીને ક્યાંની ક્યાં લઈ જાય 
છે ત્હેનું આશ્ચર્ય કાવ્યાન્તે છે. વસ્તુજગતની અનેક 
ઘટનાઓ તરફ લોકો પૂર્ણ થઈ ચૂકી એમ માનીને 
આંખ આડા કાન કરે છે. તે નજીવી નગણ્ય ઘટનાને 
કવિ સાંભળે છે, જુએ. છે, સ્પર્શે છે, સંવેદે છે. તેથી 
જ કબીર કીડીના પગના ઝાંઝર સાંભળી શકે છે ! 
એ. અર્થમાં જ્યાં રવિ નથી. પહોંચતો ત્યાં કવિ પહોંચે 
છે. આજના પરોઢના. ઝાકળ વડે કવિના તડકાળા 
અનુભવો. પીગળવા માંડચા. પીગળવાની કિયા દ્િરુક્ત 
બની, વેગીલી બની તેથી પડછાયાના પ્હાડ પીગળવા 
માંડ્યા. પડછાયો કહેતાં જ પોતાની પ્રતિચ્છાયાઓ, 
પોતાના આજ લગીના વિવિધ વિગત રૂપો (14510 
પીગળ્યા છે. એની પ્રતીતિ જ તરત આવતી પફ્િતમાં 
છે. " 
જે અ/ચુમ# 
પૂત તરત 
તરત ડૂજત 
થર તણી કટ ળી જીજી ૧૯૩. 


૧/651”ના એટલા બધા થરો છે કે ત્હેનો પ્હાડ 
છે. ત્હેની સ્મૃતિમાં ઝાકળ. જેવું આંસુ છે. “આંસું જે 
વીતી ચૂક્યું છે ત્હેની સ્મૃતિની પ્રતીતિ. છે. પ્રકૃતિના 
સૂર્યસમા બૃહદ્રૂપના સેવકો જેવા તડકાના અંશોને એ 
જ પ્રકૃતિના લઘુરૂપ સમું ઝાકળ પીગળાવી શકતું હોય 
તો તેવી જ રીતે વિરાટ ભૂતકાળને ન્હાનકડું આંસુ 
૩૬ ] કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી ૧૯૯૬ 


પીગળાવી જ શકે ને ? આમ, અ-તકનો. કાર્યસાધક 
તર્કપૂર્ણ વિનિયોગ છે અ-તર્કનું તર્કશાસ્ર આ કાવ્યમાં 
ઠેરઠેર જણાય છે. 


ઝાકળથી આંસુ સુધી -- વસ્તુજગતથી ભાવજગત 
સુધી પહોંચ્યા પછી કાવ્યનાયકને એ. આંસુમાં થોરની 
વાડ તરતી-ડૂબતી-ડૂબતી-તરતી દેખાય છે ! અગાઉની 
પફ્તમાં “'પ'નો. ઓષ્ઠય. વર્ણાનુપ્રાસ હતો. તે અહીં “ત' 
દન્ત્ય દ્વારા વધુ આન્‍્તરલય વાળો બને છે. “ડૂબતી' 
એટલે પ્રવેગથી નીચે અન્તરમાં. ખૂપી. જતી અને 'તરતી' 
એટલે વળી સપાટી પર આવતી સ્મૃતિઓ જ છે. આંસુ 
એ કાવ્યનાયકનું ચિદાકાશ છે. ચિદાકાશમાં પરપોટાની 
માફક ફૂટતી, વિલીન થઈ જતી, વળી ફૂટતી સ્મૃતિઓની 
વણઝાર પ્રવેગી બની છે. તેથી જ 'અથડાતી! દ્વારા 
એ સ્મૃત્તિઓનું પરસ્પર ટકરાવું સમજાય છે પણ . 
ઘઘૂમરાતી' દ્વારા વળી એ સ્મૃતિઓની ચોતરફની 
અથડામણ. છે તે પણ સમજાય છે. “વાડ' એ'નું શૈશવ, 
છે. “વાડ'ની આગળના. સાહચર્યો નોંધપાત્ર છે. થૉર 
તણી વાડ છે, કાંટાળી. શૈશવના કટુ અનુભવોય હશે. 
સન્તાકુકડી દરમ્યાન કાવ્યનાયક ત્યાં સન્તાયો હશે. ? 
દાદાની નજર ચૂકવવામાં એ વાડ વળી મદદરૂપ બની. 
હશે ! એ વાડથી નવું નક્કોર ખમીસ તરડાયું હશે. 
એ. વાડે જ એ'ની કૂપળસમી હઘેળી પર માસ્તરની 
ફૂટ્ટપટ્ટીના માર જેવી લાલાશ પણ રચી જ આપી હશે. 
ને ? તેમ છતાં અધૂરું મધુરું તેમ તે વાડ લીલી. છે. 
લીલી વાડીનો રણકો સાંભળી શકાય. વાડ વિના વેલો 
(વંશ ?) ન ચડે તે પણ સમ્ભળાય. તેથી જ તે વાડ 
દાદાનું, કુટુમ્બનું '્હારા બાપા'નું પ્રતિરૂપ ગણાયને. 
વળી આ પડ્ડિતની અનુગામી પડ્દિત આપણી સર્વ 
શક્યતાઓને સમર્થન આપે જ છે. 


૧૩ પરે એક બટેર બેઠું જટેર જેઠું બટર જેકું 
ફફડે ફફડે ફફડે એ" પંખ. 
દદન અખ વળતી ઝ%/ખ” 


“બટેર' એટલે બટુક જેવો કાવ્યનાયક. બટેરના 
બેસવાની ક્રિયાને કવિએ ત્રણ વાર આવર્તન આપ્યું 


છે. ત્રણ પેઢી ગણીશું ? બાહ્યદષ્ટિએ તો એ આવર્તન 
પ્લેનના લૅન્ડિંગની જેમ વાડ પર બટેરના બેસવાને 
* આબાદ સૂચવે છે. શક્ય છે આજે કાવ્યનાયક બટુકમાંયી 
'લા.ઠા. દાદા બની ચૂક્યોય હોય. તેથી ત્હેણે પોતાના 
બટુક જેવા પડછાયાને યાદ કરવા સ્મૃતિઓને ખાસ્સી 
ખેંચવી, પડી હોય, ત્રણ અવસ્થાઓ પ્રૌઢ-કિશોર- 
શિશુ-વટાવવી પડી હોય. પ્હાડ જેવો આખો પાસ્ટ' 
સાફ કરવો પડયો હોય. તેથી વાડ પર બેઠાં પછીય 
પાંખમાં લાંબી ઉડાનના કારણે ફફડાટ છે. 'ફફડે' 
કિયાપદના ત્રણ આવર્તનો એ એ'ની વિગત 
પ્રલમ્બજીવની સૂચવે છે. મોટો પ્હાડ ચડી ઊતરીએ 
પછી પગલાં તો. સમતલ જમીન પર પણ પેલા 
ચઢાવ-ઉતારવાળી શૈલીમાં જ પડે એ'ના જેવું અહીં 
થયું ગણાય. તેથી જ બટેર બેઠું હોવા છતાંય પેલી 
પાંખો ફફડી રહી છે. પરોઢના ઝાકળના એક જ દશ્યના 
ઉદ્દીપનવિભાવે કાવ્યનાયક શિશુ બની ગયો. ભૂતકાળનાં 
ઘણાંય દશ્યો ઝાંખાંપાંખાં ઝાંખાંપાંખાં દેખાય છે. એ'નો 
અર્થ એ નથી કે એ'ના બાલ્યાવસ્થાના અતુભવો સઘન 
નથી. આંખમાં મોતિયો છે તેથી ? ખુલાસો રસપ્રદ 
હોવા છતાં પૂરતો નથી. કાવ્યનાયકની આંખમાં આંસૂ 
છે. એ અશ્રુજળનાં ઝળઝળિયાંથી દશ્યો ઝાંખાંપાંખાં 
છે. આંખમાં અશ્રુની વાદળી છે તેથી બાલ્યાવસ્થાના 
તેજને એ'નો ભેજ લાગ્યો છે ! “આજ'નો ઓથાર એ 
રીતે 'ગઈકાલ'ને આવરે છે. તેથી વિપાદ છે. 
રવીન્દ્રનાથનો બલાઈ, ફટિક કે 'જનાન્તિકે'નો શિશુતાયક 
સાંભરે છે. પેલું વ્વવહારનું આવરણ “ગઈકાલ' પર 
ખાસ્સું ગાઢ થઈ ચૂક્યું હતું પરન્તુ આજના પરોઢના 
દૃશ્ય વડે, એક જ દશ્ય વડે એ આવરણ ભેદાઈ-છેદાઈ 
ચૂક્યું છે. તેથી કાવ્યનાયક શિશુ થઈ ગયો છે. પરોઢના 
ઠફ્‌ ઠક્‌ અવાજથી જાણે કાવ્યનાયકનો ભૂતકાળ જ 
ખોદાયો છે. લક્કડખોદના અવાજોના નિમિત્તે 
કાવ્યનાયક પોતાનો ભૂતકાળ ખોતરે છે, કાવ્યનાયક 
પુનઃ પરીકથાની સૃષ્ટિમાં ચાલી ગયો છે. કિયાપદોની 
ટ્રિક્તિ વડે આજની 'રિક્તતા'ને ભેદવા કવિ મયે છે. 


“છું ટૂવ બને ખૂલું 
ખૂલું 
ઝાડ જને ઝૂલું 

કાવ્યનાયક પેલી “ક્‌ ઠફ'થી શૈશવમાં ચાલી જતાં 
કર્તાલક્ષી કર્તાભક્ષી આવરણો દૂર થાય છે. પેલી 
ચતુર્વિધ “ઠફૂ ઠફ્‌' કાવ્યનાયકની સ્થિર, જડ થયેલી 
બધિરચેતનાને ઝફૃત કરી નાખે છે. શિશુ કિયાલક્ષી 
હોય છે. એ'ને કર્તૃત્વના મોહ કરતાં કરીડામાં વિશેષ 
રસ છે. તેથી તે ફૂલ સાથે ખીલે છે, ઝાડ સાથે ઝૂલે 
છે, કાવ્યનાયકનું શિશુ બની જવું પ્રવેગીલયમાં રચાયું 
છે, કવિ લા.ઠા. નાટ્યકાર હોઈને ઝાકળથી શરૂ થયેલા 
આ નાટકની સષ્ટર્ષપૂર્ણ ક્ષણો-ત]॥ાત્ર%ને આબાદ પકડી 
શક્યા છે. ફૂલ-ઝાડની સાથે ખૂલવા, ઝૂલવા સુધી તો 
ઠીક પણ દરિયો થઈને ડૂબવાની કાવ્યનાયકની ઝદ્ધનામાં 
તો બાળલીલાની પરાકાષ્ટા છે. દરિયો થઈને ડુબવાની 
કે પ્હાડ થઈને કૂદવાની એ'ની ઝર્નનામાં અતર્કલીલાય 
છે. કવિઓ નાવમાં નદીઓ ડૂબાડતા હોય છે. પણ 
અહીં*માત્ર વિરોધાભાસ જ નથી કાવ્યારમ્ભને યાદ 
કરીએ તો જો. તડકો સ્વયં પીગળે તો દરિયો ન ડૂબે ? 
અતર્કનું તર્કશાસ્્ર રચાયા જ કર્યું છે. પ્હાડ કૂદે એ'માં 
અતર્કની પરાકાષ્ટા છે. જે સ્થિર થઈ ચૂક્યું હતું, 
પડછાયાના પ્હાડ સમો આખોય ભૂત (કાળ) અહીં નાચ 
માંડે છે. જે ક્ષણો પૂર્ણ (1111510તં) થઈ ચૂકી હતી 
તે કાવ્યનાયકના ચિદાકાશમાં પુનઃ જન્મી છે. ત્હેનું 
આશ્ચર્ય છે. અન્તે કાવ્યનાયક તડકો થઈને તૂટવા માંડે 
ત્યારેતો વસ્તુ જગતના પ્રત્યેક પદાર્યને સ્પર્શવાની એ'ની 
બાળસહજ ઝહનાની સાયોસાથ કવિએ એક ભાત પૂર્ણ 
કરી; કારણકે એ તડકો તો વળી પાછો ઝાકળ દ્રારા 
પીગળાવાનો છે ! કાવ્યવર્તુળ પૂર્ણ થાય છે. ન-જીવું, 
ન-ગણ્ય ઝાકળ કાવ્ય નાયકના આખાય 165351ને 
ખળભળાવે છે તેથી તે માત્ર શબનમ્‌ (ઝાકળ)ન રહેતાં 
'શબનમસાગર' બની રહે છે. આ વિરોધાભાસપૂર્ણ 
સમાસ રચના શબ્દરમત ન બતી રહેતાં કાવ્યપરક 

કવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબુઆરી ૧૯૯૬ [ ૩૭ 


વ્યગ્જનાને પ્રગટાવવામાં મદદરૂપ થાય છે. ઝાકળના 
નિમિત્તે કાવ્યનાયક છેક તળિયે (નર્યા શૈશવમાં) જઈને 
અડકીને પાછો આવ્યો છે, 


કાવ્યનાયક માટે આ ક્ષણો. ધન્યતાની હતી. એ'તા 
“આજના' જીવનની કર કર કોરી ધાર ઊષ્ઠતા, 
તીક્ષ્ણતા) પરોઢ વડે પીગળી છે. તેથી ડાવ્યાન્તે 
આશ્ચર્યચિહ્ન છે. સ્મૃતિની નોળવેલ રોજબરોજના ડદ્ધીલા 
અનુભવો. સામે ઝીંક ઝીલવામાં સહાયરૂપ બને છે. 


માણ્યું ત્હેનું સ્મરણ કરવાનું નિમિત્ત કાવ્યનાયકને ઝાકળે 
પૂરું પાડ્યું. આપણને લા.ઠા. એ શૈશવમાં સરી પડવાની 
તક 'તડકો' દ્રારા પૂરી પાડી. કવિ ધારે તો કેવળ 
લયની મૂડીએ કેવો મ્હોટો વેપલો કરી શકે એનુંય 
નિદર્શન લા.ઠા.ની પ્રયોગશીલતાએ “તડકો'રૂપે પૂરું 
પાડ્યું છે. કાવ્યમધ્યે આવતો. “અહો' ઉદ્દાર કાવ્યાન્તે 
ભાવકનો પ્રતિભાવ બની રહે છે. 


ચૈતન્ય ધામની આનન્દયાત્રા 
દેવેન્દ્ર દવે ઝક 


આનન્દ્ઘનમાં 
(શિખરિણી-સોનેટ) 


ઈસ ત્જ/રે #/ર/ ગગન *્ી ત/ર/ ત” ઉઊઠથઠ 
અને ૩૭ ત્ય/રે કટક જનન સ /£2/ ૨૭૦૮ 
અને "ક 9૨/રે ટઢ જઈ રચ 2/2ક રહ 
ઝય %*%/ ૧/૮૮ ૧૬-૦૪ ૧રત્જે /સ્‍્થર થઈ. 


અને મહાર] ન્હ/” *તિ કનકવ/ હ/% જઈને 

મચી ગૈ ખેલક : ગગન ગગને કોક ગર 
૨% છે ર હ ૪૧ન સ૧ળ/-/ ગતે «ઈ 
ઘૂમી આવું ચોટે જુવન્, ૧ન વૃન્દાવન રચું. 

પછ? ૧૯ દ/દે /%ત વરસ નેક જુજ્નદ 
ગુહ/*%૮ ઠોર જૈ ગુન ઝુન ઇતદ ઝુ 9૨૯૭૪ 
ટુગન્ઇન કેર છુટ 9૫૪૭ હતઠ વજ ર” 
હંત? 9૨ શ૨તઠે જે 7% *રુત્ટ 9*/ 20૧. 
અને ધીરે ધીરે સરત્ટ કુજ નૌકા જવિ કે 

તણ નરે જતી અદરજ જઈ અ/નન્દકજન*%/. 


(“કુમાર' માર્ચ, ૧૯૬૯૦ સુન્દરમ્‌ 


કવિતાના કસબીઓએ શવ્દ-સામર્ય્ય, કલ્પનાના 
કમનીય વિહાર ઉપરાન્ત હૃદયના ઊંડાણ સુધી પહોંચી 
૩૮ ] કસિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઅરી-૯૦૦૬ 


ઊર્મિતત્ત્તનતે વલોવી સાચો ડકાવ્યકલાપ રચ્યો છે. 
પ્રાસાદિક ગુણથી પણ કવિતાના સુન્દર પરિણામોથી 
શ્રી સુન્દરમે આપેલા ઉત્તમ સોનેટો તથા ભાવમધુર 
ગીતોથી આ વાતને પરિપુષ્ટ સમર્થન મળે છે; સંસારી 
ભાવની રચનાઓ પછી એમની ઊંડી આધ્યાત્મિક 
ઝદ્ધનાને પણ ગીત સોનેટોમાં પ્રગટ કરી છે. આ સૉનેટ 
પ્રથમ દષ્ટિએ કોઈને પ્રીતિ-સંવેદનાનું લાગે. પણ અહીં 
પરમ ચેતનાની અખિલાઈભરી ગીતિ ક્રમશઃ વિકસતી 
જાય છે. એ'નો ઉપાડ જ જુઓ : 


હર? ત્જ/રે સ/ર# ગગન «૮ર «ગ 64૧૮ 
અને ૩૭ ત્જ/રે કટક વનન સૌ (દેશ ચહથ/.. 


પ્રેમાતુર નાયક પોતાની પ્રિયતમાને 
અનનુય-વચનથી રીઝવતો હોય તેવી ચોટદાર 


શરૂઆતથી ભાવકને ગગનમણ્ડળમાં વિહાર કરવા ' 


તાણી જાય છે ! પછી તો... નેત્રોનાં ત્રાટક રચાવાં, 
વાતા. પવન થમ્ભીને સ્તબ્ધ થઈ જવા, પૃધ્યીનું 
પરિભ્રમણ સ્થિર થઈ જવું, બધું કવિને ત્હેની ચેતતાને 
વિરલ સમાધિ અવસ્થામાં સાહજિક અને અનન્ય 
સ્પર્શક્ષમ ભાસ્યું. એ પરમ ચિત્તિ હસી ત્યારે સમગ્ર 
ગગનમણ્ડળમાં તારકવૃન્દ તગતગી ઊઠ્યા ! હાસ્યની 
અનન્ય અસર કેવી આહ્વાદક ભાસે છે ! અને એજ 
સ્વરૂપ જ્યારે રોષાયિત થાય છે ત્યારે વાઇળનાં દળો 


સૌ દિશામાં ચડે છે... ચેતનાની વિરલ ક્ષણોને કવિએ 
સાદી ભાપામાં પરન્તુ, પ્રબળ આવેગ સાથે નિરૂપી છે. 
એથી આગળ વધતાં નેત્રો જાણે ત્રાટક રચતાં હોય 
તેવી ચિત્રાત્મકતા કરી છે. 

કવિની મતિ, કનકવા -- પત% સમી મતિ (ઉત્તમ 
ઉપમા) લઈને ખેલોમાં રમો ચડે છે. પ્રત્ધેક ગગન 
ગગને (આપણે દશ્ય ગગન નિહાળીએ છીએ તે ઉપરાન્ત 
અનેક ગગનો કવિની કલ્પના-ભ્રમણકક્ષામાં સ્ટુટ થાય 
છે... !) ત્હેમાં ગરવી-ગૌરવશાળી ધજાને રોપી દેવા માટે 
ઉન્નત ઉડયન કરે છે. સઘળા પવનોની (પુરાણકથિત 
બાણું પવનો ?) ગતિ લઈને પોતે ચૌદેચૌદ ભુવન ઘૃમવા 
નીકળી પડે છે ! યાત્રામાં વનો તો. આવે જ. પ્રત્યેક 
વનને વૃન્દાવન સમાન રચતા જાય છે. અહીં સુન્દરમ્‌ 
પૂર્ગંતયા શબ્દ માધુર્યથી ખીલે છે : 

“ઘૂ અવું ચોદે જુવન્ઠ ૬ન વૃન્દાવન રચું...' 

એ. પફ્ટિતિમાં ચણ્ડોળની ઊર્ધ્વગતિ જોઈ શકાય 
છે. 

આ કોઈ સામાન્ય અસીમનું આલેખન નથી. 
પરન્તુ અસીમમાં જે ફાળ કવિની અભીપ્સાએ ભરી 
છે, એ'નું શબ્દાકન છે ! 

ત્રીજા ચતૃષ્કમાં, સોનેટનો સહજ ભાવવળોટ આવે 
છે. આગળ યાત્રામાં પછાં પેલી સ્મિત વરસતી દષ્ટિ 
ત્હે'મના નેત્રોને કોઈ ગુફામાં દોરી જાય છે. આ એક 
અનોખો પ્રકાશ અને સૌરભનો પ્રદેશ છે. અતિ ઊર્ધ્વ 


એ'વી સ્થિતિમાં થતો આ સમાધિ-દશાનો અનુભવ. 
હોઈ શકે. લાખ. લાખ સૂર્યો (લક્ષ રવિ) ત્યાં પ્રકાશમાન 
છે, ને પ્રણયનો. જાણે ઝગ્ઝાવાત (પબળ મઝૂતો) ફૂંકાય 
છે. આ કવિની અધિમનસ્‌ અને અતિમનસ્‌ની સ્થિતિ 
છે. શ્રી અરવિન્દે 'ૂર્ણયોગમાં એ'નો નિર્દેશ કર્યો છે. 


ભાવનું શમન થતું હોય તેમ કાવ્યની અન્તિમ 
યુગ્મ પટ્તિતઓ સહજ શબ્દોથી સિદ્ધ થઈ છે. યાત્રામાં 
નૌકા-વિહારની માફક કોઈ જુલધિના નીરમાં “ધીરે 
રે' વહેતી ચેતના આનન્દઘનમાં અદશ્ય થાય છે. 
અન્તિમ એ. પટ્િતિઓમાં કવિએ. સ્થૂલ અહંનું ભૂમામાં 
બૃહદ્માં કેવું વિલોપન થયું તેનું સૂચન ક્યું છે. તે 
કેવળ આનન્દમય અનુભૂતિ છે. કવિએ ભાવતો પ્રકર્ષ 
સાધીને અન્તિમ પટ્રિતઓમાં પરાકાષ'ઠા સિદ્ધ કરી છે. 


શ્રી સુન્દરમે શિખરિણીની પ્રવાહી બાનીમાં, પ્રબળ 
ભાવાવેગનું નિરૂપન્ન ક્યું છે. અલકારોની ભરમાર કે 
ભાયાના ઘટાટોપ વિના કવિએ શૅક્સપિરિયન પ્રકારના 
સૉનેટ સ્વરૂપમાં પ્રબળ આધ્યાત્મ્દ્ક અનુભૃતિને સાકાર 
કરી છે. આ પ્રકારના સૉનેટના આસ્વાદ માટે આપળો 
ભાવકે પણ આપદ! સહૃદયતાને અસીમમાં વિસ્તારવાની 
રહે છે. કાલમાં “આકાશ' 'તારા', “લક્ષ રવિ' (લાખ 
સૂય), પ્રબળ મરૂતો' જેવાં દશ્ય કલ્પનો પળ યોજેલાં 
છે ! '્રાટક' “ગુહા, 'ગુગ્જન' વગેરેમાં સમાધિ-યોગની 
પરિભાષાનો પણ કવિએ સરસ પ્રયોગ કર્યો છે. 


કવિલેક : જાન્યુઆરી-ફેજછુઅદરી ૧૯૦ 





આડી 
૧. ઘણા જોરથી બોલવું (૩) 
૪. ડાવ્ય-ેખક (ર) 
૬. ચમ્પો-૩ 


૭. ઇન્દ્ર-૪ 

હ. હસ્ત-૨ 

૧૦, માછી-૩ 

૧૧, અગ્નિ-૩ 
૧૨. નીચલો હોઠ-૩ 
૧૫. ખેરનું ઝાડ-૩ 
૧૬. વૃક્ષ-૩ 

૧૮. સતત-હમેશ-૪ 
૧૯. સુન્દર સ્રી-૩ 
રર. આબરૂ-૨ 
ર૩. કૈશ-સમૂહ-૬ 


૧૨. 


૧૩. 


૧૪. 
૧૫. 
૧૬. 
૧૭. 
૨૦. 
ર૧. 


શબ્દ-રિદ્ધિ : ૧ 


ઊભી 

આડણ્ઠ-૪ 

જાનપર-૪ 

ગરીબ- સાલસ-ર 
ધુજારો-૨ 

અપૂર્ણ ખણિડિત અઝવાળા 
પ્રાચીન વૈધશાસ્રી 

પાસા દ્વારા ભવિષ્યકથન-૩ 
પરબીડિયું-૩ 


* ગામ બહાર ખુલ્લું 


મેદાન-૩ 

દેવોની માત્તા-૩ 

બૌદ્ધ સાધુ, માનવાચક 
શબ્દ-૩ 

સુન્દર સ્રી-૪ 

છીણી-૩ 

છેવટ અન્ત સુધી-૪ 
અર્જુનનું એક નામ-૪ 
છઠ્ઠી ઇન્દ્રિય, દિલ-૨ 
સાધુપુરુષ 


૪૦ ] ડવિલોક : જાન્યુઆરી-ફેબ્ઇઆરી ૧૯૯૬ 


(અનુસ્વાર અનુનાસિકની શદ્ધ જોડણીયુક્ત) 


શાસ્તિમન્ત્ર-૧ 
ઝં સહનાવવલુ સહનૌમુનવતુ | 
સઇ વીર્ય જરવાવરે | 
તેઝસ્તિનાવયીતમત્તુ 
મ વિહ્ધિષાવહે ।। 
જૈ શાન્તિ: શાસ્તિઃ શાસ્તિઃ 


૭ રથ અ“ જનનન ર/ખ જેઉં «દેત, 
૦નન્‍્જે કતવ્જ%/ સઝ, ઈષ્ટ હ) અ" કરછ 
ને " ૪5 ૪રસ્૪ર. 


સ્થાનસમર્પિત 
જશવન્તલાલ દલાલ 
જે. દલાલની કં. 


ટેફ્સ્ટાઇલ મિલમશિનરી 
સ્પેર પાર્ટ્સ મરચન્ટ્રસ 


વિજય કો, ઓ. બેન્કની બાજુમાં 
કાલુપુર પુલના નાકે, 
અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૦૨. 





મન ! તોહે કેહિ બિધ સમજાઉં 


સોના હોય તો સુહાગ મંગાઉ, બકવાલ રસ લાઉ 
ગ્યાન શબ્દકી ફૂંક ચલાઉ, પાની કર પિઘલાઉં, 
ઘોડા હોય તો લગામ લગાઉં, ઉપર જીન કરાઉં, 
હોય સવાર તેરે પર બેઠું, ચાબુક દેદે ચલાઉં. 
હાથી હોય તો જંજીર ગઢાઉં, ચારો પૈર બંધાઉ, 
હોય મહાવત તેરે પર બેડું, અંકુશ લેકે ચલાઉં. 


લોહા હોય તો એરણ મંગાઉં, ઉપર ધુવન ધુવાઉ, 
ધૂવનથી ઘનઘોર મચાઉ, જંતરતાર ખિચાઉ, 


ગ્યાનિ હોય તો જ્ઞાન સિખાઉં, સત્યકી રાહ ચલાઉં, 
કહત કબીર સુનો ભાઈ સાધો અમરાપુર પહુંચાઉં, 


કબીર 


પ્રાથમં8 ણા211ણ 


લેંધર, રેકઝીન, રબર, 
લાકડું અને અનેક સામગ્રીને ચોંટાડે. 


તેને જાતે ચોંટાડવા અપનાવો 
ર દિ મ 9 
અશપાલઉા1ઇડ 


સિંથેટિક રબર બેઝવાળું એડહેસિવ 


દાની કે 
ઉચાધક પિડિણાઈટ] 6-ડષ્ટ્રીઝ વિ, મુબઇ #૦૦ ૦૨૧. હુવિંડોલ 'ાન્ડ એડહેતિવના નિર્સર. . 


(કાપ (૪ 1.11૫ &'0. 612 | 











નો 


૩૯ : સળ%્ અક રંરરૂ 





%વિલોડ 


૨૦૫૨ 


ન 
વષ 








ગુજરાતી કવિતાનું ગઘ્તુમત્ 
વસત્ત : 





ન્ર શાહ” 





રાજે 
ક 





સે 


સંસ્થાપક ? 








'ગવંકણુપ જશ ?શુ- પ8 કાજ પરોમણ] 





કવિલોક ગુજરાતી કવિતાનું ત્રશ્તુપત્ર * વસનત ૨૦૫૨ : વર્ષ ૩૯ : સળ% અઠ ૨૩૦ 





જું રસાત્મકમ્‌ 
સર્વગત લય 

વૃક્ષ 

હયાતીના હસ્તાક્ષર 
બેસ, હવે ત્તું 

વાત્તો 
નવપરિણીતાનું ગાણું 
હાથ પડ્યા 

ફઃખ 

કહ્યું 

સમજફેરથી 

જાણું છું, પણ બહેતર 
ઊધ્વમૂલ 

ચાલ આપણે 
સ્વગત 

સુરજ લઈ નીકળ્યાં 
અનગળ અનગળ 
પળનો પારાવાર 


જવુ 

પહેલો પુરુષ એકવચન 
મુક્તકો 

ત્હારું ધામ 

ગઝલ 

બાલ્ય કાણ્ડ 

ગોરમ્ભ 

એક બનવા જતી કવિતા 


વચાળે 
પિયુમિલનની આશ 
વિપાશા 

વિજોગણ 

મ્હારી કથા 

અઘરો પડ્યો 


પછી 

રેતાળી ભીનાશ 

ડમરી 

સત્તરમું ચોમાસું હાલે |! 
પારાવાર થા | 
“ઝળહળ-નગર' 

શોધ 

બચીભાઈનું ગીત 
મજ્ઞકા છીએ અમે 

કરું શું દિલ્લગી ? 


જ શિશુલોક 
જલ્‌ ભરવાને 
હાલરડું 


રાજેન્દ્ર શાહ 
જગદીશ ત્રિવેદી 
પ્રજ્ઞા પટેલ 
મેહુલ ત્રિવેદી 
ગીતા પરીખ 
કંતુ સુષાર 
જગદીશ વ્યાસ 
પ્રવીણ પણ્ડ્યા 
હેમન્ત દેસાઈ 
હેમન્ત દેસાઈ 
ધીરેન્દ્ર મહેતા 
ધીરુ મોદી 

ધીરુ મોદી 

ઉષા ઉપાધ્યાય 
ભરત વિગ્ઝુડા 
પ્રધુમ્ન તન્ના 
પ્રધુમ્ન તન્ના 
હર્ષદ ચન્દારાણા 
કરસનદાસ લુહાર 
વિનોદ અધ્ર્યું 
ચન્દા રાવળ 
કિરીટ ગોસ્વામી 
પ્રાણજીવન મહેત્તા 
દેવેન્દ્ર દવે 
ફિલિપ ક્લાર્ક 
જિત્તુ પુરોહિત 
માવજી મહેશ્વરી 
રાજેન્દ્ર શાહ 
કંતુ સુથાર 
મફત ઓઝા 
રન્નાદે શાહ 
રન્નાદે શાહ 
શાસ્રી જયેન્દ્ર દવે 
યૉસેફ મેકવાન 
પ્રકાશ બી. દવે 
“ઉશના! 
“ઉશના' 

મૌન બલોલી 
ભગીરય બ્રહ્મભટ્ટ 
લવિત ત્રિવેદી 
“ઉશના”' 


રાજેન્દ્ર શાહ 
હર્ષણ ચન્દારાન્ના 


3૨૨૨૪૩૮૬૦૦ ૦૦-૫૦-,૯૦,ત 


વરસાદ ગભરુ ભડિયાદરા રર 


હોડીની સહેલમાં માશેક્લાલ પટેલ રર 
જૈ ક્ષરઅક્ષર 
મનસુખલાલ ઝવેરી ધીરુ પરીખ ૨૦ 
જ વિમર્શ 
ઇઈન્્રિયવ્યત્યય હેમન્ત દેસાઈ રૃ 
જે અનુવાદ 
ચોં લગે 'કતીલ' શિફાઈ ર૩ 
એવું જણાય અત્તુ. ર. શાહ ર્૩ 
હિજરત હરભજનસિંહ ર૪ 
અતુ. જયા મહેતા 
આશા કવિ તેજ રપ 
અનુ, લીલા વ્યાસ 
ત્રશ હિન્દી રચનાઓ અસદ જૈદી રપ 
અનુ. રજનીકાન્ત જોશી 
₹ આસ્વાદ 
સુખદ મૃત્યુની ઈજ્છાની... હેમન્ત દેસાઈ ર 
જ અવલોકન 
લાગણીથી વેદનાની હદ સુધી ઠરીશ જસદણવાળા ૩૦ 
તત્ત્વ 
ધીરુ પરીખ 
સલાહંકાર 


રાજેન્દ્ર શાહ 4: નિરગ્જન ભગત 
%: દેશમાં વાર્ષિક લવાજમ રૂ. ૫૦, આજીવન લવાજમ 
માત્ર રૂ. ૫૦૦, અમેરિકા : વાર્ષિક $7, આજીવન 
$70; ઈંગ્લૅન્ડ : વાર્ષિક £5, આજીવન £50 
* આ અક્રની છૂટક કિંમત રૂ. ૧૦ 
શ “કવિલોક' હદ્વિમાસિક વર્ષની છ ત્રઘ્તુમાં દર બે માસે 
-- ફેબ્રુઆરી, એપ્રિલ, જૂન, ઓગસ્ટ, ઓક્ટોબર 
અને ડિસેમ્બરના અન્તમાં -- પ્રગટ થાય છે. 
તમામ પત્રવ્યવહારનું તથા લવાજમ ભરવાનું સરનામું: 
'લાવણ્ય' ,વિજયપાર્ક,નવર%પુરા 
અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 
પ્રકાશક અને મુદ્રક : ધી્‌રુપરીખ, ફોન : ૪૪૭૬૬૦ 
ટાઇપસેર્ટિંગઃ અપૂર્વ આશર, ઇમેજ સિસ્ટમ્સ ૪ 400088 
મુદ્રણસ્થાન : સુરમ્ય પ્રેસ, નવરંગપુરા, 
અમદાવાદ. ૪ 448199 








વસત્ત વિ. સં. ૨૦૫ર _ 


તપોગિરિત્તું ચડાણ 


“જગતમાં બે જ આનન્દો પરમ કોટિના છે -- બહ્માનન્દ અને બલ્યાનન્દ સહોદર ઇવ કાવ્યાનન્દ. પરન્તુ 
આ. આનન્દ તે સત્‌ અને ચિત્‌નું જ શિખર છે. આ વિશ્વગિરિના આનન્દશૃન્નનો માર્ગ તપસનો છે. તવતા સીય 
ત્ર | (કળાકારના જીવનમાં પણ માણસ માત્રના જીવનમાં હોય છે તેવી શિઘિલતા હોય છે. બિચારા કળાકારની 
શિથિલતા વધારે નજરે પડે છે, અને કેટલીક વાર એનો જીવનસઝામ વિશેષ દાયણ પછ હોય છે. પણ આ 
ફશૈથિલ્ય તે કળાકારને માટે અનિવાર્ય નથી.) આમ તો જીવન માત્ર તપસને રસ્તે જ આગળ વધે છે. વેપારીઓ, 
રાજપુરુપો, યાન્સિકો, વૈશાનિકો, સૈનિકો એ બધાની પ્રવૃત્તિ પ્રખર તપસથી જ ભરેલી હોય છે. કવિને અને 
કળાકારને માટે પણ આ'વું તપસ છે જ. અને સાચો કળાકાર તે તપસ્વી થવામાં રાચે છે. તપસમાંથી જ તેની 
સર્જનશક્તિ વધે છે, તપસમાંથી જ અગ્નિ પ્રગટે છે, વધુ ને વધુ પ્રજ્વલિત બને છે, અને પેલો ઊર્ધ્વાગ્નિમાં 
રુગુપ્ત શબ્દ ત્હેને આવી મળે છે. કળાનું સૌન્દર્યમય આનન્દકુસુમ આમ તપસના ગિરિની ટોચે વિકરો છે. અને 
એ તપોગિરિની યાત્રા એની પ્રખર વિકટતા અને વિષમતાઓમાં પણ હમેશાં રસમયી જ હોય છે. આ તપોગિરિની 
તળેટીમાંથી જ, તે જ્યાં પહેલું પગથિયું ચડવા માંડે છે ત્યાંથી જ, ત્હેને એ શિખરના રસનો. સ્પર્શ થવા લાગે 
છે. આખા વિશ્વને રસથી ભરી દેવા માગતા કળાકાર માટે કશી વસ્તુ રસ-રહિત નથી. એ. જે જે વસ્તુને અડે 
છે, જ્યાં જ્યાં એ પગલું ધરે છે ત્યાં રસનું -- વિશ્વનું એ ગૂઢતમ અને મધુરતમ દ્રવદા ઝમવા માંડે છે. કળાકાર 
સ્પર્શેલા સર્વ રસો--જગતના કરુણ, બિભત્સ, ઘોર, અઘોર, સર્વ રસો. કેવળ આનન્દનું સવક બની રહે છે. 


સાહિત્ય-કળા-કવિતા તૈ આમ તપોગિરિના ચડાણની આનન્દયાત્રા છે. આપણે તપ કરતા જઈએ અને 
સૃષ્િને આનન્દમાં વધુ ને વધુ પહોંચાડતા જઈએ.” 


સુન્દરમ્‌ 
ન ઇસાહ્ત્યચર્ચાં', પૃ.' ૧૮૨-૮૩નાં 'પરિપદ પ્રમુખોનાં ભાપજ્જો-૨ 'માંયી.) 


૦૨ /(૨%થ ૧ ------- 


ઇન્દ્રિયવ્યત્યય 
હેમન્ત દેસાઈ 


કાવ્યનો સમ્ભવ સીધા નહિ, વક કથનથી થાય 
છે. અને એટલે કથનની વકતા કે ચમત્કારિતા તે જ 
કવિની અભિજક્તિની વિશેષતા બની રહે છે. કવિ 
એ'વી વિશેષતા અને તે દ્વારા કાવ્ય -- વાણીના 
નિરવધિ વિકલ્યો અજમાવીને, સિદ્ધ કરે છે. કવિની 
અભિવ્યક્તિની અગણ્ય વિશેષતાઓ પૈકીની એક 
વિશેષતાથી સર્જાતી ઘટના, હવે તો ઠીક ઠીક જાણીતી 
થયેલી જન્દ્રિયવ્યત્યય' સગ્સ્ઞાથી ઓળખાય છે. 
જ*ન્દ્રિયવ્યત્યય' એ અગ્રેજી 5]0૧વ૯511લ્ડાંત્ર માટે 
ઉમાશઝર જોશીએ યોજેલો પર્યાય છે. પ્રહ્ઘાદ પારેખ- 
કૃત “બારી બહાર'ના પુરોવચનમાં આ'ની સમજૂતી 
આપતાં ત્હેમણે કહ્યું છે : ઇન્દ્રિયોની ગ્રાહકતા -- 
ગ્રહણશીલતાને ઉદ્દોધવાની-ઉત્તેજવાની કલાકારોને 
ગરજ રહે છે. ઘણીવાર તેઓ વ્યત્યયનો આશરો પણ 
લે છે, એટલે કે આંખનો વિષય દેખવાનો છતાં આંખથી 
સૂંઘવાની વાત કરે ને કાનથી દેખવાનું કહે (નિરીક્ષા' 
પૃ. ૧૧૩) આને વિશે ૧ન4ત્તત9૦001૮ 020૯માં 
આ પ્રમાણે દશવાયું છે “5)દ૯૭ણડાંત્ર-૧111€ 
101ણ્તાંત્ાલ દ્રડ5૦તંત101 0 દ્વા 111વ૪ુટ 
?લતંલાણ્ત 9)# ૦1૯ 07 100 ૯૯૫૭૯૭ પ્ર ધ 
11150 0 0તંણલ્ત 8] દ11011લ” આ જ રીતે પણ 
આથી વધુ વિશદતાથી આને 1ગ૯ત૦તત 
411₹710૯વીત્ર 0? 70૯1 દત 10ણાંત્ડ'માં 
સમજાવવામાં આવેલ છે. લાતા તંલપ૦પ1છુ ધંપ૦ 
”ભણિ"«0[00011 ૦૪ તં૦ડ૦નં0પંતા1 0? ધાલ 
2૯૮00901 ૦0 01૯0 5૯15૯ 10વંત્રાંઈ? 11 
(ણવ5 04 વા001ઊલ' : ૯૦.૪ [૦૦વલંપ્રાપટુ ૦7 
તલ્ડલ10115૦1૮૯૮૭૫૯1€1),19417101, 12૮1)? 
૦૩૭૫૪૯૯ ૦૪ ધતરા 01૧5દવડડત્તાળલા.' અહીં 
૨ ] કલોક : માર્ચ-એપ્રિલ ૧૯૯૬ 


સમજાવ્યા અનુસાર જોઈએ તો, “મીઠો અવાજ” “હૂંફાળો 
ઉદ્ભાર; 'તેજની સરવાણી? જેવા ભાષાના શબ્દ પ્રયોગોમાં 
ઇન્દ્રિયવ્યત્યયનાં ઉદાહરણો જડે છે, કાવ્ય કે અન્ય 
સર્જનાત્મક કૃતિઓમાં એ કલાપ્રયુક્તિ કે રીત્તિ તરીકે 
ઉપયોજાય છે. ક્યારેક સર્જકની અસામાન્ય ચૈતસિક 
અવસ્થાનું પણ એ પરિણામ હોય છે. 


ઇન્દ્રિય-વત્યય કલ્પન ઉપ્તપ્વટઠના સન્દર્ભમાં 
સમજી શકાય. કવિની વાક્‌-અભિવ્યક્તિના એક અજ્ઞ 
રૂપે કાવ્યમાં કલ્પનો આવતાં હોય. છે. કવિ પોતાના 
અનુભવનું કે દર્શનનું સીધે સીધું કથન કે વર્ણન ન 
કરતાં સૂચક વાણીમાં એની અભિવ્યક્તિ કરે છે. એ'વી 
અભિવ્યક્તિ સ્પર્શક્ષમ અને મૂર્ત પણ હોય છે. અને 
એમ અભિવ્યક્તિ પામેલ અનુભવ. ભાવકને માનસ- 
પ્રત્યક્ષ થાય છે. એ પ્રત્યક્ષીકરણ કવિસર્જિત શબ્દચિત્રો 
અથતિ કલ્યનોને આભારી છે. કલ્પનથી સૂચવાતો અર્થ 
કૅ ભાવ ઇન્દ્રિયગ્રાહ્મ હોય છે એટલે કે આંખ, કાન, 
નાક, આદિ જ્ઞાનેન્દ્રિયોને લગતાં કલ્પનો તે તે ઇન્દ્રિય 
દ્વારા પામી શકાય છે. ન્હાનાલાલની “વર્ષો, સહસ 
ફૂદતાં મૃગલાંની ફાળે' આ પફ્તિમાંના 'મૃગલાં' અને 
ફૂદતાં' શબ્દોથી ફાળ ભરતાં હરણાં પ્રત્યક્ષ થાય છે 
અને ત્હેના સાદશ્યને કારણે ખૂબ ઝડપથી પસાર થઈ 
જતા સમયની. ગતિ યથાતથ અનુભવી શકાય છે. આ 
ચક્ષુ્ગહ્ય દેશ્ય કલ્પન છે. વિવિધ અન્ય કલ્પનો આ 
જ પ્રમાણે ગન્ધ, સ્વાદ અને સ્પર્શથી આપણી ચેતનાને 
ઉદ્દોધે છે અને સભર કરે છે. કમાનુસાર ઉદાહરણો 
નોંધીએ : 


પહેલું શ્રવણનું, કવિ રાજેન્દ્ર શુક્લ ઃ 


કકજ્ને કે%કર *કુર અ/ 

કઈ તરજ છડ#ઈ ર ઝે -- 
રો% રે% છું ર%%/ ૩૪ 

રે**% રે*% સૂર સરે છે. 


બીજું ગન્ધનું, કવિ રાજેન્દ્ર શાહ : 


ને «યુન વહર મ વેર/% 9 *નન્‍દ *ન્‍્દ 
ત્હ/ર વેજી કક %52ત કુન્દ ઝેર સગન / 
ત્રીજું સ્વાદનું, કવિ ચિનુ મોદી : 
%” દિ પ્હે, સ્જર% મરું ૭% સ્*રત# 
છું અક્ી ૧ ઝટ દ ગૂડકું હોઠ પર તે) 
'હને ખં «ગયું. 
અને ચોથું સ્યર્શનું કવિ હરીન્દ્ર દવે : 


તજ */રઈ"ઇે સ્જર્ઈ 
હૃદ% ૪ર *૯૧ વહર *-૦/૬નદ 


કલ્પન અને ત્હેની ઇન્દ્રિય ગ્રાહ્મતાનો આ ઉપરથી 
ખ્યાલ આવી શકશે. હવે ઇન્દ્રિયવ્યત્યયની વાત. જે 
તે ઇન્દ્રિયના વિષયનો બોધ તે તે ઇન્દ્રિય દ્રારા કરાવવાને 
બદલે કવિ જ્યારે એક ઇન્દ્રિયના વિષયનો બોધ બીજી 
ઇન્દ્રિય દ્રારા કરાવે છે ત્યારે કવિતામાં જે વિશિષ્ટ 
ઘટના બને. છે તે જ ઇન્દ્રિય વ્ત્યય. ઉદાહરણ તરીકે 
જોઈએ પ્રહ્માદ પારેખની જાણીત્તી પડ્ડિત 
અ#% અનર ખુચાજેભયે ૧/ગત. 

અનધકાર એ આંખનો વિષય. હોવા છતાં ત્હેનો 
અવબોધ નાક દ્વારા કરાવી કવિ અન્ધકારનું રૂપ જ 
જાણે કે પલટી નાંખે છે અને ત્હેનો ચમત્કારક, વધુ 
સમૃદ્ધ અનુભવ, કરાવે છે, 

ઉમાશફરે ઇન્દ્રિય વ્યત્યયના ઉદાહરણ લેખે 
સ્નેહરર્મિની એક પડ્ડિત ચીંધી છે. “અન્ધકારના દૂર 
પડઘા પડે' એ વાંચતાં અન્ધકારના નહિ, અજવાશના 
પડઘાની, નવીનતમ કવિ વારિજ લુહારની, એક પરડ્ટિતિ 
સાંભરે છે : 
“૨૧૮૨ ૪૩૧૮ પહે છે અ/ખ ૭૯)' 


અહીં અજવાશન! પહઘાની વાત કહ્યા પછી ત્હેને 
જોવાની વાત કરી છે ત્હેનો ચમત્કાર સ્વયં સ્પષ્ટ છે. 


ઇન્દ્રિયવવ્યત્યયની લાક્ષણિક પ્રયોજના માટે કવિ 
ઉમાશફરની જ આ પડ્ડિતિઓ જુઓ : 


જેરજોની (5 જજી રહી છે જે «૩૪% ભળ૧/ને. 
કરછન્છે સ્૮/દ ર?% ર) જજે «ઈ જે ૬ર? 
«હરન ૯ટને ૪૪૮૦? જે. 


અનુભવને મૂર્ત-ઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષ કરવાના અને ત્હેનો 
ચમત્કાર સર્જવાના કવિકીમિયાના ફળસ્વરૂપ અહીં 
ફોરમોનો. અવબોધ કાન દ્વાર અને. કિરણોનો. જીભ 
દ્વારા કરાવવાનું બન્યું છે તે સમજાય. છે. અને હવે 
જુઓ કવિ યયાતિ કૃત “શ્રાવણની એક બપ્પોર'ના 
દર્શન-વર્ણનમાં ઇન્દ્રિયોની ગ્રહણશીલતાને ઉદ્વોધન અને 
તે દ્રારા અનુભવગ્રહણ કરાવવાનો એ'વો જ કવિકીમિયો 
અથાત્‌ ઇંન્દ્રિયવ્યત્યનો લીલાપ્રસાર. 


5/જ ડટ ઝેજજ્ન૮ ગળચટટ ઝ૯૨૪ેર 
«ઘઈ નઇખે ૪૪ *6/ર/ પત રે& ૨/6 પ્છેરુ 
જોર જોર અંસુષ/ વાવ્યા ખરી મકી ચ્ંખે 
અન્જ/ર/ન/ છોડ પગ યેકૂર ઇુવડ-૫ખે. 


આ પડ્િિતઓ.-નું તિવરણ જરૂરી નથી. અહીં “મીઠો 
અવાજ'ની પરિચિતતા સામે “'ગળચટ્ટા કલશોર'ની 
નવીનતા કે તાઝપ આકર્ષણ કરી રહે છે, કલ્પનની 
ચમત્કૃતિ ત્હેની તાદશતા જેટલી જ ત્હેની તાઝગીનેય 
આભારી છે. કલ્પનગત ચિત્ર અને ત્હેની વ્યઝઞ્ઝકતાનો 
બોધ ઇન્દ્રિયો દ્રારા થાય છે. જે ઇન્દ્રિયનો જે વિષય 
હોય તે જ વિષયનો બોધ કલ્પન કરાવે અથવા જે 
ઇન્દ્રિયનો જે વિષય હોય ત્હેનો નહિ, અન્ય વિષયનો 
કરાવે બન્ને ચમત્કારક નીવડે અવશ્ય, પણ ચમત્કૃતિ 
સીધા બોધ કરતાં અધિક વ્યત્યય દ્વારા થતા બોધમાં 
રહેલી છે અને એથી જ કવિઓ એ'નો વધુ આશ્રય. 
લેવા લલચાય છે. અલબત્ત, અભિવ્યક્તિના બધાં 
આલમ્બનો સામે છે, તેવો. જ કૃત્રિમતા કે કૃતકતાનો 
ભય આની સામે ય ઊભો. જ છે તો. 

કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ ૧૯૯૬ [ ૩ 


ઔૈતિહાસિક દષિએ જોઈએ તો બેરોક “એ રિબોઅર્સ' (& 1૨૦0૦૫4૩) (૧૮૮૪) નવલકથાયથી 
(8ઢ૫૦વ૫૯) અને સૅમેન્ટ્કર0ત્તાત્માધતે યુગોની ઇન્દ્રિય વ્યત્યયની પ્રયુક્તિ ખૂબ પ્રચાર પામી છે. એ 
ડવિતાર્માં આ ઇન્દ્રિયવ્મત્યયનો વિશેષ ઉપયોગ થયો પછી તો હવે અર્વાચીન કવિતામાં અને કાવ્યવિવેચનમાં 
છે. બૉદલેર(8તપતંલંતાંતટ) કૃત 'કોરસ્પોન્ડન્સીસ' *ન્દ્રિય વ્યત્યય' એક ઘણી મહત્ત્વની સગ્સા બની 
(“€૦તત૯5[2૦1તંત૯૯૩') (૧૮૫૭) અને રેહી છે. 
રેબો(રંત્તાઇતપપતૅ) કૃત “વોયેલિસ' (“70૪લૉલ્ઈ)» ઉઅગ્રકાશિત વિવેચનસકહમાંથી) 
(4૮૭૧) એ સોનેટો તયા હ્યુસમેન(પપપડ 0) કૃત. 


બ ૦, 
ક કરક કુક 


સાભાર સ્વીકાર 


અતત્ત એકાત્તે : સદ્રત વ્રજલાલ દવેના મરણોત્તર પ્રકટ થયેલા આ કાવ્યસઝહડનું સમ્પાદન 
વિનોદ અધ્વર્યુએ કર્યું છે. આ સહઝહમાં કતિના પ્રથમ કાવ્યસક્ઠ “એકાન્તોની સોડ'માંનો પણ 
સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. પાડું પૂર્ઠું, પૂ. ડિમાઈ ૧૯૨, પ્રકા. નવભારત સાહિત્ય મન્દિર, 
દેરાસર પાસે, ગાંધીરોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧, રૂ. ૧૦૦. 


આંખોના આકાશમાં : શ્રી લલિત રાણા “આતશ'નો. બીજો ગઝલ સડ્ઞહ. કાચું પૂડું, ડિમાઈ 
પૂ. ૯૬, પ્રકા. પ્રાપ્તિસ્યાન આતશ પ્રકાશન, ૧૫બી, જ્ઞાનકુઝ્ઝ સોસાયટી નં. ૧, ભાદરણનગર 
સામે, ન્યૂ સમા રોડ, વડોદરા ૩૯૦ ૦૦૮, રૂ. ૪૦- 


ઝંઝાવાત વચ્ચે ફૂલ ? કેન્સરની બીમારીમાં સપડાયેલી તરૃણ વયની ગીતાગ્ઝલિની અઝ્રેજીમાં 
લખાયેલી. પ્રેરસાદાયી નોંધપોથી અને રચાયેલાં કાવ્યોનો આ ગુજરાતી અનુવાદ રમણીક સોમેશ્વરે 
કર્યો છે. મૂળ અડ્રેજીમાં લખાયેલાં ૧૧૩ કાવ્યોમાંથી અહીં ૨૭ કાવ્યોના ગુજરાતી અનુવાદ 
આપવામાં આવ્યા છે. કાચું પૂટું, માઈ પૃ. ૮૦, પ્રકા. વિચારવલોણું પરિવાર, “અવિચલ'% 
શાસ્તીમાર્ગ, બાકરોલ રોડની સામે, વલ્લભવિઘાનગર ૩૮૮ ૧૨૦. 


ફૂલોનો કાવે પ્રિયકાન્ત મણિયાર : પોતાના શોધનિબન્ધના આ એક પ્રકરણમાં શ્રી અરૂણ 
કક્કડે પ્રિયકાન્ત મણિયારનો સંક્ષિપ્ત જીવનપરિચય, કવિવ્યક્તિત્વ, કવનવિષયો, કાવ્યસ્વરૂપો, 
પ્રયોગશીલતા, આધુનિકતા આદિ મુદ્દાઓને ચર્ચ્યા છે. કાચું પૂઠુ, પૃ. ડિમાઈ ૯૨, પ્રકા. પ્રવીણ 
પ્રકાશન પ્રા. લિ. લાભ ચૅમ્બર્સ, મ્યુ. કૉપો. સામે, ઢેબર રોડ, રાજકોટ. 


૪ ] ડવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ ૧૯૯૬ 


૦5? રસ/ત્યડશ્‌ ૧5૦ 


સર્વગત લય 
રાજેન્દ્ર શાહ 


નગરના ધોરી માર્ગ પ૨ મ્હારું ઘર 
નિરન્તર -- 
જનગણ-વ્યવહાર-વાહનોની, 
-- અવરજવર. 


સદૈવ એક અવાજ, 
સર્વ ભિન્ન ધ્વનિનો સમૂહગત 
ઘોર નાદ, 


જાણે કે અત્તરિયાળ 

મહાસાગરના તરઝની. 

ગહન. ઘેઘૂર ગાજ. 
ત્યાં 
તટસ્થ ઘર 
સમાહિત રવનો. છે સર્વગત લય 
જાણે. 

સમષ્ટિનું સ્પન્દિત હૃદય. 

છું સભાન, * 
નિજી કાર્યમહીં કિન્તુ રહે નહિ ધ્યાન; 
પામે તિરોધાન -- 
સકલ. કર્મનું એક પ્રફુલ્લ કમલ -- 
એને. પરિમલ. -- 

એનો. આવિર્ભાવ. લહું 

સ્વરૂપે અવર 


-- વહન-તીરને મ્હારે ઘર. 


વૃક્ષ 
જગદીશ ત્રિવેદી 


પ્રેમમાં પડતાં પહેલાં 

કે પછી-- 

ખોઈ બેસે છે માણસ. 

આગળપાછળ, જોવાની દષ્ટિ-- 

પછી. આજુબાજુનો 

કે પરિણામનો 

ક્યાં રોકાય છે કરવા વિચાર ! 
મ્હારાથી પણ થઈ ગઈ એ'વી. ભૂલ |! 
અને-- 


સકલ ત્રકતુની પલેપલ 
નજર સામે રહેતા 
વૃક્ષના 
પડી. જવાયું પ્રેમમાં ! 
આજે તો. હવે. 
વૃક્ષને ચાહતાં ચાહતાં 
થઇ જવાઘું સ્વયં વૃક્ષ 1 
પગ ઊંચકીને. હવે 
એકાદ ડગ માંડવાનીયે 
ફૂટતી નથી. ઇચ્છા-- 
અફાટ થડ જેવા 
થઈ ગયા છે ભારેખમ પગ ! 
ખરેય કરે છે મ્હારાં પાન 
ઝગ્ઝાનિલો. -- વાવાઝોડાં -- 
મ્હારી ડાળીઓના લીલમલીલા શણગાર 
કરી મૂક્યા છે વેરવિખેર |! 
છતાં એક અજાણ્યું પદ્રી 
ઊડી આવી અવારનવાર 
બેસીને મ્હારી ખરબસચઃડી ડાળ પર 
ઘસે છે એ'ની અણિયાળી ચાંચ 
અને કંઈ કેટલાયે ટહુકા મૂકી. 
જાય છે ઊડી. ! 

કવિલોક $ માર્ચ-એપ્રિલ ૧૯૯૬ [ ૫પ 


હયાતીના હસ્તાક્ષર 
પ્રજા પટેલ 


કદાચ, 

મ્હારી તો. કવિતા. જ 

વેદનાના ગર્ભમાં 

નવ-નવ મહિના નહીં, 

પરન્તુ અગણિત ગૂંગળાતી ક્ષણો 

તચ્ચેથી પસાર થઈને 

હિબકતી. હિબકતી 

કાગળ પર વ્હેતી. હોય છે. 

અનકથ પીડા તો. 

મ્હારા શબ્દની જનની છે. 

કંઈ કેટલીયે. ઝઝૂમતી, ઝૂરતી. ઉદાસીઓના 
પદધ્વનિ સમ્ભળાયા કરે છે, 

અફળાયા કરે છે મથામણોનાં વન આમતેમ, 
ત્યારે 

એક લીલ્લુંચટ્ટાક પાન ડાળીએથી ખરે 
એમ મ્હારી. કવિતા. ઊગે છે મ્હારામાં. 
મ્હારી હયાતીના 

હસ્તાક્ષર કરવા જાઉં છું 


અને. એ મ્હને ક્યાંય દૂર દૂર ખેચી જાય છે. 


યા. 


બેસ, હવે તું 
મેહુલ ત્રિવેદી 


ત્હારા કરતાં લાભ સવાયા 

એ'ની ઠોકરના સરવાળા 1! બેસ, હવે તું. 
એક એક એ પગલાં બોલે 

કૅમ જવાતું ત્યાં પગપાળા ! બેસ, હવે તું. 
ઘણા લગાડી જોયા જેણે 

વિવિધ હવાના રઝ્ઞો, 
શણગાર્યા વિધવિધ. ઉત્સવના 

જેણે સકળ ઉમડ્ઞો. 
એ. જ બતાવી જાણે આજે 

કૉણ કેટલા ધોળા-કાળા ! બેસ, હવે તું. 
ત્હારા કરતાં લાભ સવાયા 

એ'ની ઠોકરના સરવાળા | બેસ, હવે તું. 
કદીય ના જે સામે જોતા 

કાલ હશે તે ભાઈ. 
આંખો ભીની બાથ ભરે ને 

આ તે નવી સગાઈ ! 
એ'નાં ભીનાં ઊંડાણે 
ઉપહાસ નશીલા અતિ. રૂપાળા ! બેસ, હવે તું. 
ત્હારા કરતાં લાભ સવાયા 

એ'ની. ઠોકરના સરવાળ ! બેસ, હવે તું. 

થીં! 


કાવ્યસ્પર્ધા 


“રીતી ગયા સુખદ સૌ દિન આપણા એ' 


નિદિષ્ટ પડ્તિતનો ઉપયોગ કરીને. કે કર્યા વગર, પણ એ વિષય. ઉપર એ જ છન્દમાં સૉનેટ રચના 
કરીને મે ૩૧ સુધીમાં મોકલવાની છે. બધી પ્રાપ્ત રચનાઓમાં જે ઉત્કૃષ્ટ જણાશે એને રૂ. ર૫૧/-નું 





શ્રી વ્રજલાલ. દવે પારિતોષિક આપવામાં આવશે. 


૬ ] ડવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ ૧૯૯૬ 


તાતો . 


ગીતા પરીખ 


ચાલ, આપણે વાતો. કરીએ. | 
વાતોમાં છો. ખાસ કંઈ ના, 

મનના. મસ્ત ચમનમાં ફરીએ. | 
વાતે વાતે વણાઈ આવે 

જે કંઈ શબ્દો ત્હેને વરીએ, 
લાગણીઓના પૂરમર્હી કે 

વિચારના વમળે ના સરીએ, 
બસ તરવાની. મસ્તી. કાજે 

અત્તરના સમદરિયે. તરીએ ! 
ભૂત-ભાવિની તરઝ%માળે 

અટવાઈ હું જાત ન ખોતી, 
હરકત ના છો મરજીવા જ્યમ 

ક્યાંય મ્હને કો. મળે ન મોતી; 
વર્તમાનની પળે પળે કો 

લક્ષ્ય વિના છો. કેવળ, ઝરીએ. |! 
ચાલ, આપણે વાતો કરીએ. | 
વાતવાતમાં અજાણતાં જો | 


ક્યાંક અગમને. અગ્જલે ધરીએ... ! 


નવપરિણીતાતનું ગાણું 
કતયુ સુથાર 


કેવી ફૂટી છે મ્હને લાલી, 

હો. રાજ ત્હને જોઈને ફૂટી છે કેવી લાલી | 
જોને રહું છું ફૂલીફાલી, 

હો. રાજ ત્હને જોઈને કૂટી. છે કેવી, લાલી ! 
જાય રે ખોવાઈ મ્હારો દા'ડો ને, * 

ચત પણ-સોણલે. ઉજાગરે ભરેલી ! 
જોબનની પૂનમ આ જેવી ઊગી કે, 

વાતો અજવાળી થઈને રહેલી ! 
આમતેમ આમતેમ ફરતી રે આંખથી, 

જોઉં છું મ્હને તું જેમ જુવે | 
ઝાંઝર ને ચૂડીના ઝણકારે જાગતું, 

શું રે આ અજ અ રૂંવે | 
સેંથીમાં સોહતા સિન્દૂરને રઝ 

સ રૂડો સંસાર મ્હારો મ્હેકે ! 
આયખાનું આભલું જો. મેહે ઝૂઠ્યું, 

ને માંહી ભાતીગળ મોરલો ગહેકે | 
એ'વી ફૂટી છે મ્હને લાલી, 

કે રાજ ત્હને જોઈને ફૂટી છે કેવી લાલી | 
જોને રહું છું ફૂલી-ફાલી 
હો. રાજ ત્હને જોઈને ફૂટી છે કેવી લાલી ! 


છાથ પડ્યા 
જગદીશ વ્યાસ 


હાથ પડ્યા પુસ્તકનાં આજે ઊલટસૂલટ પલટાવું છું પાનાં, 
રોજ ઊઠીને શોધું છું હું જીવવા માટે નોખાં નોખાં બ્હાનાં. 


પ્રવાસ કરતાં કોઈ, તો. કરે જાતરા કોઈ, 
અને પરણત્તં કોઈ, તો કરે નાતરાં કોઈ; 
તો ય ન લાગે મન તો આખર રોવાનાં સૌ. છતરાયાં કે છાનાં. 


આપણને. તો. ઠીક છે નથી. કનડતું કાંઈ, 
મન મારી બેઠા પછી શું પર્વત ? શું રાઈ ? 
મળે જેટલું જ્યારે જે કંઈ માથે. ધરીએ કદી ન કરીએ હા-ના. 


કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ ૧૯૯૬ [ ૭ 


દુઃ્ખ 
પ્રવીણ પણ્ડયા 


એ માત્ર ઓળો. જ છે_ 

જો. 

એ નકકર પહાડ હોત. ને 

તો. 

એ'”ની છાતીમાં ખાંચી ખાંચીને દારૂ ધરબી 
એવો. ભ.ડાકો કરત. 

કે 

એ'ના ભૂક્કે ભૂક્કા બોલી જાય. 
હું જેવડો થાઉં 

એવો એ. થાય, 

હું જેવો થાઉં 

એવું, એ થાય; 

ક્યારેક 

તો. 

મ્હનેય ખબર નથી. પડતી. 

કે 

આ. હું છું 

કે 

મ્હારું દુઃખ છે ? 

મ્હારે 

એની. સાથે, આંખની યે ઓળખાણ. નહોતી. 
પણ. 

બાપુજીમાં. 

એ. એટલો. ઊંડો. ઊતરી. ગયેલો 

કે 

મધરાતે “હે રાઅઅમ હે રાઅઅમ' 
એ'વા. મણમણના,. નિસાસા નંખાવે, 
૮] કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ ૧૯૯૬ 


અમે જાગીને. એમને વીંટળાઈ વળીએ 
ત્યારે 

હાંફતી છાતી. 

અને. 

ચકળ-વકળ થતી આંખમાં એ. દેખાય, 
અમને. 

અગ્નિદાહ આપ્યા પછી. 

બારણે પગ મૂકી. 

પાછળ. ફરીને જોયું 

તો. 

ભસતાં. કૂતરાંની, આસપાસ, 

કયાંક ઊભો. ઊભો. 

એ. મ્હને જોતો. હોય. એ'વું લાગ્યું. 
મન. ખરેયુ, 

ઘસી. ઘસીને. નાહ્યો 

રૂમાલથી, બરાબર ડિલ. લૂછયું, 

પણ. 

કાંઈક એ'વું, હતું 

જે 

લુછાતું, જ નહોતું. 

કેટલીયે વાર 

એને લાત વડે ઉછાળતો-ફઝોળતો. 
દૂર દૂર સુધી. મૂકી આવું છું, 

ઘેર આવીને લોથપોથ. થઈ ઢળી. પડું છું, 
બૂટ કાઢીને ફેંકું છું, 

મોજાં ઉછાળું છું, 

અને. 

મરેલા પગ જેવા મોજાંના. આકારમાં 
ફરીફરીને 

એ'ને. ઊગતો જોઉં છું. 


કહ્યું 

હેમન્ત દેસાઈ 

હા. કહ્યું -- કહેવું પડ્યું તેથી. કહ્યું, 
દર્દ પૂછયા વિણ ન સામેથી. કહ્યું ! 
કોઈને જે ના કહ્યું, ભાયું હૃદે 
આપને. તે આપ્ત પ્રશ્ચેથી કહ્યું ! 
સદ્ય મૂંઝાયાં સુણી--ઉન્મન થયાં, 
આવયું ના કે ન ધીમેથી કહ્યું ! 
બાહુમાં બાંધી લીધો. ત્યારે ખરે, 
પ્રેમથી. ને સાત. પાસેથી. કહ્યું ! 
શબ્દમાં પ્રકટ્યું નહીં તે. શેષ પણ. 
કંઈ યથાતથ. નેત્રપલકેથી. કહ્યું ! 
તો. હવે તિશ્રમ્ભ, પામો -- પીગળો, 
લ્યો, અથેત્તિ. સર્વ રીતેથી કહ્યું ! 


સમજફેરથી 
હેમન્ત દેસાઈ 


સમજફેરથી શબ્દ પાછો ફર્યો છે, 

ન્‌ કે મર્મ મ્હેં આઘો. પાછો. કર્યો છે ! 
દિવસના ઉદય, ચન્દ્રનો. થાય એવો 
મધુર સાદ એ'નો મ્હને સાંભર્યો છે ! 
મચી. ધૂમ તે તો. ગગનને અડી ગઈ 
અજમ્પો. દબેલો ફરી. ઊભર્યો. છે ! 
ખીલેલી. રૂડી સ્વસ્થતા પણ. ખરી. ગઈ 
જખમ. કોઈ જૂનો જરી ખોતર્યો છે ! 
રહ્યું ત% તોખાર જેવું જ મન તો. 
મળ્યો તોષ તે કંઈ સતત. આછર્યો છે ! 
બધું એમનું એમ હું ક્યાંથી. લાવું-- 
ફરીથી. ન એનો. એ. ટુહૂરવ. સર્યો છે ! 


જાણું છું, પણ બહેતર 
ધીરેન્દ્ર મહેતા 


તીખરાઈ જવું વાદળ. બનીને 

એ. કરતાં બહેતર 

જળ. રહીને ભૂમિમાં શોષાઈ જવું... 
મ્હને અબુધ જાણીને. હસવા પહેલાં 

એ. જાણી લો, 

અહીં રેતીમાં વહાણ હફારવા વિશે. પણ. 
લોકો વાત કરતા હોય છે 

એ. હું જાણું છું 

ભૂમિની ભીતર કેટલું ઊતરી શકાશે 

એ. હું જાણતો. નથી, 

પણ. હું એ જાણું છું. 

સાતમા પાતાળેથી. મ્હને. શોષી. લે. 

એવો. પમ્પ લોકોએ. શોધી કાઢ્યો. છે. 
શ્હને એ પણ ખબર છે, 

એ રીતે શોષીશોષી-ને 

મ્હને પાઈપોમાં ગૂંગળાવી મારવાના. 
પતરા અને પેરવીઓ એમણે. રચી. કાઢ્યાં છે; 


ક્ન્તિ 
એમને ભોંઠા પાડવા 
તરાળ બનીને ઊડી. જવું 
અને પછી 
તાદળ બનીને વીખરાઈ જવું 
અને. પછી. 
જાતને ખોઈને 
આકાશ તરીકે ઓળખાઈને 
કશું ન હોઈને પષ્ા હોવાનો આડમ્બર રચવો 
ચજા. ઇન્દ્રના ધનુષનું નામ ધારીને 
અભિમાનમાં મલકાઈ ઊઠવું... 
આ સર્વેની ગમે તેટલી વાહવાહ હોય, 
મ્હને ગમશે, 
આ વૃક્ષોનાં મૂળયી. ખેંચાઈને. 
એના રગઞમાં ભળી જવું... 
તાદળ બનીને વીખરાઈ જવું 
એ. કરતાં બહેતર 
જળ. રહીને. ભૂમિમાં શોષાઈ જવું.... 
કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ ૧૯૯૬ [ ૯ 


ઊર્ધ્વમૂલ 
ઘીરુ મોદી 


હું જ છું પર્ણ ને હું જ તરુવર મહા; 
ગગનડાળે ચઢી મૂળ. શોધું. 

હું જ છું થાપ ને હું જ પખવાજ છું, 
મૌનમહિમા તણો. મન્ત્ર. શોધું. 

હું જ છું આભ ને હું જ છું કનકવો; 
દોર છૂટ્ટા તણા હાથ. શોધું. 

હું જ છું ચરણ ને ચાલ, પણ. હું જ છું; 
ધૂળમાં પગરવે છન્દ શોધું. 

હું જ છું નહ્ડીઓ, હું જ પોલાણ છું, 
રક્તના ચાપમાં શ્વાસ શોધું. 

હું જ છું રાન ને હું જ છું કેસરી; 
કોણ, પ.ડધી. રહ્યું ! એ. જ શોધું. 

હું જ પડઠજ અને. હું જ તો. ભૂઝ છું; 
રાતની તાતમાં સાર શોધું. 


ચાલ આપણે 
ધીરુ મોદી 


ચાલ. આપણે, ફૂલ. બનીને ફૂલના સ્વાગત. કરીએ; 
ચાલ. આપણે, પાન. બનીને. લીલો, દરિયો. તરીએ.. 


ચાલ આપણે, સાથે સાથે હાથ પકડતાં જોઈએ; 
અન્ધારાની. સાપણ. ઝાલી. ત્યાં અજવાળું, કરીએ. 
ચાલ આપણે હુર થઈને વગડે ઊભાં રહીએ; 
રુમઝુમ રુમઝુમ ઝરણું થઈને. દરિયો. જોવા. જોઈએ. 
ચાલ આપણે કોશેટાને અડતાં જરાક ડરીએ; 
પતત્નિયાનું ઝીણું રેશમ તૃણ-તરુવરમાં ભરીએ. 


ચાલ આપણે. પાન. ખરે ત્યાં ઝીણા ટહુકા કરીએ; 
ભીતરનો. દરિયો. ઢણ્ઢોળી જળ. છણ્ટારવ. કરીએ. 
૧૦ ] કવિલોક $ માર્ચ-એપ્રિલ, ૧૯૯૬ 


સ્વગત 
ઉષા ઉપાધ્યાય 


ત્હને ચમ્પાનું ફૂલ ગમે છે કે ગુલાબનું ? 
ત્હને બોરસલ્લીની, માળા. ગમે. 

કે કર્ણિકારનાં ઝુમ્મર ? 

ત્હને. શું ગમતું હશે. એ. વિચારતી. 

હું, બગીચામાંથી. પુષ્પો. વીણી રહી છું. 
મ્હારી છાબ. ફૂલોથી છલકાઈ ગઈ છે. 
અને. તો યે 

મ્હારું મન મૂંઝાઈ રહ્યું છે. 

ત્હને ગમતું ફૂલ આમાં હશે કે નહીં ? 
તું, આવશે, 

ત્યારે હું ત્હને જે કંઈ આ. ધરીશ. તે 

હે પ્રિય, 

મ્હારાં શીતલ. આંસુથી. સિક્ત. હશે. 


સૂરજ લઈ નીકળ્યાં 
ભરત વિગ્ઝુડા 


પોતપોતાનો. સૂરજ લઈ નીકળ્યાં; 
માપસરની સૌ સમજ લઈ નીકળ્યાં. 


વસ્ત્ર ખરેરો. તો. ખડ્દેરાય. તે. 
ઊડતી. થોડીક રજ લઈ નીકળ્યાં. 


આપણે. ઘડિયાળના કાંટાની જેમ 
માત્ર ફરવાની ફરજ લઈ નીકળ્યાં. 


એક પગ અટકે ને ચાલે છે બીજો, 
લાલ-લીલો. બેઉ ધ્વજ લઈ નીકળ્યાં. 


શબ્દને મૂકી દઈને કોશમાં, 
પીઓ. જેવી તરજ લઈ નીકળ્યાં. 


અનગળ અનગળ 
પ્રઘુમ્ન તન્ના 


સકળ ભરી બ્રહ્માસ્ડ અનૂઠાં, વાટે-ઘાટે 
વૈયા છૂટ્ટે હાથ 
અહો. કંઈ અનગળ અનગળ 
વા'લે મ્હારે વેય અચરજ અનગળ અનગળ ! 


મત્તિ. ચડે ચકરાવે દેખી ઉર ઉમળકો ગળગળ 
ગળગળ 
વા'લે મ્હારે વેયા અચરજ અનગળ ! અનગળ! 


વાયુ તણો. પરપોટે પૂયઇ ધરા, સરિત. ને પ્હાડ, 

સાત બિલોરી સમદર કેરી ફરતી. વીંટી જાળ ! 
અહો કંઈ અનગળ અનગળ 

વા'લે મ્હારે વેય અચરજ અનગળ અનગળ ! 


શ્યામ સઘન અતન્ધારું બાહર, ભીતર ભૂરો વ્યાપ, 
કહીં ઊભરતાં તેજ-છાંય, કર્હી ઝલમલ. 
ઇન્દરચાપ ! 
અહો. કંઈ અનગળ અનગળ 
વા'લે મ્હારે વેય અચરજ અનગળ અનગળ. ? 


કષ્યમાં ભરિયા કોશ, બીજમાં વનરાવન ઘેઘૂર, 

પ્રગટાવ્યો વડવાનળ. જળમાં, શ્વાસ મહી તે સૂર ! 
અહો. કંઈ અનગળ અનગળ 

વા'લે મ્હારૈ વેયા અચરજ અનગળ અનગળ ! 


ઘહીક ભાસે ચિર-પરિચિત, ઘડીક અકળ અજાણા, 


ઇજન દિયે હરદમ ખેલાનાં, પુલકિત પુલકિત પ્રાહ! 


અહો કંઈ અનગળ અનગળ 
વા'લે મ્હારૈ વેય, અચરજ અનગળ અનગળ ! 


પળનો પાસવાર 
પ્રદ્યુમ્ન તન્ના 


નિત ઊભેલાં કાજનો ઘડીક અળગો કરી ભાર 
મગન માણું પાંગર્યે જતી. પળનો. પાગવ!ર ! 
સતત રહે સરતી ચોગમ 

નવલાં ધરતી રૂપ, 
ઓટઢતી અર્હી છાંય, ત્યડી શા 

ઝળક ઝળક ધપ ! 
ઊતરૈ અથિન્ત ચીલ વળાંકે ઝોલતાં બી. મોઝાર ! 
મગન માણું પાંગર્યે જતી પળનો પારાવાર ! 
લેરખી ભેળી લટકે આંકે 

મ્હેંકને ભીની રેખ, 
ડુઝર-ખીણે પડઘા દેતી 

મોરની થઈ ગ્હેંક ! 
લળુમ્બ ઝળુમ્બ આભથી ઝરે જળની અગછા ધાર 
મગન માણું પાંગર્યે જતી પળનો. પારાવાર ! 
ઉગમ કાળથી આમ જુઓ તો 

એ. જ ધરા-અવકાશ, 
તોય. તે તેજલ વીજ સરીખા 

તરલ એ'ને પાસ; 
ચિર પરિચિત અકળ. સકળ. બદલે. શ! અષાસાર ! 
મગન માણું પાંગર્યે જતી. પળનો પારાવાર ! 


. 


ટ," અયાસુ#શ% હુક, ખગુજૂાન્સમબ્યાર” ટમા 
કવિલેક : માર્ચ-એત્રિલ ૧૯૯૬ [ ૧૧ 


જવું 

હર્ષણ ચન્દારાણા 

આંગળીનું અડકતાં જ ધ્રૂજી જવું, 
વાળમાં ફૂલનું, રહેજ મલકી. જવું. 
માંગ્યું મોસૂઝણું થાય છે ઝળહળાં, 
હોઠ પર' હાસ્ય ત્હારું શું ઊગી. જવું, 
ઘાટના પગથિયે. જોઈ નહાતી. ત્હને, 
તે તરફ આ નદીનુંય છલકી જવું. 


તું. મ્હને સાદ દઈને શિખર થઈ ગઈ, 
ખીણ. થઈ મ્હારું પડઘાઈને રહી. જવું. 


વાટમાં છું પરબ-જળ સમો છલકતો 
આવ, તું, લઈ તરસ, ઇચ્છું : ખૂટી જવું. 
ગાઢ વનમાં જુએ રાહ આ નેસડો 
ત્હારું કેડી સમું પાછું ભટકી જવું. 


આભનાં વસ્ર પર ર છાંટી તરત 
સૂર્ય નાઠો. અને સાંજનું રહી જવું. 


છાતીના પત્થરે કોતરાઈ ગયું, 
આંખની ક્ષિતિજે ત્હારું ડૂબી જવું. 


અનન્ત છે આ 
કાળ, શેં ઉતાવળી. 
ગોકળ ગાય ? 


૧૨ ] કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ ૧૯૯૬ 


પહેલો પુરુષ એકવચન . 

કરસનદાસ લુહાર 

મનવગરનું કોઈ મનન. છું હજીય હું, 

શબ્દો મહીં અવ્યક્ત કથન છું હજીય ડું. 
“હું'માંથી બા'ર નીકળે છે ક્યાં કદીય, હું ? 
પહેલો પુરુષ, એકવચન છું હજીય હું | 
ક્યારેક સમ્ભળાશે. અહીં જળનો ખળખળાટ : 
બહેરી ધરાનું એ જ સપન છું હજીય હું. 
ત્હારી અલકલટોથી અડપલાઈને પછી 

ભોઠો પડી ગયેલ વચન છું હજીય. હું. 

ઝઢે છે પ્રાણ ઊર્ધ્તારોહણ સતત. અને 

આ નિમ્ન વૃત્તિઓનું જતન છું હજીય હું. 
વીણે છે તું હજુય મ્હને. અડવા. હાથથી; 
કરચો. થયું પણ ત્હારું સપન છું હજીય હું. 
શાની છું એ ખબર નથી. છે માત્ર ખ્યાલ એ 
બસ એકધારી એક લગન છું હજીય હું. 
શ્રદ્ધા મ્હને છે કે કદી શ્રદ્ધા નહીં ફળે; 
નિષ્ઠા વગરનું સાવ નમન. છું હજીય. હું. 


ત્હારા વિષેનું નિત્ય મનન છું હજીય હું; 
ને તોય કૅમ મ્હારું કથન છું હજીય હું ! 


મુક્તકો 
વિનોદ અધ્વર્યુ 


પતાઝ્િયાને 
પૂછે ફૂલ, આ. કોટ 
ઈંમ્પોર્ટેડ છે ? 


ત્હારું ધામ 
ચન્દા રવળ 


દૂર દૂરે શું હજીય ત્હારું ધામ ? 
હું નહીં વિહ્નલ, વ્યધિત. નહીં 
પણ અધીર મન અવિરામ : 
દૂર દૂરે શું હજીય ત્હારું ધામ ? 
તવ પ્રસાદનો પડિંયો. મ્હેં તો 
ચાહી ચાહીને ચાખ્યો, 
સુખદુઃખ સઘળું મિષટ-મધૂરું 
એક્કે કણ ના રાખ્યો, 
તૃપ્તિ. ન તોયે. ! સુધા દરશની. 
દમ દમ દમતી હામ. 
દૂર દૂરે શું હજીય ત્હારું ધામ ? 
અજિસ્ જર્જર, એ જ પાત્રમાં 
દીવો મેં પ્રગટાવ્યો, 
પ્રેમ સરિતમાં હૃદ-અમરિતમાં 
હળવે હાથ વહાવ્યો : 
વ્યર્થ ખોજવું તવ પ્રાંગણ 
છે ઘાટ ઘાટ જવ. નામ ! 
દૂર દૂરે શું હજીય ત્હારું ધામ ! 


ગઝલ 
કિરીટ ગોસ્વામી કલાત્મક 


એક ભ્રામક ખ્યાલમાં જીવે હજી 
આપણું મન કાલમાં જીવે હજી ! 
સૂર નૂતન કોઈને ક્યાં સાંપડે; 
સૌ. જૂના લય-તાલમાં જીવે હજી ! 
યાર ! મસ્તીખોર પેલું બાળપણ, 
સન્તરાંની છાલમાં જીવે હજી ! 
નફરતોના શ્હેરમાં બે-ચાર ઘર 
એક મૂટ્ઠી વ્હાલમાં જીવે હજી ! 


બાલ્ય કાણ્ડ 
પ્રાણજીવન મહેતા 


ઠાં શાં અમ રહ્યાં ઊભાં ખેતર ઢાળ, 
ચાંચ ખોલતી. ઊડી ચકલી કીકી વચાળ. 
બાજરકણમાં જીવ આપણો બાંધે માળો, 
સેઢે બેઠો ચલમ ફૂંકતો પવન ધુમાડો. 
સીમ ઓગળૈ હથેળી વચ્ચ એમ જાણે કે-- 
પણે. પતજ્ઞિયું જાત રઝતું એક લસરકે. 
ચાડિયાને તે કશું કેં પગ ફૂટ્યા જાણે, 
હડી કાઢતો ખિસકોલીની, પાછળ અટાણે. 
બન્ધ મુટ્ટીમાં બચપણ ગયું સાવ પીગળી, 
તોય મ્હારા પડછાયાને રહે હું વળગી. 
કિચૂડ કોસમાં વાવ કટકે કટકે ઠલવાય, 
પાછા ઠેલાતા બળદ ખરીમાં વય. વમળાય. 


ગોરમ્ભ 
દેવેન્દ્ર દવે 


ગ્રેન્યાલયે કવિત-વાચનમાં (જુદાઈ 

વેળા સમે) મૃદુ રવે. કરું છન્દ ગાન, 

આપાટનું ગગન શ્યામલ મન્દ છાઈ 

મન્દારપુષ્પતણી સૌરભની ઉડાન ! 

હું ઓતપ્રોત અલકાતણી. રમ્ય વાટે 

યક્ષે લહ્યા વિરહવ્યાકુલ એ બયાન 

ઘેરી વળે હૃદયને વસમા સપાટે ! 

થમ્ભે જરાક પળ, સૃષ્ટિની સાનભાન ! 

ગોરમ્ભ વાદળતણ્યો -- ગગડે નિનાદ ! 

ને મસ્ત મોર-ટહુકો દૂરની ઘટામાં, 

ઝીંકે ઝડી તડતડાતડ આભ, સામા 

ફેંકાય શા લયહિલોળ ભરેલ સાદ ! 

વાતાયને ગગનમેઘ. ભણી નિહાળું 

હું યક્ષ તો બની જતો. -ચખ. શેય ખાળું ? ! 
ડહિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ ૧૯૯૬ [ ૧૩ 


એક બનવા જતી કવિતા 
ફિલિપ કલાર્ક 


કંઈક અજુગતું થવાનાં એંધાણ. 

સૂક્કાં પાંદડાંની જેમ ઊડતાં આવે. હવામાં 
વિહ્મળતા ફરવા લાગે સડકો ઉપર. _ 

વાગ્યા કરે ફોનની. ઘણ્ટડી. 

રિસીવર ઉપાડવાનો ય, આવે કણ્ટાળો 

સગ નમ્બર કહીં પછાડીએ. રિસીવર, 

'સાલું કેવું છે વાતાવરણ 

આપણી સાથે સાથે. 

મોસમનું ચક પણ. ફરી ગયું છે !' 

બળાપો. વ્યક્ત. કરતા મિત્રો 

જીવવાની રીત મુકાઈ જાય ગજવા. વિનાના ખમીસમાં 
ગેરરીતિઓથી ધબકવા લાગે સમાજના. પ્રાણ. 
સત્યને થૂંકી નાખીએ થૂંકદાનીમાં 

અસત્યને. ચગળ્યા. કરીએ. ચ્યૂઈંગગમની. જેમ. 
વાસ્તતિકતાને વીંધી નાખીએ. 

લથડિયાં ખાતા પડીએ. પરિસ્થિતિનાં પગથિયાં ઉપર 
હાય, કરતા રહીએ. 

સમય ચાલ્યો જાય. નૉનસ્ટૉપ, 

હતાશા ઓગળવા. લાગે. આંખોમાં 

દિવસ આખો કળતર થઈને વ્યાપી જાય પીડિયુંમાં; 
તાસનાની અલપઝલપમાં ઊડી જાય ઊંઘનો બલ્બ 
“ડૅમ લાઇટ' જેવું બની જાય વાતાવરણ 

ટ્રેન ચૂકી ગએલા આપણે 

બની જઈએ. વિહ્દળ 

પડખું ફેરવવા. કરીએ. પ્રયત્ન, 

પાછી સવાર 

દિવસનો અસબાબ, 

સપનાં ખંખેરી, નીકળી. જઈએ. શહેરમાં. 

બ્લૅક એન્ડ વ્હાઇટ આંખો 

રગ્રીન ટી.વી.ના ચાલે ભાવતાલ 

આપણે આપણામાં હોઈએ. નહીં 

મળવા. આવનાર વળી જાય પાછાં 

૧૪ 3 કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ ૧૯૯૬ 


બારીબારણાં જેવું હોતું નથી આદતને 

પડ્યા હોઈએ. ખૂણામાં ટૂંટિયું વળીને 

દુઃખમાં જીવતા આપણે 

સુખ મળતાં જ બની જઈએ. બેચેન. 

દીવાલો બાંધીને ડોકિયાં કરવાનું હજી ભુલાતું નથી. 
વળી દિવસે દિવસે ઊંચી થતી દીવાલો. ' 
કહેવાની વાતો ઘૂમરાયા કરે ભીતરમાં 

ખવાઈ જાય શબ્દો ડિ 

તૂટી પડીએ કાચા પુલની જેમ. 

ક્રેડિટ જેવું મળે નહીં ને 

ચલાવીએ ક્રેડિટ સોસાયટીઓ. ! 

બની જઈએ ખુરશીના ગુલામ, 

આઝાદીના લીરા ઊડીને ખેંચાઈ આવે શ્વાસમાં, 
આંખના લેન્સને. સરખો. કરવા, જઈએ. ત્યાં, 
બની જાય, શું નું શું | આવવા લાગે ચક્કર 
બરબાદીને આવકારીએ. 

આબાદીને આપીએ. જાકારો. 

માટીની સુગન્ધનાં ગીતો. સાંભળતાં સાંભળતાં 
ખોવાઈ જઈએ. સિમેન્ટ કોક્િટના જડ્લમાં. 
સગવડોને ચાવી જઈએ ગુટખાની જેમ, 
નિયમોને ફૂંકી નાખીએ સિગરેટમાં.... 

આવે. ઓડકાર લમ્બાવીએ થાળીઓ પ 
ભૂખને મુખ્ય વિષય. બનાવી. બની જઈએ. ગૌણ, 
થઈ જઈએ. સ્યુગર કોટેડ, " 

બનાવટી રજિસ્ટરો, ખોટી સહીઓ, 

શફ્ઠાથી સિવાઈ જતા હોઠ, 

ઇચ્છાઓ. લમ્બાયા કરે, બની જાય સરક્યુલર રૂટ 
માણસના ટોળામાં માણસ મળે નહીં. 

વૃત્તિઓને ચડાવીએ. ગિલેટ 

અને દરવાજે મૃકીએ નેઇમ-પ્લેટ.' 


થી. 


વચાળે 
જિતુ પુરોહિત 


જે કશું મણની વચાળે. 
એ જ છે કણની વચાળે. 
ચોતરફ રેતી જ રેતી, 
ધીખત્ા રણની વચાળે. 
આંખ શોધે છે ચહેરો, 
આજ દર્પણની. વચાળ. 
ભેદ જેવું કૈંક લાગે; 
વીતતી. ક્ષણની વચાળે. 
આપ્તજન હોવું જરૂરી; 
એક-બે જણની વચાળે. 


પિયુમિલનની આશ 


માવજી મહેશ્વરી 


ઘરમાં ચાલે તાતાં તીર 
ખેતર છલકે ખારાં નીર 
સૂની. ડેલી. સૂનાં દ્વાર 

છે સઘળું પણ સામે પાર. 
સૂરજ સૂવે. જાગે જાત. 
ચોપાસે. ઘેરા આઘાત. 
રુયરુમ કરતી આવે રાત 
નિઃસાસામાં ડૂબે વાત. 
વાદળ ગરજે આઠે પો*૨* 
ઘર પછવાડે બોલે મોર 
ઝીણા ઝરમર વરસે મેહ 
ટીપે ટીપે સળગે દેહ. 
તારા આપે મીઠા કૉલ 
ચાંદો કે'તો. બારી ખોલ 
ખારાં જળમાં તડપે મીન. 
છે કો મ્હારા જેવી દીન ? 


વિપાશા 
રાજેન્દ્ર શાહ 


તું છો શિશિર સૂર્યની રત્તિ, તરતડ્િણી નિર્યલા ! 
અહીં ગિરિપઘે પદેપદની ઠેકથી નર્તતી. 

નિરકુશ, સ્વ-ભાવ-ના ઉદય જેમ કેં વર્તતી, 
અતી.ન્દ્રિય તજ્તી-પ્રબુદ્ધ કરતી -- સ્ફુરન્તી કલા ! 

તું છો નિજ-નિમગ્ન, જલ્પનમર્હી નિજી મુગ્ધ હે ! 
પ્રશાન્ત અવકાશની મધુર છાન્દસી તું શ્રત્તિ, 

ત્વદીય રવથી દિંશા સકલની કશી નિવ્‌ીતિ ! 

અને તરલ વાયુ તેય લય જાળવીને વહે. 

તટસ્થ તરુ જેમ સંસ્થિત હું; પર્ણની હીંચ-શી 

હળુ હલક ચિત્તની -- મુધ્તિ કૉળતી -- ઊર્મિની; 
કિયાં ગહનથી કિકીદિવની ટૌ'ક સંસ્ફૂર્તિની ! 

અહી. સ્વરસમૂહની મધુરિમા લહુ આંજતી ! 

હું એક ક્ષર તો. તિરોહિત, -- ન જોઉ કેવો ડર્હી ! 
હું એ જ ક્ષણ --વારિ- સીકર ઝિલન્ત ભીનો અહી ! 


કિકીદિવ - હિમાદ્રિનું એ નામનું પરી (૪18૪219 


વિજોગણ 
ક્નુ સુયાર 


તારલા જોઈને મ્હારી રાતો. તિતાવું 
વ્હાલા, તારલા મઢેલી લાંબી રાતો ! 

આભમહીં ચાંદલિયો ઊગતો હું ભાળું, 
વ્હાલા, સક સઝ મીઠી કરું વાતો ! 

અધરાતે વાયરો અડકે ને અઝથી, 
ફરકે આ. પાલવની કોર ! 

કોઈ રે ન જુએ એમ એ'ની રે આડમાં, 
સાંભળતી ટહુડન્તા મોર ! 

વહેલી પરોઢ મહીં આંખડી ઘેરાય, 
વ્હાલા, પોપચાંમાં મણ મણના ભાર ! 

દા'ડે નહિ નીંદ, નહિ રાતેય એમ, 
વ્હાલા, સૉડ વિના સૂની હું નાર ! 

કશિલોક : માર્ચ-એપેલ ૧૯૯૬ [ ૧૫ 


પારાવાર થા ! 
*ઉશના'” 


જાતે. જલી. જાવા. પ્રથમ તૈયાર થા, 

તો. ચાંદની પર ચલ, હવે અસવાર થા ! 
ક્યાંયે નથી. એ તું અગર પુરવાર કર, 
સર્વત્ર છે એ'નો. પછી. સ્વીકાર થા ! 
ઝીલી શકે ના ભાર છતનો ભીંત જો, 
એ. ભીંતનો તું સ્તમ્ભ થૈ આધાર થા. ! 
પત્થર બનીને બોરડીને ઝૂડ મા, 

સ્હેજે મળે એ'નો. જ પુરસ્કાર થા ! 

ના કર ભરોસો નાખુદાનો, તું જ થા- 
ત્હારો ખુદા ને તું જ તારણહાર થા ! 
દેશે નહીં લોકો. સુખેથી. જીવવા, 

સૌની. નજરનો. આમ ના દીદાર થા ! 


સૌન્દર્ય ત્હારું માય ના જો ચાંદમાં, 
તો આવ. મ્હારી ગઝલમાં સાકાર થા. ! 


દરિયો ઉલેચી રિકત. થા 'ઉશના' પ્રથમ, 
એક્‌ બુન્દમાં છલકીને પારાવાર થા ! 


'ઝળહળ-નગર 
“ઉશના” 


વાદળ વિશે, વર્ષા વિશે, ગોરમ્ભ કોઈ વાતને; 
ટહુકો ભરીને. કણ્ઠમાં ગ્ડેકાવ સૂની રાતને. ! 

આઘે નથી. 'ઝળહળ-નગર' પ્હોંચી શકું એક દોટમાં, 
છોડી શકું છું ક્યાં પરન્તુ ઉફ ! હું મારી જાતને ? 
હું સૂર્યનો વારસ થવાનો. શી રીતે દાવો. કરું ? 
તાગી શક્યો છું ક્યાં હજુ અન્ધારની ઓકાતને? 


દરિયા ભરું મ્હારી વ્યથાના ગઝલમાં, અથવા કહે 
તો ચીતરું એ'ની. અનોખી મેઘધનુષી. ભાતને ! 


તો લે હવે તરતી મૂકું એક લ્હેરખીમાં શબ્દની, 
ફૂહે, સાચવું હું ક્યાં સુધી આ મ્હેકની મિરાતને ? 


૧૮ ] કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ ૧૯૯૬ 


શોધ 
મૌન બલોલી 


મ્હને ઓળખાતી હોય. 

એ'વી આંખોની. શોધમાં _ 

હું રોજ સવારે 

ઘેરથી નીકળી પડું છું. 

લાલપીળી આંખો કરતાં મા 
ટ્રાફિક સિગ્નલોને વટાવતાં વટાવતાં 
એકબીજાને ઓવરટેક કરવાની આદત. 
મ્હારા નગરના લોકોને પડી ગઈ છે. 


એકબીજાને સાઇડ નહિ આપવાની હરીફાઈમાં 
ઓવરબ્લડીંગ થતી. કો-ઓપરેશનની લીફટ 
આડેધડ દોડતા વાહનોના. પગ તળે 
ચગદાયા કરે છે. 

“સાલું, આ નગર... 

ક્યારનું આંખ મીંચીને દોડ્યા કરે છે, 
ગૂંચવાયા કરે છે, 

છતાં એ'*નામાં 

કૅમ કશો ફરક પડતો નથી ?'' 

ત્યાં તો કપડાં પર 

ચાર દિવસથી સાચવી રાખેલી 

ઇસ્રીની ગડી. 

બેચાર દિવસના 

થાકેલા વરસાદના લોહીથી ખરડાય છે... 
ને આંખ મીંચીને દૂર દૂર દોડી જતા. 
વાહનમાં પગને જોઉં છું, 

લાંબા હાથે 

એ'ની નમ્બર પ્લેટને ભાંડું છું. 

મોડી રાતે ચમ્પલ. ઉતારતાં ઉતારતાં 
ભાડૂતી ઓટલે 

ટૂંટિયું વાળીને આંખ મીંચીને 

આડા પડેલા કૂતરાને જોઉં છું. 

અને દિવસભર રસ્તા પર 

આંખ. મીંચીને આડેધડ દોડતાં 

વાહનો, મકાનો, ઓફિસો 

વગેરે વગેરે યાદ આવે છે. 


બચીબાઈનું ગીત 
ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ 


બાઈ બચી ભૂત્નીય. વટલાવે ચોટલી ! 

ઉપરના બખતરને. હેમખેમ રાખીને હડપી લે ભીતરની ગોટલી ! 
પગલાં તો ઠીક ભલા. ચરણોને ચાખીને 

કાળતણા. કાગળને. કોતરે, 

ઉમ્બરના. સ્હેજસાજ અણસારે અણસારે 

ભવભવના વીંટાઓ. જોતરે 

ધોધમાર ચોમાસે. આષાઢી હેલીયુંમાં શણગારે રેતીની. ઓટલી ! 
તાણીનાં બીજ બધાં કેડી પર પાથરીને 

મતલબનાં મધઝાડ વાવતો. 

ઘટ્ટાળા. છાંયડાની. દૂંટીમાં બેસીને 

ટહુકાની કાંકરિયું મારતો : 

ફૂલોની જાણ બ્હાર સૌરભના શબ. ઉપર શેકે છે પોતીકી રોટલી ! 


મણકા છીએ અમે કરું શું દિલ્લગી ? 

લલિત ત્રિવેદી 'ઉશના' 

ચોરાસી, લાખ. જાપ અધૂરા. છીએ. અમે, કેવી ફળી છે જો ખુદા. ત્હારી. મ્હને આ બન્દગી ! 
જન્મોના. પારાવારના મણકા છીએ અમે. જીવું જાણે. એકમાં હું સેંકડોની. જિન્દગી ! 

આકાર આ અમારો. તદાકાર ના થયો, ચાલ્યા કરું છું હું સતત ને તોય જ્યાંનો ત્યાં જ છું, 
લોહીની. તીક્ષ્ણ ધારના. મણકા. છીએ. અમે. પગમાં પડી. છે હાય રે ! ઝગ્ઝારથી. આવારગી ! 
એ'માં રહી. રહી અને ખરબચ.ડા થૈ ગયા, કાહું ધુમાડા પેનથી, સિગરેટથી કાગળ લખું ! 
આંખોના નીરક્ષીરના મણકા છીએ. અમે. કોને ખબર ક્યાં લઈ જશે આખર મ્હને દીવાનગી! 
સાષ્ટાંગ થૈ. ગયા છે મણકા અમે, નકર, સૂકાયલા વાસી ફૂલોમાં ર% છે, ના ગન્ધ છે; 
ર્દ્રાક્ષના પ્રકારના મણકા છીએ. અમે. ચલ. આપી દે જખ્મો. નવાં આવે બદનમાં તાજગી ! 
એક્કેક ૨% ટેરવે પ્રોવી દીધો. અમે, છું હું છલોછલ એટલે તો. દોસ્ત, છલકાતો નથી; 
ઇચ્છાની આરપારના મણકા છીએ અમે. કે ચાર દિનની ચાંદની સાથે કરું શું દિલ્લગી. ? 


કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ ૧૯૯૬ [ ૧૯ 


૯? કર-અજૃર ૧ 


મનસુખલાલ ઝવેરી 
ધીરુ પરીખ 


ત્રીશીના કવિવૃન્દમાં મનસુખલાલ ઝવેરીનું નામ 
નોંધપાત્ર ગણી શકાય. ૧૯૦૭ના ઓક્ટોબરની ત્રીજી 
તારીખે જામનગરમાં એમનો. જન્મ અતે પ્રાથમિક 
માધ્યમિક શિક્ષણ ત્યાં લઈ ૧૯૩૧માં મેટ્રિક થયા 
તથા ભાવનગરની શામળદાસ કૉલેજમાંથી ૧૯૩૫માં 
બી. એ. અને ૧૯૩૭માં એમ. એ. થઈ ગુજરાતીના 
અધ્યાપનના વ્યવસાયમાં સ્થિર થયા. પ્રારમ્ભે 
મુમ્બઈની રુઇયા કૉલેજમાં અધ્યાપનકાર્ય કર્યું અને 
૧૯૪૦થી ૧૯૪૫ દરમિયાન રાજકોટની ધર્મેન્દ્રસિંહજી 
કૉલેજમાં અધ્યાપક અને ઉપાચાર્ય પદે પણ રહ્યા. 
વળી પાછા ૧૯૪૫થી ૧૯૫૮ સુધી મુમ્બઈની સેન્ટ 
ઝેવિયર્સ કૉલેજમાં જોડાયા. દરમિયાનમાં ૧૯૫૬માં. 
મુમ્બઈનાઆકાશવાણી કેન્દ્રમાંવાર્તાલાપના કાર્યક્રમમાં 
નિર્માતા તરીકેની સેવાઓ આપી. ૧૯૫૮થી. ૧૯૬૩ 
દરમિયાનપોરબન્દરની માધવાણી આર્ટ્સ એન્ડ કૉમર્સ 
કૉલેજમાં આચાર્ય તરીકેની સેવાઓ આપી. ત્યાંથી 
ફરી પાછા મુમ્બઈ ગયા અને ૧૯૬૬માં કલકત્તાની 
બી. ઈ. એસ. કૉલેજમાં એકાદ વર્ષ માટે આચાર્યપદે 
નિયુક્ત થયા. આમ, એમની વ્યાવસાયિક કારકિર્દીનો 
મુખ્યાંશ અધ્યાપક તરીકેનો. ગુજરાતીના અધ્યાપક 
તરીકે તેઓ સજ્જ અને સફળ તેમજ વિદ્યાર્થીપ્રિય 
અધ્યાપક. આચાર્ય તરીકે પણ. એટલા જ સફળ. એમાં 
એમની વહીવટીય દક્ષતા. અને અધ્યાપકીય શિસ્તનાં 
દર્શન થાય. મનુષ્ય તરીકે અને શિક્ષક તરીકે એ 
વત્સલ હતા. સ્વભાવમાં આકરાપણું ખરું, પરન્તુ 
હૃદયમાં એ'વી જ આર્દ્રતા પણ ખરી. 

એમણે લેખન-કારકિર્દીનો -આરમ્ભ 
ડવિતાસર્જનથી કરેલો. સંસ્કૃત અને અઝ્રેજી સાહિત્યની 
પ્રશિર કૃતિઓના અધ્યયન-અનુશીલનથી ત્હેમની 
૨૦ ] કવિલોક : માર્ચે-એપ્રિલ ૧૯૯૬ 


સર્જક-ચેતના રસાઈ હતી. એમનું પ્રથમં સર્જન 
ખણ્ડકાવ્ય “ચન્દ્રદૂત' ૧૯૨૯માં પ્રકટ થયું તેમાં 
કાલિદાસના મન્દાક્રાન્તા અને કલ્પનાશીલતાનો. પ્રગાઢ 
પાશ વર્તાય છે. એક રીતે તે “મેઘદૂત'ની. અનુકૃતિ છે. 
પણ એમાં એમની છન્દોશક્તિ અને સર્જક કલ્પનાનાં . 
એંધાણ અવશ્ય કળી શકાશે. ત્યાર પછી એમનાં 
કાવ્યોનો પ્રથમ સજ 'ફૂલદોલ' ૧૯૩૩માં પ્રકટ થાય 
છે અને એમની સર્ગશક્તિ સહુનું ધ્યાન ખેંચે. છે. 
૧૯૩૯માં 'આરાધના' નામે એમનો બીજો કાવ્યસડ્રહ 
પ્રકટ થાય છે, જેમાં “હહાભારત'ના વસ્તુ, પર નિર્ભર 
સાતેક કાવ્યો ધ્યાનાર્હ બને છે. આ કાવ્યોમાં એમની 
ભાષાશૈલી સંસ્કૃતપ્રચુર છે. ત્હેનું કારણ કદાચ 
મહાભારતના. વાતાવરણની નિર્મિતિમાં જોઈ શકાય. 
અહીં એમનું છન્દોવિધાન અને. કાવ્યબાની સ્વસ્થ અને 
સુઘડ જણાય છે. ૧૯૪૭માં એમનો ત્રીજો કાવ્યસડહ 
“અભિસાર' અને ૧૯૫૬માં ચોથો કાવ્યસડહ 
“અનુભૂતિ' પ્રકટ થાય છે ત્યારે એમની કાવ્યયાત્રામાં 
કૌઈ નવું સીમા ચિહ્મ અડ્ડાતું નથી. અલબત્ત, એમની 
તેજસ્વી મેઘા અને સંયમિત લાગણી એ કૃતિઓમાં 
અવશ્ય અનુભવવા મળે છે, જે એકન્દરે એમની સમગ્ર 
કવિતાનો વિશેષ છે. ત્યાર પછી લગભગ બે દાયકા 
બાદ મનસુખભાઈનો. એક નવો સઝહ “ડૂમો. ઓગળ્યો' 
પ્રકટ થાય છે ત્હેમાં એમની. નિજી સિદ્ધ કાવ્યશૈલીની 
રચનાઓ. ઉપરાન્ત અરૂઢ શૈલીની કેટલીક પ્રયોગશીલ 
રચનાઓ. પણ. છે. સુઘડ છન્દોલય. અને સુબદ્ધ 
રચનાશિલ્પના આગ્રહી મનસુખભાઈએ. છઠ્ઠા દાયકાના ' 
ઉત્તરાર્ઘમાં ગુજરાતી. ડવિતાક્ષેત્રે દેખાવા લાગેલી _ 
પ્રયોગશીલતાનો પણ આશ્રય લીધેલો જણાય છે. 
એમની, કુશળતાએ એમાં કેટલાંક સારાં પરિણામો પણ 


નિપજાવ્યાં છે. છતાંય એમની. કવિતાની. અદકેરી. સિદ્ધિ 
તો. પરમ્પચગત પ્રશિષ્ રચનાઓમાં જ માણવા મળે 
છે. એમણે. ખણ્ડકાવ્ય, સૉનેટ, ગીત, અગ્જલિકાવ્ય, 
મુક્તક આદિ કાવ્યપ્રકારો ખેડ્યા છે. સર્જક તરીકેની 
અમની ચેતના મહદંશે ઊર્મિના ઉદ્રેકના કરતાં તર્કના 
ઉછાળમાં વધુ રાચે છે. આથી એમની પાસેથી 
ચિન્તનોર્મિ કાવ્યો સારા પ્રમાણમાં મળ્યાં છે. વિષયની 
રીતે પણ તેમણે પ્રકૃતિ અને પ્રભુ જેવા સનાતન તત્ત્વો 
ખેડવા સાથે સમસામવિક રાજકીય-સામાજિક 
મુદ્દાઓને પણ વિષયભૂત બનાવ્યા છે. 


એમણે. એક તરફથી જેમ નિજી રાહે કાવ્યસર્જન 
કયું છે તેમ બીજી તરફથી વિવેચન પણ કર્યું છે. 
એમના વિવેચનાત્મક લેખોમાં સર્જક, કૃતિ અને 
પ્રવાહલક્ષી મુદ્દાઓ આગળ તરી આવે છે. છેક 
૧૯૪૪માં એમનો પ્રથમ વિવેચનસક#હ “થોડા 
વિવેચનલેખો' બહાર પડ્યો ત્યારથી જ એક 
અધ્યયનશીલ અને નિર્ભીક વિવેચક તરીકે એમણે 
ધ્યાન ખેંચેલું. મુનશી કે ન્હાનાલાલ જેવા સમર્ય 
સર્જકોની. લાક્ષણિકતાઓની સાયે ત્હેમની મર્યાદાઓ 
તેઓ નજરઅ-્દાજ કરતા નથી, અરે, મયદિઓને 
એઓ સ્પષ્ટતાથી નિરૂપે પણ છે. એક વિવેચકને જરૂરી 
એ'વાં તાટસ્થ્ય, બૌદ્ધિકતા, બહુશ્રુતતા અને તર્કબદ્ધતા 
અમનામાં છે. પોતાને જ્યારે જે ખરું લાગ્યું હોય તે 
વ્યક્ત કરતાં કદી ખચકાયા નથી. ૧૯૫૨માં એમનો 
બીજો. વિવેચનસઝહ “પર્વેષણા' બહાર પડેલો. ત્યાર 
પછી ૧૯૬૨માં “કાવ્યવિમર્શ% ૧૯૬૬માં “અભિગમ”, 
૧૯૬૭માં “ગોવર્ધનરામ' અને જનેૈયાલાલ મુનશી” 
૧૯૭૬માં '“બળવ-્તરાય ઠાકોર', ૧૯૭૮માં “દષ્ટિકોણ' 
અને. 'ગાંધીયુગનું ગઘ' તયા ૧૯૭૯માં 'ઉમાશઝર 
જોશી નાટ્યકાર' આદિ પુસ્તકો બહાર પડે છે. એક 
અધ્યાપકને નાતે એમણે ગુજરાતી ભાષા અને 


વ્યાકરણમાં પણ રસ લીધેલો અને પરિણામે 
વિદાર્થીભોગ્યપુસ્તકો ગુજરાતી ભાષાઃ વ્યાકરણ અને 
લેખન' (૧૯૪૬), “ભાષાપરિચય. ભાગ ૧થી ૪' 
(4૯૫૭) અને. “વાક્યપૃથક્કરણ. અને. શુદ્ધ લેખન' 
(૧૯૬૫), અમણે. તૈયાર કરેલાં. વર્તમાનપત્રમાં 
કાવ્યાસ્વાદો કરાવેલા ત્હેને પણ 'આપણો કવિતાવૈભવઃ 
શીર્ષકથી બે ભાગમાં અનુકમે ૧૯૭૭૪ અને. ૧૯૭૫માં 
ગ્રન્થસ્થ કર્યા હતા. પ્રાચીન કાવ્યોયી માંડીને 
અર્વાચીન-આધુનિક કાવ્યો સુધી એમની ભાવવિત્રી 
પ્રતિભા ઘૂમી વળેલી. જોઈ શકાય. છે. કાવ્યના મર્મને 
પામી ત્હેની ખૂબીઓ અને ખામીઓ ત્હેમણે આ 
મિતાક્ષરી આસ્વાદોમાં દર્શાવી છે. અલબત્ત, હેતુ 
કાવ્યાસ્વાદનો જ હોવાયી એમાં ગુણદર્શન મુખ્ય રહ્યું 
છે. આમાં કાવ્યને પામવાની એમની સૂઝ અને ભાવકને. 
તે પમાડવાની એમની અભિવ્યક્તિની આવડત 
સરાહનીય છે, એમણે “ગુજરાતી સાહિત્યનું રેખાદર્શન* 
(૧૯૫૩)માં ગુજરાતીમાં તૈયાર કર્યું હતું. તેમ દિલ્હી 
સાહિત્ય અકાદમી તરફથી ગુજરાતી સાહિત્યનો 
ઇતિહાસ અઝેજીમાં તૈયાર કર્યો હતો, જે તેની 
મર્યાદાઓ સાથે પણ નોંધપાત્ર છે. 


આમ, મનસુખલાલ ઝવેરી આપણે ત્યાંની 
કવિ-વિવેચક પરમ્પરાના એક સજ્જ વ્યક્તિ હતા. 
અધ્યાપક તરીકે અધ્યયનશીલ. અને નિષ્ઠાવાન હતા. 
કવિ તરીકે ભલે આમણે ગાંધીયુગમાં સર્જનારમ્ભ 
કર્યો, પણ એમનું સર્જકવ્યક્તિત્વ પણ્ડિતયુગથી પોષાયું 
હતું અને ગાંધીયુગથી આગળ નીકળી અનુગાંધીયુગ 
સાથે હોંશેહોશે અનુબન્ધાયું હતું. આવા સન્નિહ સર્જક 
અને ઉષ્માભર્યા મનુષ્યનું ૧૯૮૧ના ઓગસ્ટની ૨૭મી 
તારીખે એમની કર્મભૂમિ મુમ્બઈમાં અવસાન થયું ત્યારે 
એમના અનેક ચાહકો અને વિદ્યાર્થીઓએ ઊંડો 
આઘાત અનુભવ્યો હશે ! 


કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ ૧૯૯૬ [ ૨૧ 


૦જું /ેડુકક ૧૭૦ 


જલ ભરવાને 
રાજેન્દ્ર શાહ 


મા, મ્હને ન્હાના ઘડુલિયા આલ, 
જાવું જલ ભરવાને; 
મા, મ્હને ર૩ર% ઈઢોણી આલ, 
માધા પર મેલવાને. 
ગોમતીની સાથ આજ ઠુંયે તે જાઉં, હાં, 
ઢાળિયા કૂવે ગામ-છેડે; 
આવું હું બેઉ ભરી, એક મે'લી માથે 
ને બીજું ભરાયું મ્હારી કેડે. 
રશ. તો. હસે મ્હારે ડાબે ખભે ને 
મ્હારી ઓઢણીની કોર જરા ભીની; 
"તોય તે હવામાં હશે લ્હેરિયાં લેતી ને 
મ્હારી. ચાલમાં ઝાંઝર-ઝિગ્ઝિણી. 
મા, મ્હને જોજે તું બારણે આવી, 
ઘડુલિયા ભારે ઉતારી, 
મા, મ્હને લેજે તું વ્હાલથી. વધાવી 
દીકરી છું ને હું ત્હારી. 


હાલરડું 
હર્ષણ ચન્દારાણા 


પરીબેન, પોઢી જાઓ, 
પરીબેન, પોઢી. જાઓ... 
આંખ મીંચો, સપનાનાં મલમલ ઓઢી જાઓ. 
ખિસકોલી, તું ઠમકો ન કર 
પડ્દી પાછો ટહુકો ન કર, ન બોલો, હળુ ઝુલાઓ. 
પપ્પાને કીધું 'થાહુ' ન કર, 
મમ્મીને કીધું 'મ્યાંઉ' ન કર, દાદી-અમ્મા, 
હાલરડું ગાઓ. 
પતઝ્િયા જેવી ઊડતી. પરી, 
દિવસે કચાંય ન રહેતી ઠરી, રાત પહી, 
ત્હમે ડાહ્યા થાઓ. 
(ચિ. વિપાશા માટે....) 


૨૨ ] કવિલોક ૬ માર્ચ-એપ્રિલ ૧૯૯૬ 


વરસાદ 
ગભરુ ભડિયાદરા 


પવન તણી પાંખે બેસી 
ઊડતો ઊડતો. જાય રે વરસાદ... 
ઉનાળાનો અવસાદ લઈને 
ઊડતો. ઊડતો જાય રે વરસાદ... 
પૃથ્વીને તો પ્રસાદ આપી 
દોડતો દોડતો. જાય. રે વરસાદ... 
મોરલાને તો સાદ ડરીને 
દોડતો દોડતો જાય રે વરસાદ... 
તાદળાંની તો. વિદાય લઈને 
દોડતો દોડતો જાય રે વરસાદ... 
વીજળીને તો. વાયદો કરી 
દોડતો દોડતો. જાય રે વરસાદ... 
વૃક્ષો પર તો વ્હાલ વેરીને 
દોડતો. દોડતો. જાય. રે વરસાદ... 
પારિજાતના પુષ્પો સરખાં 
પગલાં પાડતો જાય રે વરસાદ... 
તરણાંની તો ટોચે ટોચે 
મોતી પરોવી જાવ રે વરસાદ... 
વર્ષારાણીને મળવા માટે 
દોડતો દોડતો જાય રે વરસાદ... 


હોડીની સહેલમાં 


માણેકલાલ પટેલ દ 


હોડી તરતી. મૂકી તાલે...હલ્લક હલ્લક, 
છોકરાં બધાં હસતાં વ્ડાલે...છલ્લક છલ્લક. 


વાયુ લ્હેરો સાથ. પધારે...પલ્લક પલ્લક, 
હોય, હલેસાં વેગ વધારે...ખલ્લક ખલ્લક. 


ચાંદા મામા ન્હાવા આવ્યા...મલ્લક મલ્લક, 
તારક ટોળી. તેડી, લાવ્યા...ઝલ્લક ઝલ્લક ! 


૦જું અતુટ ૧52૧૦ 


“તીલ શિફાઈ જન્મ ૨૪-૧૨-૧૯૧૯, હરિપુર-હજારા, “અદલે લતીફ'ના સહસમ્પાદક, 'સઝ% -મીલ'નું સમ્પાદન, 
કાવ્યસકહ “મુતરિબા'ને પાકિસ્તાનનો. સર્વશ્રેષ્ઠ પુરસ્કાર “આદમ-જી પ્રાઇમ' મળ્યો છે. 


યોં લગે * એવું જણાય 
“કતીલ' શિફાઈ અનુ. રા. શાહ 
યોં લગે દોસ્ત તેરા મુઝસે ખજ્ઞ હો જાના, મ્હારાથી મિત્ર ત્હારી આ. થયેલ નારાજી, 
* જિસ તરહ ફૂલસે ખુશ્બૂકા જુદા હો જાના. તે જેમ ફૂલથી સુગન્ધનું જુદા થાવું. 
અહલે. દિવસે યહ તિરા તર્કે-્તઆલ્લુક, ' આ'વી જુદાઈ આપણા સુમેળની કેવી ! 
વક્તસે પહલે. અસીરોકા* રિહા હો જાના. પૂરી સજાથી પૂર્વ કોઈ કેદીનું રિહા થાવું. 
યો અગર હો તો જહાં મેં કોઈ કાફિર ન. રહે. જો. એમ તો રહે ન કાફિરો જગે કોઈ, 
મોંઅજુજા” તિરે વાદે કા વફા હો જાના. ને હો. નવાઈ, ત્હારું બોલવે વફા થાવું. 
જિન્દગી. મેં ભી ચલૂંગા તિરે પીછે પીછે, પૂંઠે હું ત્હારી નિત્ય ચાલું, જિન્દગી માંહી. 
તો મિરે દોસ્તકા નક્શે-કફેપા” હો. જાના. તો મિત્રનું જ માહરા પગેરુ-શા થાવું. 
જાને વહ કૌનસી કેફ્તે-ગમ ખ્વારી” હૈ દુઃખે સહાનુભૂતિ. કેવી, કોણ તે જાણે ? 


મેરે પીતે હી. “કતીલ' ઉસકો નશા હો. જાના. હુ પીઉં ત્યાં “કતીલ” એ'નું મયનશા. થાવું. 
૧, સમ્બન્ધ વિચ્છેદ, ૨. કેદી, ૩. ચમત્કાર, ૪. પદચિહ્, 


પ. સહાનુભૂતિ, 


કીટ્સ વિશેષાક 
અઝેજ કવિ કીટ્સના જન્મની દ્વિશતાબ્દી નિમિત્તે આ વર્ષે “કવિલોક'નો એક અઝ “કીટ્સ વિશેપાડ' 


તરીકે પ્રકટ કરવાનું વિચાર્યું છે. આ અક્રમાં અભ્યાસીઓ પાસે કીટ્સની કવિતાનાં વિવિધ પાસાંઓ પર 
લેખો ઉપરાંત કીટ્સનાં કેટલાંક કાવ્યોના અનુવાદો પણ પ્રકટ કરવામાં આવશે. 











ડવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ ૧૯૯૬ [ ૨૩ 


હિજરત - ૧ 


હરભજનર્સિંહ 
અતુ. જયા મહેતા 


ઉજરત વખતે. કૉણ, જાણે કૉણે. કહ્યું : 
પારખી લે અત્યારે જ ત્હારી. નવી. તાકાત 
ઉઠાવી લે ધીમેથી બેસી ગયેલી દીવાલો 
ચાળણી. થઈ ગયેલી છત. 

બળતાં બારીબારણાંના હાડપિગ્જર 
રસ્તામાં બધાંને જોડી દઈશું 

ડુબાડીને. નદીમાં બળતી. હવેલીઓ, 
બુઝાવી દેશું, આગ. 

રત વીતશે સુખની. 

એક દીવાલ, આખેઆખી. મ્હે ઊભી. પણ. કરી. 
મ્હારી પિણ્ડી સુધી આવતી. હતી એ 


અન્દરની. જ્વાળાએ. કહ્યું વધુ ભડકીને : 
સૂરજના માથા. પર કાટમાળ 

હું તહીં ઉઠાવવા દઉં હવે, 

પહેલી વાર મ્હને કદ મળ્યું છે 

કાતરીને કાપીને હવે નહીં કરવા. દઉં 
ઠીઝણી દીવાલ. જેવડી 

હું જે દેવદાર જેવી ઊગી 

રાતે નહીં સૂઉ સડ્ડોચાઈને, 

ઓસર્ડામાં સૂવાથી બુઝાઈ જાય છે આકાશ 
હિજરત. વખતે 

મ્હને નગ્ન જ જવા દો 

આગના શરીરને નથી પહેરવું ખમીશ. 


ર૪ ] કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ ૧૯૯૬ 


[હિજરત - ૨ 

હિજરત. વખતે શહેરે કહ્યું, 

મ્હારા પેગમ્બર 

જતાં પહેલાં મ્હને એ તો કહેતા જાઓ 

ત્હમે પાછા આવો ત્યાં સુધી હું બળતું રહું કે 
ઓલવાઈ જાઉં ? ી 
વરસોથી હું ભેજનું માર્યું 

ભીનાં લાકડામાં લાલ લાલ આગ ભડકી છે 
પહેલી વાર 

અને ત્હમે જાઓ છો ! 

ત્ડમે મ્હારી આગમાંથી. નીકળેલા. બળતા સૂરજ 
મ્હારા પેગમ્બર 

જતાં પહેલાં મ્હને એ તો કહેતા જાઓ. 

નદી પાર જઈને જીવતી. આગ વહેંચી દેશો. 

કે અહીં મ્હારી આગ. દફનાવીને 

પાછા ચાલ્યા જશો ? 


એ જે સામે સ:ડક પર હાગ્ડપિગ્જર એક દેખાયં છે 
જીવન્ત છે 

એ મ્હારી દીકરી છે 

હાકેમોએ એ'ના શરીર પરથી. કપડાં નથી. ઉતાર્યા 
કપડાં સાથે. આખું શરીર ઉતારી લીધું છે 

કંઈ જગા શરમ છે, કઈ બેશરમ 

મહેરબાની છે ખુદાની 

કોઈ ઓળખ બાકી નથી રહી 

બાકી છે હજીયે પિગ્જરમાં લજ્જા 

એ ભોળીભાળીએ ટચલી. આંગલીમાં હજીયે 

વીંટી પહેરી રાખી છે, પેગમ્બર 

જતાં પહેલાં મ્હને એ તો. કહેતા જાઓ 

ત્હમે પાછા આવો ત્યાં સુધી. 

એ વીંટી પહેરી રાખે. 

કે ઉતારીને ફેંકી દે ? 


આસા 
કવિ તેજ 


મુલકમેં હુકાર 
ગંજેજી સુઓ ગમાણવેં 
ઢેલ ઇના ડેને | 
વૈઈ સેવે. |! 
પૈઈ સેવે | 
કડૅક તાં ઈન ગમાણ. મિંજા 
નિકરધી મલાર 
નેં 


મીં વસધા મુસડધાર 
પોય 
ખીરજછી સેડેસે. 
ગમાણ. ગજધી હુંધી. 
નેં 
હભા... હં...ભારોં 
હીંયડ ધેઈ ધૈઈ થીંધા હુંધા. 


આશા 
અનુ. લીલા વ્યાસ 


મુલકમાં દુકાળ 
ગામની સુની ગમાણમાં 
ઢેલે ઈડાં દીધાં |! 
બેઠી સેવે, 
પડી સેવે ! 
ક્યારેક તો. એ ગમાણમાંથી 
નીકળશે મલ્હાર 
ને 
મે વરસશે મુશળધાર ! 
પછી. 
દૂધની. શેડ્યોથી 
ગમાણ ગાજતી. હશે 
ને હ 
હમ્ભા ને હં...ભાથી 
હૈયાં ધે ધૈ. થાતાં હશે. 


ત્રણ હિન્દી રચનાઓ. 


અસદ જૈદી 


અનુ. રજનીકાન્ત જોશી 


અરવ વી તછોં સે વાછદ ગાદ મેરે ત રઇને જે તાવ 


સુમન સચાર્ફ જો તરઈ લડા ર૪ સછે ગો 
સાતીસ-પવાસ સાત 

ઝર ગિત્તજ છુછ પત્ત જમી-મી રિલાર્ફ વેં 
શાંતિ સે હિતતે છુઈ | 


૧. ઘર 
ક ઘર બનાવવા ઇચ્છું છું. 

'માં રહું, કમલ. એ'માં એક તાળું વાસી શકે. 
જ્યારે પણ. એ. ત્યાંથી બહાર જાય, મ્હારા મૃત્યુ પછી 
સમ્પત્તિના એક ટુકડાની જેમ ન જોવામાં આવે 
જે પાસે જાય એને કરડવા ન દોડે. 
એક ન્હાનું માટીના રનું ઊભું મકાન 
ભાડે અપાય નહીં, 
જેનો કોઈ વસ્તુની. સાઘે બદલો થાય નર્હી 
જે યુગીન સચ્ચાઈની જેમ ઊભું રહી શકે 
૪૦-૫૦ વર્ષ સુધી 


એ'ના ધોડા પાંદડાં દેખાવા માંડે ક્યારેક 
ક્યારેક શાન્તિથી હાલતાં હોય એ'વાં. 
કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ ૧૯૯૬ [ સપ 


૨. ધિર છુગા 

પિર છુગા ગૈતા જિ મૈં છં 
મુહીવતોં તે જામગો સે ગંડો સે 
શાહી ગૌર મમી સે એવ મેં ણા 
સમા રલે 

આપજી તરજ ગાતા દુંગા, હેન વવ્તત 
પ મુછ ખાતા છુગા થઈ ખાનતા છુઞા જિ 
ગૉલે જ્તપવને વે સિળ દૈ -- ભૂત 
લઇને વે સિર્‌ 

મર દુંગા ખેતા જિ મે હૈં 
ખીવિલ વત્તા છુઞા | 


ર્‌. લતાશ 
મેરી વમીઝ ૫ર ઘી વા વમ વેલવર 
તુમ મુજ્ઞે તાદિત્ત સે સિવ્ઝતા ચાહતે છો 


વતે હો ઇવાર્ડ્‌ જા વેન 
જમી જહાનીવાર 
તહીં વન સવત 
મેં ગાપજો મળ્ડલી જા તવ્સ્મ છોના મી 
સણીં સતાઇતા | 
મેતો મોક્ષ જી તાશ ને હૈં । 


હાઈકુ (કચ્છી) 
કવિ 'તેજ' 


નિમજી ટાર, 
કાગહડી બધે. મારો. ! 
કોયલ રાજી. 


૨૬ ] કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ ૧૯૯૬ 


ર. ઘેરાયેલો 


ઘેરાયેલો, જેવો કે હું . 

આકફતોથી, કાગળોથી, ઈડાઓથી, 

લગ્ન અને. દુઃખથી; ખીસ્સામાં એક 
રૂમાલ રાખી 

ખરે વખતે. જ ત્હમારી તરફ આવતો. તે 
પાછો. વળીને, એ જાણીને. કે 

આંખો. પટપટાવવા માટે છે -- લોહી 


વહેવા માટે 


મરેલો જેવો કે હું 
જીવતો રહી. ગયેલો. 


૩. મોક્ષની શોધમાં 


મ્હારા ખમીસ. પર ઘીનો. ડાઘ. જોઈને. 
ત્હમે મ્ડને. સાહિત્યથી ફજઝઞોળવા ઇચ્છો છો. ! 


કહો. છો. હું મીઠાઈવાળાનો, દીકરો 
ક્યારેય વારતાકાર 

નથી થઈ શકતો 

હું ત્હમારી મણ્ડળીનો સભ્ય થવા પણ 

નથી. ઇચ્છતો. ! 

હું તો મોક્ષની શોધમાં છું. 


હાઈકુ 


અનુ. લીલાબહેન વ્યાસ 


લીમડા-ડાળે 
કાગડી બાંધે માળો. 
કોયલ. રાજી. 


૧ર ://ર/૮ ૬5૦ 


સુખદ મૃત્યુની ઈચ્છાની અભિવ્યક્તિ 
છેમન્ત દેસાઈ 


મુમૂર્ષા 
હયું ભર્યું ઘાસ હોય 
ખુલ્લું આકાશ હોય 
આઇછો અજવાસ હોય. 
પછી ભલે. છૂટતા. અ જીવતરના શ્વાસ હોય... 


હોય નહીં નસો ને નીડલનાં ઝૂમખાં, 
આમતેમ વળગીને અઝ્ઞેઅક ચૂભતાં 
સ્વાર્થ અને સગપણનાં હોય નહીં ફૂમતાં 


હોય તો બસ હોય એક-- 
લીલેરા વાંસ હોય 
ગમતીલી. ફાંસ હોય 
ઝાકળની ઝાંસ હોય... હ્યું ભર્યું. 


અડીખમ. ઊભેલા ગઢની ના રાંગ હોય, 
આઘેરા ગામના ફૂકડાની બાંગ હોય, 
હોય ભલે. પવનોની સૂસવતી સાંગ હોય 
નીડેથી પ્ડેલેરા ટહુકાના પ્રાસ હોય 

મન્ત્રોના ત્રાસ ન્હોય 
ઉગમણા. સૂરજની સાખે પ્રવાસ હોય... 

હયું ભર્યું. 
ઉવિતા - અંક ૧૫૩ ફેબ્રુઆરી ૧૯૯૩) દેવેન્દ્ર દવે 

કોઈનેય મરવું ગમતું નથી, પણ મૃત્યુ અનિવાર્ય છે. 

અને એથી જ માણસને સૌથી મોટો ભય હોય છે મૃત્યુનો. 
મૃત્યુને સહજભાવે સ્વીકારવા-આવકારવાની ઇચ્છા 
વિરલ ગણાય તેમ છતાં એ'વી વિભૂતિઓ જોવા મળી 
છે કે જેમણે સ્વેચ્છાએ મૃત્યુને ભેટવાનું પસન્દ કર્યું હોય. 


માણસ ઇચ્છે અનેએ'ને મૃત્યુ મળે એ ઘટનાને ઇંચ્છામૃત્યુ 
કહે છે. અલબત્ત, ઇંચ્છામૃત્યુ આત્મહત્યા નથી. વ્યક્તિ 
પોતાની જાતને ખતમ કરી નાંખે તે આત્મહત્યા. એથી 
ભિન્ન; વ્યક્તિ પૂરી સ્વસ્થતાથી જીવનને સમાપ્ત કરવા 
ઇચ્છે, સામેથી મૃત્યુને નિમન્ત્રે અને મૃત્યુ ત્ડેતે આવી મળે 
તે ઇચ્છામૃત્યુ. મૃત્યુના યોગ્ય સમયના આગમનને આમ 
ઘણા માણસો -- દુઃખથી કે રોગથી તપ્ત-ત્રસ્ત માણસો 
-- ઇચ્છે છે ખર, પણ બહુ જૂજ વક્તિઓની એ'વી 
ઇચ્છા ફળે છે. પણ તો ઇંચ્છાના “હોવા'ને ત્હેની 
સફળતાનિષ્ફળતા સાથે ક્યાં કોઈ નિસબત્ત હોય છે જે, 
તો. એવી. જ રીતે મૃત્યુ અનિવાર્ય જ છે તો. સુખપૂર્વક 
મરવાનું માણસ ઇચ્છે તે સ્વાભાવિક નથી ? એ'વા 
ઇપ્સિત સમયના નહિ, ઇંપ્સિત પ્રકારના મૃત્યુના આ 
ગીતમાં કવિએ સુખદ-સુખાવહ મૃત્યુની ઇચ્છા પ્રકટ કરી 
છે. સુખદ એટલે એમની પોતાની. દષ્ટિએ સુખદ. હા. 
એમની દષ્ટિ સાથે સરેરાશ માણસની દષ્ટિનો મેળ સધાય 
છે. કારણ એમના જેવી દષ્ટિ ધરાવનારા અનેક માણસો 
હોવાના અને એથી જ એ ઇચ્છાની અભિવ્યક્તિ રૂપ આ 
કૃતિ 'કાવ્ય'ની કક્ષાએ પહોંચે. છે. 

માણસનું પોતાનું મરણ તો. આવે ત્યારે, જ્યારે અને 
જેવું આવે તેવું -- પજ્ન એ સતત પોતાનાં સગાં-સમ્બન્ધી 
તથા મિત્રો પરિચિતોનાં આઘાતક મરણ જુએ છે. એ 
અવલેકડનથી એનગાં મૃત્યુની સર વિકસે છે. 
માણસની જિજીવિપા પ્રબળ હોવા છતાં જીવનના 
પરિતાપોથી એ વ્યઘિત થાય છે. એ અનુભવનોય પેલી 
સંવિત્તિના વિકાસમાં ફાળો હોય છે. પરિજ્વામે મૃત્યુ 
વિષયક ચિન્તન-મનન માણસ હમેશાં કર્યા કરે છે; તેની 
કવિતાય કરે છે. આપણો ત્યાં સરજાયેલી એ'વી પુષ્કળ 
કવિતામાં સ્વકીય વિશોષતાથી જુદુ તરી આવતું આ સરળ. 

કડિલોક : માર્ચ-એઝિલ ૬૯૯૬ [ ૨૩ 


સુન્દર ગીત ખરે જ આકર્ષક છે, એ'ના કવિ દેવેન્દ્ર દવે 
મુખ્યત્વે સૉનેટ-સર્જક છે. પરન્તુ ગીત રચનામાંય એમણે 
નોંધપાત્ર ગતિ કરી છે. 


મરવાની ઇચ્છા એટલે મુમૂર્ષા નહિ, મૃત્યુ 
સંવિત્તિજન્ય યથેચ્છ મૃત્યુની અદકાંક્ષા અહીં વ્યક્ત થઈ 
છે. એટલે પ્રસ્‍તુત ગીત માટે યોજાયેલું શીર્ષક યથોચિત 
નથી. પણ એ. બિના ગૌણ છે; કેમકે કોઈપણ ડૃતિનું 
કોઈપણ શીર્ષક તેનું અન્તરઝ હોતું નથી, તેના પર 
આરોપિત. બાહ્ય જ હોય છે. સર્જકો જોકે એ 
બાહયાગ્નીય સૂચકતા અને સચોટતા અઝ્ડે ઘણી સાવધાની 
રાખતા હોય છે. 


નિતાન્ત સ્વાતન્ત્ય માણસને ખરેખર અલભ્ય છે. 
અને એથી જ કદાચ સ્વતન્ત્રતા માનવજીવનનું પરમ મૂલ્ય 
છે. જીવનની. ઘણી બાબતોમાં માણસ સ્વતન્ત્ર નથી પણ 
જન્મ અને મૃત્યુ બાબત્ત તો બિલકુલ નથી. એટલે જ 
સાર્ત્રેને કહેવું પડ્યું કે “1પદ્દપ્રટ હાલ 80૯15 05પત્તત 
તત દપ પ્7૯ ત૦ 1પતછુ 15 તોંડ0 ત05પતતે. ઉર્દ્‌ 
કવિ જૌક એક શેરમાં આ વાત આગવી છટાથી અને 
સરસ રીતે ડહે છે : 


૯/ઇ હત અ/એ, કજ ઉે ચી ચલે 
અપ ખુશી ન અએ ન અપ ખુ ૨૯. 


જે નથી ત્હેને જ ઇચ્છવું એ મનુષ્યની પ્રકૃતિ છે. “જે 
નથી' તે “હોય” તો કેવું સારું આ વિચાર પોતે જ ખૂબ 
સોહામણો છે. હોયની આરતથી મનોમન સમૃદ્ધ થવું 
માણસ માત્રને ગમે છે. એ'ની એ જ તો ખરી સમ્પત્તિ 
છે, જેની ઉપલબ્ધિથી પ્રેરાઈને મૃત્યુ અઝ્રેના સબળસઘન 
“હહોય'ને કવિ આ ગીતમાં સ્થાપિત કરે છે. અને. એમની 
અન્તઃપ્રેરિત ઇંચ્છા-આકાડ્ક્ષાને વ્યક્ત કરતો એ 'હોય' 
શબ્દ જ કવિસંવેદનના સગ્ચાલક બળ સમો. આખા 
ગીતમાં આદિથી અન્ત લગી વ્યાપી રહે છે. વળી બહીં' 
'ના' “હોય'ની સહોપસ્થિતિથી એ 'હોય' વધુ તીત્ર, વધુ 
પ્રભાવક નીવડે છે. 

અકસ્માતે વીસ-બાવીસ વર્ષનો આશાસ્પદ જુવાન 


ફાટી પડે, કારકિર્દીની ટોચે બેઠેલો કોઈ પ્રૌઢ ગોળીએ 
દેવાય કે જીવન માણી ચૂકેલો ખાઈ-પી પરવારેલો વૃદ્ધ 
જન પણ રમાહેનાઓ અને. વર્ષો સુધી અસાધ્ય રોગથી 
પીડાઈ-કરાઇ-રીબાઈને પથારીમાં તરફડતો મૃત્યુ પામે 
ત્યારે ભારે અરેરાટી થાય છે. એથી વિપરીત કૂટુમ્બની 
લીલી વાડી મ્હોરી હોય અને પોતે પૂર્ણ આયુષ્ય ભોગવ્યું 
હોય એવે ટાણે ટૂંકી માંદગીમાં જ હસતાં બોલતાં માણસ 
ચાલ્યો જાય તે મૃત્યુ ઇષ2 લેખાય. વૃક્ષનું પીળું પાન ખરી 
પડે કે ઘીનો ધીમો દીવો બુઝાઈ જાય તેવું - 
શાન્ત-સ્વસ્થ-સુખમય મૃત્યુ સહુકોઈ ઇચ્છે. આપણા આ 
કવિ મૃત્યુની એ સુખમય અવસ્થા આલેખે છે. એ 
આલેખનની ખૂબી એ છે કે ક્યાંય મૃત્યુનું નામ લીધું નથી, 
લીધું છે જીવનનું નામ, તેય હોંશથી. જીવનની સમાપ્તિ 
અઝેની કવિકથિત વાત તેથી ફ્લેશકર નહિ, સુખકર 
પ્રસન્નકર બની રહે છે. 


હયુજિયું &સ હેય 
ખુલ્છું અ/5/શ/ હર 
અછો અજ૧/ર હોવ 
પછી ભવે છૂટત# અ જીવતરન /સ હોજ. 


પ્રભાતના પ્રસન્‍ન ઉઘાડ સમી ઉપાડની આ પડ્તિત 
ભાવકને પરિતોષના કોઈ પરિસરમાં મૂકી દે છે. એ 
પરિસર સંસ્કૃતિનો નહિ, પ્રકૃતિનો છે. સમજાય છે કે કવિ 
પ્રકૃતિના સાન્નિધ્યમાં જીવનનો પ્રાકૃતિક અન્ત વાગ્છે છે. 
પ્રકૃતિ પ્રત્યેનો કવિનો એ પક્ષપાત ગીતના આદિમાં તેમ 
અન્તમાંય જણાઈ આવે છે. 


નડેક વ્હેવેર ટહુક?ન કસ હેજ 
મનન ૮સ૮ ન્હટેજ 
ઉગમ સૂરજ સ/ખે *%૯ ર હોય. 


અવર લોકનાં તેડાં આવ્યાં છે તો ઊગતા સૂરજની. 
સાક્ષીએ આનન્દભેર જવાનું છે. ત્યારે યાન્તિક રીતે 
થતા. મન્ત્રોચ્ચાર પણ ત્રાસરૂપે. લાગે છે. એને બદલે 
માળામાંથી વછૂટેલા પરીના શ્રવણે પડતા પહેલવહેલા 
ટહુકાની લહાણ જ ઇચ્છનીય છે. કારણ ટહુરવ નીરવને 


દુભવે નહિ, શણગારે. 


સંસ્કૃતિ - પ્રકૃતિનો વિરોધ અનુક્રમે પહેલા અને 
બીજા અત્તરામાં પ્રકટ થાય છે. ખરું જોતાં એ બન્નેનું 
સહ-સ્થાપન કરીને કવિએ પ્રકૃતિનો મહિમા સ્કુટ કર્યા 
છે. પ્રકૃતિપ્રિય છે એથી સ્તો. એ એકાન્ત સ્થળે અને 
રમ્ય સમયે શાન્ત મૃત્યુની અભીપ્સા સેવે. છે. આપણા. 
સંસ્કૃત સમાજે જીવનની દરેક અવસ્થા અગે નિશ્ચિત 
વ્વસ્થા. ગોઠવેલી છે. અને ત્હેનું મને કમને યેનકેન 
પ્રકારે પાલન કરાય છે. સંસારીજનોની એ વ્યવસ્થાથી 
પ્રેરિત, મૃત્યુ સમયની રૂઢ પ્રવૃત્તિ અને તે સાથેની 
ઔપચારિક વૃત્તિ. કવિને માન્ય નથી. માણસ માંદો 
પડતાં એ'તી ઉપર ઔષધ પ્રયોગો થાય, માંદગી 
ગમ્ભીર બનતાં એ'ને હૉસ્પિટલમાં ખસેડાય ત્યાં 
આત્યન્તિક સારવાર અપાય અને છતાં તે બચવાનો 
નથી એમ લાગતાં (હૉસ્પિટલે નહિ તો ઘરે પણ) 
છેલ્લી ઘડીએ મન્ત્રોચ્ચાર કચય. બસ પત્યું ! (પછી 
તો. રહે છે શેષ શરીરની અત્ત્યેષિ, જેની સાથે કોઈ 
નિસબત જનારાને નથી). આ બધું જીવનમાં જોઈ 
જાણીને વિક્ષુબ્ધ થયેલું કવિચિત્ત પોતાને માટે એ સર્વ 
કાંઈનો કેવો પરિહાર કરે છે તેનું સ-વીગત આલેખન 
ગીતના બેઉ અન્ત્તરામાં થયું છે કેવું તે જોઈએ : 


હર્યાભર્યા ઘાસની વચ્ચે ખુલ્લા આકાશની નીચે 
આછાં આછાં અજવાળામાં જીવન સમેટવાનું છે. આ 
પૃથ્વીના છેલ્લા શ્વાસ શ્વસી લઈને અગોચરનું પ્રયાણ 
આદરવાનું છે. ત્યારે કોઈ નિરર્થક ધાંધલ ધમાલ અને 
ભીડ હોય તે સહ્ય તથી. ઇષ્ટ તો એ છે કે ઝાકળ છાયાં 
વાતાવરણમાં વાંસ અને તેય લીલા વાંસની એક 
મનગમતી બની. રહેતી ઝીણી કરચ ખૂંપે અને પ્રાણ 
નીકળી જાય. એટલે અદ્યતન સુસજ્જ હૉસ્પિટલમાં 
હૉક્ટરો-નર્સો છેલ્લામાં છેલ્લી ચિકિત્સા કરતાં હોય, એક 
ઉપર એક ઇંન્જેક્શનો દેવાતાં હોય અને સ્વાર્થી સ્વજનો 
દર્દીની હાલત જાણવા કે મરનારનાં અન્તિમ વચનો 
સાંભળવા વીંટળાઈ વળ્યાં હોય તે ન જ ગમે. એ બધાંએ 
એક દીવાલ, અડીખમ ઊભેલા ગઢની રાંગ, રચી હોય 
એ. ન જોઈએ. એ. કરતાં તો. દૂરદૂરથી. પ્રભાતની. છડી 


પોકારતા ફૂકડાનો અવાજ આવતો હોય અને સાંગ સમા 
વાગતા ને સાલતા પવનો સૂસવાતા હોય તેને ઝીલતાં 
ઝીલતાં ભલે જીવતરના શ્વાસ છૂટતા. અહીં સૂચવાય 
છે કે મરણ આવું, ગમી. જાય એવું નિરાંતવું હોય. 

જીવનની અત્તિમ ક્ષણની સુખદ પરિસ્થિતિની 
આકાફડ્ક્ષા-ઝતનાને રિચિરાકૃત કરતી આ રચનાની 
શબ્દયોજના પણ એડકન્દરે શ્રવણસૃખદ થઈ છે. “દાદા 
દાલ' બીજનાં અનુકૂળ આવર્તનો દ્વારા થતાં 
લયનિષ્પાદનથી સરળ તેમ સળગ ચાલતા આન્તરપ્રાસથી 
મધુર રીતે કૉળી ઊઠેલું એનું સાદું સીધું પઘરૂપ આડમ્બર 
વિના કામણ કરે એવું છે. 'પછી ભલે છૂટતા આ 
જીવતરના શ્વાસ હોય' એ પ્રથમ પદ્ધતિનો ઉત્તરાર્ધ સમગ્ર 
કૃતિના કેન્દ્રમાં રહેલો છે. એ'ના છેલ્લા શબ્દ 'હોય'નું 
થતું સાધન્ત આવર્તન ભાવાભિવ્યક્તિને દઢ કરે છે. 
'હોય'ની પૂર્વેના “શ્વાસ' શબ્દના બધા પ્રાસ યુક્તિપૂર્વક 
રચાયા છે. આયાસ તેમાં જણાઈ આવે છે, છતાં 
અપુષ્ટાર્થનો દોષ જવલ્લે જ જણાય છે. એમ તો. “ઝાંખ' 
ને બદલે “ઝાંસ' તથા “ગમતી' ને બદલે “ગમતીલી' જેવાં 
શબ્દરૂપોમાં સન્દર્ભગત અર્થ અવરોધાય છે. પણ કવિએ. 
લીધેલી એ છૂટ નિવહિ છે. 'ઝૂમખાં' “ચૂભતાં' 'કૂમતાં' 
તથા 'રાંગ' “બાંગ' “સાંગ' જેવાં સપ્રાસ શબ્દો અવાજ 
સાથે અર્થનુંય વિલક્ષણ સૌન્દર્ય સાધે છે. એ જ રીતે 
'લીલેરા' “આઘેરા' “પ્હેલેરા' સન્નિકટ ન હોવા. છતાં પ્રાસ 
જેવા જ સુખકર લાગે છે. “ર્સ' અને “નીડલ' જેવા પર 
ભાષાના શબ્દો ખૂંચતા નથી. ઊલટું, “નીડલ' 'નીડ'નું 
વર્ણસામ્ય એ બન્ને શબ્દોના અર્યભેદને પ્રબળતાથી ચીંધે 
છે. કહી શકાય કે આ સઘળું ગીતના સંવિધાનના જમા 
પક્ષે છે. ખાસ નોંધવાનું કે ભાપાપ્રયોગમાં ક્યાંક વરતાતી 
સૌરાષ્ટ્રની લાક્ષણિક છાંટ રુચિર લાગે છે. 

અને છેલ્લે, ભાવની સચ્ચાઈને સાહજિકતાયી 
પ્રગટાવતી અભિવ્યક્તિની સરળતા અહીં પ્રતીત થાય 
છે, કવિનો ભાવ -- અને એમનો નિજી વિભાવ પણ 
સર્વજનીન રૂપે અને સહજગમ્ય રીતે આવિષ્કાર પામતાં 
કાવ્યરસિકને આક્ષાદક નીવડે એવી એક સફળ 
ગીતકતિની નિર્મિતિ થઈ છે. 

કવિલોક : માર્ચ-એક્િલ ૧૯૯૬ [ ર૯ 


૦છઅવલકન ૧5“ _ 
લાગણીથી વેદનાની હદ સુધી 


હરીશ જસદણવાળા 


બૈ હથેળી (શઝલ સહ) ડવિ : શ્રી કિરીટ 
ગોસ્વામી “કલાત્મક. પ્રકાશક : ડૉ. હરેશ “તથાગત”, 
અધ્યક્ષ : ગઝલ પરિષદ, 'ધમ્મપદ', એમ /૭૧૬, 
ગુજ. હાઉસિંગ બોર્ડ, દૂધ સાગર માર્ગ, રાજકોટ - ૩ 
પૃ. સં. ૪૮ કિં. રૂ. ૧૭. 

જામનગર જિલ્લાના ચેલા ગામના નિવાસી. શ્રી 
કિરીટ ગોસ્વામી “કલાત્મક' પોતાના પ્રથમ કાવ્યસઝહ 
“બે હથેળી'માં થોડાંક ગઝલપુષ્પોની મહેક લઈને આપણી 
સમક્ષ આવ્યા છે. આ કાવ્યસ%હમાં કુલ પાંત્રીસ ગઝલો 
અને દશ મુક્તકોનો. સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. 


નિજ સંવેદનને આકારિત. કરવા કવિએ. ગઝલને-- 
માધ્યમ બનાવી. છે. 


અહીં ગઝલમાં અભિવ્યક્ત થતા શબ્દમાં ફૂલની 
સુવાસ છે. 
અને સાથે કણ્ટક જેવું દર્દ પણ છે. 


હ#થ* છે ઝુલછ, 


થઈ સુગન્% હરકર્ડ / ૪. રર 
ભેટ ઈશ્વરન "૬ સ્૪ક/ર કર, 
દર્દ કેરા આગમનને રોક મ્‌. ઉ. ૬૫) 


આ સઝ્નહમાં ઓગણીસ માત્રાની ટૂંકી બહેરની 
કેટલીક ગઝલમાં કાવ્યત્વ વિશેષ નિખરી આવ્યું છે. 
ગઝલની ભાષાનું સરળ નિરૂપણ. અને મૌલિક તિચારને 
સહજતાથી. શબ્દસ્થ કરવામાં કવિ સફળ થયા છે. 


શિબ્દઝ* જોઈએ જું એ પછી 7 


એક ત્હ/ જ/દન પડ૩થજો મળ / (ઉ. ૬9 
ઈટ પત્થર કે જનને ચું કરું 7 
આપણે ત) એક ઘર હું ઘટે. ઉ. ૨૬૬0 


૩૦ ] કવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ ૧૯૯૬ 


છું હેજ થબ્દન ભરતે રહું 


રર એઇ રજ છજડતદે રહે. ઇ- ર? 
હું હય/તીન ગઝજ ગતો ફરું 
અ નરન જેક છો ન સ/ભજળે / (૪. 72) 


પૃષ્ઠ નવ, બાવીસ અને તેંતાળીશ પરની રચનાઓ 
માત્ર કાફિયાગઝલ છે. 

“આયખાનું વસ્્' તથા “આ ઈમારતમાં' શીર્ષકવાળી 
બન્ને રચનાઓમાં કવિ વિશેષ રીતે ઉઘાડ પામ્યા છે. 

“રહે' રદીફવાળો ગઝલના મત્લાના શેરમાં 
આધ્યાત્મિક રનો સ્પર્શ છે. 

૨% સે શેવ"ઇ નત રહે 
ઝેમન વ્યવહાર ત્ય જતો રહે. (છ. ર૬) 

“ો હથેળી'ની રચનાઓનાં કેટલાંક નવ્ય વિશેષણો 
નોંધવા જેવાં છે. દા.ત. પાવન પવન, રેશમી. પીડા, 
પીળા શ્વાસ, કોમળ પીછાં વગેરે. 

એ સિવાય સુગન્ધનો દરિયો / યાદનો પડઘો/ 
પ્રેમના રજ્ઞો/ આયખાનું વસ્ર/ મૌનનો વિસ્ફોટ આદિ 
છઠ્ઠી વિભક્તિના પ્રત્યયોયી રચાતાં કલ્પનો પણ 
આકર્ષક છે, 

છન્દની સીધી. રેખામાં ચાલીને ગઝલના નૂતન 
ભાવને પામવાની કવિની મથામણ. રહી છે. 

વેદનાનો પર્યાય, જીવનનો વિષાદ અને લાગણીને 
સ્પર્શતા ભાવ એમની ગઝલમાં ઝિલાયાં છે. 

હો હઘેળી'માંથી પસાર થતાં શબ્દ-દોષ કે ઈન્દ 
દોષ જણાયાં નથી. કવિ છન્દ પ્રત્યે જાગ્રત છે, છતાં પણ. 
એક જ પ્રચલિત છન્દને કવિએ ઉપયોગમાં લીધો છે. 

પાંચ જ વર્ષની લઘુ સર્જન પ્રક્રિયામાંથી 


કાવ્યસઝ%હનું પ્રકાશન થયું છે. એમની સર્જકતાનો 
પ્રારમ્ભકાળ છે, તોયે “બે હથેળી'ની ઊર્મિ ને 
અભિવ્યક્તિ મનને આનન્દ આપી જાય છે. 


આ ક્ષણે પ્રયમ સઝહને આવકારીએ : અને હવે 
પછીનો ડવિનો શબ્દ : અર્થસભર પ્રગટે એવી 


શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું ! અન્તે, એમનો. જ એક શેર 
મૂકી તિરયું.છું. . 

દૂર જજે અખ ર#ગેનું હદ/જેર 

એક ૬ તરે જો ઝળહળે / (૪. ૪૪) 


2 કક 


કવિલોક દ્વિમાસિક અઝ્ઞેનું માહિતીપત્રક 


(ફોર્મ-૪, નિયમ આઠ અનુસાર) 


૧. પ્રકાશન સ્થળ : અમદાવાદ 
ર. પ્રકાશનની સામયિકતા : દ્વિમાસિક 


૩. મુદ્રક-રાષ્ટ્રીયતા-સરનામું : ધીરુ પરીખ, ભારતીય, 'લાવણ્ય' વિજયપાર્ક, નવરઝપુરા, 


' અમદાવાદ. 


૪. પ્રકાશકનું નામ-રાષ્ટ્રીયતા-સરનામું : ધીરુ પરીખ, ભારતીય, 'લાવણ્ય' વિજયપાર્ક, નવરઝપુરા, 


અમદાવાદ. 


પ. તત્ત્રી-રાષ્ટ્રીયતા, સરનામું : ધીરુ પરીખ, ભારતીય, '“લાવણ્ય' વિજયપાર્ક, નવરઝપુરા, 


અમદાવાદ. 


૬, માલિક-સરનાથું : ટ્રસ્ટીઓ, કવિલોક, “લાવણ્ય વિજયપાર્ક, નવરગ્પુરા, અમદાવાદ. 
હું ધીરુ પરીખ આથી જાહેર ડરું છું કે ઉપર આપેલી વિગતો મ્હારી જાણ અને સમજ મુજબ 


બરાબર છે. 
-- ધીરુ પરીખ, ૧૫-૩-૯૬ 


ડવિલોક : માર્ચ-એપ્રિલ ૧૯૯૬ [ ૩૧ 





૪ પિપત્તિ ૩ 


૬ ભારતના એક દેશનું 
પ્રાચીન નામ ૫ 

૯ ધર્મવિરુદ્ર કૃત્ય ૨ 
૧૧ ચાલવું, નકામું દોડવું ૩ 
૧૨ ઘોડો ર 

૧૩ ગુન્દર જેવો. ચીકણો 
પદાર્થ ૩ 

૧૫ વસમી, અઘરી. ૩ 
૧૬ આસોની. પૂનમ ૬ 
૧૭ આશ્ચર્ય અધિકત્ાાનો 
ઉદ્ગાર ૩ 

૧૮ વન, જગલ ૩ 

૨૦ સ્વાદ, પ્રીતિ ૨ 

રર બારણું, દરવાજો ર 
૨૩ ઓછું, ઊણું ૨ 

૨૫ અસ્પષ્ટ અવાજ 
૨૬ કેશર 

૨૭ પીડવું તે ૩ 


શબ્દ-રિદ્ધિ : ૨ 
(અતતુસ્વાર અત્તુનાસિક્ની શુદ્ધ જોડણીયુક્ત) 


૨૮ કાયર, કાપવાનું ઓજાર૩ 
ઊભી બાજુ 

૧ આજુબાજુ ૪ 

૨ર વહેમ, એક સંવત્ત ૨ 

૩ ઊંચો કૂદકો 

૪ ઉમેદ, ધારણા ર 

પ દાની ૪ 

૭ જંતુનાં ઈડાં (માથાનાં) ૨ 
૮ ત્ર્ષ્ણ 

૧૦ પર, ઉપર ૨ર 

૧૨ માનહાનિ ૪ 

૧૪ ચન્દ્ર ૪ 

૧૫ કરેણ ૪ 

૧૭ વધારે ૩ 

૧૯ પ્રદેશના માપનો આલેખ-૩ 
૨૧ ગાઢ ૩ 

૨૨ ગુજરાતના એક તીર્થનું 
નામ ૩ 

૨૪ અભિમાન, કેફ 

ર૬ પુરૂષ ૨ 








શાસ્તિમન્ત-ર 
ઝે શં મો મિત્ર: શં વરુળઃ | 
શં નો મવતર્યગા | શં ત ફ્નદ્રો વૃહ્હ્પસિઃ | 
શં નો વિબારુર%મ: 1 નમો વ્રહાળે ! 
નમત્તે વાવો | ત્તવેવ પ્રત વ્રહાસિ । 
ત્ામેવ પ્રત વ્રણ વહિષ્નામિ 1 
ત્ર વવિષ્તામિ | સતતં વવિષ્તામિ | 
તન્નાયવતું | તહવત્તાલવતું | 
ઝવતુ મ | ગવતુ વવત્તારમ્‌ | 
જે શાસ્તિ: શાન્તિ: શૉસિ: । 
ડં હજો જ્રુજ ને જેક, અ જુભ્છરક 
ભદ હ ગુરુ ને ઇન્ટટ તે% ટેષ્જુ ઉરુક*. 
ભને «યુન નું ત્હમે *ત્કજ %૯ ઈ 
પ્રત્યક્ષ બ્રહ્મ હું એક કહીશ ત્હમને સદ. 
વશ જતને એમ સત્યને જ «ઈ કું. 
રજ% ઝુશજે દેઈ ૬ડત/ને પણ ર&૦૦. 
રજજો અને ઈથટ ઉષટેર/% રજો. 


ક ૦ 9/૦ ૬//ન્‍ે?* 
સ્થાનસમર્પિત 
જશવન્તલાલ દલાલ 
જે. દલાલની કં. 


ટેક્સટાઇલ મિલમશિનરી 
સ્પેર પાર્ટ્સ મરચન્ટ્સ 


વિજય કો. ઓં. બૅન્કની બાજુમાં 
કાલુપુર પુલના નાકે, 
અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૦૨. 


'હું'નું સ્વરૂપ 


હું છું તિત્ય ત્તિરગ્જન 
હું સ્વતન્ત્ર સ્વાત્માનન્દન 
હું તતિસ્પન્દન પરમાત્મ ચિદ્ધન બ્રહ્મ ઝં 


હુંમય સઘળું સર્જન 


ને હુંમય સર્વ વિસર્જન, 
હું તિસ્પન્દન પરમાત્ય ચિદ્ધન બ્રહ્મ ડદ 


છું છું સુખનિકેતન 


સચરાચર વ્યાપક ચેતન 
હું તિસ્પન્દન પરમાત્મ ચિદ્ધન બ્રહ્મ ડેટ 


શ્રીમદ્‌ ઉપેન્દ્રાચાર્યજી 


આડી : ૧. કરાંજીકરાંજી, ૪. કવિ, ૬. ચમ્પક, ૭. સુરપતિ, ૯. કર, ૧૦. ધીમર, ૧૧. પાવક, 
૧૨. અધર, ૧૬. પાદપ, ૧૮. નિરન્તર, ૧૯. રમણી, ૨૨. માન, ૨૩. કુન્તલ કલાપ. 

ઊભીઃ ૧. કશ્ઠ સુધી, ર. જીવપર, ૩. રાંક, ૪. કમ્પ, પ. વિકલા%, ૮. રમલ, ૧૧. પાધર, ૧૨. અદિતિ, 
૧૩. ભદન્ત, ૧૪. મનોરમા, ૧૫. ખમશી, ૧૬. પારતક, ૧૭. પરત્તપ, ૨૦. મન, ૨૧. સનત, 





ગ્રીષ્મ વિ. સં. ર૦૫૨ મે-જૂન ૧૯૯૬ 


%વિલોક 


| જં વાજ મે મનિ પ્રતિદિતા મતો મે વષિ પ્રતિષિત ગાવિદવીથ ણધિ | 





ઊંચી કવિતા 
“ઊંચી કવિતા તો ટકાઉ હોય ભાવધનતાએ, સાધારણીકરણે, ઉચ્ચીકરણે, 
_ અર્થાન્તિરન્યાસસૂચન અને. ધ્વનિએ. ફરી ચાખતાં જુદા જુદા સ્વાદ ચખાડી શકે, પ્રથમ કરતાં 

ન પછીનાં વાચનો- દરમિયાન વધારે રસિક લાગે, અનેક વાચને કિમપિ પ્રિયવસ્તુ બની જાય. 

ર પ્રથમ દર્શને દુર્બોધ, ત્રુટક કે વિસંવાદી રહી ગયા હોય' તેવા અંશો નવી રીતે ભાવોર્મિ-કલ્ધના 
ભાવનાના ગોંફમાં પોતપોતાનું સ્થાન મેળવી લે, એવી કલાનો ચમત્કાર સમય જતો જાય 
તેમ તેમ વધારે વિસ્મય ઉપજાવતો બને. સારી કવિતા તો લાંબા સમય લગી એકસરખી 

| તેજસવી રહેતે જ...” 
બૂલવન્તરાય ઠાકોર 
 'શાહિત્યયર્ચા', પૃ. ૧૩૭) 


વ્જુ (૨% ૧૦. 


' હાઈકુનું અત્તસ્તત્ત્વ . 
વિનોદ અધ્વર્યુ - 


હાઈકુ હવે આપણે, ત્યાં ઠીકઠીક પ્રચલિત થઈ, “- 
ગયેલો પદ્યપ્રકાર છે. પરન્તુ મોટાભાગનાં “હાઈકુ'નામી 
ત્રિપદી સત્તરઅક્ષરિયાં જોત્રાં જણાય છે કે તેમાંનાં .' 
જૂજ જ જાપાનનાં ઉત્તમ હાઈકુના પરિચય દ્વારા” 


સૂચવાતા ત્હેના વિશિષ્ટ અન્તસ્તતત્વની અપેક્ષા સન્તોપી 
શકે છે. ઘણાંખરાં તો માત્ર ૫-૭-૫ના ત્રિપદી 
સત્તરઅક્ષરિયા રચનામેળની ત્રેવડ જાળવીને જ “હાઈકુ' 
તરીકે ખપી જતાં જણાય છે. જાપાનના સતન્દર્ભમાં, 
હાઈકુમાં અપેક્ષિત અન્તસ્તત્ત્વને અવગત કર્યા વગર 
જ માત્ર ત્હેના રચનામેળના માળખાને જ આપણે 
પરમ્પરિત કર્યા કર્યું હોય એમ લાગે છે. 


આથી, આપણે ત્યાંય હાઈકુવિષયક ત્હેના વિકાસ- 
ઇતિહાસ, રચના તથા ત્હેમાં અપેક્ષિત લક્ષણોવિષયક 
કેટલાક લેખો મળે છે, છતાં એક વધુ લખાણ ત્હેમાં 
ઉમેરાય તો તે. અપ્રસ્તુત નહીં લેખાય. 


આપણે જાણીએ. છીએ કે કોઈ પંણ સાહિત્યપ્રકાર 


બધાં કાવ્યો “સૉનેટ' બનતાં નથી કે ઝૂલણામાં કરાયલી 


સૌ રચનાઓ પ્રભાતિયાં' નથી થઈ જતી, અથવા તો 
માત્ર રદીફ-કાફિયા મેળવવાથી 'ગઝલ' નથી નીપજ્તી” ની 
કોઈ એક વિશિષ્ટ સન્દર્ભમાં કે વિશિષ્ટ સર્જક્રતિભા 


દ્વારા નિષ્પન્ન કાવ્યરૂપ પરમ્પરિત થતાં સ્થળ-કાળ 
સન્દર્ભે કે સર્જકપ્રતિભાના આગવા પ્રવર્તને મૂળ 
સ્વરૂપમાં, માળખું જાળવીનેય કંઈક પરિવર્તનો. થતાં 
જણાય, અને એ રીતે ઇતિહાસની સમયરેખા પર તે 
સ્વરૂપનો વિકાસાલેખ અફાય. તેમ છતાં તે 
૨ ] કવિલોક : મે-જૂન ૧૯૯૬ 


સ્વરૂપવિશેષમાં કોઈક એવું. પ્રાણતત્વ હોય છે, જે 
કદાચ અવ્યાખ્યેય જ રહે છતાં ભાવનાપ્રતીત અવશ્ય 
હોય છે. આ તત્ત્વ ભિન્ન ભિન્ન સન્દર્ભોમાં, ને વિવિધ 
ભાષાઓમાં વિવિધ સર્જકોથી રચાયેલાં કાવ્યોને 


.* સમાનતામાં સાંકળે છે. 'સૉનેટ'નું આ'વું એન્તસતત્તવ 
- જ શેક્સપિયર અને મિલ્ટનનાં, બોદલેર ને રિલેનાં, કે 


આપણા દેશમાં રચાયેલાં બદ્ઞાળી-મરાઠી-ગુજરાતી 
સૉનેટને “સોનેટ' નામને યોગ્ય ઠરાવે છે. 


“હહાઈકુ'માં પણ, એક કાવ્યપ્રકાર તરીકે આ'વા 
કોઈ અત્તસ્તત્ત્વની અપેક્ષા છે. સુવિદિત છે કૈ આ 
પ્રકાર આપણે જાપાનમાંથી અપનાવ્યો છે, તો એ પણ 
ખ્યાલમાં રાખવું ઘટે કે જાપાનના સાંસ્કૃતિક સન્દર્ભમાં, 
“હાઈકુ' માત્ર એક રચનાપ્રકાર જ નથી. ત્હેનો. સમ્બન્ધ 
જાપાનની સાંસ્કૃતિક ચેતના સાથે છે. 'હાઈકુ' એક 
સાંસ્કૃતિક પરમ્પરા છે અને ત્હેમાં જાપાનની સાંસ્કૃતિક 
ચેતનાના વ્યાપક અને નિરન્તર એ'વા સૂક્ષ્મ તત્વની 


અભિ હૌયુ છ. સા તત્વને. યોળખાણ પૂર 
અન્યથી જુદો પડે' છેઃતે માત્ર 'તેના' રચના-માળખાને ' : ' ક દ તત્વ ઓળખાણ પૂરું 


લીધે જ નહીં પણ ત્હેની વિશિષ્ુએવી કોઈ આતન્તરિક .*- 
લાક્ષણિકતાને કારણે. : આ દષ્ટિએ, જ ચૌદ લીટીનાં ' "- 


ડક 


જેન' નોં પ આવિષ્કાર” હોય ક. 


આ ઝઝેન' માત્ર એક પન્ય - સમ્પ્રદાય નથી, 
માત્ર ક તત્ત્તદર્શનમત નથી, કે “કોઈ ધાર્મિક ઉપાસતા “ 
કે આચાર-વિચારની પરમ્પરા નથી. 'ઝેન' જીવ4 


પ્રત્યેનો, જીવનને ત્ડેના તાત્વિક રૂપે પામવાનો ર 


અભિગમ છે; તેમ જીવનના તમામ આવિર્ભાવોમાં 'ઝેન' 
અભિગમને અનુસ્યૂત કરી જીવવાનો એક તરીકો છે. 
એ. કોઈ સિદ્ધાન્ત, સ્પષ્ટ અફ્ડિત માર્ગ, આદેશ, કૈ 
આચાર-પદ્ધતિ તરીકે નહીં પણ ચેતનાને સકોરતા 
પ્રેરતા સૂક્ષ્મ તત્ત્વ રૂપે પ્રતીત થાય છે. જીવનના તમામ 


બવહારમાં તે અનુસ્યૂત હોય છે,:પ્રત્ઘેક કિયા-અનુભૂતિ- 
અભિવ્યક્તિમાં... તે સૂક્ષ્મરૂપે પ્રવર્તમાનઃ, હોય છે. 
જાપાનની સંસ્કૃતિનું જીવનના આવિષ્કારોનું 'તે 
અન્તસ્તત્ત્વ'છે, અને જાપાનની કળાઓમાં અને રોજિન્દા 


ઘરેળુ વ્યવહારમાં પણ ત્હેની, અભિવ્યકિત હોય છે-.. 
" પ્રતીતિ હોય છે. આમાંય “હાઈકુ? એવો કાવ્યપ્રકાર છે. 


જે વિશેષ ' ભાવે આ “ઝેન' તત્ત્વનો. આવિષ્કાર કરે છે, 
બજે “હાઈકુ, એ 'ઝેન'ની જ કાવ્યરૂપઃ અભિવ્યક્તિ 
છે. આથી જયાં સુધી આ અત્તસ્તત્ત્વ..આત્મસાત્‌ 
થઈને કાવ્યોદ્રાર રૂપે ન પ્રગટે ત્યાં હા સારું હાઈડકુ' 
પ્રાપ્ત. ન થાય .! 


' જાઈડુખાં બધાં વિશિરટ લક્ષણોની ને 
રચનાશિલ્પની ચર્ચા અત્રે અભિપ્રેત નથી તેમ “ઝેન'ની. 
પણ વિસ્તૃત! અને વિશદ ચર્ચાને અહીં અવકાશ નથી. 
પણ. “હાઈકુ'ના સન્દર્ભમાં-માત્ર એકબે મુલ્ય! વિશે વાત 
કરીએ. . 


'ઝેન'તું કેન્દ્રવર્તી તત્ત્વ છે “તથાતા' 5પતંપ1૦5૭ 
અથવા “48 13-1055' ઝેન વસ્તુને “તે જે છે તે' જ 
રૂપમાં પામવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આપણું મન પોતાનામાં 
સમાવિષ્ અનેકવિધ પૂં્વસંસ્કારોના સન્દર્ભમાં જ 


“સ્તુ'ને જુએ છે, ત્હેને' વૃત્તિ-સ્મૃતિ-વિચાર-કંલ્પનાં' 


હેતુઓ વગેરેનાં -અનેક વળગણોથી વીટે છે. આયી. 
મનના માધ્યમમાંથી પ્રાપ્ત થતું વસ્તુબિમ્બ વિકૃત. હોય 


છે, મનના રઝ. તરગ્વાળું અને' મનોવૃત્તિઓથી આવૃત્ત._ 


હોય છે. આથી. અએપાવરણં વગર, શુદ્ધીકરણ નિર્મલન 
વગરવસ્તુનું યથાર્થ દર્શન પ્રાપ્ત થતું નથી. શ્રી માતાજી 


'ાત્ર રિક્ત અને સ્વચ્છ હોંવું જોઈએ' એમ કહે છે. 
તેમાં વસ્તુબિમ્બને ઝીલતા પહેલાં જરૂરી એવા આ. 


નિર્મલનતું સૂચન છે. પરન્તુ આ આવરણો મનની 
લીલાનું પરિણામ. છે. અનેક મુદ્રાફુનોથી અત્યન્ત 
અસ્વચ્છ અને અનેક વૃત્તિઓયી વાંકું વળેલું મનદર્પણ 


. પદાર્થનું યયાર્ય બિમ્બ પ્રગટ કરી શકતું નથી. આથી * 


' જોનાર અને દેખાનપર વચ્ચેથી મનનું માધ્યમ હઠાવી 
દેવામાં આવે તો જ દશ્યનું વકીભવન અટકે અને 


જોનારને વસ્તુનો ત્હેના યયાર્થરૂપે (તથાતા') સાક્ષાત્કાર * 
થાય. આમ “તથાતા'નીઃ વાત કરતાં સમગ્ર બાબત. 
મનની પ્રવૃત્તિ શાન્ત કરી દેવા પર આવીને ઠરે છે... 
મેડમ બ્લૅવેટ્સ્કીના મારનાર ને મારો' (1 પ૯ 
1411010એ. સૂત્રમાં આ મનની માયાફૂટને વચમાંયી દૂર 
કરવાનો નિર્દેશ સમાયેલો છે. આ વાત કેવી પાયાની 
છે અને છતાં કેટલી અઘરી છે તે વર્ણવવાની જરૂર 
નથી, પરન્તુ જો “હાઈકુ'માં આ'વો 'તથાતા'ા 
સાક્ષાત્કારની ક્ષણનો વિસ્મય અભિપ્રેત હોય તો 'હાઈકુ' 
રચવું એં કેટલો કપરો યોગ છે ત્હેનો ખ્યાલ આવી 
જાય છે. આ રીતે જોઈએ તો “હાઈકુ' સાધના માગે 
છે. એમાં જે સંવેદનનો ઉદ્દાર છે તે અસાધારણ 
અવસ્થાના વિશિષ્ટ દર્શનની સંવેદનરૂપ અનુભૂતિમાંથી 
ઉદ્ધવેલો સહજ ઉદ્ઘાર છે. કહીં શકાય કે ઉત્તમ 
સ્થિતિએ 'હાઈકુ' સહજોપલબ્ધિ છે, સાધકચિત્તની 
નીપજ છે. 


જાપાનનાં પણ બધાં હાઈકુ આ સહજોપલબ્ધિને 
બક્ત કરતાં જ હોય એમ ન બને. આ રીતે જોઈએ 
તો તો હાઈકુ વૈદિક ત્ધપિઓની. ત્્કચાઓના ઉદ્રાર કે 
તાલ્મીકિના અનુષ્ટુપની કક્ષાએ પહોંચી જાય. સાધારણ 
ભૂમિકાએ આ શક્યં“નથી. 'હાઈકુ'માંય સંર્જકચિત્તની 
સંવેદના સમ્મિશ્રિત તોં' હોય છે. તેમ છતાં કોઈક 
રીતે, સર્જકના અભિગમમાં પેલું ઝેનતત્ત્વ અનુસ્યૂત ન 
હોય તો એ રચના બને, “હાઈકુ' નહીં 


હાઈકુમાંથી જો મનના, બુદ્ધિના પ્રવર્તનને ટાળીએ 
તો તે. સઠજોપલબ્ધિ તેમ સહજોદ્રાર પણ બની. રહે. 
આમ થતાં ત્હેમાં વસ્તુદર્શનના વિસ્મયાનન્દના સંવેદન 
સિવાય કશું ન ટકે - ન અર્થ, ન વિચાર, ન અલકાર, 
ન હેતુ. જ્યાં દ્રરા પોતે પણ .ન રહે ત્યાં વસ્તુ જ: 
કેવળ સ્વરૂપે વિરાજે. એ'ની સાથે કોઈક વિરલ ક્ષણે 
જોનારની મળી જતી 'ષ્ટોદષ્ટ'નો ચમત્કાર એ જ 
હાઈકુનો અનુભવ. “હાઈકુ' એટલે એ'વી 'શુભદરિ'ની 
ક્ષણનું અલૌકિક સંવેદન. એમાં વચ્ચે મનતી મધ્યસ્થી 
ન હોય, બુદ્ધિની બડાશ ન હોય. અનુભૂતિને રૂપ 


કવિલોક # મે-જૂન ૧૯૯૬ [ ૩ 








આપવા માટે રી એ'વ વા માળખામાં સંયત રીતે ઠારવી- 
એટલો -જ નિર્માણવ્યાપાર. ત્હેમાં બીજું કૉઈઃ પણ 
અલક્ાર, પ્રાસે,' ઉપદેશ, પ્રતીક-સાયાસ અને. સહેતુક 
ઉમેરાય તો તેટલે અંશે ત્હેમાં અશુદ્ધ પ્રવેશે. 


જાપાનું પેલું સુવિખ્યાત “હાઈકુ કહે છે: 
ર 4/0૪ 815] / ” 
20/0૪ 70/1૪, 
645 ૦7૦095.” 
આમાં ચિત્તને શાન્તનમૂક-કરવાની, ધામ કર્તુત્વને 
નિઃશેષ કરવાની અને એમ થતાં સાહજિક રીતે પ્રગટતી 
ઉપલબ્ધિની જે વાત કરી છે ત્હેમાં “હાઈકુ'વિષયૅક 
બધી માર્મિક વાત સૂચવાઈ ગઈ છે, ' 


વસ્તુનું બિમ્બ ચિત્ત મૂક-સ્યિર થયા વગર કેમ 
ઝિલાય ? એટલે જ શ્રી રાજેન્દ્ર શાહ કહે છે (તેમ 


%ન *હ(રું નેસ્તરગ ઝજ' 

એ અ રા ર, પર ઉપરાંત તે જ ક 

છે તેમ' 8 - 
ન શહારે ગમે/-અજ્ગ*'જું કશું છું ન” 


એમ મનના પાત્રને રિક્ત-સ્વચ્છ કરવું પડે અને 
છતાં. તે શૂન્ય -- ઠાલું જ રહે તો કશું પ્રાપ્ત ન થાય. 
કવિ કહે છે તેસ -. 


જકાટર્કનટ પછી ક/2 હત# ન સૂદ.” 
એ. શૂન્ય સભર હોય... 


* હાઈકુના અનુભવમાં આ :રિક્ત થયા પછીની 
સભરતાનો''અનુભવ હોય. ' (તું રિક્ત થઈઃ. સભર 
થા 1') આ 'વાત પર ખાસ ભાર મૂકવો. જરૂરી છે. 
કારણ કે એ પણ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે કોઈ પણ * 
વસ્તુનું કૈવળ વાસ્તવિક વર્ણન કર્યે 'હાઈકુ' નીપજતું 
નથી. બાળકોને હાઈકુ લખવાનું કહેવામાં ' આવે છે. 
તેમાં માત્ર રમત 'અપેક્ષિત નથી'પણ બાલસ્વભાવને 
જે સહજ છે. તે નિર્હેતુક વસ્તુદર્શનના વિસ્મયનો. તેમાં 


ક 


મહિમા 'છે. જાપાનમાં બાળકોને હાઈકુ લખવાનું" 


૪ ] કવિલોક $ મે-જૂન ૧૯૯૬ 


ઉગી પ્રથા- પ તેમાં હા ઊગતી પેઢીને- તૈયાર 
કરવાનો, ત્હેમની જ્ઞાનેન્દ્રિયોને', જગાંડવાંનો, ત્હેમને 


વસ્તુ-જંગતેને અવલોકવા-માણવા-પ્રેરવાનો અને . તેની' 


સ્વાભાવિક'અભિવ્યક્તિ કરતાં શીખવવાનો.-અને તેથીય 


વિશેષ ' ત્ડેમને જાપાનની સાંસ્કૃતિક -પરમ્પરા' સાથે ' 
સજીવપણે સુસમ્બન્ધિત' રાખવાનો આશય હોઈ શકે.- . 


જાપાન અત્યન્ત આધુનિકતા સાથે અનેક 'રીતે તેની 
પરમ્પરાગત “સાંસ્કૃતિક અસ્મિતાને જાળવી રાખે છે. 


'હાઈકુ' લખવાં એ પણ આ સાંસ્કૃતિક ચેતનાના. 


સાતત્યસઞ્ચલનનો એક 'તરીકો છે. કદાચ જાપાનના, 
અમેરિકાનેય આધુનિક ટેકનોલૉજીમાં હમ્ફાવનાર મોટા 
ઉધોગપત્તિએ પણ બાળપણમાં ક ઃ લખ્યાં 
હશે !.? !. ં 


“એટલે હાઈકુ કેવળ રમત નથી, નથી” માત્ર 


રચના-રીતતિ. તો જાપાનની' સાંસ્કૃતિક ચેતનાનું અને' ર 


જેન'નું જેમાં અન્તસ્તત્ત્વ રૂપે પ્રવર્તન એ'વી કાવ્યરીતિઃ 


આપણે ત્યાં કેવી રીતે રોપાય એવો. પ્રશ્ન. પણ એ 
અઘરું 'છે છતાં ,અશક્ય નથી; કારણ કે 'ત્થાતા'ા 
દર્શનની, 'અસ્મિતા'ને ઓગાળવાની, મનની પ્રવૃત્તિને 
શાન્ત કરીને વસ્તુને પામવાની વાત કદાચ બધી જ 


સંસ્કૃતિઓના ચિન્તનમાં પાંધારૂપે સમાવિષ્ટ હોય છે. ણ 
આપણે ત્યાં તો આ અભિગમ જરાય પારકો ન લાગે, , 


એટલે આપણે ત્યાં “હાઈકુ'્ને રોપવો-ઉછેરવાની ભૂમિકા 
છે જ. “તથાતા'નો. પરિચય માત્ર હાઈકુ' દ્વારા જ થાય 
એ'વું ય નથી. નરસિંહના “નીરખને ગગનમાં... ' જેવા 
ઉદ્દારોમાં કે ન્હાનાલાલ - સુન્દરમ્‌ *. . રજેનદ્ર શાહ'- 

રાજેન્દ્ર શુક્લ - લાભશફરેમાં 'તથાતા'ની. ઝલક આપે 
એ'વી ક્ષણો મળી આવશે-. ઉ 
એકાફ્ટીઓમાં. પણ. !) એટલે “હાઈકુ'ને આપણે અવશ્ય 
સેવીએ -- પણ પૂરી સમજથી, ને એ. માટે અભ્યાસ 


કરીને, ઉત્તમ “હાઈકુ'ઓનો. પરિચય કરીને કે 


તત્ત્વચિન્તન પણ કરીને. ા 


હાઈડકુ'નાં અર્થઘટનોના કી થયા છે'પણ એક * 


જ હાઈકુનાં અનેક' અર્થઘટનો મળી શકે છે તે જ 


લાભશફ્રનાં' 


દર્શાવે છે કે આ પ્રયત્નો એ ઇતર પ્રવૃત્તિ છે. જ્યાં 
મનની પ્રવૃત્તિ જ ન હોય ત્યાં અર્થઘટનો. નિરર્થક છે. 
“હાઈકુ' અનુભવવાનો -- સંવેદનવાનો વિષય છે. 
મનમાં એ'ની “હવા' પ્રસરવા દેવાની છે, અને મમળાવીને. 
એનો “સ્વાદ' માણ્યા કરવાનો છે. “હાઈકુ'માં જે 
“અસ્પષ્ટતા' છે તે. તેના ભાવનની. પણ અનિર્વચનીયતા. 
નીપજાવે છે. સૂર્યના. પ્રકાશમાં ચમકતા હીરાની જેમ 
' વાચને વાચને. તે. નવા નવા રગ્ઝબકાર પ્રગટ કર્યા કરે 
છે અને એના આસ્વાદનો જ આનન્દ છે. અલબત્ત, 
મમળાવ્યા-માણ્યા પછી. તેમાંથી સર્જાતાં આન્‍્દોલનોને 
મન-બુદ્ધિ-વિવેચનવૃત્તિ, જો , સમજવા-સમજાવવાનો. 
પ્રયત્ન કરે તો તે ઇતર ભૂમિકાની વાત થાય. એ બધી 
હેતુઓ તારવવ'ની વાત છે. જ્યારે હાઈકુ'માં 
નિર્હેતુકતાનો. જ મહિમા છે. 
4512 ઇ)//4 ૭2252 40 7106 17116714' ૦ 
૮454 //2/7 /૦/72૮£/0/7 


77/7 00/27/45 770 7777 #0 
76€€9/7૮ //72 1/77.” 


એમ ઉભયપથે કોઈ આશય. નથી. (લાભશક#ર 
કહે છે તેમ જરાદો નથી') બસ, પાણીમાં પ્રતિબિમ્બ 


રડ મ૪.કવુ૨:૬% ૨ 


પડે છે ને એ'નું દર્શન ચેતનામાં કોઈ આનન્દસગ્ચાર 
જગાવી. જાય. છે ! 


જાપાનની. પરમ્પરામાં પણ અર્થસૂચક હાઈકુ નથી 
રચાયાં એમ નથી, કલ્પનાતરઝઞો. તેમાં નથી. જ પ્રવેશ્યા 
એમ ન કહી શકાય, પણ હાઈકુનું ઉત્તમસ્વરૂપ તો. 
પેલી “શુભદષ્ટિ'ની ક્ષણના અલૌકિક રોમાગઞ્ચસગઞ્ચારનો. 
અનાયાસ નિર્હેતૃક ઉદ્ધાર જે મન્દિરના ઘણ્ટના રણકારની. 
જેમ ચિત્તમાં ગુગ્જ્યા કરે, વિસ્તયરડ કરે ને હૃદયને 
ભરી દે ! 


“હાઇકુ' લઘુકાવ્યરવરૂપ છે, અને માટે જ તેની 
રચના અઘરી છે - એ કપરો કાવ્યયોગ છે, મ્છોટું 
સર્જન-સાહસ, છે. એટલે જ તો બાશો. જેવા મહાન 
'હાઈકુ' સર્જકે પણ કહ્યું છે કે “પોતાના જીવન દરમ્યાન 
જે ત્રણથી પાંચ હાઈકુ કવિતાનું સર્જન કરી શકે તે 
હાઈકુ કવિ છે. જે દસ સુધી પહોંચી શકે તે હાઈકુ 
સ્વામી છે.' 


તો. આપણે ત્યાં સહ્યાબન્ધ બલ્કે સેંકડોની 
સહ્યામાં રચનાર તે - ? 


“જે કે « ૬ ૪*હે /” 


દાનપૂર્્ત 


૨૫,૦૦૦/- 


શ્રીમતી તારાબહેન પી. ત્રિવેદી અને 
શ્રી પી.એમ. ત્રિવેદી, 


અમદાવાદ 


“કવિલોક” દ્વિસાસિકના નવા આજીવન સભ્ય 


નાથાલાલ દેવાણી 


ગુણવન્તલાલ શનાલાલ શાહ 


મનોહર ત્રિવેદી 
કમલ વોરા 
વીરેન મહેતા 


શાસ્રી જવેન્દ્રભાઈ દવે 





અમદાવાદ 
ઇન્દોર 

ઢસા 

મુમ્બઈ 

મુમ્બઈ 
વલ્લભવિધાનગર 


કવિલોક ૬ મે-જૂન ૧૯૯૬ [ ૫પ 


સાભાર સ્વીકાર. 


એનું સરનામું : શ્રી હરિહર જોશીનાં ગીતો, ગઝલો, નો પ્રથમ સ્રહ. કાચું પૂઠં ડિમાઈ ક 
. પૃષ્ઠ ૬૪, પ્રકા. એન-એમ. ઠક્કરની કંપની, ૧૪૦, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, મુમ્બઈ -.૪૦૦ ૦૦૨, જ કી 
એક ખોબો આઘાત : મુખ્યત્વે અનુભૂતિની સીધી અભિબક્તિનાં લઘુ ગઘ્કાવ્યોનો શ્રી ઉપા _ ક 
ઢેબરનો પ્રથમ સઝ્હ. કરુ પૂર્ઠું, ડિમાઈ પૃષ્ઠ ૪૮, પ્રકા. નો €/૦૬૯.૩.8..સિટીઃ કા મે 
રૂ. ૪૦. કુડ” 
ત્રીજો કિનારો *-શ્રી ર શેખની ગઝલોનો. સત્ન. કાં પૂર્ઠું, કાઉન-પૃષ્ઠ ૮૦; યા જ રુ 
કુસુમ પ્રકાશન, ૬૧/એ. નારાયણનગર સોસાયટી, જયભિકખુ મા માર્ગ, ર અમદાવાદ - ૩૮૦ "૦૦૭% ક 
ર્‌. ૨૫. * ય? 
ભગતપતી ચ્હા : જ છાંટવાળાં ગીતો, મુક્તકો અને ગઝલોનો ર ભરત પાંકેકેનો” પ ] 


સહ, કાચું પૂઠું, કાઉન- પૃષ્ઠ ૮૮, પ્રાપ્તિર્યાન : નવભારત. સાહિત્ય મન્દિર, ' જૈન દેરાસર પાસે, * 
ગાંધીરોડ, અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૦૧, રૂ. ૩૦. - ક. 


વરદાન ફૂલનું : હેમન્ત દેસાઈની ગઝ લોનો. સડ્નહ, કાચુ પૂઠું. -પ-- ૧૦૦. પ્રાપ્તિસ્થાન : મી 
પુસ્તક ભણ્ડાર, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - રૂ. ૬૦. 


નીલાંખરી $: નન્દિતા અધ્વર્યુનો કાવ્યસઝહ. પ્રકાશક : પોતે. પૃષ્ઠ ૭૦, . પ્રાસ્તિસથીન : નન્દિંતા 
અધ્વર્યુ, ૫૩ કામેશ્વર ટ્વીન્સ, _ અમદાંવાદ- ૧૫. 


હિમાંશુ બિલુલ) સતોષ 


ખિસ્તાબ્દ ૧૯૯૫ના ડવિલોકના અફ્રોમાં પ્રગટ થયેલ -ડાવ્યોમાંથી શ્રી જગદીશ. ત્રિવેદીના કાવ્ય 
“ઝરણ'ને 'હિમાંશુ (બુલ) પારિતોષિક એનાયત કરવામાં આવે છે. 


બ.'ક. ઠા. પારિતોષિક 

ખ્રિસ્તાબ્દ ૧૯૯૫ના ડવિલોકના અફમાં પ્રગટ થયેલ. કાવ્યોમાંથી. શ્રી હેમન્ત દેસાઈના કાવ્ય | 

“અભિશપ્ત'ને શ્રી બલવન્તરાયઃ ક; ઠાકોર 'પારિતોષિકઃએનાયતે કરવામાં* આવે છે. 
'₹-નિર્ણાયકો. - વિનોદ જડ સ્તલિનઃ 'રવળ_* 





સુધારો કી 
પિક. ય ૧૯ પર શ્રી લલિત શિ કાહ્ભતા દ ચોથા શૅરની પ્રથમ સા નીચે 
મુજ્બ વાંચવી-- ." :.- .:-.-.2-- ક 


મે 288 કે ગય ઈએ જક? ફે. નકર* સ્ક 
દન] કિલક 2 મે-જૂન ૧૯૯૬ 


વ્ર્ રચાત્મકર હ્ક્્ઝ 


તિરોહિતત સખે ! 


રાજેન્દ્ર શાહ 


ત્તિરોહિત સખે. ! વ્યથા કંઈક... કૈંક છે વિસ્મય ! 
પ્રસશ્ ક્યહીં ? -- કોઈને સદન'લોકમેળા મહીં 
પ્રમૌદિત ઉરે વિહાર કરતાં... ત્યહીં આપણી 
અચાનક મળેલ દષ્ટિ, અનિમેષ ને નવ્ય કો 

પ્રકાશ, સ્મૃતિના વ્યતીત યુગની છતાંયે કશી 
પ્રતીતિ. ! -- યદિ રૂપ આ અવર, કિન્તુ જે ભીતરે 
અજાણ. નહિ તે, અને અકળ કર્ષણે આપણું 
સમીપ સરવું, સ્મિતે સહજ, નિત્ય સડી સમાં. 
વહેતું ઉર... વીચિ-લોલ કલબોલ વિશ્રમ્ભના 
સમર્પણ વિભાવ -- એ જ પ્રતિપત્તિ આનન્દની. 
અતીત-નીય તે સુણાતી મધુ ઝડુતિ સામ્પ્રતે ! 
તઘૈવધ્વનિ-વિસ્તૃતિ -- ક્ષિતિજ'પાર ત્યાં તું, હવે 
અચાનક જ આમ થાય મળવાનું દેહાન્તરે ! 

સખે ! ગહન વ્યોમ, દષ્ટિ અનિમેષ આનન્ત્યમાં. 


સાંજને. સમય 
રાજેન્દ્ર શાહ 
કર્મ-કોલાહલથી કંઈક શ્રાન્તઃ 


સાંજને સમય, શિથિલ ચરણ લહેર ત્યારે” 
,. અલસ આસીન કુટિર દ્રારે 


નીરખી રંડું ક્ષિતિજ સોનલ કાન્ત. 


શરત જાય કોમલ કિરણ ગભીર નીલ નિચોલે, 
વિહગના કલબોલનું શમન નીડ-તરુવર-ખોળે. 
નીરવ ત્યારે પલક-મલક તારલ- ["ધુતિ, 
, નઘને રયન કરતી યુતિઃ . 
રાકલ કરણ શાન્ત કેવલ શાંત. 





લઈ જાઓ 
જગદીશ ત્રિવેદી 


લઈ જાઓ -- લો, લઈ જાઓ 

મન ચાહે તે લઈ લો-- 

વીણી લો સ્વયં ત્હમારે જ હાથે 

આજે તો બધાં બારીબારણાં 

હચમચાવીને કય છે અળગાં-- 

ખુલ્લંખુલ્લું છે બધું- 

લઈ લો બધું - 

ખપતું નથી હવે. કશું મ્હને, 

ઝદ્ધનાની ઝિંકાતી નથી હવે. છોળો. 
શબ્દ-પત્ડ્ધિયાંના મનલુભાવન ૨ 

લઈ જાઓ-- 

શબ્દના રીન પડછાયાઓ. પાછળ 

ખૂબ દોડ્યો હાંફભેર- 

એક ડગલું માંડવાની હવે રહી નથી હામ ! 
મ્હારે તો બહુ છે 

પ્રગટ્યા વગરનો 

આકારહીન એક અણબોટ્યો શબ્દ | 
વિજનમાં ખીલી આવેલાં વગડાઉ પુષ્પોના પરિમલ 
હૃદયાકાશમાં ગોપવી રાખ્યા હતા-- 


આજે 
પાંખે પવનની વહેતા મૂક્યા છે-- 
જાઓ -- બાંધી જાઓ 


ત્હમારા શબ્દની ફાટેલી ફાંટમાં રાઘળા પરિમલ 
મ્હારે કશાયનો. ખપ નથી. | 

મ્હારા આંગણામાં ઢગલાયેલાં 

કામનાનાં રગીન બીજ-- 

લઈ જાઓ-- 

ત્હમારા ખપમાં આવશે કદાચ-- _ 

હજી એમનામાં પાંગરવાની પ્રેરણા-ક્ષમતા-- 

આ બધુંય મ્હારું 

ધરી દીધું આપને ચરણ 1 


ડવિલોક ૬ મે-જૂન ૧૯૯૬ [ ૭ 


મીરાં થવાની વાત કર 
- દિલીપ રાવલ 
ર% સાથેના સબન્ધો તોડ પહેલાં, તે પછી મીરાં થવાની વાત કર; 
શ્વેત વસ્રો સાથ નાતો જોડ પહેલાં; તે પછી મીરાં થવાની વાત. કર. 
પગ તળે મેવાડની તપતી ધરા છે, પન્ય જે સામે છે સર્વે આકરા છે, 
મ્હેલ ને મહોલાતને તરછોડ પહેલાં; તે પછી મીરાં થવાની વાત કર. 
“'એકતારા' સાથમાં તલ્લીન થઈને. ઘુંઘરુંની ગુગ્જ સાથે' લીન થઈને, 
તું હૃદયના તારને ઝગ્ઝોડ પહેલાં, તે પછી મીરાં થવાની વાત કર. 
ઝેરનો પ્યાલો પચાવી જાણવાનો, ભક્તિના રસને નિભાવી જાણવાનો, 
શ્યામનામે ઝઢના લઈ દોડ પહેલાં, તે પછી મીરાં થવાની વાત કર. 


કૃષ્ણ નામે નીરને બસ પી જવાનું, નામના એના નશે બહેકી જવાનું, 
આ જગત-સુરાનો પ્યાલો તોડ પહેલાં; તે પછી મીરાં થવાની વાત ડર. 


પરપોટાને ડૂબી જવું લયપાનમાં ! 

સુલતાન એ. લોખણ્ડવાલા ઃ 'ઉશના” 

પરપોટાને વાગ્યો કાંટો, વાગ્યો પરપોટાને કાંટો, ખાનમાં ના પાનમાં, અપમાન કે ના માનમાં; 
જળમાં વ્યાપ્યો છે સન્નાટો, પરપોટાને વાંગ્યો કાંટો. આપણે રહિયે તો રહિયે આપણા 'બસ તાનમાં ! 
બિશ્બ એમનું જોવા વાદળ થોડું ત્યાં રોકાતાં, જાનમાંથી જાન ગઈ ? કે જાન આવી જાનમાં ? 


દખણાદો વણ્ટોળો આવી. પાડી જાતો. ઘાંટો. 


કોઈ હલેસાં મારે મોટાં, કોઈ કાંકરી ઝીણી, 
પાણીને ઉઝરડો પડતાં ચીસો પાડે તીણી; 
સૂરજ આવી બાંધે એના ઘાયલ. અઝે પાટો. મોત ! લઈ જા જોઈએ તો. લાશ મ્હારી મફતમાં; _ 
જિન્દગી આપી દીધી છે કોઈને વરદાનમાં ! 


પ્યાલી પર પ્યાલી ભરી પિવડાવ સાકી ! બેતમા; 
ક્યાં હજુ આવી ગયો છું હુંય પૂરા ભાનમાં ? 


વાયુ એની છાતી ઉપર વમળ છૂંદણાં ચીતરે, 


કેસરવરણી. સન્ધ્યા એમાં ન્હાવા હોંશે ઊતરે; સૂર્ય પણ ઊઠી. ગયો રકત મૂકી મ્હેફિલ તણી, 
કાયાને તરબોળ કરે છે એક જ ઊંડે છાંટો. બસ, હવે બાકી રહ્યું ડૂબી જતુ લયપાનમાં ! 
ણા 


૮ ] ડવિલોક : મે-જૂન ૧૯૯૬ 


ચન્દન તરુની છાયામાં... 
ચ્દ્રકાન્ત શેઠ 


સવારનો. સૂરજ 

ચન્દનન॥ છાંટણે. છણ્ટાતો પારિજાતનાં પુષ્યોમાં, 
શ્યામળી કળીની મહેકમાં મઘમઘતો. 

કેસરવર્ણા પગલે આવી. લાગ્યો. છે મનના. બારણો, 
હવે તો તિલિક કરાવી. લઉં એટલી જ વાર. 


ર૨ 


સૂરજનું સુખડ લઈને 

અ. નીકળી આવી આણ્ડાલ : 

કમળની પાંખઃડી સરખી. અજ્ુલિએ. 

કરવા ચાટે છે ત્તિલક ! 
આકાશવ્યાપી વિષ્સુના લલાટમાં. 


૩ 


સૌભાગ્યનો. શ્રીકળશ 

મસ્તકે મૂકીને 

ક્યાં સુધી. ખડી રહેશે, બાલે ? 

શેપશય્યા પર પડ્યા પડયા અકડાઈ ગયેલા વિપ્જુ 
ઉત્કટતાયી. રાહ જુએ. છે 

તારા કરપલ્લવની. : 

એમણો. બેઠા થવું છે ત્હારી। કરાઝૂલિ સાહીને. 


૪ 


મ્હને અબઘઃી આવ્યો. જ જાણો. પ્રભુ ! 
તડકાનું સુખડ કાવેરીનીરે આર્ક થાય-- 
ઘસાય એટલી, જ વાર; 

ભાલદેશે એ'નું ત્રિપુણ્ડ તાણી 

દિવસ આખો. પછી તો ત્હારી જ પૂંડે : 
હાથણી. પૂંડે જેમ મદનિયું તેમ જ. 


પ 


અરે સૂરજ ! વ્યત્ર ઘા મા ! 

ત્હારો શુક્ર સલામત છે 

પેલા ચન્દનવૃક્ષના નીલપત્ર. પરના. 

તયાર બિન્દુમાં, 

જોજે પેલી તન્વી રયામાને જગાડતો. ! 

નહીંતર, પરોવી લેશે એ ત્હારા શુટ્ટબિન્દુને 
સુવર્ણની. નથમાં. 

દદ 

અહો ! પેલું ચન્દન જો મલયગિરિ પરથી ઊતયુ 
તો. આરૂઢ યય પેલી તમિલકન્યાના સ્તનગિરિ પર 
વનના ચન્દનને 

જીવનની. ઉલ્લસિત. ઊંચાઈની. 

આવી ગરિમા ક્યાંથી ? 


૭ 


હે મૃગાક્ષી, 

સૂર્યના તીક્ષ્ણ શરે વિદ્ધ મૃગ ત્તો 
ત્હારાં નેત્રોમાં લપાઈને ચમકે છે. 
પેલો. ચન્દ્ર, 

ચન્દનનો. બનીને ઝળૃમ્બે છે 
એના મૃગને ચૂમવા-ઠારવા 

ત્હારા ચહેરા પર, ત્હારી સેજમાં. 


ઉંગલોરની સ્મૃતિમ, પ્રિય ભોળાભ્ાઈ મટે. -ચં.) 


તિ 


હે ભુવનમોહન ! 
ઉપા ઉપાધ્યાય 


ચન્દ્ર આછાં વાદળોથી. ઢફાયેલો છે 
દિશાઓને પુલકિત કરતી 

આછી ચાંદની રેલાઈ રહી છે. 

હે ભૃવનમોહન, 

એ'વું લાગે છે કે જાણે 

ત્હારી બન્ધ પાંપણો * 

પ્રિયાના પરિચિત પદરવથી. 
સ્પન્દિત થઈ રહી છે, 

હળવે હળવે, નિકટ નિકટ આવતી 
આછા સ્પર્શથી જાગેલી પુલક 
ત્હારા ચહેરા પર મધુર સ્મિત બનીને 
રેલાઈ રહી છે. 

હે ભુવનમોહન 1 

ત્હારું આ રૂપ 

મ્હારા મનને મોહી રહ્યું છે, 

મ્હતે પાગલ કરી. રહ્યું છે. 


ટહુકો 


રાજેન્દ્ર શાહ 


ઊડતું આવ્યું 
કરી ટહુકો. ગયું 
નીલિમ નભે... 


રોમાગ્ચ. મ્હારો 
દૃષ્ટિને પથ... . 


1 “ સિ 
.. ૧૦ ] કવિલોક : મે-જૂન ૧૯૯૬ 


વૃક્ષ હું શાશ્ચતીનું 


પ્રા. ડૉ. પુષ્પા ભટ્ટ 


વૃક્ષ હું શાશ્વતીનું _ 
અનેક જન્મોનાં પર્ણ ખરી જાય 
અનેક, નવજન્મોનાં કિસલય ફૂટે “ 
એથી ના હું ક્ષુબ્ધ 
કષાયોથી ના હું લુબ્ધ 
મ્હારામાં અમૃત સગ્જીવનીનો સગ્ચાર 
ઉત્ફુલ્લ પ્રાણોનો અણસાર  - 
પ્રસાદિતાની કો એક અવિરત ધાર : 
અનાહતથી ઝફત મ્હારો તારેતાર- 
અપાપવિદ્ધ અનાવિલ ચૈતન્યસાર : 
એકમેવ બ્રહ્મરસ વહું આરપાર : *.. 
નીલિમ અવકાશની પશ્ચાદ્ધમાં 
ઊઘડે મ્હારું હરિત સુવર્ણશિલ્પ 
સ્વયં રચાઈ જાતો મ્હારો સુષમ ઘાટ 
ઉભયાન્વયી હું ! 
મ્હારું આદિમૂળ વિસ્તરતું જાય અતલ  પાતાલમાં 
મ્હારી ઊર્ધ્વ શાખાઓ. વિસ્તરતી જાય. ઊંચે: 
અમેય અવકાશમાં; ઉ 

હું જ સેતુ 
પૃથ્વીની અધશ્ચેતના અને. ઊર્ધધ ચેતનાનો : 
હું શાશ્ચતીનું વૃક્ષ; ભલે રુક્ષ ! 


લહર 
રાજેન્દ્ર શાહ 


લહર એક 
ભીનો કરી પુલિન 
સોતમાં શાન્ત... હં 


ઓંથાર 
રજનીકાન્ત પગ્ચોળી 


સૂરજમુખી આ ફૂલ નથી કંઈ * 


બળતા. અત્તરની. જ્વાળા. છે 
પાંખડીઓ. કેસરિયા છે તે . 
આગ. ચમકતી માળા છે. 


આ. રસ્તા તે માર્ગ નથી કંઇ 
વ્યાળ-ગ્રસેલા વ્યાળનાં ઊંડાં 
ઉપરનીચે થતાં લસરતાં 
પેટાળાં અન્ધાસં ભૂંડાં. 
અન્ધારું કોરી ખણ્ડ કર્યા આ 
તારા ચન્દર ચિતરેલા છે; 
પડ્યા લિસોટા સાપ. તથી. આ 
ઊના રુધિરના રેલા છે. 


શિતરેલાં. આ. વૃક્ષો. ઉપર 
કૃતક પર્રીડાં બેઠાં છે 
જોતાં. લાગે. ચાંચ ઉઘાડી 
ફળ નીચે બે. એઠાં છે. 


ગીત નથી ગાતાં આ પત્તી 
ઊડવાનું પણ ભૂલ્યાં છે, 
નરમાદાને મેળ નથી અહીં 
હૂંબતે. સૂરજ ડૂબ્યાં છે. 
નરનારીનું મો ને. માથું 
ક્યાંય નથી. દેખાતું, 
મડાગાંઠમાં. બન્ધાયેલું 
યુગલ. નથી આ પરખાતું. 
છટકબારી. અહીં. ક્યાંય નયી 
ના દ્વાર ભાગ્યનું, અધખોલું 
વાતાયનમાં વાત ન આવે. 
નક્કર તળિયુંયે પોલું, ! 


જળ 
શાસ્રી જયેન્દ્ર દવે 


આ.ચમનીથી. સાવ. રે ઓછું ુ 
જવના. દાણા જેટલું ક્વચિત ક્યાંક ભાળ્યાનું 
યાદ આવે છે : જળ. 
સ્વાદનું એ'ના કોઈ નથી સમ્ભારણું સબળ. 
નીતર્યા નીરજ ભાવની એ'ના મળતી નથી. કળ. 
ઉરના અતલતળિયે. હજી હમણાં જાણે. ટપકી. 
આખા. મન ને તાણી કમ્પવી ગયું હોય ના 
એ*વું સ્મરણ. શીતળ 
જળને માટે ધીખવું પાણા જેમ પ્રજળવું. 
જળનું સ્મરણ સક્રરી, કોરાક્ટ ઉનાળા જેમ 
રઝળવું. 
પરશી ગયાં ઝાકળ ઝીણાં કણ એ'વા એ. 
વહેમથી. ઝૂમે. થોરિયા અહીં વાડનાં સકળ. 
આંસુર્ડં તો. બોરના જેવડું હોય. કે કદીક મોતી 
જેવર્ડું હોય, 
રાઈના દાણા જેટલું, ક્વચિત ક્યાંય ભાળ્યાનું 
યાદ આવે છે : જળ. 


જાણી જશે 
ઈસ્માઈલ શેખ 


હાલ દિલના ત્યક્ત ક્ષણ જાણી. જશે. 
આંખનો રસ્તો સ્મરણ જાણી જશે. 
શા અભરખાથી. નદી ઘરઘર રમી, 
લે અગર રણમાં શરણ, જાણી જશે. 
પાનખરની વાટ તો જોવી પડે, 
પર્ણની શી. મૂંઝવણ જાણી જશે. 
સ્વપ્નને સાકાર કરવાં જોઈએ, 
એ. મહેનતનું ચલણ, જાળી જરો. 
'શેખ' નામીની નથી આ નામના, 
છે સ્રમયનું શાણપણ, જાણી જશે. 
ડવિલશેક : મે-જૂન ૧૯૯૬ ( ૬૫૧ 


વાદળતું ટોળું 
ચન્દા રાવળ 


આજ જામ્યું છે વાદળનું ટોળું . 
સખી, હું હવે 
ર ઝરમરતા શ્રાવણને ખોળું. 
કેટલીયે વેળાથી કોરું આકાશ 
હવે ધરતીના હૈયામાં બોળું. 


જરી ભીનો. તિષાદ અને મોરલાનો સાદ 
રહે પાંપણના. પડદામાં છાઈ, 
બેક છાંટા પડે, ને પછી ઝાઝા પડે” 
ને પણે નદીઓમાં ધારા બન્ધાઈઃ 
હવે જળ અહીંયાં રેલ્યું છે બ્હોળું... 


આમ આખુંયે. આભ. મ્હેં તો નજરમાં પૂયું 
ને આંગણમાં છલકાતી. છાયા, 
ક્યાંય રસબસતી. ધાર, ક્યાંક સઘળું ઉધાર 
કયાંક રજ્ઞોની। ઊભરાતી. માયા, 
હવે મેહુલાને ચાપ ચડે ઝોલું... 


ને પછી માટીની વાસ મહીં ન્હાયો પવન 
જાય લહેરાતો વેરાતો તાનમાં; 
ક્યાંક આછો ઉજાસ, ક્યાંક સૂરજનો ભાસ; 
ક્યાંક હળવું તે હાસ રમે પ્રાણમાં 
હવે સૂતેલાં સપનાં ઢણ્ઢોળું.... 


૧૨ ] ડતિલોક : મે-જૂન ૧૯૯૬ 


ભૂલવી પડે 


સચન્દા રાવળ 


કંઈક વાતો પ્રેમની. બોલ્યા વિના. કળવી પડે, 
ચિત્તને છગ્છેડતી. સહુ રુક્ષતા. ભૂલવી. પડે. . 
હર વસતન્તે ખાખરે ઊગ્યા કરે છે ઝડતા] * 
કેસૂડાના રઝમાં સહુ કાલિમા ભૂલવી પડે. 

વહી. અજમ્પો નયનથી' ફૂલતો રહ્યો છે ઝાંઝવે .. 
તરસની સહુ વેદના મૃગફાળમાં ભૂલવી પડે. 
ચન્દ્રને જઈ આંબવા ઊછળે અભીપ્સા સાગરે, 
બિમ્બના પ્રતિબિમ્બર્માં સહુ કામના ભૂલવી પડે. 
જ્યોત' જલના એટલી કે તિમિર ગભરાઈ વહે, 
તારલાની ભાતમાં સહુ આર્તતા ભૂલવી પડે. 


ક્ષણ 
પ્રણય' જામનગરી 


એક ક્ષણ આવી, બીજી સરતી. રહી, 
જીવતી થઈ કોઈ, કૌો' મરતી રહી. 
કેટલાં વન લોહીમાં વહેતાં થયાં ! 
છાંયડી જળ જેમ જો ફરતી. રહી. 
ઘૂમરાયું સામટું વીતક અહીં, 
આરઝૂઓ એકબે તરતી રહી. 

છળ સમજવાનું ગજું ક્યાં આપણું ! 
ચીજ હર એક આપણે હરતી. રહી. 
દોડવાનું મન તો હર વેળા. થયું, 
પફતાઓ. તો વિવશ કરતી. રહી. 
યાદ ગોરમ્ભાઈ આખા આભમાં 
વાદળી જેવું સતત ઝરતી રહી. 
ભય ચહેરા પર સતત નજરે પડે, 
જિન્દગી. કઈ વાતથી ડરતી રહી ! 
પઞ્ચ તત્ત્વોમાં 'પ્રણય' વિખરાઈ જા 
ક્ષણ પરિચિત એમ કરગરતી રહી. 


ખેતર ઝૂલે 


લાલજી કાનપરિયા 


પરોઢિયાનું શમણું થઈને ખેતર ઝૂલે આંખ વચાળે, 
ઝાકળ જેવું નમણું થઈને ખેતર ઝૂલે આંખ વચાળે. 
ક્યાંક હવાઓ. ગાય રાગણી, ક્યાંક થનગન નાચે મોર 
કયાંકચડે છે કેફ કસુમ્બલ, ક્યાંક ઊગે છે લીલો તોર |! 
ખળખળ વ્હેતું ઝરણું થઈને ખેતર ઝૂલે આંખ વચાળે 
પરોઠિયાનું શમણું થઈને ખેતર ઝૂલે આંખ વચાળે. 
અકુર થઈને મ્હોરી' ઊઠે ક્ષણ ક્ષણમાં ભીનેરા ચાસ, 
અવળીસવળી લાગણીઓનું ફરફરતું ભીતરમાં ઘાસ |! 
હરિયાળું મોંસૂઝણું થઈને ખેતર ઝૂલે આંખ વચાળે 
પરોઢિયવાનું શમણું થઈને ખેતર ઝૂલે આંખ વચાળે. 
પરી થઈને ચણવા આવે કૉણ હવે આ દૂધિયા દાણા | 
કીણ દૂરથી. ગાતું આવે લીલીછમ્મ ઇચ્છાનાં ગાણાં ? 
ઝળહળ. સોનાવરણું થઈને. ખેતર ઝૂલે. આંખ. વચાળે 
પરોઢિયાનું શમણું થઈને ખેતર ઝૂલે આંખ વચાળે. 


ચારે તરફ 
લાલજી કાનપરિયા 


આ તરક, પેલી તરફ, ચારે તરફ 
લાગણી ક્યાં બોલતી એક્કે હરફ ? 


કૂંપળ સમું સ્વપ્ન નીરખવા જતાં 
પાનખર થૈને થયાં લો, બરતરફ ! 
જોતજોતામાં છવાયું યાદનું-- 

કેવું ધુમ્મસ આપણી. ચારે તરફ ! 
સૂર્ય ધૈને કોઈ ઝળહળતું રહે 
પીગળે છે ક્યાં છતાં રીઢો, બરફ ? 
એક પરપોટો ફૂટ્યો જાહેરમાં, 

જળ હવે ઘૂઘવ્યાં કરે છે ચોતરફ ! 


પ્ર-્વગ્સતતા 
પ્રાણજીવન મહેતા 


વ 

કાચી. ઉંમર ને કડવી કથા; 
ઉમેર માંહે તું થોડી વ્યથા. 
વ્થા વાગોળી લે ઓડકાર, 
સૂંઘ કાં સાંભળ પીડા-પડકાર. 
અરીસો. ફોડી, સ્વ-ને તું સૂંઘ, 
ઉઘાડી આંખે આવશે. ઊંઘ. 
ઠાલી. ઠમ છે માણભટ્ટ કથા, 
સાંભળ લયબદ્ધ શમણાં, તથા-- 
ઊઠ, મેલ ઊંબાડિયું આવડતમાં, 
ચાલ પછી તું ધુમાડાની ગતમાં. 
ગત સમ્ભારી ગાંગરવાનું મેલ, 
ઉતાર હવે. માથેથી હું-૫૬ હેલ. 


૨ 

ઘર બહાર નીકળી ઊભા આંગણ વચ્ચ, 
પદ્ઠી સઘળાં પૂછતાં “શાને પહેયા કવચ ? 
અહીં શેખચલ્લી ફરે મસ્તક વાવી તર% 
ગામલોક સહુ પૂછતું મૉલનો કેવો. ર% ? 
કાઠી. બળતણ ફૂટતા જન્મારો પણ જાય, 
પડછાયો કાપું કેમ ? કુહાડો ના. ઊંચકાય. 
કાગળ ઊડે કબૂતરો લઈ ચાંચમાં પીડ, 
પીડા નામે શહેરમાં શું બાંધશે મ્હારું નીડ ? 
ક્યારે પાછાં આવશે આંખથી ઊઠ્યાં કીર 
કરી છે અમે માનતા -પીડ અમારો. પીર. 
ડેસ્ટર લઈને. ભૂંસતા અમે અમારું કુળ 
ઘરમાં ઊગે ખજૂરીઓ ને ઉપર બેસે ધૂળ. 


કવિલોક : મે-જૂન ૧૯૯૬ [ ૧૩ 


પગ્ચત્વ 
વિનોદ ગાંધી 


આ ગગન 
સ્હારાજથી 

છટકી જઈને 
વ્યાપ્ત બનેલું, મન્‌. 


આ. પવન. 
મ્હારામાંથી 
તિરસ્કૃત થઈ 
ભટક્યા ડરતું 
હોલકડોલક 
નિઃશ્વાસોનું વન. 


આ અગ્નિ 
જ્યોતિર્લિંગજનક 

કે 

અતીત ક્ષણનું 
ઝળહળતું છે કનક ?, 


આ. જળ , 
મ્હારામાંથી-- 


લાગણીઓનો ગભ ભીતરથી ર 


વહી. રહેલું - 
પક્વ પ્રવાહી ફળ. 


આ ધૂળ 

આદિમ ક્ષણથી ' 

શોધું છું હું ' 

મૂછ. 

૧૪ ] ડવિલોક : મે-જૂન ૧૯૯૬ 


હજીય પમરે 
દેવેન્દ્ર દવે 


ત્હમે પ્હેલું-વ્હેલું સ્મિત છલકતું ફૂલ નમણું *_ 
મ્હને. આપ્યું જાણે ઉદિત રવિના ભર્ગ સરખું ! 
અનેનાચી. ઊઠયું મુજ હૃદય ! આકફ્ખો દિન વહ્યો 
તસન્તે ખીલેલા ઉપવન સમો. ચેતેન લહ્યો ! . 
ગુલાબી સોણાંને મૃદુ ચગળતી તારક- -મઢી,. , 
નિશા વીતી ક્યારે ? પળભર-અરે, પાંપણ લઢી! 
હજી એ'વું ને'વું પ્રથમ સમું ટીપૉય- પરથીઃ 
ઉઠાવીને ચૂમ્યું' જગ તણી બચાવી નજરથી. !ઃ- 
પછી. તો... પોથીના ગરબડભર્યા અક્ષર તળે 
દટાયું. પ્હેરીને સ્વજન .વચ માળા નિજ ગળે 
ગઈ જીતી હૈયું -- અધર પરના સૌમ્ય સુમને ! 
બિછાવ્યાં આંખોના કમળ જવ માણી સુરતને ! 
ઉઘાડું જયાં પ્રેથી કર (બરડ એ પરષ વચમાં) 


દ સુક્કી પત્તી હજીય પમરે, ના હું વશમાં ! 


ગુલાબી મહેક 


મનસુખ લશ્કરી 


ગુલાબી મહેક એક રસ્તે. મળી'તી. 
નજર તરબતર થાય એ'વું મંળી'તી.. રી 
હવા-પાશમાં ડૂબતાં રોમ-રોમે ' 
સતત બંસરી શ્વાસની સાંભળી'“તી. ' 1" 
હજી સાંભરે : ક્યાંય દેખાય કલ-કલ ” 
મ્હને રોજ મળવા નદી આવતી'તી. |. 
મ્હને રેશમી. એક 'કેડી જડી'તી. ' 

પછી જોતી જોતી વળાંકે વળી'તી ! 
પલળતાં રહ્યાં પોપચાં હેઠ સપનાં - 
ફરી ક્યાંય ફર્ફર મ્હને સાંભરી'તી ! 
સ્ડે રાતભર આંગણે કણ આવી ? ” 
કરણની તળે ફૂલ-ઢગલી પડી'તી ! 


વાર્ધકય પ્રાણમય 
. પ્રિયવદન શેઠ 


આયુષ્યની. અવધિ. આ, અવ ના કદીય 
મ્હોરે ફરી શિશિરની પછી કો. વસનત 
આ. યષ્ટિ હસ્ત ગ્રહતી. ગતિ મન્દ મન્દ. 
કમ્પે વળી કરકંઈ કશું સાહતા જ. 

ના સાંભળે શ્રવણ. શબ્દ યથાર્થ ભાવે, 
ને મન્દ-તેજ દગદષ્ટિય ઝહ્વવાય; 

છે એક ઊપ શતવર્ષમહીં છતાંય. 

એ. નિત્ય કર્મ મહીં વ્યસ્ત રહે સદાયે. 
પ્રક્ષાલી આસ્ય કચભાર કરે પ્રભાતે, 
સ્નાનાદિ પૂર્ણ કરી. પાઠ કરે નિરાંતે; 
વાતો કરે નિજ અતીતની, પ્રશ્ર. પૂછે 
સૌમાં લઈ રસ, સુએ. સૃખપૂર્ણ રાતે. 
શી સ્વસ્થતા ! વપુ નિરામય છે પ્રશસ્ય ! 
વાર્ધક્ય પ્રાણમય માતૃવઃડે અનન્ય. 


ત્હમે 
રમેશ પારેખ 


ત્હમે કાગળ પર 
મોતીના દાણા. સરીખા કૈં દોમદોમ. 


અન્દરથી ઊભ.સઈ પડયા ત્હમે મૃઠે મૂડે સાચા... 


ને કાગળનું પછવાડું બિલકુલ, સપાટ 
સ્તબ્ધ, કોરું 

ને દાઢી પર તર્જની. અડાડીને 
તાકતાક તાકી રહ્યું છે લોક ભોળું 
સપાટ, સ્તબ્ધ કાગળનું 

પછવાડું કોરું 

ને પડ્યા ત્હમે 


આ બાજુ કાગળ પર દોમદોમ મૂઠેમૂઠે સાચા... 


અરેરે, એક કાગળનું . 

પાછળ ને આગળનું છળ... 

અરેરે, ત્હમે મૂડે મૂડે દોમદોમ સાચા... 
ને તાક તાક કાગળનું પછવાડું 

તાકી રહેલ લોક સાચા... 

ને બેઉની મધ્યમાં એક મરી જતી વાચા... 


અપૂર્ણ 
રમેશ પારેખ 


જોયું મ્યરું પોત અને ડિઝાઇન જોઈ. 

પનો પા જોયો. 

પછી. મ્હને ગજ વડે ઈશેઈચ માપ્યો. 

ઘણી વાર લગી અણ મનોમન કાંઈ કાંઈ 
ગળાતરી કરી. 

પછી. પાડ્યા મ્હને સળ. 

પછી કાતર ઉઠાવી 

મ્હને કાળજીથી વેતર્યો 

આ ઊભો, આડો અતે એ'નું મન હતું તેમ. 


એટલામાં એ'ને કશું ઓચિ ન્તાનું સાંભર્યું 

જે મ્હારા કરતાંય વધુ મહત્ત્વનું હતું. 

ટૂંકમાં, એ દરજીની છોરી મ્હને પઃડતો મૂકીને 
ગઈ ક્યાંક. 

પછી તે કદાપિ અહીં પાછી ફરી નડી. 

એ ગઈ છે ક ન આજ સુધી અહી 
વેતરાયેલો હું પડ્યો 


તેણે મ્હને પૃરેપૂરો સીવ્યો હોત તો. હું કેવો 
કીમતી પોપાક હોત. ! 
તેણે મ્હને સીવ્યો હોત તો. હું હોત આજ કૉનો 
શોભતો પોષાક ? 

કડહ્િજેક : મે-જૂટ ૧૯૯૬ [ શ્પ 


શૈતી પરોહની એક શાન્તપળે 
ઉશજ્ઞનસ્‌ 


હજી પ્રહર છે પ્હેલો પ્હેલો વસન્તલ પ્રાતનોઃ 
પૃથિવી, હજી તો. ઊંઘેટ્ટી છે, ઊઠી હમણાં દીસે; 
દેગ પણ હજી થોડા ર્તા, હજી શમણા વિશે; 
હજીય પડછાયો અજ્યોપે દિસે ગત રાતનો; 
મધુરી, મધુની, શી વેળા છે ! પરોઢી અધૂરપે : 
અરધું ઊઘષ્યું છે દૂહાડાનું કુસુમ, મૃદુ દલે, 
કળી. અધબીડી ધીમે ધીમે દલેદલ ઊકલે, 

ફૂટું ફૂટું થતું પૃથ્વી ઈડું સુસેવિત આતપે; 


તડેક વધી કૈં તડકા કેરી અચાનક તત્ક્ષણે 
તરત્‌ તડકો, ભડકા જેવો. ભૂરાશ ભભૂકતો. 
વગર ધૂણીયૈ થોડો થોડો. ધૂમાયિત સોડતો; 
લહરી પછી તો. લૂના જેવી દઝાડતીયે. બને; 
નીરખી રહું તે પૂર્વે, લુબ્ધ ક્ષણું ઠરી વેળને, 
મન હડે મન ઝઢ્ડી રહીં આવી અનન્ત વસતન્તને. 


હાઈકુ 
કન્દર્પ ત્રિવેદી 


રાત્રિએ મૌન 
તે ઔસ વ્હાણે દીપ્યું 
મોતીનું તેજ. 


પુષ્પ-છટામાં 
મેઘધનુષી લીલા 
રસ પૃથ્વીનો. 


ઓલવી દીપ ી 
નિઃસ્તબ્ધ ઓઢી. નિશા 
બા વૃદ્ધ સૂતી. 

૨૬ ] કવિલોક : મે-જૂન ૧૯૯૬ 


ગીત 
ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ 


પાંપણ-પરબે. મન અભડડાયાં ઠબ ઠબ થીજી વાણીરે, 
લ્હેરે લ્હેરે જળ વટલાયાં ક્યાં ક્યાં છાટું પાણી રે ! 


કૌરા કાગળ અન્દર તીસર્યા અક્ષરજી વર-ઘોડે રે, 
જણ ઝરણાના તડકા તાજા પીઠી પેઠે ચોળે રે 
રણઝણહીણા ઝૂલા ઝણઝણ ઝૂલે ઘરમા તાણી રે 


પળ ઝાકળિયે ઝીણા મણા દરિયા ઝમઝમ દોડે રે ર 
જળની લીંલી વણ્ડી ઠેકી અણવર ડૂબે ઘોડે રે 


સરવરિયે શાં કોતર-કામણ 1. ર 

મ્ત્ખે, મોસમ માણી રે. 
લું 
પ્રણય જામનગરી 


ક્થાં કોઈ ધ્યાન ત્હારું દોરે છે 
તું નકામી, જ ચીજ વ્હોરે છે. - 
જે રખપતો રહે એ તું ક્યાં છે' ! 
લું તો કાયમ નિરાંતે ઘોરે છે. 


ગામ આખું જમાડો સાગમટે 
આપણામાં વસતન્ત મ્હોરે છે. 
ધીમે ધીમે ખરે છે ઇચ્છાઓ 
ઝેક આપણનેય કોરે છે. 


ર૩-રેખાય કયાંથી પરખાયે, 


ચિત્ર કેવું ત્ક્તુઓ દોરે છે |! 
એથી બમણું “્રણય' ત્હને મળશે 
ચોરવા દે, ભલેને ચોરે છે.' 


વજુ કર-અહ્ષર ૧5૦ 


પ્રયોગવીર કવિ પતીલ 
જગદીશ ત્રિવેદી 





મગનલાલ ભૂધરભાઈ પટેલ --કવિ પતીલ-નો 
જન્મ અફલેશ્વર મુકામે તા. ૮-૮-૧૯૦૫ના રોજ થયો 
હતો. ૧૯૨૪માં મેટ્રિકની પરીક્ષા પસાર કરી. 
૧૯૧૧માં ચગ્ચળક્ષ્મી સાથે ત્હેમનું પ્રથમ લગ્ન. જાતે 
ખેડૂત, નોકરી. રેવન્યૂ ખાતામાં, પાછળથી શિક્ષક અને 
વચમાં થોડો સમય અરચૂરદા-પરચૂરણ સ્વતન્ન વેપાર. 

ઈ.સ. ૧૯૪૬થી ૧૯૪૮ દરમિયાન 'ગુજરાત' 
દૈનિકમાં સાહિત્યવિભાગનું સપ્પાદન. ૧૯૫૪માં 
યશોબાલા સાથે. બીજું લગ્ન. 

પૌતાનો પરિચય આપતાં પતીલે કહ્યું છે : 

જન્મે ખેડૂત છું, દેખાવે વાણિયા જેવો લાગું છું 
અને આચારવિચારે મજૂરથીયે. હલકી કોટિનો લેખાઉં 


છું... મ્હારો ઘન્ઘો શો હશે યા કઈ કિસ્મનો, તેની. 
વ્યાખ્યા હું હજી સુધી. બાંધી શક્યો નથી. પણ કોઈ 


ઉમદાવ્યાપાર અવશ્ય હશે.જ એટલી સાધારણ કલ્પના 
કરી શકું છું.' 

સહજ રીતે હાય લાગી ગયેલો અ. ઉમદા 
વ્યાપાર તે કવિતાનો. આ વ્યાપારને વિકસાવતાં કવિએ 


' પાંચપાંચ ભાપાઓમાં કતિત!ઓ રચી છે : ગુજરાતી, 


દૂ, ફારસી, હિન્દી અને અઝ્ટેછી. આ પાંચે ભાષામાં 
તેમણે જત્યાબન્ધ લખ્યું છે. (સાઠ જેટલા ગ્રન્યની 
હસ્તપ્રત મૃકતા ગયા છે. એમાંથી માત્ર ચાર જ ગ્રન્થ 
પ્રકાશિત ધયા છે.) 


કેવળ કલમને ચરણો જીવન સમર્પિત કરનાર 
આપણા ડેટલાક કતિઓની નામાવલ્માં પતીલનું નામ 
સહેલાઈધી મૂકી શકાય. જીવનના આખરી શ્વાસ સૃધી 
એમદો માત્ર કવિતાની -- શબ્દની જ સાધના કરી 
છે. દવાખાનાના બિછાનામાં જ્યારે જીવનના અન્તિમ 
શ્વાસ ઘૂંટાતા હતા ત્યારે શબ્દો પદા ઘૂંટાતા ક 
અભાનાવસ્થામાં પદા પુત્ર વસન્તને એમણે કહે 
“વસનત, લખી લે તો...'પણ એ અસ્પષ્ટ શબ્દો ક 
સમજાયા નહિ અને જાષો તેજરસ્યદ શબ્દોનો ચારો 
ચવા એમનું પ્રાણપડ્ડી અનન્તમાં ઊડી ગયું. 


પતીલના જીવનની ક્ષણેક્ષદા સટ્પ અને શબ્દની 
વચ્ચે ઝોલા ખાતી રહી છે. જીવનમાં એમને કોઈનો 
પળ સાચો સહકાર મળ્યો હોય તો તે માત્ર શબ્દનો 
અને શબ્દ દ્વારા પરવરદિગારનો. પોતાની એક 
રચનામાં આ વાત ત્હેમદો જષ્ધાવી છે : 
ન પસે અ/ઘસૈ લીધો પતવે કોઈ ખ્ર- 
રહ છે અ/યરો ત્હ/ર ફકત ૪ટરટદિગ/ર #/ 


અનેઆમસહકાર તો ટીક, કોઈની સ;્રાવનાના 
ભાજન બનવાનું પદ્ધ કવિને લલાટે લખાયું નહે ત્યારે 


ડહિલ્ક ₹ મે-છત ૧૯૯૬ [ ૧૦ 


ત્હેમની. કલમમાંથી. બહુચર્ચિત અને સિરગ્જીવ ફરત 


સહ્ધાવના' ઊતરી આવી : 


૨% ચોર હવે હરી નહીં નહી એવી મતા જોઈએ.. . 


આઘે તે ગુજરાન આપ ઝુજ્કે શર#ર «ઈ ખતર?” 
થોડ અપ નદ ૮ સુખ તળ/ન “ર જઈએ 
તે ગં? ની જગી,જુજ કને રાઝોચ જેવ .ત્હને 
ગરું જો જુજ પસ હોર નહે તો સત4 જવન જઈએ / 

પ્રભુ પાસે પણ, આપવા જેવું ઝારું કશું હોય 
નહિ (!) તો એ'ની માત્ર સદ્ધાવના જ કવિને 
જોઈએ. છે. 


કદાચ ઉપરની પડ્તિતઓ -- અને એ આખી 
રચના પતીલના આખા જીવનની કથા કહી જાય છે. 


'--. આજે જયારે પ્રયોગને નામે ઢગલાબન્ધ 
અકવિતાઓ બજારમાં ઠલવાયે જાય છે ત્યારે આ 
કવિના પ્રયોગોનો અભ્યાસ કદાચ નવી નવી ક્ષિતિજો 
ઉઘાડી આપનારો નીવડવા સમ્ભવ છે. કેટકેટલા 
અજાણ્યાં અને અલ્પ પરિચિત ઇન્દોને ત્હેમણે 
આસાનીથી. રમાડ્યા છે અને ભિન્ન ભિન્ન છન્દોનાં 
મિશ્રણો દારા નવલા ઘાટ ઘડયા છે તેની પ્રતીતિ 
ત્હેમના સહ “પ્રભાત નર્મદા'માંથી મળશે. _ 

પતીલની 'સદ્ધાવના' રચનાને નજરમાં રાખીને 
પતીલની મુલવણી, કરતાં આપણા દુરારાધ્ય 
કવિત્વિવેચક બ. ક. ઠાકોરે લખ્યું છે : 

ક ,-કેળવણી આખી પ્રજામાં ફેલાઈ ગયેલી હોય, 
વિધાપીઠ અને વ્યુત્પન્ન વિવેચકોના શિષ્ટ સાહિત્ય 
વિશે મત સારી પેઠે જાણીત હોય એ'વા દેશમાંય તે, 
કોઈ કોઈ કવિકૉટો કોઈ ખૂણે ફૂટે છે, અને આ સર્વથી 
રંવતન્ત્ર રહી પોતાની મેળે પોતાને ફાવતી રીતે વધે 
ખીલે છે. પ્રજાનું ધ્યાન એનાં ભણી એ ઊગી નીકળ્યા 
પછી જ પ છે. વર્તમાન ગુજરાતમાં શ્રી પૂજાલાલ 


મ 


૧૮ ] કવિલોક :! મે-જૂન-૧૯૯૬ 


રે અને શ્રી પતીલ આ'વા એકાકી અને આપબળે કવિ 


થયેલા કવિઓ છે. 
'તપસ્વી આત્માની જેમ સાચા કલાકારનું પણ 


| “ “આન્તસરજીવન કોઈ કોઈ વાર એટલું તો પ્રબલ માતબર 
- હોય છે કે ત્હેને બાહ્ય સમભાત, પડઘા, મિત્રતા, 


પશંસા આદિની ગરજ ઓછી જ રહે છે. 

'એકલ ઉછેરમાં તરઝેતા, વિચિત્રતઇ મનસ્વિતા 
આદિ વિશેષ આવે. .શ્રી પતીલ. સંસ્કૃત-શ્ષરસી 
પ્રણાલિકાના અવનવા મિશ્રણના પ્રયોગ ઉપર પ્રયોગ 
કરે છે. એમની સહ્યાબન્ધ કૃતિઓમાં ફારસી-ઉદૂ 
શબ્દપ્રયોગો અને કાવ્યરૂઢિઓ સાધારણ ગુજરાતી 
તાચકો ગ્રહણ કરી શકે તે કરતાં વધારે પ્રમાણમાં 
તેઓ, વાપરે છે.” 


ગ્ર 


પોતાની. ખુમારી. માટે ત્હેમને કેવી. અને કેટલી 
અતૂટ શ્રદ્ધા છે : 
કાણે કહું ગુજરત યી છે જલ” 9 રહ 7 
ગુજર#તમાં વસવા તણી હજી તો હવે શરૃઆત છે. 
અન્તમાં, અવસાન પછી એમની કવિતાના . 
મૂલ્યાકનકારોને એમણે. અગાઉથી. જ કહી દીધું છે : 
જં દફન તરફ જરજી ૯૪૧૧ ઢોવ તર ૮ 7 
%૬%૧૧ ઢો તર ૨ ? 69૯૬ અ ત%5 ₹૮ 7 
યત પ્હેઈદં ઝજે જુશને હછું "દ કઈ આળખછીં 
કબર આગળ હવે મારી ફૂળે, રકર,' પતરાં શં 7. 
ગય રમનટર જેચ્ઠઈ સદી બેનર#જીન્ે . 
પછીથી નાખવ ત્હેન્દિ ઉપર શતરગ્જ પાસ શા ? . 
જીજાને 5% «હે એડે હતે હરગેઝ ઝુકાવ "દ- - 
કહ, ખેતી હ/લત પર પછી મૂકન કેસર ₹/ 7 
દમે અખર પતિને કહો છે છું ત્હયે અ / 
ન અપે કેજ ભી જ - વે ખપ વર ર 7 


હ 
% 


થિથુલક “ક 


મદારી 

ચજેન્દ્ર શાહ 

ડુગ ડગ ડગ ડગ -- ડગ ડગ ડુગ ડુગ 
બજાવતો. ભઈ આવ્યો. બડો. મદારી 

શેરી વચ્ચે બેઠો. 


_એ'ની આગળપાછળ 
છોરાંને જોનારાંઓની. ભીડ મચી ગઈ ભારી. 


ડુગ ડુગ ડુ ગ્‌ ડંગ ર 
રમતીલી એ લાવ્યો. સાથે. બટકી કી 
ઘુઘરિયાળો હાંર ગળે ને લાંબી. એ*ની દોરી. 


ડુંગ્‌ ડુગ ડ્ગ્‌ ડ્ગ્‌ 
ચણિયો, એનો લાલ ચટક ને પીળી એની ચોળી, 
રૂમઝૂમ તાલે નેણ નચાવે, લાગે ના કેં ભોળી. 


ડુંગ્‌ ડુગ્‌ ડુગ ડુગ્‌ -- એય લકુરી' મદારી બોલે 
“છોટે બચ્ચે, બડે બડે કૈ દેખન ઓયે. ખેલ, 
સબકો. કર દે સલામ, જૈસી. ઝૂકત તાગરવેલ” 
ડગ ડંગ ડગ ડગ 

“એઈ ઝિડૃરી, હુરી અપછરા,  સરગલોકરી પરી, 
લટકલોલ હિલ્લોળે નખરે હવા હરી દે ભરી.' 
ડગ્‌ ડગ ડગ ડઝ 

“ચલ. બે, પાજી યહાં કોઈ નહિં, સબ આયે દાતાર, 
જો. દેવે. સો. લેકર આજા, કરકે સબકો પ્યાર.' 

ડગ ડુગ ડુગ ડુગ્‌ ન 

જેહ જે આપ્યું તે એડો. લઈ મૂકયું ઘેલીમાં; 

ડુંગ્‌ ડુગ્‌ કરતો. ગયો ચાલી એ આઘેની શેરીમાં. 


ચિ. વિપાશા 


હર્ષદ ચન્દારલ્રા 


દાદાની દીકરીને હોય. જો મૂડ 
વિપાશ॥ છે વેરી-વેરી ગૂડ 
પાંખડીની જેમ એ તો. પાંપણ ખોલે, 
ઢીઝલીની જેમ આમતેમ એ ડોલે, 
વળી બોલાવે મોડેથી બૂડ-બૂડ-બૂડ. 
ઉછાળે પગ ને ફેલાવે હાથ, 
દાદાને વ્હાલથી. ભરતી એ. બાઘ, 
અને તિતલીની. જેમ થતી ઊ.ડ-ઊ.ડ-ઊ.ડ. 


દરિયા જેવડી વાત 
પ્રડુલ્લા વોસ 


દરિયો દરિયા જેટલું ખાય, 
દરિયો દરિયા જેટલું ન્હાય. 
દરિયો ઢોલકનું દુબાક, 
દરિયા, તારે મોટી ફાંદ. 
દરિયો. છીપલામાં સમાય, 
દરિયો મોતીમાં મલકાય. 
દરિયો. સન્ત-ફકીરી રૂપ, 
દરિયો જાણો મોટો ભૂપ. 
દરિયો. રેતીમાં અફાય, 
દરિયો પગલાંમાં વંચાય. - 
દરિયો. લાગે કોક દી ચંક, 
દરિયો. જાણો ક્ણીધર નાગ. 


_ દરિયો પાડે કોને સાદ ? 
દરિયો. જાણે ફણીધર નાગ. 


દરિયો પાડે કૉને સાદ ? 
દરિયો. લાવે છે વરસાદ. 
દરિયો યુગોનો. ઇતિહાસ, 
દરિયો. પૂજે લોકો. ખાસ. 
દરિયે નહીં આરો-ઓવારો, : 
દરિયો લાગે છેલછોગાળો. 
આ. તો. દરિયા-દેવની, વાત, 
પૂરી થાયે ના કાંઈ આજ. 


તડકો 
યૉસેફ મેકવાન 


સૂરજે જલતો. તડકો. હો. તડકો, 
ચાંદમાં વસતો. તડકો હો તડકો. 


આભથી ખરતો તડકો હો તડકો, 
દુનિયા ભરતો તડકો હો તડકો. 


છાપરે સરતો તડકો. હો. તડકો, 
ઝાડમાં ફરતો તડકો હો તડકો. 
તાદળે. ભળતો. તડકો. હો. તડકો, 
ડુડરે ઢળતો તડકો હો તડકો. 


તાયરે રમતો. તડકો. હો. તડકો), 
ઝાકળે ઝમતો. તડકો હો. તડકો. 


રેતમાં બળતો. તડકો. હો. તડકો, 
જલ. પર ઝગતો. તડકો હો. તડકો, 


આંખમાં અડતો. તડકો હો તડકો 
હેત થઈ હસતો. તડકો હો. તડકો. 
૨૦ ] કવિલોક # મે-જૂન ૧૯૯૬ 


મોજાં: 
કિરીટ ગોસ્વામી 


તેહે! 
દરિયાજીને છોડી, 
જાય. ઊછળતાં મોજાં કૉને મળવા દોડી-દોડી ? 


રેશમ-શી રેતીમાં મ્હેં, હરખે-હરખે બાંધેલું ઘર 
શાને ઠાલી અળવીતરી લ્હેરો તાણી જાતી સર્રરે ? 
ક્યાંય ઘડીમાં લઈને ભાગે વાયુ કાં મુજ હોડી ? 
છીપે બીડુ તો રૂપાળા પરપોટાઓ ફૂટે કાં ? 
લાક્ખો મછલી પીયે તોયે જળ દરિયે ના ખૂટે કાં ? 
કોણ, બનાવે જળના તળિયે. બેસી સુન્દર કોડી ? ' 


વિમાન 
માણેકલાલ પટેલ 


ઘરર અવાજે નભને. ચીરે 
વિમાન જબ્બર ઊડે, 
સાગર્‌ પાર કરે ને સાથે. 
પહાડ મોટા કૂદે ! 
“સૅકેટ' નામ એ તો જાણે 
ધૂણીનો. કો લિસોટો, 
શીંગ” યાન તે બૉમ્બ વછોડે 
થાયે વિનાશ મોટો ! 
“પપ્પા, વિમાન પડી જેવું 
ત્હોય તાકાતવાળું ?' 
“એમાં જીવ ના હોય એ'વું 
મશીન ચાલે કાળું !' 


થી. 








હત્ત્ટ2 નક 


અળુજ/ટ ૧ 


બે નીગ્રો (અમેરિકન) કાવ્યો 


અજ્ઞાત હત્યારા 
લેસ્લી પિકને હિલ 


તો. એમણે ચુપચાપ એની પર હુમલો કર્યો 


અતે એને ખેંચીને લઈ ગયા; 

એમનું ષડ્યંત્ર એટલું સમ્પૂર્ણ હતું કે 
સરકારે ધોળે દિવસે જે નિયમ અને 
વ્યવસ્થાના પહેરેગીરોના. 

હાયમાં એને સોંપ્યો હતો, 

એમને ખબર પણ ન પડી. 

અને એ લોકોએ. ભયથી ધ્રૂજતાં ધ્રૂજતાં 
એ પીંખાયેલી લાશ જોઈ 

ત્યારે ફક્ત એટલું જ કહી શક્યા -- 
“હત્યારા ખબર નથી. કૉણ હતા.” 


તો આ જ રીતે, મારો આ દેશ 
ચુપચાપ ખેંચાઈ રહ્યો છે, 

નૈતિક મોત તરફ 

હત્મા તરફ; 

નગારાં વગાડીને. અને ઢોલ પીટીને 
આ હત્યા નથી કરાતી, 

પણ 

કંઈક અન્ધારાં અને કંઈક અજવાળાંમાં 
લપાઈ-છૃપાઈને. 

પણ જ્યારે લાશ સામે નજરે પડશે 
ત્યારે ઇતિહાસ એ નહીં કહી શકે કે 
“હત્યારા ખબર નથી. કૉણ હતા.” 


અનુ. જયા મહેતા 


હત્યા પછી : આખી રાત 
ફૂલાડ મેડ્કે 


એનો આત્મા ધુમાડામાં લપેટાયેલો સ્વર્ગમાં 
પહોંચ્યોઃ 

હૃદયહીન કૂરતાથી ક્ષતતિક્ષત પૂર્વજોએ. 
એના આત્માને હૃદયે ચાંપ્યો. 

એ ભયાનક હત્યા આખી રાત ઝૂલતી. રહી ! 


એક એકલો. ચમકતો. તારો (કદાચ એ તારો 

જે એનો સંરક્ષક તારો હતો, અને જેણે અન્તે હારીને 
એ હત્યારાઓના હાથમાં એને સોંપી દીધો હતો) 
એની ઝૂલતી લાશને સૂની નજરે જોઈ રહ્યો ! 


સવાર પડી. 

તમાશો જોનારાઓ આવી. પહોંચ્યા 

ભયાનક લાશ, તડકામાં ગભરાટ ફેલાવતી હતી. 
આઓ. ભેગી થઈ હતી, 

કોઈની આંખમાં સહાનુભૂતિ. નહોતી, 

પશ્ચાત્તાપ નહોતો. 


સડતી લાશની ચારે તરફ ગોરા છોકરાઓ ખુશીથી 
નાચતા હતા ! 
છોકરાઓ, જે મૌટા થઈને. હત્યાસ બનશે ! 


થિ. 


ડવિલેક : મે-જૂત ૧૯૯૬ [ ૨૧ 


વિરહ 


રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર/ અનુ. ભોળાભાઈ પટેલ 


આજનો. આ વાદળિયો. દિવસ. 
આ. મેઘદૂતનો. દિવસ. નથી. 


આ દિવસ જાણે અચલતાથી બન્ધાઈ ગયો. છે. 


વાદળાં થમ્ભી ગયાં છે, પવન થમ્ભી ગયો. છે, 
ટીપે ટીપે થતો વરસાદ 

ઘૂમટાની જેમ પડે છે 

દિવસના મોઢા ઉપર 

સમયમાં જાણે તહેણ, નથી. 

ચારે તરફ ખુલ્લું આકાશ 

અને સ્થિર સમય. 


જે દિવસે મેઘદૂત લખ્યું હતું કવિએ, 

તે દિવસે વીજળી ચમકતી. હતી. ભૂરા પહાડના 
શરીર પર 

દિંગન્તથી દિગન્ત્‌ સુધી દોડતા હતા મેઘ, 
ઉગમણો પવન વાતો. હતો શ્યામ 
જમ્બુવનાન્તને ઝુલાવતો. 

યક્ષનારી બોલી, ઊઠી હતી-- 

“ઓ મા, પહાડને પણ જાણે ઉડાડી લીધો !' 
મેઘદૂતમાં ઊડીને જતો. વિરહ છે 

દુઃખનો ભાર પડ્યો ના તેની ઉપર, 

તે વિરહમાં વ્યથા પર મુક્તિની જીત થઈ છે. 


એ વખતની. ધરતી, જાગી ઊઠી. હતી. 
ચગઞ્ચલ. ઝરણામાં ખળખળતા નદીપ્રવાહમાં, 
કલ્લોલિત વનહિલ્લોલમાં, 

તેની સાથે સાથે ઝૂલી ઊઠતી હતી : 
મન્દાકાન્તા છન્દમાં વિરહીની વાણી. 

એક વખત જ્યારે મિલનમાં. વિધ્ન નહોતું 
ત્યારે વ્યવવધાન હતું. આખા વિશ્વમાં 

૨૨ ] કરિલોક : મેજૂન ૧૯૯૬ 


સુન્દર પૃથ્વીનું ઢાંકણ પડી. રહેતું 

એકાન્ત. શય્યાખણ્ડની બહાર. 

જે દિવસે. આવ્યો વિરહ 

તે દિવસે બન્ધનમુક્ત દુઃખ. નીકળી પડ્યું 
નદી ગિરિ ને અરણ્ય ઉપર થઈ. 

ખૂણાનું રુદન ભળી ગયું પથના ઉલ્લાસમાં. 
છેવટે વ્યથાનું રૂપ જોવા મળ્યું 

કેલાસમાં, જ્યાં યાત્રા થઈ પૂરી. 

ત્યાં ચિરન્તન એશ્ચર્યની. વચ્ચે 

હતી પ્રતીક્ષાની નિશ્ચલ વેદના. 

અપૂર્ણ જ્યારે જાય છે પૂર્ણની દિશામાં. 
તેના વિરહ યાત્રા પથમાં 

“આનન્દના નવા નવા પડાવ. આવે છે. 
પરિપૂર્ણ પ્રતીક્ષા કરે છે સ્થિર બની. 
નિત્ય પુણ્ય, નિત્ય ચન્દ્રાલજોક 

નિત્યે જ તે. એકાકી 

એ જ તો એકદમ વિરહી. 


જે અભિસારિકા છે તેનો જ જય થાય. છે 
આનન્દપૂર્વક ચાલે છે તે કાંટા ખૂંદતી 
લાગે છે મ્હેં ખોટું કહું. 

જે પરિપૂર્ણ છે, તેય તો સ્થિર નથી. 

તે તો બંસી બજાવે છે, પ્રતીક્ષાની. બંસી 
સૂર તેના આગળ આગળ ચાલે છે 
અત્ધારા માર્ગે. 

પ્રિયનું આવાહન અને અભિસારિકાનું ગમન 
પદે પદે મળે છે એક જ તાલે . : 
એટલે નદી ચાલે છે યાત્રાના છન્દમાં 
સમુદ્ર હિલોળા લે છે આવાહનના -સૂરમાં. 


વ૨7ુચ/૦૯૭ન૬ક્ક્ઝ ------- 


_ પ્રકૃતિ અને માનવકૃતિની કવિતા 
હેમૃન્ત દેસાઈ 


છળ થશે |] 


-& 6 અ/વશે અટકળ થશે ' 
તંજ અયી દું ષેગળ &શ / 


કૂષ ટન જશે 64 પળ 
ગન્ધં પણ છાનું છટકણું છળ થશે / 


સો સંબન્ધો ઇૂણશે ભૂવ, બન 

અ સ9%%ટ દરજદર "કજ યર / 
રજ%્ગે અ૮% જે નક” ૪૭ 

એ સવારી ક/૧ઝું ટીખળ થશે / 
અ#રગૂનદે ઠઠ લઈને કયાં જહું 

સ/જ પડશે ને દેશ વેહ્ળ થશે / 
ર ત્યજી અ/૧' શ્િતિજ તેગ, જુઓ : 
કી પઈછળ કાણ ત્ અગળ થશે / 

આ બાજુ છે ખેતર, ઝરણ ને પ્હાડ, ઓ બાજુ છે 
સડક, બિજ ને એમ્બ્યુલંસ. અહીં છે વૃક્ષ - વૃક્ષનું વન 
અને ત્યાં છે મકાન-મકાને ભર્યું નગર ! આ બેયની 
મર્મસ્પર્શી કવિતા મફત ઓઝાએ એમના, હમણાં થોડા 
સમય પહેલાં એટલે ૧૯૯૫ના અન્ત ભાગમાં પ્રકાશિત 
થયેલા, છેલ્લા એટલે સાતમા કાવ્યસઝહ “ફૂલોનો 
પવનરથ'માં આપી. છે. વીસેક વર્ષની વય સુધી માણેલી 
વતનની મુગ્ધકર મુક્ત અને પ્રસન્ન પ્રકૃતિના મમત્વયી 
તયા છેલ્લાં ત્રીસ વર્ષથી જ્યાં પોતે વસવાટ કરે છે તે 
નગરની અનુભવેલી વથાકર બદ્ધ અને સતન્તપ્ત 
સંસ્કૃતિના પરાયાપણાંથયી કવિસંવિત્માં સ્પન્દિત 
આનન્દ-વિષાદ અહીં જે ભાવવિશ્વ રચે છે તે ગુજરાતી 
કવિત્તાના: ભાવકને સાવ અપરિચિત નથી. પણ એ 
ભાવવિશ્વને કેન્દ્રમાં રાખીને રચાયેલી આ સ-હની 


કૃતિઓ કવિની નિજી અભિવ્યક્તિને બળે અત્યન્ત 
આહ્યાદક બની છે. 


નગરજીવનની અદ્યતન રી કવિતા આપણે 
ત્યાં નિરગ્જન ભગતે પહેલવહેલી! પ્રવાલઠ્ઠીપ'માં આપી 
પણ તે અન્ય નિરપેક્ષ છે; ઝામજીવન કે પ્રકૃતિની 
સહોપસ્થિતિમાં નથી, જે સ્તાપેલતા ઉશનસ્‌ની 
ઉત્તર-કવિતામાં વિશેષપણે. જોવા મળે છે. બાલમુકુન્દ 
“ગામઠી હૈયું શહેરમાં' એ'વું કાવ્ય રચ્યું છે. તો રાવજી 
પ્ટેલે ગ્રામવાસીના નગચાગમનની અને ત્હેના 
જીવનાનુભવની કવિતા ઘણીબધી કરી છે. પરન્તુ મફત 
ઓઝાએ એ ઘટનાનું તેમ ત્હેની પરિણતિનું મર્માદ્વાટક 
અને હમણાં કહ્યું તેવું મર્મસ્પર્શી નિરૂપણ કયુ છે. 
સમર્થન રૂપે જોઈએ “ધને સમજા: છે'ના આરમ્ભની 
અને અન્તની આ પડ્િતઓ : 


પછી ત)-- 
'ઈે % હને રેપ ઇઈધો છે કડ.સ* 5 કૂ?/*ર્ટ 
કવર %ળરત# ઊખડથ-?. રેદન# 
૮% *હને કેરી ૧૧ ત્ય૮-- 
'ને સ*%90% છે ડૂંડ/%/ ર૪૮%/- 47 ૮? / 
. ૪. લઝ 


ક્યારીના છોડનું અન્ય દ્રારા નહિ, પોતા દ્રારા જ 
ઉન્મૂલન અને પછી કૂણ્ડામાં પ્રત્યારોપલ્ષ, કઘારીની 
નૈસર્ગિકતા વિરુદ્ધ ફાની કૃતક્તા ઉપરાંત, છોડની 
અવદશા પણ સૂચવે છે છે. વળી ક્યારીમાં ઊગેલો છોડ 
તેના સમગ્ર પરિસરતું અવિભાજય અંગ હતો, જ્યારે 
અહીં કૃણ્ડામાં એ એક આગન્સુક છે. ત્યાં તે સ્વ્યશોભા 
હતો અને અહીં તે કેવળ અંગના આભૂષષારૂપ છે. 
એ. છોડની અભિલાયપાની વન્ધ્યતા, અને ભાવનાની 

કહિલ્રેક : મે-જૂન ૧૯૯૬ [ ૨૩ 


ભગ્નતા અસહા વેદના જન્માવે. છે. આ કેવી દુર્દશા ! 
એ દુર્દશા એટલે ગ્રામવાસીનો નગરનિવાસ; એણે પોતે 
થઈને સ્વીકારેલો દેશવટો. આ વાસ્તવિકતાને “મ્હારી 
સ્થિતિ'માં એક અત્તિ. પરિચિત. પુરાકલ્પન હાક 
આશ્રયે કવિ પ્રસ્‍થાપિત કરે છે : 


હવે 
ટૈેશવતો ૫/%૯૮ ર/શ%છુ*૮ર જી છું- 
૫૧ન્‍ને ૪૯૮૯? છુ૯ન/ અ/5/2/%૮ 2 ગળ ૧ ઝટું છું 
ને શધ્ય કરું છું છને જેરત્દ નૃ કુગ્ક?. 
ઇિ. ૪૪) 
વારંવાર પોતાને ઘેરી વળતાં વૃક્ષોને નિમિત્ત 
બનાવીને પેલી વાસ્તવિકતાનું જ દર્શન કવિ. “આ વૃક્ષો 
તો...'માં કરે કરાવે .છે : 
મ્હેત્દે 
'મહારી પીઠ ૫/છળ 6ઊગેલદં ૬૧ ૩૫/%-5૫૪૧? 
૩%ર- રસ્ત %%#%૮ ઝટ છે 
છેક ખળખળ વ૧હત ઝરળન' ૧ર સુ / 
'ય/%૯/*%૮ ઊગેલું એક રૃ& હછું તેરે- 
વશ ૧% *€2/જ૮#ઈએ 
થડ કપ ત્ય અરપો %/ધ5 હત. 


હે હર અસ ૧% ન ”ઈ હજ તટે- 
માર પલઝન? ચોથ ૪ એ વૃથને હેત. 


ર#ત પહે છે કે 

૨/ર સુ ર૭૮૮ 

વૃકષ-વેલીઓ-તમર-ીજો અનધકાર 

મને જેર વે છે ત્યારે-- _ 

રૂઝ ૭% જે? શહય ૯/૨ 

«ઇટ કરવ સ્વિચ તરફ ૯*%૪૧ છે. 

પછી તો રહ્ય કરું છું હું અ રત. (છ. ૬૨) 


નગરજીવનના, અનુભવનું. આલેખન અનેક 
કાવ્યોમાં સૃપેરે થયું છે. પણ એમાં કવિચિત્તસ્થ વૃશ્ચો 
આવ્યા વગર રહેતાં નથી. “વૃક્ષોને'માં પઢ્ઠીઓ અને 
સીમ પણ આવે છે. પરતુ મહિમા છે વૃક્ષોનો. કાવ્યનો 
૨૪ ] કવિલોક : મેજૂન વલ૯૬ 


આરમ્ભ અને અન્ત તેમના થકી જ સચોટ બને છે દ 


ટહુઝ/ હેરીને “ડળ ન્્જ્ટે 

'ઉદર નગર અજી પહચ્જ ત્ય 

અં*ને ઇ%/૭/એ ૧ર5%/ હત. 

પછ તો જુરખ આતે એ ખેડ૮% હત ટૂટ૪/૧ ૪ર. 
ગ્ર * 

હું *€/ર? %ન્‍જે «૨% 6૨૮ કર . દ 

અ જજ અજી રહન વજને, જીન રલે વ 

ડરટીયે મહાર નગર ન આવવ. (ધ. ૪ 


નગર સંસ્કૃતિ : એટલે દ્વાર અને' દીવાલની સંસ્કૃતિ. 
અહીં એ. બન્ને આવે છે. પણ દીવાલ સવિશેષ આવે ા 
છે અને તેય કશુંક બીજું જ સૂચવવા માટે 1 '_ 


* ઈવ ચ છં શહર અરજ 

એટલે હું *હને જઈ રડત નજ 
૨//2૨//7%? નજ હ«/ છત 

શ્રૂહ 

અજ ડેર/ ક%નરજ / ી 
અગ ચડેલ? £૮/૯ અજ અળઝ ₹/કત# નરક 

ઈ. ૬% 

કવિ જેમાં વસે છે તે નગર- નવિશેષ' અમદાવાદ 

છે અને એની મુખ્ય અને કાયમી સમસ્યા “છે કોમી 

રમખાણોની. એ રમખાણોમાં થતી નિર્દય નિર્લજ્જ 

હત્યા અનેન્તેની વિભીપિકા અઝેનાં તેમ જ તેને રોકવા 

માટેના ગોળીબાર અને કર્ફ્યું જેવા અલ્ય સફળ પ્રયાસો 

અઝ્ઞેનાં વ્યથા, આક્રોશ અને હતાશા જે ઉદ્ભારમાં વ્યક્ત 


ઉ... 


થાય છે તે કવિના તીવ્ર કટાક્ષનેય વ્યગ્જિત કરે છે : 
'*ઈ/ર? .#ઝર ૨ર 


હવે કોઈ પજ ૪રર થછું «57. 
«રર હવ૮* ત ગ) %૮રન' એકને પછ 9% ' 


કઈ ઝઈ છો 


હવે અ પહેરો ભરે છઃ ડિ ચે ઊં? જાય યી 
નઈને રહેણ ઠડં છે 


પછ પુલન છડે નખ પજર-ચેઝીચ્ઇ જન્‍્ટૂક 
તીન 0 જ છે. : 


હુલ્લડખોરના કે પોલીસના હાથે. અનેકની હત્યા 
થાય છે ત્યાં પોત્તે પણ. હણાઈ જવા સુધીનું તાદાત્મ્ય 
કવિનું વ્યથિત ચિત્ત અનુભવે છે. ક્રૂર સંહારલીલામાં 
ઢળેલી પોતાની. લાશને કફન ઓઢાડવા માટે પોતે ચાર 
રસ્તે આવી ઊભા રહે છે ત્યારે કવિને એક ભારે 
મોટો અનુત્તર પ્રશ્ન જાગે છે : 


૨2% જ ૧/૨0 *હદર «૮૨ કઈ 7 
શહે %ર નગરને અ &%& પૂછવો છે ને ઉત્તર 
નથ *”જે હ (૪. ૪૮? 


વારંવાર હિંસક તોફાનોએ જેનો ભરડો લીધો છે એ 
અમદાવાદ નગરની પરિસ્થિતિ અને તજ્જન્ય 
બયા-કથાનું “મ્હારી નગર-વ્યથા' શીર્પક હેઠળની ચારેય 
કૃતિઓમાં થયેલું આલેખન, નગરજનના શાપિત જીવનને 
પ્રત્યક્ષ કરાવે છે : 


અગરું અ૮ «દવ/યેછું સ્વરૃ% 
હિંસ પશુ” છેમ ચૂપચ/% ર? અ/૬ત/ 
પૃજન*& ઉઝરડ/ ૪૯૧૮ 6)૩# 
અને અમે અ*ર૮ અગ વહી ભનદં «ઈ દે૭૧/ 
અમતેમ ઉ. ૩) 
થ્રૂ 
અ?%/% ૫ જર«૮ %/૦૬/ %૯% 
એટિડ ષી ફેકે/% છે ત્ય દવ «ગે છે ત્વરાએ ત્વચટએ 
ભડભડ જળે છે અશર અઝ, નહે કૅ ઇર. 
પૃત્યરોત્સવ ઊશવતદ ડયથી ₹/ખ્યું અ/ *હછું 
નઝર 7 / ન્‍ 
છંક છેજ પળન/ ને 
પહેલી ૯/૨5 "ડળ લીને રૅજ) 
રરત/ વચ્ચે જી જયે છે ૩%ર૨ન૮ ૨૬૮ છેજ? 
/ન સૂંથતું એને ને જદેછું 'હ/ર ભજી / 
શું ઇૂછછું ગ્હને કે ગહે ડય/રે મવેશ કીધે ત્હર%# 
(#. ૩૬) 


અપરિહાર્ય યાતના ભોગવતો, અજેય હિેંસાચારનો 
ભાગીદાર નગરજન નગરમાંથી ભાગી છૂટવા માંગે છે 
પણ તે શક્ય નથી. એ નગરજનનો પ્રતિનિધિ ન હોય 
એ'વો કવિ કેવો ત્રસ્ત છે ! 


ને ૪છી અહછું નગર સ“૩ઓજ ૮૩/ઈ ૬/ 
5/27 નચ દટા૧ેલ છું- 

'હ/ર 78 ૬૫૪ું કું ૯%૯%૮ ૬% 

ભ છૂટ “છું છું ત્જ૮- 

અખેઆાખું નગર *હ/ર# પર કર પહે છે ભેખડ 
જેવું ઇિ. ૭૪ 


અગણ્ય મનુષ્યોના વિરાટ સમૂહ વચ્ચે વ્યક્તિ 
તરીકે નગણ્ય બની રહેલો આ દેશનો નાગરિક સ્વતન્ત 
છે તોય કેવો પરાધીન છે ! એનાં વાણીસ્વાતન્ત્ય અને 
માનવીય ગૌરવ છેક પરિણામ-શૂન્ય છે. અને એથી 
જ હાસ્યાસ્પદ છે. વેદનાજન્ય કટાક્ષથી ભરપૂર અવ-અર્થ 
કથનો. (પ॥તંળ” ડાવાલાણાંડ) દ્વારા કવિ આઝાદી 
પછીના ભારતનું ચિત્ર આંકે છે. એ કથનો-વચનો 
આપણે સહુ આપણી પ્રત્યે ઉચ્ચારી શકીએ. એ'વાં છે. 
કવિ પોતાની જાતને ઉદ્દેશીને એ ઉચ્ચારે છે. અને તેય 
વિનયપૂર્વક કહે છે : “માઠું ન લગાડ ત્હારી જાત. પર' 
પરિસ્થિતિથી અકળાયેલી સાબરમતી નદી વહેતી અટકી 
ગઈ છે એ'વો તર્ક રજૂ કર્યા પછીની 'સ્વગત્તોકિત'ની 
આ પડ્ફિતઓ, દૈશકાળની દુખદ દુર્દમ સ્થિતિનું દર્શન 
કરાવે છે તેમ કવિની લાક્ષણિક અભિવ્યક્તિનોય 
પરિચય કરાવે છે : 


ત્ર ટે અમે લેકથ/હી 90% 
છું ફર ૨2 છે ૪7% છ 0૧ ન વાગતો હય 
આતડવ/ ઈ, એલ... ડે અસ્'#છિઉનઠે.. 
ત્હાર «9ને તળ «શ ૯% એટલે છું જો 
થ2 કઠે 
ત્હ#ર ઉડત કૂંકનો નજ “હિ% કઈ-- 
હ/હકાં હીત ત્છારી જીભને ત કવર ૮% કટ 
«બદ હોત-.. 

કિલક : મેજ ૧૯૯૬ ] સ્પ 


છું શનગણમન-& / 
(ઈને હવ વિનદમ૯જે %ળ છે ત્ય સુ અજર *ન 
ડાઈ ઈજરનઇે ને છ અ ત્હ/ર/ દેને 
રોજીરોટી ભલે «ક મળત 
પછ ગૌરવ જીજે ડે છેને «%ને ખભે «ઈ / 
છું. ૪૦% 

મનુષ્યની કૃતિ એટલે સંસ્કૃતિ સુખકર નથી, 
ત્રાસકર છે તો એની પ્રકૃતિ અને પરિસ્થિતિ. પણ કાંઈ 
અહોભાવ જગવે એ'વી નથી; બલકે, રોપપાત્ર નહિ, 
દધયાપાત્ર છે. આ'વો માણસ પાછો બીજા માણસને 
ધર્મને નામે ધિક્કારે છે અને જાતિને નામે અસ્પૃશ્ય 
ગણે છે ! “અમારી વેદના'માં આ હકીકતને ડવિ સુન્દર 
રીતે કથે છે. ત્યાંય એમનાં વેદના અને કટાક્ષ પ્રકટ 
થાય છે અવશ્ય : 


'હ/સ %/ અઇ % હત? અન ખજર હેત ત 
મહે ૪% પહજ '*અ/ત૪હત્%/ કર] હેત. 


મ્હરું %તિિમ્જ 

એ વડની અખ*દ પહે છે તેજ 

એ એમન ચ્ંખ્છે ફોડી નક ન/ખત/. 

અટલ «ષે પછી પછ કથ/રેર 

તકો અમર અભડઈ ૩/ળ) ૪૭ર/ન્‍ે 

કોઈ દસતઇવેજ નશી મળ્યો કોઈ પેન ૭%/ટ*//5. 
અપે ઠટાર૮-/ છીએ એ */ ને 

કટકે અપે "ોખ્ટ કરી ૬5૧ નજ /મેત? 

પછી પરસ્જરને ક છે કોઈ અર્થ / “ 
હવે અમે ખુલ્લા તડકામાં 

ઊભ છીએ અની ઈખ્ક ન કરો હોસ્તો 7" કૃ. ૬ર/ 


માણસનાં વૈચિત્ર્યની. વાત કરતા આ કાવ્યનો 
પૂર્વાધ-સ્વગતોક્તિ સમો અને ઉત્તરાર્ધ ઉદ્બોધન સમો 
છે. કેવો છે આ માણસ ? હમણાં દર્શાવ્યો તેવો વિવિધ 


૨૬ ] કવિલોક : 'મે-જૂને ૧૯૯૬ 


અને ક્યારેક તો વળીઃ વિરોધી .ગુણ-વસ્તુઓના અહ્ધુત 
મિશ્રણ જેવો. માણસ જેવો છે તેવો.-કવિને પ્રિય છે. 
માણસના મહિમાગાનનાં ચારેક કાવો, આ , કવિના 
સંવેદન-વિશેષની તેમ જ ઉક્તિવિશેષની દેષટિએ ખાસ 
ધ્યાનપાત્ર છે “માણસનું જન્મવું આકસ્મિક હોય પણ 
જીવવું અકસ્માત નથી' એટલે અને શાણસે હજી 
માણસનાં સઝડહાલયો, નથી. .રં'* . એટલે કવિને 
માણસમાં શ્રદ્ધા છે, એનામાં. વિશ્વાસ છે. પરિણામે 
એમને માણસ હોવાનું ગૌરવ છે અને એથીસ્તો મોક્ષની 
ઝઢના નથી, વારંવાર માણસ તરીકે જન્મવાની ઇચ્છા 
છે. અને પોતે માણસ હોવાને લીધે' જ માણસ પાસે 
માણસ ઊભો હોય ત્યારે કિયે ક અવર્ણનીય 
આનન્દ થાય છે : 


ભવે એન હાય થ/જિત હો 

ને ભવે એન ઝ9 2૪0 અખ ખહકાવાં 
છીજ જુદ્ધ, 

જન તરસ જજે તપ્ત થત હિ રષ રી 
«રરઇવરસ. જ" 3 
અન્દ અજુ સુક/%. નક એટલે. 
નેત સવરે ખવ ટૂવે જેટલો અનન્દ ૧૮૨. કે. 
હજી... (૪: ર?) ૫ 


પરન્તુ માણસ હોવું અર્થાત્‌ પોતાનું યસન 
પ્રમાણવું તે માનવકૃતિ અર્થાત્‌ સંસ્કૃતિને નહિ, પ્રકૃતિને 
આભારી છે. “હારું હોવું'માં કવિ,તાર રવરે એ મહત્ત્વની 
વાત કહે છે. પ્રકૃતિ- કાદો મહિમા, કરતા. કિ યાંય 
વૃક્ષોને વિસ્મરતા સે જે 


ર/ત ૪ ત્જ/રે ન મ 
વૃ *હરી અડખેપડખે અ/ ઊભ ર્છી ગય હા 
હજીવે એ ઉદજેત્ઇ હંત... _ 

ને અહ “૯% કેટ શરી છવ જુન ન દય 
તે 

કે 'હરે મી શક્યો ન હોત ડં બ ૬૭ 


-પ્વૃક્ષો સાથે સાન્નિધ્યથી આરમ્ભાયેલો કવિનો 


સમ્બન્ધઃ સાયુજ્ય અને. પછી સારૂપ્ય સુધી વિસ્તરે છે, 


અમને વૃક્ષત્વ સુધી લઈ જાય. છે. .જુઓ :.* 
મહ/રૈ ત * 

હારી મટી પટી જછું છે. રી 
ને ડી છે જરલદર ક 5 (5) 
ટમ્મા' પર. અક નૃ ઊઝ ગું છે 

એ જ છું છું યુગો. (ધૂ. ર૫) 

* ગ્રકૃતિપ્રીતિ જે કવિની નસેનસમાં વહે છે તે, અહીં 
આમ સબળ આવેગથી છતી થાય છે. પ્રકૃતિના 
આલેખનની કવિપ્રિય રીતિ તે સજીવારોપણ; ખરું જોતાં, 
માનવભાવારોપણ ([૩2૯૨॥504111૮01101) છે; જેને 
સરનો. કવિતાં અનેક વર્ણનોમાં પ્રકૃતિનાં અડ્યોને 

જીવન્ત વ્યક્તિ રૂપે દર્શાવાયાં છે. આ પ્રકારનું નિરૂપણ 
સ્વાભાવિક છે, અમુક અંશે ડા છે. કવિતામાં 
પ્રકૃતિ અહીં સતત આવ્યા કરે છે. 'માય ઢૅર લેડી'ના 
સગીતની સુરાવલિ સમી એની ધૂન ચાલ્યાં કરે છે. 
વાણીના અલકરણમાં પ્રકૃતિનો નોંધપાત્ર પ્રયોગ ધાય 
છે. રૂપકઘટના (હણત્રળિ?માં એનું તિશેષ વિનિયોજન 
થાય છે. જેમ કે, 

અ હરછણફ/ળ ભરત ૧/૬ળ-છ/વદ ૪ર જેર? 
ભીને ૬/ન તડકો તદછ# તલવાર 2૬૧નુન 
ચહત-ઊતરત ડુઝર પદર... 

પ્રકૃતિનાં જ તત્ત્વો વચ્ચે થતાં સમ્બન્ધ સ્થાપનને 
કારણે તેમ જ એના જીવન્ત વ્યક્તિ તરીકેના આલેખનને 
લીધે અભિવ્યક્તિ સફુલ બને છે. હૃદયભાવની 
અભિવ્યક્તિમાં પ્રકૃતિ ઓતપ્રોત થાય છે. એનાં મનોરમ 
ઉદાહરણો પ્રણયકાવ્યોમાં સાંપડે છે : 
ત્છારું સર 
છત પર ઉઊગેકું ૃજ 
*ગ૪ર ભયુ (૪. ૪૬) 

જ્્ર્ન 


અ સવર ખવ ફૂન 


કવમવ જહેડયો ૪૧ આરત પક છુષકું «રઇ 
ઇં. પમ 

ઈજ કહે-- 

22૯૮ «પરી અપી વચ્ચે ઊગ્ણ ન સૂરજ / 
દિ. ૯ર) 


ત્હજે ૨૧૮ 
૫૪૯ન ૪૯૦ ત્છર/ ટેશ ઈ અ/વજે ત્ય/રે 
ઈું જલુંછ*% ૧% જઈ ઊગી -ક7 હત ત્ઇ/%/ 
૪૯/૭૮ (#. ૪૯૦) 
પીંછીના એકબે લસરકે દોરાતાં હોય એ'વાં 
પ્રકૃતિદશ્યોનાં ચિત્રો કવિએ અનેક આંક્યાં છે. એકબે 
નમૂના જોઇએ : 
૫૮ ૪૭ ૨97% છે ૨ /ક «₹/ર 
ને ૪છઈ હર%૦ ૮/૮ «હેર/૮ 25% ૮૨/૯- 
કનગઝને છે એકને રીગઝઓક ખળત૮ 
ઈ. ₹૦ 
ર્ર 
છક છેજ/2 છેત્જ ૧ર-અંગજે 
૬૮૫ ૪5૭5 કન્ત્ત/ઈ જ છે ડર ટ%/તે જેઈ? 
ડંટગડ ૬/ર૧/ર 7/7૮ જેસર ઉ: ઊંડ કરતે 
અઇક#શને કાળ/શકી જરે દે છે. છિ ૮ 
આ બીજુ ચિત્ર માતાની સ્મૃતિના આલેખન નિમિત્તે 
અંકાયું છે. માતૃપ્રીતિનાં પાંચછ કાલોમાંના આ'વાં 
ચિત્રો નિરૃપ્પ ભાવ-આરતને વધુ સબળ, વધુ પ્રભાવક 
બનાવે છે. 
ચૂજે જ૭ભડઝ જ”ય/ કરે છે 
4 ગેજ ૮૨૭% ડર% કદખટે છે 
૮૮% જેવ? ર?2%) હજીજે શક/% કરે છે ત્છ/૪ 
છત ૪ર (છૂ. ૮૭) 


ન્ન 


ઝુ” */ *- 
ડેક : મે-હૂત ૧૯૯૬ [ ર૩ 


હોઠ પર છાશ ખઈ અન્દ તગતગતદ રહ રેખ 
ઊંગ/ અ/ ત અ"? %/%- 

%/ દ રહી ૪૮૪૦... ૪/છળ... 

અ/૩ળ અ/ગ% ડ*ર#ન *હેક...%છેક (૪. ૭૯) 


અવસાન પામેલી માતાનો અભાવ કેમેય કર્યો 
વેઠાતો નથી. એની યાદને રસ્તે જતાં પોતાનું આખું 
પૂર્વજીવન શૈશવ અને કેશોર્ય તેમ જ તેને વળગેલો 
ગ્રામનિસર્ગનો પૂરો પરિવેશ, સમ્મુખ થાય છે. એ. 
બધાંનાંય ખૂબ સુન્દર ચિત્રાકનોથી ઘણાં કાવ્યો સભર 
ભર્યા છે : 


ગળથૂથમં 

હને ૫/ું હું ૨/% ર?% ને ઝળ્‌*બેલું ઝ%ન 
મળજેવો ખોળે -- ૪/દરઝું ૮0&₹ 

એક કવલ કળકું ક%ળ 

લહર ૫ર «હર -- 6૬૩૮૮ કહર પછ 
%૮ત જું જૂવછું ઝુખ હવે «5. 


ચિત્રાફન જ કવિની વિશેષતા લાગે એ'વાં ને 
એટલાં બીજાં અનેક ચિત્રો છે. કવિના એ 
શક્તિવિશેષનો અને ઉક્તિવિશેષનોય. પૂરેપૂરો ખ્યાલ 
જેનાથી મળી રહે એવું ક્લૅટના અન્દરના દેશ્યનું આ 
ચિત્ર. જુઓ ન 


ખૂજે દ#ર 

ર આવે સેફ# કૅલેન્ડર થજનખછડ ને 5%*૧ 
કચન 

પડખું, %/રન્દ પહદઝું ૯૯૬૧નું ને થારસજરેવ, 
અ*નું હઝહછનું 

અન્જછું ૪ેઢેછું જગજીં »સ્છું ટું ટે ચરં 
સિમિત તગતગછું 

છું પરોચિત છત અખ કચ 

બિ*જ જહે પણ ર૮ અજ છું હવ%વનું.-- 


પોતાને જ યુગોથી. અપરિચિત લાગતા એ'વા 
નગરજનના પોતાના ગૃહપ્રવેશના કાવ્ય “અપરિચિત 
યુગોથી'માં આવતા. આ ચિત્રમાં અછાન્દસ રૂપે વહેતી 
૨૮ ] કવિલોક : મે-જૂન ૧૯૯૬ 


વાણીમાં સવૈયાના “દાદા' બીજનો. અણસાર, મળે. છે. 
“જૂનાગઢની સવાર...'માં આમ જ, ઝૂલણાના 'દાલદા' 
બીજનું આગમન, સામાન્યતઃ ગધલય પાસે જ કામ 
લેતા કવિને છન્દોલય હસ્તગત હોવાની પ્રતીતિ કુરાવે 
છે. અન્યત્ર પણ લયનિષ્પાદન માત્રામેળના બીજને 
લીધે થાય છે. બીજું, કાવ્યને અન્તે. “એ મ્હારું ને 
'ોદો'નું સાવ અપરિચિત યુગોથી” એ ઉદ્રારમાં 
વેઇટિંગ ફૉર ગોદો' જેવી અધતન સાહિત્યકૃતિનો 
સન્દર્ભસફેત થયો છે. એવો જ સકત 'યુગાન્તર'માં 
“ઓલ્ડ મૅન એન્ડ ધ. 'સી'નો થયો છે. અન્યત્ર 
“અગ્નિકુણ્ડમાં ખીલેલું ગુલાબ' તેમ પોતાની જ ડૃતિ 
“માટીમાં ખીલેલાં મેઘધનુષ્ય' સાકેતિત થાય છે. આ 
અર્ય-અધ્યાસ અઝજ્ઞે લાભપ્રદ નીવડે છે. એમ તો 
આધુનિક પરિસ્થિતિના વિરોધમાં પ્રાચીન વાલ્મીકિ કૃત 
'રામાયણ'નોય કવિએ સમુચિત ઉપયોગ કર્યો છે. 


કવિએ કેટલાંક સ્થળવિશેષનાં કાવ્યો કર્યા છે, 
જેમાં કોણાર્કના કાવગુચ્છમાં સૂર્યમન્દિરનો તેમ જ 
અમદાવાદનાં કાવ્યોમાં સત્યાગ્રહ સ્મારક આશ્રમનો 
ઉલ્લેખ કરવો જોઈએ. પણ ઉલ્લેખ. માત્રથી ન ચાલે 
એ'વાં સાબરમતી નદી વિશેનાં ત્રણેક કાવ્યોમાંથી થોડીક 
પર્િતિઓ જોઈશું તો જ એની સાથેની કવિની 
આત્મીયતાની ગહરાઈ કળાશે : 


જરે જર ૧? ન ઈન#રે 


- નઝર 65% યું ત5/ર% 


ભરચોકસે એ સવ કોરી ચુગેલન્ટ «ાંસ ' 9% 
બની જાય છે. (ધ. ર૭) 


“રે ખ//%ડડું હછું ન%£ ૧%/ક દઈને . 
૫% કોઈન કરકર# હ/% ગહન ૪૩૭૭ રહ હત? 
૫૪/છળ*. (૪. ૮૯) 


ન્ર્હ 


ત્હને ₹હૈર «ચ્ચેજી વહેનું નજ ફ/વ્યું એટ 
લુપ્ત, થત જા% છે %/તે/દેન્ટ 7 
ત્ઇ/રે «હેઝ બદજડું હોજ તજ કથક જટ 


શકે 7? હ 
એ બાજું તતિ# બિલ્ડિઝો ઊભા થઈ ગય છે ' 
%5* જથ ભજ૭.... 


અખ સમે ૧૯૪ુઝ 
ને ભતર છું ચૂ૪૨/૪ વહેતી... (૪. ૬૪) 


બ્રહ્મપુત્રને કિનારે બેસીને 'સાબરમત્તીને પોતાની 
ભીતર વહેતી અનુભવતા કવિની કલ્પયકતા અતીત 
સામ્પ્રતના અનેક દેશ્ય-રૂપના નિમણમાં કાર્યરત રહી 
છે. એ કલ્પકતાએ જ એમને અનેક વાક્વિકલ્પો 
સૂઝાડ્યા છે; જેને બળે એમની. અભિવ્યક્તિ સતત. 
તેજોમય દીસે છે, શાસ્રીય પરિભાષામાં જેને વિવિધ 
અલફરોનાં નામ અપાય છે તેવા ડવિવાણીના 
સૌન્દર્યઅંશો થોડાક જોઈએ. : “કગ્જૂસના મન જેવો 


પવન”, 'દુરિજનના મન જેવો રસ્તો' “ૂંટિયું વાળી બેઠેલી 


.  ઝૂંપડી', “ભૂરા રઝમાં ઓગળી જતા પદ્ડીના ટહુકાઓ', 


શાના સ્પર્શ જેવું સવાર% “હરણ બની દોડતો ભીનો 
ભીનો. તડકો, 'મોજે ચડેલો ભૂતકાળ” “આંખોમાં ખીલી 
જતું આકાશ' “તળાવની તિરાડોમાં ભાંભરતી ઇચ્છાઓ, 
આ બધામાં “ઉત્તમ શબ્દોની ઉત્તમ. યોજના' પ્રમાણી 
શકાશે. એ ઉપરાન્તના બીજા જે 'તેજેમટ્યા શબ્દો'યી 
કવિની અભિવ્યક્તિ દીપી ઊઠી છે તે કેટલાક નમૂનારૂપ, 
આ રહ્યા : “થીજેલું અન્ધારું' “મુલાયમ રુદન' અને 
સ્વર્ય સન્રહના નામના શબ્દો “ફૂલનો પવનરથઃ*. 

શબ્દ અને લયના સુચારુ પવનરથ પર વિરાજીને 
આપણી પાસો. આવત્તી કાવ્યફૂલોની આ રણઝણતી ને 
મહેકતી સવારીનું સ્વાગત હો. 


ફૂલોનો પવન-રથ : મફત ઓઝા, પ્ર. પૂર્વી પુસ્તક ભણ્ડાર, એલિસબિજ, અમદાવાદ-૬; પૃષ્ઠ 


૧૦૦, રૂ. ૬૦. 


કાવ્યસ્પર્ધા 


, ગયા અડ્માં સ્પર્ધામાં મોકલવાની કવિતા માટે ૩૧મેની. અવધિ સૂચવવામાં આવી 
હંતી. ટપાલો. મોડી પહોંચતી હોવાથી તે ફેરવીને ૩૧ જુલાઈ સુધીની કરવામાં આવે છે. 





કવિલોક : મે-્જૂન ૧૯૯૬ [ ૨૯ 


-વ્શ્જુ. અસ્%& : ૬્૬-- 


 આત્મવિચ્છેદની વેદનાનું કાવ્ય 


મને'સમજાય છે 
મફત ઓઝા 


પછી તે 

હે % હને રોજ છીક છે ક્યારી 5 ટૂશ૪/*# 
4/૯ન*૮ તકે ા 

અજ જન ગૂકથી છે ત્યાર? 

સર ૭૮૭૮ '૯*૬ જેલો ૪૧ન અ ર72 
૨૧ છે *હને 

'હ/ર ૪ કૂળ હને '(ટળ/ઈ ૧૧ છે 

પછી અટ અહ ટુકડો સતત ઝળૂ-૦૧/ કરે છે 
હદર ૫ર. 


ગ્રે રથર/ઈ %છું છે વટવૃજ કઈ-- 

હરી છા% ઈર ૫% ન 6ચકી ₹5 એટન 
ભારે કર્જ છે 

નિત ખીલવા મ્હારી ડાળીઓ ગૂડે છે 

તરાઓ જની અ શેવ મહર અ/સપસ ઊડય 
કરે છે 

* છત એઝે% ટૂ4 ખીલતું «જ. 

ડમ/ર*/%' જૂળરોત ઉખહ્ય/ન જેદન 
જમળાજી 'હને જેર ૧૦ છે ત્ય/-- 


'હને 7૪90૧ છે કૂશ//77 રેછ/%/ */2 દથ# '_ 


, શહેરી સંસ્કૃતિના સભ્ય સમાજે નિર્બન્ધ એ'વી 
પ્રકૃતિને પણ બન્દીવાન બનાવી, પરિણામ રંવરૂપ વૃક્ષો; 
પણ. 'નિજલીલા' છોડીને પરતન્ત્ર અંને' પરવશ બન્યાં. 
આમ, સભ્ય-સુસંસ્કૃત ડહેવાતા સમાજના હાથે 


રોપાંવેલાં બન્ધાયેલૉ વૃક્ષોએ પણ હવે શિસ્તબદ્ધ રીજે 


ઊગવું અને પ સડ અને માણસે ઘડેલા નિયમ 


નીતિન વડગામા 


પ્રમાણે જ વિકસવા અને વિસ્તરવાની : ફરજ પી ી 
પરત્તુ મુક્ત રીતે વિહરવા ટેવાયેલા વૃક્ષને, આમ, 
ક્યારામાંથી કૃણ્ડામાં રોપાવું.. પડે, અસીમ એવી. 


*, ભોંષમાંથી ઊખડીને સાંકડા સીમાડામાં જાતને 


આરોપવી પડે, ત્યારે એ વૃક્ષને પણ, કેવી અકથ્ય અને, 
અંસહ્ય એવી વેદના અનુભવવી પડતી હશે ! કવિશ્રી 
મફત ઓઝાના પ્રસ્તુત કાવ્યમાં, આત્મવિચ્છેદ, 
અનુભવતા આવા જ. કોઈક વૃક્ષની વેદનાને અને. એ 


નિમિત્તે સીમિત અને સ્વકેન્દ્રી બનતા જતાં આંજના _ 


માણસની ભીતરી વ્યથાને ટાર્મિક વાચા મળી છે. 


| પછી «ૃ- 


'હે % મહે રે" છળ છે કયારીમાકી ટૂકડામાં 


“ કાવ્યના ઉઘાડમાં આ દુસ્સહ એ'વી સ્થિતિનો 
સીધો સ્વીકાર છે, તો પછીથી વૃક્ષને, તડકા અને પવન 
દ્વારા પુરાતા પ્રાણવાયુ તરફ ઇંઝિત છે. બાલ્કનીમાં 
મુકાયેલા કૃણ્ડામાં રોપાયેલાં વૃક્ષ ઉપર તડકા અને 
પવનનો. છણ્ટકાવ કઈ રીતે થાય છે, એ દર્શાવવા કવિ 
અહીં ઇદ્રિયસન્તર્પક કલ્પન પ્રયોજી કાવ્યભાવને મૂર્તરૂપ 
બક્ષે છે- 


જ%જન* તડકે 

ચંજો જ ગૂ૭જે છે ત્યાર 

7%/ર 4/5/7/ ૪૯%૦૬ 9૯) ૫૬૦૪ અ ર?₹૪ 
95% છે 'હનટે. 


મમ . આપણામાં જ એને આપણો વડે જ જ્યારે મિ: 
“કેદ થઈ જઈએ ત્યારે ડૅવી કરપીણતા સર્જાય ? સહી 


પણ ન શકાય અને કહી પણ ન્‌ શકાય એ'વી ' 


કરૃણાજનક સ્થિતિનું નિર્માણ છે આ 1 હાથે કરીને જ 


ક્ષિતિજોને સફોરતાં જતાં આપણે, કેવા પરિમિત્ત 


ડે 


પ્રિઘિમાં પુરાઇ જઈએ છીએ. ! ફૃણ્ડામાં કેદ થઈ : 


ગયેલાં વૃક્ષનાં મૂળ સદશ મનસેથતિ સર્જાય છે આપણી 
પણ! - . 
મરદ જ મૂળ *હને (2ળ/ઈ વળે છે 


પછી અ અ#5થ-ઇ ટુકડો સતત ઝળૂશજ% કરે છે 


*ઉઈઠર પર. 


ક્યારામાં તો. મૂળને વિકસવાનો પૂરો મોકો હતો, 
પરન્તુ કૂણ્ડામાં આવતાં પરિસ્થિતિ બદલાઈ ચૂકી છે. 
; હવે મૂળને, બૃહદ ફ્લક ઉપર વિસ્તરવાનો આછો 
અવકાશ પણ. રહ્યો નથી |, એ અવકાશ તો આજે 
આથમી ગયો છે ! પરિણામે પોતાના મૂળ થકી જ 
કેદ થવું પડે છેઃ પોતાની જાતને પણ, ને છત્રછાયારૂપ 
આકાશની ઓથ અનુભવવાને બદલે, ઝળ્‌મ્બ્યા કરતાં 

આકાશના ટુકડાનું ભારણ સહેવું પડે છે મનોમન | 


મનોરથ તો હોય વડલાની માફક પહોળા થઈને 
પથરાવાનો ને પછી એમાંથી ધોધમાર છાંયડા 
ઉગાડવાનો, પરન્તુ ડૃણ્ડામાં ઊછરતાં વૃક્ષનું વટવૃક્ષની 
, જેમ પથરાટ કરવાનું ગજું કેવું ? ડાળીઓના ઓરતા 
' તો હોય ફૂલોથી લૂમ્બઝૂમ્બ થઈને લચી પડવાના, પણ 
એ. ઓરતા પૂરા થઈ શકે એવી સ્થિતિ જ ક્યાં હતી. ? 
આમ, કૃણ્ડામાં રોપાયેલા કમનસીબ છોડના, વ્યાપક 
બનવાના ઓરત્તા અધૂરા રહી જાય, ને ફૂલવતી થવાના 
, કોડ સેવતી ડાળી, ફૂલવિહોણી બનીને વાંઝણી જ રહી 
જાય એ વેળાનો વસવસો. કેવો વેધક બનીને વ્યક્ત 


થાય! 


“'મહ/રે ૪કર/ઈ %૪ું છે «ટટૃ& જઈ 


*'હ/૪ ૮% ઈથર ૪% ન 6ર ₹2ે એટ 
ભરે કરજ છે. 

નિત 96૬% ''હ/૪ ૭/%ચ્છે ઝૂકે છે 

(રઆ જન અ//ગે%/ *હ/ર અ/સજસ 6ઊહથ 
કરેછે ' ી 


છત એ2૧% ડૂલ ખલછું ન. 


પરન્તુ જાતે જ નોતરેલી આ લોહીઝાણ સ્થિતિનો 
કોઈ વિકલ્પ નથી. મને-કમને પણ આવી વેદનાગ્રસ્ત 
સ્થિતિનો. મુકાબલો કર્યા વિના છૂટકો નથી ! અને 
એટલે જ તો એ ભયફર વેદનાને વેંઢારવી પડે છે ને 
વેદનાનાં વમળો જાતને ઘેરી વળે છે -] વ્યથાવિદારક 
એવી આ સ્થિતિમાં મુકાયાને અન્તે જ તો. પ્રતીતિ 
થાય છે પોતાની દશાની -- દુર્દશાની-- 


ઘરથી મળસોતો ઊખડ્ય/ન? વેદન 

«2/7૮ મહને જેરી «ળ છે ત્ય/- 

'હને ₹%%0% છે કૂથ6/%૮ ર૫૧" મ્હારી દ 
આમ, પ્રસ્તુત કાવ્માં ક્યારામાંથી ઊખડીને, 

કૂણ્ડામાં આવી પડેલા વૃક્ષની વલવલત્તી વેદનાને 

મર્મવેધક વાચા મળી છે, તો શહેરી સમાજના સાંકડા 

મનના બનતા જતા અને સીમિત એવા સીમાડાર્માં કેદ 

થતા જતા માણસની મનોવ્યથા પણા, સમાન્તરે અને 

અપ્રત્યક્ષ રીતે ઉઘાડી પડી છે અહીં. 





ડવિલોક : મે-જૂન ૧૯૯૬ [ ૩૧ 


શબ્દ-રિદ્ધિ : ૩” 
(અનુસ્વાર અતુનાસિકની શુદ્ધ જોડણીયુક્ત) 

શાસ્તિમન્ત્ર- ર્‌ 

શ્ર વરખેખિઃ. ગુળુવામ હૈવાઃ- 

નદ જ યમિ ી 
શ્િરિરેસ્સુદવાંતસ્તનૂમિઃ વ્ગશેય વેવહિતં ચવાયુઃ |. 
સ્વસ્તિ ત ફદર વૃદ્ધત્રવાઃ સ્વત્તિનઃ પૂષા વિશ્વવેવઃ ] 
સ્વસ્તિ નહ્તાક્ષવો ગરિષ્ન્નેમિઃ સ્વસ્તિ નો ' 
શજપાછુ | 

જં શાસ્તિઃ શાસ્િઃ ર ી 
કં હૈ ટેવદે 9. 4 ,૧%%૮ સુીએ એજે 
ને અગે પેખ્ટએ ભ% અમાર નયનો. કરક. 
નિર/%% અજર અ અઝક ૮૧. સંસ 





આડી બાજુ - ઊભી બાજુ ન કરં, દેવ, *”ું જે તે અ/યુ જોગૅવીઓએ અજ. 
૧. અપાર-૪ ,, ૧. ધર્મતિરુદ્રકર્મ -૪ 'ઇઈંન્ર વૃદ%૧૮ સ્જસ્ર ભજી સવશે સૂરજ ને' 
૪. અરસપરસ-૪ _ ૨. લફેશ-૩' ન રિહત ભછોે વુ સ્શ્સ્છિ સજ સતિ જૃહસ્પ. 
૮. વા-૩; ૧૦. પૂજ્ય-૩ ૩. રક, શરીરનો બાંધો-૨ ઝ શાત્તિઃ શાન્તિઃ શતિ: 
૧૧. દાણો-૨ ' પ. અવાજ-૨ ૬. વિકશિત-૩ જ. 

૧૨, આનન્દ આપનાર ૭. પ્રથમ-૨ ત્ક્તુ 4- 

૧૪. ત્ાજું-તૃપ્ત:ઃર . પછીના-૨ લીન (ટિરુક્તિ)-૪. 

૧૫. સૂઝ દુઃખ-૨ ૯. ગર હોય તેવું મૂળ-૨ જ હેક બુન 
૧૬, ય આજ્ઞાર્થ.૨ : ૧૨. નમવુંનું આજ્ઞાર્થ-૨ ક ી ી સ્થાનસમર્પિત 

,૧૮. ઇચ્છા હેત-૨ . ,૧;૩. પુરુષ-૨ , નન જશવત્તલાલ. દલાલ 

૧૯. મૂળાક્ષરોનો પ્રથમ-૧ ,:૧૫. ઊંડું, ગાઢ-૩ . ક વિડટક 

૨૦. દહીં, સમુદ્ર-૨ ૧૭. કામદેવ-૩ જે. દલાલની કં. 

૨૨. સરિતા-૨ ૨૧. હિતબુદ્ધિ-૪ ટ ટેક્સટાઇલ મિલમશીનરી 

૨૪. પૃષ્ઠ, પાંદડું. ૨ ૨૩. ૨૩, લાચાર-૨ ક 

૨૬. ટેરવા પરનું હાડકું-૨ ર૨૪. છેડો. હદ. સીમા-રૅ સ્પેર પાર્ટ્સ મરચન્ટ્સ 

૨૮. ના પાડવી-૩ રપ. જન્મ, જન્મારો. ૪ * 3 

૩૦. દાવાનલ-૨ ૨૭. ખલ-૩, ર૯-ડર્ણ-૨. . વિજય કો. ઓ. બેન્કની બાજુમાં 
૩૧. વરદાન દેનાર-૩ ૩૦. ચમક, દમન કરનાર-૩_ કાલુપુર પુલના નાકે, 

૩૩. સમત્વ-૩ ૩ર. આપનાર-૨ 

૩૪. મજામજા -- દ્રિરક્તિ૪ ૩૩. એક અને પા. અમદાવાદ ૩૨૮૦ ૦૦૨ 

૩૫. સૂર્ય-૪ એકધાન્ય-ર 





૩ર ] કવિલોક ૬ મે-જૂન ૧૯૯૬ 


કક સપ્ઝડ#દે પ. .કઝ૦ઝ્ડ- ૯૯-૭૩ ૦ડપ્ડ નકન ડન બત કએ ન ૭-૦૭ ન્વ કક - ૭-૦૯-૦૧૦૯ ૩૦૯૦-૦--.----5૨૯૦-૫૯--:%૨-૦૦૦૦ 


ગીષ્મ 


નવાર-નીરની ક્ષીણા બતી રહી કાયા, 
અઆગન-વાયરા વાયા, 

બપારી વેળના. 

ભરું બડું તાહિ આસ, અડી ગઈ આંધી; 
ર કે [07 બિ 


વકરી લાધલ ઉપાધિ, 


ગ્યાપોઅપ કોઈની, 


દરના ઝીલત ઝાઝું કામણ લીલ 
મત$ં થાય ચતીલું... 
ને કેમે પમાય ના, 


દાઝતા દિનની સાંજ સોહામણી અધવ 
ઉસ્ની ટાકેક લાવે, 











ધીરુ પરીખ 


વપાં : ૨૦૫૨ 
તત્ત્્રી 


રાજેન્દ્ર શાહ 





સસ્થાપક 


7: કક્કડ. ૩ર ટ૪133 તકે 9639047 2239 





સળક%્જ અજન રગ્સ 


9. 


સ 
[ટ 
કઝ 
છ 


જુલાઈ ઓગસ્ટ ૧૯૯૬ 





કવિલોક ગુજરાતી કવિતાનું ત્રસ્તુપત્ર : વર્ષા ૨૦૫૨ : વર્ષ ૩૯ : સળ% અ ર૩૨ 





જૈ રસાત્મકસ્‌ 
બન્ધુ મ્હારા...(હનવેડી) 
વૃષિભીનો દિન(વનવેલી) 
ઘર મ્હારું ટહુકે છે 
ગીત 

અષાડ આગમને 
મજા પડે તો... 
હાઈકુ 

શૈશવ 

હરદ્ારમાં 

કાં રહું ? 

કૌજ ? 

નગર વચ્ચે હું 

મળે મૂળ જો... 
તજ્ઞખાનું રૂપાન્તર* 


બે ગઝલ 

* અભ્યર્ષના 
હેલી 
મીરાં વિનાનું મેવાડ 
કોને કહેવાય ? 
અપારે ખલુ સંસારે 
પુરુષાર્ય 
હકીકત 
ભીતર ઘાય છે 
કાગળ થવું 
ઘૂર થ્યું 
અફવા 
બે ગઝલ 
હૈ મ્હારા જીવ, ત્હમને 
છીએ 


તોડી પિગ્ઝર હંસ ઊડયો છે 
છું તો નાચી'તી 

ઘાકી ગયા છીએ 
શ્રાવણવિરહ 

વય, વરસાદ અને તોફાન 
એક ક્&જુ પ્રાર્થના 


રટ શિશુલોક 

હુ,..૫ હુ,..૫ -- ચુપ ચૂપ 
મેહા'વ 

પાંદડે પાલની 

વરસાદ 

મોજાં 

પડઘો 


રાજેન્દ્ર શાહ 
રાજેન્દ્ર શાહ 
હર્ષદ ચન્દારાન્ના 
ત[લિન પણ્ડવા 
ઉશનસ્‌ 

પગ્યમ શુક્લ 
ભારતી ભટ્ટ 
જગદીશ ત્રિવેદી 
લલિત ત્રિવેદી 
જગદીશ ત્રિવેદી 
રમેશ પારેખ 
યોસેફ મૅક્વાન” 
વિષ્ણુ પટેવુ . 
અમિત વ્યાસ/ 
હરદ્વાર ગોસ્વામી 
મનીષ પરમાર 
જગદીપ ઉપાધ્યાય 
શૈલેશ ટેવાજ્રી 
મહેશ કે. મક્વાણા 
ફિલિપ ક્લાર્ક 


રાબ 'હમદમઃ 
આશિત હૈદરાબાદી 
ત્તુરાબ “હમદમ 
“અગમ' પાલનપુરી 
ભરત ભટ્ટ “તરલ 
ભરત ભટ્ટ “તરલ” 
રજનીકાન્ત પગ્ચોળી 
અનિલ વાળા 
હરજીવન દાફડા 
હેમન્ત દેસાઈ 
દિલીપ જોશી 

મા. ડૉ. પુષ્પા ભટ્ટ 


એક્લવ્ય 
એક્લવ્વ 

રાજેન્દ્ર શાહ 
માશ્નેક્લાલ પટેલ 
ક્રિટ ગોસ્વામી 
માજ્ઞેક્લાલ પટેલ 


જ ક્ષરઅજક્ષર રી 
ચમપ્રસાદ શુક્લ ધીરુ પરીખ ૩૧ 
જ વિમર્શ 
શાન્ત-મહારસ વિનોદ અધર્યું ક ર૨ 
મેઘાજ્લીની કવિતામાં... હસુ યાજ્િક ૪ 
જે અનુવાદ 
શિલ્પી ઓસ્કર વાઇલ/ ૩૦0 
રાજેન્દ્ર શાહ 
ભાઈ મ્હારા, શું ક્તેશો તમે? જોસેફ સીમન/ ૩૦ 
જ્યામહેતા 
એક સાંજે ઘરમાં યૅની ટોનોર/ ૩૦ 
દ્રજલાલ દવે 
₹ અવલોકન ર 
બગીચાને છાંયે ઝુંપડી ને તેમાં... ડોં. શૈલેશ ટેવાદ્રી ૩3૩ 
જ આસ્વાદ 
ઠાગા દપા રાવજી પટેલ, ૩૭ 
તન્ત્રી 
ધીરુ પરીખ 
સલાહકાર 


રાજેન્દ્ર શાહ ૨* નિરગ્જન ભગત 
*: દેશમાં વાર્ષિક લવાજમ રૂ. ૫૦, આજીવન લવાજમ 
માત્ર રૂ. ૫૦૦, અમેરિકા : વાર્ષિક $7, આજીવન 
$70; ઈંગ્લૅન્ડ : વાર્ષિક £5, આજીવન £50 
*: આ અની છૂટક કિંમત રૂ. ૧૦ 
% કવિલોક” દ્રિમાસિક વર્ષની છ ત્રધ્તુમાં દર બે માસે 
-- ફેબ્રુઆરી, એપ્રિલ, જૂન, ઓગસ્ટ, ઓક્ટોબર 
અને ડિસેમ્બરના અન્તમાં -- પ્રગટ થાય છે. 
તમામ પત્રવ્યવહારનું તથા લવાજમ ભરવાનું સરનામું : 
'લાવણ્ય',વિજયપાર્ક,નવરક્‌પુરા 
અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 
પ્રકાશક અને મુદ્રક : ધ્‌રુપરીખ, ફોન : ૪૪૭૬૬૦ 
ટાઇપસેટિંગઃ અપૂર્વ આશર, ઈમેજ સિસ્ટમ્સ ૪400688 
મુદ્રણસ્યાન : સુરમ્ય પ્રેસ, નવરંગપુરા, 
અમદાવાદ. € 448199 


વર્ષા વિ. સં. ૨૦૫૨ જુલાઈ-ઓંગસ્ટ ૧૯૯૬ 


જવિતો% 


॥ જં લાટ મે યતિ પ્રતિધ્તિ યનો યે વાસિ પ્રતિછ્તિ આવિતવીય ણય 11 


ન કવિનો શબ્દ 

“મહાકવિ અને અલકાર શાસ્રના આચાર્ય દણ્ડી કહે છે -- “આ સમસ્ત ત્રજ્ને લોક 
અન્ધ અનધકાર બની જાય, જો એમાં રેક શબ્દાખ્ય જ્યોતિ ન દીપતું હોય તો : 
જે અન્ધકારમાં ન કોઈ કોઈને જોઈ શકે, ન એ અનધકાર પોતે. પોતાને. પણ જોઈ શાકે.” 


સામાન્ય શબ્દનો આવો મહિમા. છે, તો કવિના શબ્દનું તો શું જ કહેવું ? કવિના 
શબ્દની પાછળ જે પ્રતિભાનું તેજ ઝળકે છે, એ વિશ્વમાં ફરી વળીનૈ પ્રકાશ પાથરે છે; 
એટલું જ નહિ, પણ એની ક“કરાન્તદષ્ટિ' વિશ્વની. પાર જઈને ત્યાંનાં અવનવાં તેજ આપલી 
આ જડ અને મર્ત્ય ભૂમિ ઉપર ઉતારે છે; વિશ્વમાં રહીને વિશ્વને ઉજાળનાર દષ્ટિ કરતાં 
વિશ્વની પારનાં તેજ પૃથ્વી ઉપર ઉતારનાર કવિઓ મ્હોટા છે 

જરા ઊંડા ઊતરીને જોઈશું તો વિશ્વમાં ફરી વળતું, જોકે એની પાર જવા યત્ન કરતું, 
એવું પ્રત્તિભાસક્ષુ પદ્ધ વસ્તુતઃ વિશ્તનો પદાર્થ નથી, પણ વિશ્વ પારનું જ્યોતિ છે. અને. એ. 
જ્યોત્તિથી પ્રકાશ પામતું તિશ્વ પદા આ ચર્મચક્ષુનું વિશ્વ નથી, પજા દિવ્યચક્ષુને ગોચર એવું 
સ્વર્ગ છે.” 

આનન્દ્શકર ઘુવ 
(“કાવ્યતત્ત્તવિચાર'માંથી) 


૦ #શર્થ ટા 


શાન્ત-મહારસ 
વિનોદ અધ્રર્યું 


'શાન્તોડપિ નવમો રસઃ' 


ઉક્ત શાસ્રવિધાનમાં “અપિ' શા માટે ઉમેરાયું 
હશે ? એ “પણ' દ્વારા ખાસ તિર્દેશ-આગ્રહ-ભલામણ 
શા માટે ? ી 


એ, કદાચ, એટલા માટે હોઈ શકે કે કેટલાક 
કાવ્યશાસ્્રીઓને મતે 'શાન્ત'નું રસોની ગણનામાં સ્થાન 
હોય. 


આ અભિપ્રાય પાછળનો તર્ક એ છે રસાનુભવમાં 
ઊર્મિઓનો-વૃત્તિઓનો, અલબત્ત તેમની વિશિષ્ટ અને 
નિર્મલ અવસ્થાએ, સમુદ્રેક આવશ્યક છે. આ સમુદ્રેક 
જ ચોક્ક્સ કક્ષાએ રસાનુભવમાં પરિજ્ઞમે છે; જ્યારે 
શાન્ત તો સર્વ વૃત્તિઓ-ઊર્મિઓ-રાગાવેગોના ઉપશમની 
સ્યિતિ છે. તે સ્થિતિમાં તો તમામ ઊર્મિઉછાળ 
વિરમી-શમી જાય છે. તતો આવી સ્થિતિ રસાનુભવમાં 
કેવી રીતે પરિણમે ? જેમ કામ કાવ્યમાં શૃજ્ઞારમાં 
પરિણમે છે તેમ શાન્તની અવસ્થામાંથી શું પરિણમે ? 
અથવા બીજી રીતે કયા વૃત્તિવિશેષ કે ભાવવિશેષમાંથી 
રસાનુભવ કેવી રીતે પ્રગટે ? કે 


શાસ્રવિધાનમાં, “અપિ' આ અભિપ્રાયના વિરોધમાં. 
ઉમેરાયું છે. 'અપિ' દ્વારા જાણે શાન્તનું સ્થાપન - 
સાગ્રહ સમર્થન છે. 


રસ આનન્દસ્વરૂપ છે. -- કલા દ્વારા પ્રાપ્ત થતી 
આનન્દાવસ્થા છે. 'શાન્ત' રસ ગણાય કે કેમ તે તેના 
અનુભવની અવસ્થા આનન્દમય આનન્દસ્વરૂપ છે કે ' 


કેમ તેન્દ પર નિર્ભર છે, અને એ ચર્ચ કૈ રિવેચનપત્મક 
વિશ્લેષણ ડરતાં, શાસ્રચર્ચા કરતાં, વિશેષતઃ તો. 
અનુભૂત્તિનો વિષય છે. 

૨] કવિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ ૧૯૯૬ . 


. પ્લેટો અને એરિસ્ટોટલ બન્ને, કવિતાની ચિત્ર પર 
અસર અને તેનાં મનોવૈજ્ઞાનિક-સામાજિક પરિણામો 
બાબતે ભલે પરસ્પરવિરોધી હોય પણ એક બાબતે 
એકમત છે. બન્ને માને છે કે કવિતા-કલા-નાટક-મનમાં 


સુષુપ્ત રહેલી આદિમ-પ્રાકૃત વૃત્તિઓને સ્પર્શે છે, ઉશ્કેરે 


છે ઉદદીપ્ત કરે છે. આના પરિણામરૂપે પ્લેટો માને છે 
કે બુદ્ધિ દ્રારા આ વૃત્તિઓને સંયત કરી સંસ્કારી 
સામાજિક તરીકે વિકસવા મથતા મનુષ્યના એ 
સંયમનપ્રયાસો નિષ્ફળ થઈ જાય છે અને મનુષ્ય 
બ્હેકેલી વૃત્તિઓના જોરથી ખેંચાઈ પાછો પ્રાકૃત થઈ 
જાય છે -- સમાજ'માટે આ અસંયમ હાનિકારક છે. 
જ્યારે એરિસ્ટોટલનું દષ્િન્દુ એવું છે કે વૃત્તિ 
અત્તિસંયમિત થતાં, એકઠી થઈ પ્રબળ થતાં અને 
અકળાતાં સંયમ સામેના પ્રબળ ઊછાળાથી, વિસફોટ 
રૂપે. પ્રગટે તે વધુ હાનિકારક છે. આ'તા કરતાં તે 
અત્તિશયની સ્યિત્તિએ પહોંચે તે પહેલાં એ'ને થોડી 
થોડી મુક્તિથી માર્ગ આપી દીધો હોય તો ત્હેની 
અસન્તુષ્તા વિસ્ફોટક બનતી અટકે છે. કલા દ્રાર 
કાલ્પનિક'અનુભવથી- માનસિક ભૂમિકાંએ વૃત્તિ સનતોષ 


* મળૈ તો તે દબાણ ઘટાડવાના રિલીઝ વાલ્વ'ની ગરજ 


સારે છે. આમ, પરિણામ પરત્વે બન્નેના અભિપ્રાય 
જુદા છતાં કળામાં વૃત્તિઓની સડ્ડોરણી,, બહેકાવ અને 
સતોષ. છે એમ તો. બન્ને સ્વીકારે છે. 


એરિસ્ટોટલની જેયાર્સિસ'ની પ્રક્રિયા અહી 
વિવેચન, અને તે દ્વારા સમતોલનમાં જ પૂરી થાય છે. 
ભારતીય કાવ્મીમાંસા આખાથી, આગળ વધે 


છે. ત્હેમાં પણ એ સ્વીકાર તો છે કે કળા માનવચિત્તમાં 
રહેલી મૂળવૃત્તિઓને જાગ્રત કરે છે, ઉધુક્ત કરે છે; 


તે “ઉશ્ડેરે છેઃ એના અર્ષમાં નહિ. કાવ્યમાં ગૃત્તિનું 
માં રૂપાન્તારેત સ્વરૂપ ઉન્મેષ પામે છે. “લોડ'માંની 
પરૂપ વૃત્તિઓ, કાગ્ગમાં ભાવ રૂપે શોધન પામે 
પચ, કાગ્યમાં વૃત્તિઓની માત્ર ઉશ્કેરણી નહીં, 
જુ, નસિક ભૂસિકા પર સન્તોષ દ્વારા, વિવેચન 
પણ ત્ડેમનું તિર્મલન અતે ઊર્ધ્નગીકરણ સધાય 
પટલે ડાગ્યમાં જે અનુભવ તે માનસિક ભૂમિકા 
| વૃત્તિસન્તોષ, નથી હોતો; પણ લૌકિક વાસનાના 
"થી મુક્ત શુદ્ધ એ'વી અ-લૌડિક ભાવસ્થિતિના 
રના અનુભવમાંથી જનન્‍્મતો. અને તેથી પેલી 
પત્‌પ્તિથી ભિન્ન એવો અ-લૌકિક સન્તોષ હોય 
પ અ-્લૌકિક્તા જ ત્હેને આનન્દ સ્વરૂપ બનાવે -છે. 
આ રીતે વિચારીએ. તો પ્રત્યેક રસ એ. કોઈક 
ત્તિના નિર્ભેળ સ્વરૂપના સમુદ્રેકના અનુભવમાંથી 
ડ આનન્દ-સ્યિાતિ છે. પરન્તુ આપણાં શાસ્રેમાં 
નન્દને “બક્ઞાનન્ડ સહોદર' કહ્યો છે તે વિચારતાં 
વિધરસોની “એક*“એક'-તા, અને તેવી અનેકતાથી 
વી 'એકત્વ'ની 'નેડ્ન્દ્ર'ની સ્થિતિની હજી એક 
:ર ભૂમિકા સૂચવાય છે, કારણ કે “ભહ્માનન્દ'માં 
“ને શૂક્ાર, રૌદ્ર અને અહ્ઠુત એવા સીમિતતા-સૂચક 
£ હોઈ શકે. જ્યાં સુધી ચિત્ત વિશિષ્ઠ ઊમિનિષ્ઠ 
વતામાં રાચે ત્યાં સુધી. તે આનન્દમાં-રસાનન્દમાં 
“ રાચી શકે પણ તે સર્વ વિશેષોથી પર એવા 
ષની ભૂમિકાએ જ પ્રાપ્ત થાય એવા બ્રહ્માનન્દનો 
ડ કહી શકાય એવી આનન્દ સ્થિતિને પ્રાપ્ત ન કરી 
ખે એવી. સ્યિતિ છે જ્યાં યોગી અને કતિ અથવા 
પવક સક્પન મનોભૂમિકાએ હોય છે. 
પ'વી સ્થયિતિ તે સર્વ વૃત્તિવિવર્તોના 
'શેષોના વિભિન્ન ભાવસ્યિતિઓના ઉપશમનની. 
જેમ તમામ સરિતાઓ. મહાસાગરમાં લીન થઈ 
ઘનેશેષ સ્વરૂપ પામે છે તેમ તમામ ભાવવિશેષો 
ઉત્તમ સ્યિત્તિએ પહોંચતાં એક જ “રસાર્ણવ'માં 
વ રૂપ પામે છે. 


, રસાર્ણવ તે શાન્તની સ્થિતિ. 


ત્યાં નિર્વિશેષતા છે પણ શૂન્યતા નથી. ત્યાં તો 
અસીમ -સભરતા છે. અને એવી સભરતાની અનુભૂતિ 
આહ્દાદક છે, આનન્દસ્વરૂપ છે -- આનન્દમયી છે. 
સમસ્તમાં સમાઈ જવાની. મસ્તીનો એ'માં આનન્દ છે. 
શૃગ્ઞારાદિ પ્રત્યેકના અનુભવમાં તે સિવાયનું જે તે બધું 
જ શેષ રહી જાય છે. જ્યારે આ ભૂમિકાએ. નિઃશેષત્તાનો 
અનુભવ હોય છે. 


'ાન્ત' એટલે બધાની બાદબાકીથી થતી શૂન્યતા 
નહીં, પણ બધાના સરવાળાથી થતી મહાએકતાની 
સભરતા. સર્વવૂત્તિઓનું ત્યાં સાધારણીકર્ણ-- 
'યુનિવર્સલાઈઝેશન' થઈ જાય છે. ત્યાં બધા જ 
વ્યક્તિગત અને વૃત્તિગત વિવિધ અને દ્રન્દ્વાત્મક 
આવેશો અને અભિનિવેષો-આવેગો અને ઉદ્દેગોનું શમન 
થવાના પરિણામે 'શાન્ત'નો ચૈતન્યમયે આનન્દસમાધિ. 
રૂપે અનુભવ થાય છે. 


જમ, યોગીઓ જેને નિર્વિકલ્પ સમાધિ કહે છે તે 
અવસ્થા નિકશૈતન્યાવસ્થા નથી હોતી, પણ આનન્દસભર 
હોય છે તેમ શાન્તની અવસ્થા પણ ચૈતન્યમય અને 
આનન્દવિભ-ર -ોય છે. અને એ આનન્દ-રસાનન્દ 
કોઈ એક ભાવ કે વૃત્તિ સમ્બન્ધત નામે ન ઓળખી 
શકાય એવો સર્વવત્પર અને અલૌકિક હોય છે. 


કલાકૃતિ દ્વારા પ્રાપ્ત થતી આ આનન્દસમાધિ. 
પણ રસાનન્દની ભૂમિકા છે કદાચ -- સર્વોત્તર ભૂમિકા 
છે. અને એમાં જ કલાકૃત્તિની નિઃશેષ સાર્થકતા છે. 


ભારતીય સાહિત્યની તેમ અન્ય સાહિત્યની અનેક 
મહાન ડૃત્તિઓ વિવિધ રસોની સરિતાઓ વહાવતી 
અન્તે શાન્તના સાગરમાં લીન થતી અનુભવાય છે. 
આપણાં મહાકાવ્યો મહાભારતાદિ પણ શાન્તના 
અનુભવમાં લઈ જાય છે તો ઇડિપસ-ત્રયી કે 'શાકુન્તલ'”- 
“સરસ્વતીચન્દ્ર' કે 'ીપનિર્વાણ', 'ગોરા' કે “ડિવાઇન 
કૉમેડિ' અન્તે શાન્ત પરિષામી છે. વોર એન્ડ પીસ', 
ઝેર તો પીધાં...' જેવી દીર્ઘ કૃતિઓ પણ અનેક 
વૃત્તિઓ -- ભાવોના ઉછાળા-પછાડાને આલેખ્યા પછી 
ડવિલોક : જીલાઈ-ઓગસ્ટ ૧૯૯૬ [ ૩ 


અન્તે સર્વસરિતાઓ છેવટે “યથા ગચ્છતિ સાગરમ્‌' 
મહાસાગરમાં જઈને. મળે, લીન થઈ જાય અને. છેવટે 
સમ્મુખે “શાન્તિ પારાવાર' અસીમ મહાસાગર જ 
પથરાયેલો દેખાય ત્તેમ શાન્તિના મહાસાગરમાં જઈ 
સમાય. છે. ભાવક પણ ત્યારે જાણે એક નિઃસીમતા 
અને અન-્યતાની સ્થિતિ. અનુભવે છે, 


મ 
જુથ 


'એ અનુભવ તે અલૌકિક આનન્દ સ્વરૂપ 
'શાન્તરસ”. આથી જ શાન્તરસને. “'મહારસ' કહ્યો છે.' 

એ. મહારસની. આનન્દસમાધિમાં જ લાધી શકે 
લોકોત્તર એવો. બ્રહ્માનન્દ સહોદર રસાનુભવ | માટે 
જ શાસ્ત્રકારોએ નોંધ્યું: 'શાન્તોડપિ નવમો રસઃ” 


પી 


મેઘાણીની કવિતામાં લોકતત્ત્વનો વિનિયોગ 


હેસુ યાશ્િક 


મેઘાણીએ. ઈ. ૧૯૨૨થી ઈ. ૧૯૪૮ના ગાળામાં 
કુલ ૮૮ ગ્રન્યો. આપ્યા તેમાં 'વેણીનાં ફૂલ' (૧૯૨૩), 
કકેલ્લોલ' (૧૯૩૦), “યુગવન્દના' (૧૯૩૫), “એકતારો” 
(1૯૪૦), “બાપુનાં પારણાં' અને “વીન્દ્રવીણા' 
(૯૪૪) ત્તથા સિન્ધૂડો' સાથે સાત સગ્ચયોનો પણ 
સમાવેશ થાય છે. નવલકથાકાર, વાર્તાકાર ઉપરાન્ત 
મેઘાણીની મોટી ઓળખ જેમ લોકસાહિત્યસમ્પાદક- 
સમીક્ષક અને લોકકથાત્મક વાર્તાઓના લેખક તરીકે 
છે, તેવી જ મોટી ઓળખ રાષ્ટ્રિય શાયર તરીકે પણ. 
છે. રાષ્ટ્રરગ્રી પ્રેમશૌર્યની કવિતાના તેઓ કવિ અને 
ગાયક હતા. ઈ, ૧૯૩૦માં “સેન્ધૂડો' જપ્ત થયો અને 
કેસ ચાલતાં બે વર્ષની સજા થઈ અને સાબરમતીમાં 
જેલવાસ ભોગવી સન્ધિ થતાં નવ માસ પછી છૂટ્યા 
ત્યારે ઈ, ૧૯૩૨માં ગાંધીજીએ એમને “રાષ્ટ્રિય શાયર' 
તરીકે બિરદાવ્યા. એમની કવિતાના રાષ્ટ્રિય રડ્ટે, મર્મ 
સુધી. પહોંચવાની શક્તિ ધરાવતા કણઠમાધુર્યે 
અસહકારના યુગમાં મેઘાણીના કવિ તરીકેના પાસાને 
પણ વિશેષ લોકપ્રિય અને લોકપ્રસિદ્ધ બનાવ્યું. આ 
ગાળામાં ડાવ્ય માત્ર કલાભિમુખ આનન્દાભિવ્યક્તિનું 
કલાઉપકરણ ન રહેતાં સામાજિક સમ્પ્રજ્ઞતાનું આવાહક 
બન્યું તેમાં મેઘાણીની કવિતાનો (સેહશળો. છે. આઝાદી 
આપવાની બનાવટ કરતી અગ્ઞેજોની કોણીએ ગૉળ 
લગાડવાની, કુટિલ નીતિના ભાગ. જેવી! રાઉન્ડ ટેબલ. 
૪] કવિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ ૧૯૯૬ 


કોન્ફરન્સમાં જતા ગાંધીજીની મનોદશા અને તત્કાલીન 
પરિસ્થિતિને સમર્ય વાચા આપતું “છેલ્લો કટોરો ઝેરનો 
આ પી જજો. બાપુ', “કોઈનો લાડકવાયો', “શિવાજીનું 
હાલરડું, “તલવારનો વારસદાર' ગુજરાતભરમાં જાણીતાં 
થયેલાં. લોકપ્રચક્ષિત શૌર્યપ્રેરક કથાનકોની રસધારા 
અને. બહારવટેપાકથાઓએ. મેઘાણીને જેટલી પ્રસિદ્ધ 
આપી એટલી. જ પ્રસિદ્ધિ અને પ્રીતિ પણ, મેઘાણીને 
કવિ તરીકે પણ. મળ્યાં. પ્રેમશૌર્ય અને રઝઞદર્શિતાને 
વરેલા નર્મદના એકમાત્ર. એવા સમર્થ અનુગામી મેઘાણી 
લોકસાહિત્યના મર્મજ્ઞ સમ્પાદક તરીકે આવકાર પામ્યા 
એટલો. રાષ્ટ્રિય શાયર તરીકે પણ પામ્યા. એમની આ 
કવિતામાં સાહિત્યિક મૂલ્ય છે એથી વડેરું સમસામયિક 
એતિહાસિક મૂલ્ય પણ છે, કેમકે, એમાં અસહકારયુગની 
છબી. માત્ર નથી, ઉદ્દોધન અને પ્રેરણાની અભૂતપૂર્વ 
સર્વસ્પર્શી બની શકતી શક્તિ છે. રૂઢ પ્રયોગમાં કહીએ 
તો. મડદાંને બેઠાં કરવાની તાકાત છે. * 


મેઘાણીની કવિતામાં આ સિદ્ધ સાથી થયું ? 
એમર્નાં ગીતોને પ્રજાની સાથે જ સીધો નાતો. શાથી 
સ્થપાયો ?- એમની કવિતાની આન્તર સામગ્રી' અને 
એની અભિવ્યકિત્તમાં એવું શું છે જેથી લોકકણ્ઠે એ 
સ્થાન પામી શકી ? -- આ પ્રશ્રોના ઉત્તરમાં 
લોકતત્ત્વનો વિનિયોગ જોઈ શકાશે. સમકાલીન ૨% 
રાષ્ટ્રભક્તિ, પ્રેમશૌર્ય, સરળ છ્તાં ઉત્કટ એવી ઉદ્દોધકતા 


મેઘાણીની ડવિતાને લોકપ્રિય બનાવનારાં તત્ત્વો છે, 
પરન્તુ એ. નિમિત્તભૂત છે, મૂળભૂત નહીં. આ તત્ત્વો 
નર્મદમાં હતાં, ખબરદારની, કવિતા પણ એ અપનાવે 
છે, પરન્તુ એમની. કવિતા મેઘાણી જેટલી વ્યાપકસ્તરે 
લોકપ્રસિદ્ધ થઈ ન હતી. કારણ, એ કવિતા હતી, 
મેઘાણીની કવિતામાં લોકવાડયનો, લોકત્ત્ત્વનો 
વિનિયોગ. હતો, જેનાથી. વ્યાપકતાનો વિસ્ત્તાર થયો. 


અહીં સ્વાભાવિક પ્રશ્ન થશે જ કે લોક્તત્ત્વ શું 
છે ? સાહિત્યમાં પણ વ્યક્તિને વ્યક્તિ સાથે અને 
સમષ્ટિ સાથે સાંકળવાની શક્તિ તો છે જ. એથી જ 
તો. સાહિત્ય ઇતિહાસ અને ભૂગોળ ઓળઝે છે. 
સાહિત્યમાં રહેલી સર્વકાલીન સર્વાશ્લેષી સ્પર્શક્ષમતાને 
કારણે. જ ગ્યૂઈથે. જેવો જર્મન કવિ કાલિદાસની સંસ્કૃત 
રચના 'શાકુન્તલ'ને મસ્તકે સ્થાપી. નાચી ઊઠે છે. 
શેક્સપિયર, ડન્ટિ, વ્યાસ, વાલ્મીકિ, કાલિદાસ જેવા 
વિશ્વસર્જકો એમનાં સ્થળ-સમયને અતિકમે છે. 
સાહિત્યનું સહિતતા સિદ્ધ કરનારું, એકતા સંસિદ્ધ કરતું 
જે તત્ત્વ છે તે એમાં રહેલા સમગ્ર માનવીય સંવેદનાની 
કલામય અભિનજક્તિમાં નિહિત છે. એ જ તો 
સમકાલીનતા અને સ્થાનીયતાની. મર્યાદાને અતિક્રમે 
છે. લોકવાન્નય આથી તાત્તિક રીતે જૂદું પડે છે. એનાં 
જે ભાષાભાવાદિ છે તે નિશ્ચિત સમયના નિશ્ચિત એવા 
મર્યાદિત સમાજના. છે. આથી. જ તો સાહિત્યને અને 
લોકસાહિત્યને તાત્ત્વિક એવી ભિન્ન શાખાઓ માની 
છે. આનો અર્થ હરગીઝ એવો નથી કે સાહિત્યની 
કૃતિઓની સર્વાશ્લેષી સ્પર્શક્ષમતા લોકસાહિત્યમાં ન 
જ હોય. ભાષા અને. ભાવ પરત્વે નાના સમૂહનો 
અનુબન્ધ આખરે તો એના મુખ્ય કે મૂળભૂત પ્રવાહ 
સાથે હોવાનો: જ; ત્તદુપરાન્ત લોકસાહિત્યની 
સપનાઓમાં પણ ક્યાંક સાહિત્યિક સ્પર્શક્ષમતા પણ 
સંસિદ્ધ થયેલી હોવાની. પરન્તુ ત્યાં લોકસાહિત્યની. 
રચનાની “સાહિત્યિક' સીમા શરૂ થઈ છે, એમ કહેવું 
જોઈએ. મેઘાણીએ પણ જ્યાં જ્યાં લોકસાહિત્યની. 
સાહિત્યસદશ બળવત્તા દર્શાવી છે તેના મૂળ જોઈશું 


તો તે વ્યક્તિસાહિત્ય કે લિખિત પ્રવાહમાંથી જ 
લોકસાહિત્યમાં પ્રવેશેલાં જોવાં મળશે. શરીર અને 
તેનાં અવયવતાં વિવિધ .રૂપકો, કેટલીક ઉઠ્પ્રેક્ષાઓ, 
ઉપમા અને રૂપકની માળાઓ સાહિત્યના લિખિત 
પ્રવાહમાંથી જ લોકસાહિત્યમાં આવી છે. દેહને અપાતું 
વાડીનું રૂપક, પિયર અને સાસરાપક્ષના વિવિધ 
ચગાસમ્બન્ધીઓનાં રૂપકો જે આજ રે “સપનામાં મ્હેં 
તો ડોલતો. ડૂઝર દીઠો જો' કુળનાં વિવિધ લોકગીત્તોમાં 
છે તે તથા કોરી વાટકડી, કોરો ઘડો, કોરી. ચુન્દડી, 
ઊડો કૂવો મધસાંકડો ઇત્યાદિ જે ઉપમાઓ, રૂપકો, 
રૂપકગ્રન્યિ અને માળા છે તે લોકસાહિત્યમાં 
વ્યક્તિસાહિત્યનો જ પ્રવેશ અને સ્વીકાર છે અને 
સાહિત્યમાં પણ જે વિશિષ્ટ ઇમેયજ કાળકમે અવનવાં 
રૂપ સર્જીને તેનું નવું આખું કુળ ઊભું કરે છે, શ્રેણી 
રચે છે, માળા સંસિદ્ધ કરે છે તેના :મૂળમાં પ્રેરણારૂપે 


લોકસાહિત્યની કોઈ ઉપમા હોય, ઉત્પેક્ષા હોય જેઃ “ 


સાહજિક કોઈ .ક્ષણે કોઈ દ્રારા આવિષ્કૃત થઈને 
લોકપ્રવાહમાં આવી હોય અને તેમાંથી પછી તે. સાહિત્ય. 
પ્રવાહમાં સ્થિર વિકાસ પામી હોય. લોકસાહિત્ય અને 
સાહિત્ય બન્ને પરમ્પરાઓ તાત્વિક રીતે અને મૂળથી 
જુદી છે છતાં એ પરસ્પર પૂરક -- ઉપકારક પણ છે 
અને બન્નેનું આદાનપ્રદાન પારસ્પરિક છે. આમ છતાં 
લોકતત્ત્વ સીમિત વર્તુળ. છે. ભૂવા ધુણાવ્યે, દોરાધાગા 
કર્યે, તાવીજ-માદળિયાં બાંધ્યો તાવતરિયો મટે, એવું 
શ્રદ્ધાથી કોઈ એક ભાષાનો. સમગ્ર સમાજ સ્વીકારી ન 
શકે, એ. સમાજનો પેટા વર્ગ તેવું; માનતો-સ્વીકારતો. 
હોય છે. ગોર્ય કરવાથી પત્તિ ઉત્તમ મળે, વટસાવિત્રી 
દ્રતથી સૌભાગ્ય અક્ષત રહે, હનુમાનચાળીસા કરવાથી. 
ભૂતપ્રેત ભાગે -- આવી બધી જ શ્રદ્ધાઓ અમુક 
નિશ્ચિત સમાજની છે અને તે મૂળભૂત સર્વસામાન્ય 
એવી માનવીય સંવેદનાનો આધાર બની ન શકે. 
લોકતત્વ અને લોકસંસ્કૃતિ આ રીતે એક 
જીવનાભિગમનું નિયત એવું સ્થાનીય વર્તુળ છે. એ 
રીતે જ સંસ્કૃતિથી લોકસંસ્કૃતિ જુદી પડે છે. માણસ 

કવિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ ૧૯૯૬ પ૫ 


ક 


પોતાની તત્કાળ સાહજિક રીતે પ્રત્યાઘાત આપે રિએકટ 
થાય તેની પાછળ પ્રવર્તક છે તે લોકસંસ્કૃતિ, વિચારપૂર્વક 
એતું વર્તન દોરવાય -- એકટ થાય ---નિશ્ચિત થાય 
તે પાછળનું, બળ તેને સંસ્કૃતિમાંથી મળે છે. 1101૪ 
0૦૯ 7૯ત્વતંડ' :લોક્સંસ્કૃતિનો .અને 140૫7 ૦1૯ 


દ્રતડ' સંસ્કૃતિનો પ્રશ્ન છે. આમ, આ બન્ને પ્રવાહો. 


પરસ્પર સંકળાવા છ્તાં પ્રયાગ પાસેની ગડ્ઞા. જમનાની 
જેમ પોતાનાં આગવાં રૂપ પ્રગટ કરે છે અને એનું 
બિમ્બ લોકસાહિત્ય અને સાહિત્ય ઝીલે છે. 


સાહિત્યને અને લોકસાહિત્યને જુદાં પાડતાં' 


તત્ત્વોમાં રચનારની અજ્ઞાતતા અને કણ્ઠપરમ્પરા એ 
બે 'મુખ્ય, માત્ર. કે મૂળભૂત્ત નથી, કારણ કે આ તત્ત્વો 
ઉભયમાં છે. મધ્યકાલીન સાહિત્યની એવી કેટલીયે 
રચનાઓ. મળશે જેના કર્તા જ્ઞાત નથી અને કણ્ઠપરમ્પરા 
એનો આધાર છે. આજ સુધી નરરસિંહથી દયારામ 
સુધીના મધ્યકાલીન ડવિઓની રચનાઓની 
કણ્ઠપરમ્પરા “પણ ચાલતી આવે જ છે, છતાં એ 
સાહિત્ય છે, લોકસાહિત્ય નથી. કેટલાંય ભજનો-પદોના 
રચયિતા અજ્ઞાત છે, છતાં, એ રચનાઓ 
વ્યક્તિસાહિત્યની. છે, 
લોડપ્રચલિત એવું લોકપરમ્પસનું સ્વરૂપ છે જે તત્ત્વતઃ 
વ્યક્તિ સાહિત્યની નીપજ છે, લોકસાહિત્યની નહીં. 
લોકસાહિત્યની જ કણ્ઠસ્થ પરમ્પરામાં અનેક ભજનો 
છે તે એ રીતે તત્ત્વતઃ સાહિત્ય છે, આથી જ પરમ્પરાગત 
સાહિત્ય્થા મુખ્ય પ્રવાહો તે લોકસાહિત્ય, સન્તવાણી, 
ચારણી સાહિત્ય અને મધ્યકાલીન સાહિત્ય છે. આથી 
કણ્ઠસ્ય પરમ્પરામાં હોવું, કર્તાનાં નામાદિનું લુપ્ત થવું 
તે લોકસાહિત્ય માટેનાં મૂળભૂત લક્ષણો નથી, લોકતત્ત્વ 
એનો પ્રાણભૂત અનિવાંર્ય અંશ છે. 


અહીં.સ્વાભાવિક રીતે જ પ્રશ્ન ય કે લોકતત્ત્વ 


એટલે શું ? એનાં લક્ષણો 'ક્યાં ? વ્યાખ્યા શી ? 
આ'નો ઉત્તર સરળ નથી. છતાં વિભાવના સ્પષ્ટ કરી 
શકાય. આપણી સામાજિક અંને વ્યક્તિનિષ્ઠ ચેતનાઓ. 
બે પ્રકારની છે -- સાહજિક ને ઉપાર્જિત, માનવીના 
૬] ડતિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ ૧૯૯૬ 


લોકસાહિત્યની, નહીં. ભજન. 


અવચેતન માનસમાં આ. બન્ને સંગૃહીત છે. સમ્પ્રજ્ઞાતમાં _ 
વિશેષ પ્રભાવી-ડોમિનન્ટ ઉપાર્જિત ચેતના છે, પરન્તુ 
અંસમ્પજ્ઞાત માટે એ સૌયે જ સાહજિકનું વર્ચસ્વ છે. 
સ્વપ્ન અને કલા એનો. આવિષ્કાર છે. આ'વા ઇચ્છા 
અને. યોગ્યતા વચ્ચેના સંઘર્ષમાંથી. જે વાચિક રૂપ પ્રગટે 
છે તેમાં.જ્યાં સાહજિકનું સ્યાન છે તે લોકમાનસ છે. 
જેમ બક્તિર્નું મનોવિજ્ઞાન અને સમૂહનું મનોવિજ્ઞાન 
જૂદું પડે છે તેમ વ્ક્તિમાનસ અને લોકમાનસ પણ 
જુદાં પડે છે. આદિમતા અને સાહજિકતા લોકતત્ત્વનો 
મૂળ આધાર છે. શ્રદ્ધા, માન્યતા, રૂઢિ;પરમ્પરા વગેરેમાં 
એ. રૂપાન્તરે આવિષ્કૃત થાય છે. આ રીતે લોકતત્ત્વ 
1ગતંતપંધં?૯ણિ"5૦15”ની 1રિવવંહ્ા ડડ) ભા0108// 
છે. આથી ધર્મ, નીતિ, સામાજિકતા વગેરે સંસ્કૃતિગત 
અક્ઞો અને બન્ધનો જે સંસ્કૃતિને અને એ દ્વારા સાહિત્યને 
ઘડે છે તે લોકસાહિત્ય પરત્વે પ્રભાવી બની. શકતાં 
નથી. “ઈતલાલદ્રાં 753) ભ010ટ7થી  13ત્ટ 
15)/ભ01૦છ”- જુદી છે.. તે ઈ. વાન. ઇકસ્ટેટે 
પ્રસ્‍થાપિત કયું અને. જાતિજાતિ વચ્ચેના ભેદ. પ્રગટતા 
લોકમાનસની પૃથકતાનો પરિચય થયો. વૃત્તિ, વલણ, 
વિચાર, રુચિ, અભિગમ . પણ : જાતિગત 
આનુવંશિકતામાંથી ઊતરી આવે છે, એ લોકમાનસના 
ઘટક અંશો છે. ગુજરાતનો, જ વિચાર કરો ત્તો જે 
નિશ્ચિત પરિસ્થિતિ વચ્ચે કોઈઃ નાગરિક, ભદ્રવર્ગીયઃકે 
બ્રાહ્મણ-વૈશ્યાદિ વર્તે છે તે. .જ રીતે મેર, મિયાણા, 
કાઠી, ધારેયા, બારૈયા, કોળી, મછીયારા, ખારવા વર્તતા 
નથી. “વાણિયા મૂછ નીચી તો સાતવાર નીચી જેવા 
કથાનકોમાં એ જાતિગત વલણભેદ જોઈ શકાશે. આમ 
એક જ પ્રદેશ-ભૌગોલિક વિસ્તાર, એક જ ભાષા, એક 
જ ધર્મ, એક જ મુખ્ય સંસ્કૃતિ છતાં જાતિગત 
વૃત્તિ-વલણ-વિચાર-અભિગમ-રુચિ ઇત્યાદિને કારણે 
વર્તનના જે સૂક્ષ્મ ભેદ છે, તેના મૂળમાં 1૨4૮0 
753/ત010ઝ છે અને છે લોકમાનસ અને લોકતતતવ- 
ભિન્ન ભિન્ન જાતિગત લોકમાનસનાં સમાન લક્ષણો 
જાતિ કરતાં એક મોટા સમૂહને. સ્પર્શે છે, અને એ 


સમૂહ એ લોક. એનું માનસ,. જીવનરીતિ અને* 
.અભિગમનું નિશ્ચાયકબળ. તે. લોકસંસ્કૃતિ. એ પ્રજા 
બૃહદ માનસનું, સંસ્કૂતિતે મુકાબલે અન્સર્હિત અને 
સીમિત, પ્રમાણમાં સ્વતન્ત્ર એવું અ% છે. આ સીમિતતા 
જાતિગત મટે છે વિસ્તાર સાધે, છતાં પ્રાદેશિક 
ક્ષેત્રવિસ્તારે જ રહે છે. વિવિધ પ્રજાઓના આનુવંશિક 
અભિગમોના. સમાન અને સ્વીકાર્ય એવા અંશોથી આ 
લોકમાનસ ઘડાય છે. આ દૃષ્ટિએ જીવન પ્રત્યેનો 
સમાનતા ધરાવતો પરમ્પરાગત અભિગમ તે લોકતત્ત્વ 
ભૌગોલિક દષ્ટિએ એક મોટા એવા. એકમમાં વસતા 
પેટાસમૂહોનું લોકતત્ત્વની દૅરિએ વર્ગીકરણ કરી. શકાય. 
એમાં જાતિ અને પ્રદેશ બન્ને આવે. દક્ષિણ ગુજરાત, 
મધ્ય અને. ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ આ'વા 
બૃહદ વર્ગીકૃત એકમો છે, આ દષ્ટિએ. લોકતત્ત્વ એટલે 
ન કેવલ ગ્રામ પરન્તુ પહાડ, તળેટી, સાગરકાંઠો ને 
એમાં આવેલાં નગર અને ગ્રામ. આ બૃહદ એકમના 
પેટા વિભાગોનો સમ્બન્ધ જાતિ અને પરમ્પરાગત 
વ્યવસાય સાથે, પણ છે. પહાડ પર વસતી. મૂળભૂત 
આદિવાસી જનજાતિ, કૃષક સમાજ, વાવસાયિક, 
ક્ષાત્રધર્મી, વ્યાપારી, વિદ્યાગ્રહણ-દાન અને. કર્મકાણ્ડ 
સાથે સફ્ળાયેલો, સમૂહ જાતિગત એકમો જેવા જ 
સમાજના પેટા વર્ગો છે. પ્રાચીન-મધ્યકાલીન સમયથી 
આરમ્ભીને આધુનિક કાળના ગુજરાતી સમાજમાં અ 
વર્ગો કે એકમો અસ્તિત્વ ધરાવે છે. તે. સાથે જ વિવિધ 
જાતિઓ અને તે સાથે સફળાયેલી વિવિધ જ્ઞાતિઓ 
અને તેની. પેટા જાત્તિઓ છે અને લોડતત્ત્વની દષ્ટિએ, 
લોકમાનસની દષ્ટિએ એમની વચ્ચે સૂક્ષ્મ એવા ભેદ 
છે. માત્ર મુસ્લીમ તો. વહોરા, ખોજા, મુમના, જત 
એવા સંસ્કાર-સંસ્કૃતિ-જીવનઅભિગમની ભિન્નતા. 
ધરાવત્તા પેટા વર્ગો છે. એની સીધી અસર તેમના 
લોકસાહિત્ય પર, ત્ક્તુ અને જીવનસંલગ્ન રચનાઓ 
પર છે. આદિજાત્તિની ર૮ જેટલી પેય જાતિઓ છે 
અને લોડતાસ્વિક દેષિએ વર્ગીકૃત કરીએ. તો. મૂળભૂત 
* આદિવાસી, અમુક સમયસુધી ગ્રામ કે નગરમાં રહીને 


સભ્યતા સંસ્કૃતિના નિક્ષિત તબક્કાના -વિકાસ પછી 
કોઈ આપત્તિને કારણો ડુ%ર પર ચડી ગયેલી ખેડબહ્યાના 
ભીલી. ગરાસિયા. જેવી આદિવાસી, ખેતમજૂરી અને. 
માછીમારી કરતી અને એ રીતે ગ્રામનગરનો પ્રત્યક્ષ 
સમ્પર્ક પામેલી દક્ષિણ ગુજરાતની ડાંઠાની અને રાની 
--પરજ જેવી આદિવાસી જનજાતિ, વિદેશમાંથી આવી. 
ગુજરાતમાં વસેલી સીદી જેવી આદિવાસી જનજાતિ. 
એવા પ્રકારો પાડી શકીએ ? આ રીતે ગ્રામના કૃપક 
સમાજના કણબી, ચૌધરી, પાટીદાર, મુમના; 
માલધારીઓના ભરવાડ, રબારી, ચારણ; 
ક્ષાત્રધર્મીઓના રાજપૂત, રજપૂત, કાઠી, મેર, ઠાકરડા 
આદિ: વ્યાવસાથિકોના લુહાર, સૂતાર, વણકર; 
વેપારીના વણિક, લોહાણા, દેપાળા; વિદાધર્મીના નાગર, 
બ્રાહ્મણ, કાયરથ એવા વર્ગો પાડી. શકીએ. બૃહદ 
ગુજરાતી. સમાજના આ'વા જેટલા લઘુએકમો જેવા. પેટા 
વર્ગો છે તેમનાં રહેણીકરણી, રીતરિવાજ, ધાર્મિક 
માન્યતા-શ્રદ્ધા, જીવનરીતિ. ઇત્યાદિમાં તાત્તિક મહત્ત્વના 
ભેદ છે તે સાથે જ કેટલીક ગુજરાતી સમાજ તરીકેની. 
સમાનતા પણ છે. આ પેટા એકમો અને એની 
સમગ્રતાથી પ્રગટતો જીવન પ્રત્યેનો અભિગમ મૂળભૂત 
લોકત:તત્વ છે. એની પૃથફ્તા કે વિવિધતામાં. જે એકતા 
છે તેનું પ્રેરક બળ તે. સંસ્કૃતિ છે. આમ, લોકતત્ત્વ 
આદિસ્રોત છે, અને પ્રકાર-સ્વરૂપ ભૈદે સકુલ છે. એના 
પેટા પ્રવાહોનું નિયન્ત્િત જે સ્વરૂપ સિદ્ધ થયું અને 
સમન્વય થયો તે દ્વારા જે પ્રવાહ પ્રગટ્યો તે સંસ્કૃતિ 
છે. 


આ દષ્ટિએ લોકતત્ત્વ સંસ્કૃતિના આરમ્ભનું રૂપ 
છે. એ સંસ્કૃતિમાં પરિણમ્યા પછી પણ પોતાનો 
આછોપાતળો સ્વતન્ત્ર પ્રવાહ પણ સંસ્કૃતિસોત સાથે 
જ સમાન્તરે વહેતો રાખે છે. આ અંશમાં આદિમતાનો 
યત્કિગ્ચિત અંશ બચી રહે છે. દરેક જાતિને, પેટા 
સમૂહને એની સંસ્કૃતિ પહેલાં અને સાથે પણ આ 
પ્રવાહ પોષે છે. આયી સામાજિક વ્યક્તિનાં રીતભાત, 
ચાલચલગત, રીતરિવાજ, ગમા-અણગમા, માન્યતા, 


શ્રદ્ધા, સારાસ્પર વિતેક, મર્યાદ? બધું આ પ્રવાહથી પજ 
_ પોષાય છે.સંસ્કૃતિનું ધોરણ બધાને સ્વીકૃત છે, પરન્તુ 
પોતાની મૂળભૂત લોકમાનસ કે જાત્તિગત મનોવિજ્ઞાનમાં 
અનુકૂળ અને બન્ધ બેસતું આવે ત્યાં સુધી જ. આયી 
જ દરેક સામાજિક સાંસ્કૃતિક બન્ધનનાં 1105 હિ 
₹0 પિણ” જાત્તિએ. જાતિએ. અલગ. હોવાના. સ્યૂલ 
દેયાન્ત આપીએ તો વિધવાલગ્ન, દિયરવટુ અમુકને 
માન્ય તો અન્યને અસ્વીકાર્ય. 

લોકસંસ્કૃતિનો પણ સામાન્ય પ્રવાહ જાતિ અને 
પ્રદેશ પ્રમાણે ઓછોવત્તો બદલાય. છે, આટલી વ્યાગર્તક 
ભિન્નતા બાદ કરતાં સમાન જેટલું ટકે તે જાતિ-પ્રદેશ 
પાર કરીને બૃહદ્‌ સમાજને પણ સ્પર્શે. આ લોક્તત્ત્ત 
કે લોકમાનસ જેમાં નિહિત છે, જેનો કોઈ એક નિશ્ચિત 
કર્તા નથી, જે ચમત્કૃત કરતા અને ઉપયોગી બની 
જ્ઞવનસંલગ્ન અંશ બની પરમ્પરામાં તરતું થાય છે 
અને ટકી રહે છે તે લોકસાહિત્ય. 


જોકે કેટલીક વ્યક્તિકૃત રચનાઓમાં પણ આ 
તત્ત્વ હોય છે અને એવી વ્યક્તિસાહિત્યની. રચનાઓ. 
પણ લોકસાહિત્ય જેટલી જ કણ્ઠસ્થ પરમ્પરામાં વ્યાપક 
બનતી વિસ્તરે છે. ઉ.ત. ભક્તકવિ દુલા ભાયા કાગ 
અને. મેઘાહીની રચનાઓ. આ'વી કૃતિઓનો સમાવેશ 
તાત્તિક રીતે લોકસાહિત્યમાં ન થઈ શકે. જોકે એનું 
આત્તર સ્વરૂપ અને સગપણ સાઢિત્ય અન્તર્ગત ગીતને 
બદલે લોકસાહિત્ય અ-તર્ગત લોકગીત સાથે હોય છે. 
પરન્તુ આવી વ્યક્તિકૃત આધુનિક રચનાઓ લોકગીતની 
કહી ન શકાય. 


મેઘાણીની ગીત-રચનાઓમાં લોડતત્ત્તનો પ્રબળ 
વિનિયોગ છે ને એવી આ'વી રચનાઓ. લોકગીત-સદશ 
છે, પરન્તુ લોકગીત નથી, એટલું સ્પષ્ટ કર્યા પછી ગીત 
અને લોકગીતનાં ગાવર્તક ભેદને જોઈતપાસી તે અનુષઝે 
પણ મેઘાણીની કવિતામાં લોકતતત્તનો નિનિયોગ કેવી 
રીતે થયો છે તે તિચારડું જોઈએ. 


૮] 5વિલોક : જ્વાઇ-અંગસ્ટ ૧૯૯૬ 


ગીત અને લોડગીત વચ્ચેનો મહત્ત્તનો બેદ એ 
છે કે ગીત પર, એમાં કવિનામની છાપ ન હોય તો 
પણ, કર્તાના વ્યક્તિત્વની મુદ્રા અડ્ડિત થયેલી હોય છે. 
આ દષ્ટિએ લોકગીત સંપૂર્ણ રીતે અન્તરડ-બહિરડે 
પર લક્ષી હોય છે, વસ્તુનિષ્ઠ હોય છે. ગીત પર એના 
રચનારનાં શૈલી, અર્યદર્શન, રચનાકૌશલ, યુક્તિ 
ઇત્યાદિનો પ્રભાત હોય. છે, જેનો લોકગીતમાં સર્વયા 
લોપ ઘયો હોય- છે. ડૉ. સત્યેન્દ્ર કહે છે ₹ તેમ 
વ્યક્તિત્વની મુદ્રા અને રચનારીતિનું વૈશિષ્ટ્ય એ બે 
તત્તો એટલાં પ્રબળ હોય છે કે એવી ડૃતિ 
વાંચતાં-સાંભળતાં જ ભાવકનું મન તેના કર્તા વિશે 
ઉત્છુક બને છે. લોકગીતમાં આ'વું બનતું નથી. 
મૃત્યુપ્રસડના કારૂણ્યને વિશિષ્ટ રીતે ઉપાડતી 'ધય:લ 
ન કરો” વાંચતા જ એના કર્તા વિશે. વ્યાવર્તક અને 
રચનાગત વૈશિષ્ઠ્ય વિશે પ્રશ્ન થાય છે. જન્મદિન 
નિમિત્તે કૃતિના વ્યતિત ડાળની મુગ્ધકર સ્મૃત્તિઓ 
સામાન્ય લક્ષણ છે. ત્યારે “રહ્ય વર્ષો'ની કલ્પના જ 
કોઈ જુદી વ્યક્તિતત્ત્ત:સમ્પત્તિના નિદર્શન રૂપે ઊપસે 
છે. લોકગીતમાં આવું વ્યક્તિત્વ, જ્ક્તિકર્મ અને 
વ્યક્તિગત માનસ નથી હોતું. “લ્લી પ્રાર્યના' જેવા 
કેટલાક અપવાદોને બાદ કરતાં મેઘાણીની કોઈ 
ગીત-રચના તપાસો -- એ રાષ્ટ્રભક્તિનું ઉદ્દોધન 
કરતું હોય, શૌર્ય જન્માવતું હોય કે દામ્પત્યપરક હોય, 
એમાં વ્યક્તિમાનસ નહીં, લોકમાનસ જ પ્રતીત થશે. 
€૦૧૫પાંછી 1.1 અને &ઇડલપ ૦ 
ઢત્તૃપાંડાંધપ્ટ 100039૯ આ કારણે જ લોકતત્તવનું 
મુખ્ય ચાવર્તક લક્ષણ છે. 


બીજો મહત્ત્વનો. ગીત અને લોકગીત વચ્ચેનો ભૈદ 
તેનાં ભાષા સૈલી, ભાવ, રચનારીતિ વગેરે પરત્વે હોય 
છે. લોકગીતમાં વેધકતા અને સરળતા હોય છે, ગીતમં 
એ. રીતે સકુલતા. લોકગીતમાં ઉક્તિ વૈચિત્ર્ય હોય તો 
પણ એ. એટલું પરમ્પરાગત રૂઢ હોય છે કે અતસડુવ 
લાગે, સર્વ ગ્રાહ્ય બને. એનાં શબ્દો, પુસ્તકો, મુખડો 
૧. લોકરહિત્યગિસન, પ્રથમ આપત્તિ, પૂ.૩૯૦ 


લયબદ્ધ ટુકડાઓ વગેરેનાં એનાં સ્વરૂપ અને 
રચનારીતિનાં રૂઢ બિમ્બ હોય છે. એમાં રહેલી આ'વી 
પરમ્પરાગત અસકુલતા એના આકાર-આવિષ્કાર સુધી 
પણ વિસ્તરેલી હોવાથી તે તરત હૈયે-હોઠે ચડી જાય 
છે. 

ત્રીજે મહત્વનો ભેદ લયનો પણ છે તે ભાગ્યે જ 
ધ્યાનમાં આવે છે. ગીતનો. લય. છે તે તેના ઉચ્ચરિત 
પાઠ્યરૂપનો. છે, લોકગીતમાં આ. લય. ગેયરૂપમાં ઢળેલો 
હોય. છે. આથી જો ઢાળથી કાન પરિચિત ન હોય તો 
લોકગીત નિરર્યક શબ્દાળુત્તાથી દૂપિત લાગશે. 
મેઘાણીના કોઈ પણ સકહના કોઈ પણ. ગીતને લો, 
મૌલિક કે અનુપ્રણિત રચના લો, એમાં સર્વત્ર 
ગુજરાતીનો જ ગેય ઢાળ એના શબ્દદેહને બાંધતો 
જણાશે. મેઘાણીનો કવિતામાં પહેલો પ્રવેશ “વેણીનાં 
ફૂલ' (૧૯૨૩)થી થયો તેમાં તથા 'કેલ્લોલ' 
(૧૯૩૦)માં બાળકો. માટેનાં ગીત છે મોટા. ભાગની 
રચનાઓનો. શબ્દદેહ પ્રચલિત લોકઢાળ પર રચાયો 
છે. ક્યાંક બગ્ાળી, અડ્વેજી, જપાની કવિતાના અનુવાદ 
આપ્યા છે ત્યાં પણ ઢાળ અને ભાષા તથા ભાવ પૂર્ણ 
ગુજરાતી છે. “વેણીનાં ફૂલ'નાં કાવ્યોને, પાંચમી 
આવૃત્તિના નિવેદનમાં પોત્તાનાં કાવ્યોની મોટી બહેનના 
સ્યાને મૂકે છે. આ. ગીતો. કાવ્ય ખાતર કાવા નથી. 
તેઓ લખે છે “એ ગીતોએ. મ્હને કવિતા રચતો. કર્યો 
છે. તે એક પ્રિય સનત્ાનને ખોળામાં રમાડતાં રમાડતાં 
સૂઝેલા એ. આખા ગીતપ્રદેશે મૂળ તો. અગત પક્ષપાત્રને 
પાત્ર છે.' આથી જ ગીતોમાં બાલગીતોનો જીવ ધબક્યો 
છે. 'આવજો. વહાલી બા' તો કવિકણ્ઠેથી અહુત પ્રચાર 
પામ્યું અને આવકારું, મેઘાણીનાં સર્જન અને 
સમ્પાદનનાં મુખ્ય નિમિત્ત હેતુ અને પ્રેરજ્ના 
સંસ્કારસીઞ્ચન અને જ્ઞાન છે. આથી જ્યાંથી જે સારું 
મળ્યું તે તેમણે સ્વીકારી, આત્મસાત કરી, ગુજરાતીમય 
બનાવી પ્રસ્તુત કયું. “ભાઈ ને બેન', “ચાડિયો. કોયલ 
પુત્રને અઝ્રેજી કાવ્ય સમજાવવા ગુજરાતીમાં ઉતાય. 

ર. રવીન્દ્રવીરા પ્રથમ આવૃત્તિ, ૧૯૪૪, પૃ. ૧૭ 


“મને સોણું. આવ્યું' જપાની કવિ તોગૂચીના કાવ્યનો, 
'ચકડોળ' હરી-્દ્રનાય ચટ્ટોપાધ્યાયના કાવ્યનો અનુવાદ 
છે. પરભાપાની કૃત્તિઓ લાવવા છત્તાં એનાં કારણમાં 
ગુજરાતી કંઈ લાચાર કે વામણી નયી એ કારણની 
સ્પષ્ટતા કરતો એમનો ગુજરાતી ભાપા પ્રત્યેનો અહ્ુત. 
પ્રેમ જુઓઃ “ગુજરાતીનું સૌષ્ઠવ તો અનેરું છે. આપણી. 
પ્રાન્ત બોલી તો. મર્માળી છે. એની શક્યતાઓને પણ. 
કોઈ સીમા નથી, પરઘરનું જે કંઈ ગ્રહવા જેવું લાગે 
તે સુખેથી મોકળે મને ગ્રહે, પણ જેટલું ગ્રહણ. કરે 
તેટલાને આત્મસાત કરી લે, પોતાના પ્રાણતત્ત્વમાં 
પચાવી પુનરૂચ્ચરિત કરે, તો જ ગુજરાતીની સમ્પત્તિ 
વધે, નહિતર તો. દાસીપણું અને દળદર જ ઘર ઘાલશે.' 
આમ આયાત ક્યું તે આત્મસાત કરવામાં પણ 

લઘુગ્રન્યિને છોડવાની વાત કરી છે.* 
પોતાની કવિતાનાં ફળ લોકગીતમાં છે તે મેઘાણી 
જાણે છે એટલું જ નહીં એ જ તતો. તેમને અભિપ્રેત 
જ નહીં, આરાધ્ય પણ છે. લોકસંસ્કૃતિને પુરસ્કૃત 
કરવાનું નિમિત્ત કાવ્ય માટે પ્રેરે છે ! 'વેણીનાં ફૂલ'માં 
એની સવીગત ચર્ચા સાત મુદ્દામાં કરી છે. 
લોકસાહિત્યનું વહેણ સુકાયું અને પ્રજાના આન્‍્તરજીવન. 
પર વિપત્તિ આવી. એ લખે છે; “જવાં ગીત ભજનોની 
ને કઘાવાર્તાઓની હેલીઓ. બેસતી ત્યાં આજે નવી 
એક પડ્ડિતિ પણ રચાવી દોહ્યલી થઈ પડી છે.' 
લોકસાહિત્યનો પ્રવાહ લુપ્ત થતાં 'પ્રજાનો પ્રાણ બપૈયાની 
દશા ભોગવી રહ્યો છે... જૂતું લોકસાહિત્ય પ્રજાનાં 
દિલ ડોલાવે, પણ જૂના. જીવનમાંથી. પ્રજાએ. જે નવો. 
પલટો લીધો છે, તેને. અનુરૂપ એવું નવું સાહિત્ય 
સરજાયા વગર માત્ર જૂનાનો મેળ પ્રજાના. નવા ઉદ્ધવેલા 
મનોરથો સાથે નથી મળવાનો. જૂનું આપણને પ્રેરણા 
આપે, વાટ દેખાડે, પોતાનું કલેવર આપણને વાપરવા 
આપે, પણં તેમાં પ્રાણ તો. નવો જ પૂરવો જોઈએ.' 
અહીં લુપ્ત થતા લોકસાહિત્યના પ્રવાહને ચાલુ રાખવા 
માટે પ્રજાના પ્રાણને વાચા આપતા વ્યકિતિસાહિત્ય વડે 
લોકસાહિત્યમાં પડેલી ખોટ પૂરવાની, અવેજી રૂપ પૂઝું 
કવિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ ૧૯૯૬ [ ૯ 


પાડવાની વાત છે. આમ લોકતત્ત્વનો વિનિયોગ મેઘાણી 
માટે આગન્તુક નહીં, આરાધ્ય છે. આપણા. પરમ્પરાગત. 
ગીતોમાં પ્રાણશક્તિ હતી, રસિકતા હતી અને એનો 
ઉત્કર્ષ ન્હાનાલાલ, બોટાદકર અને. ત્રિભૃવન "વ્યાસે 
કર્યો, તેનો મેઘાણી નિર્દેશ પણ ડરે છે. વ્યક્તિસાહિત્યની 
રચના સીધેસીધી લોકસાહિત્યની. બની. ન શકે, કેમકે 
એમ થતાં એને કણ્ઠેકણ્ઠ વિહરવાની લાંબી પ્રક્રિયામાંથી 
પસાર થવું, પડે એ. મેઘાણી. જાણે છે. પરન્તુ મેઘાણી 
પોતે જ આ પરમ્પરાના. એવા સાધક-આરાધક છે કે 
એમની રચનાઓ લોકગીત જેમ જ લોકકણ્ઠે અને. હૈયે. 
વસી શકે છે. એનું કારણ એમના જ શબ્દોમાં 
“લોકસાહિત્યના નિરન્તર સમાગમે ભાષા, આપી, ઊર્મિ 
આપી, ઉધમ કરવાની ચિત્તવૃત્તિ આપી' તે છે. એમનો 
હેતુ “કાંઈ નહીં તો. ન્હાનાં ભાઇબહેનની જીભને ટેરવે 
રમતાં થઈ જાય' એવા શબ્દના જોડકણાં પણ આપવાનો 
હ્તો. કેમકે “બાળકોને બહુ કાળ સુધી. અજીઠા અને. 
અપચો કરાવે તેવાં જોડકણાં ગાવાં પડ્યાં' એતું દુઃખ 
હતું. ગઈકાલ રાંધેલા ધાનની. જેમ બાલજોડકણાં પણ 
યુગપરિવર્તને નિરર્થક બન્યાની પ્રતીતિ થઈ હતી. 


આ'ની અવેજીમાં ક્યાંક જૂના ઢાળમાં નવાં ભાવ-ભાષા . 


ભય તો ક્યાંક જૂનાં મુખડાંનો ઉપયોગ કર્યો તો ક્યાંક 
જૂની રચનાના ખોડન્ઞાતા ભાગને દૂર કરી સાંધો કે 
રેણ ન દેખાય એ રીતે નવું ઉમેરી પરમ્પરાગત રચનાને 
દુરસ્ત કરી. આમ. કરતાં નવાં કલ્પનો, નવાં ચિત્રો, 
નવી ઉક્તિઓ લાવ્યા. “નીંદર ભરી રે ગુલાલે ભરી', 
પાળે ઘૂમે પારેવડાં લ્યો) “સૂરજ રાણા ધીમા તપો” 
તગેરેના નવસર્જનમાં આ વાત સમજાવી, ચરિતાર્થ ડરી. 

પરમ્પરાગત. ઢાળ. અપ-નાવ્યા-અને યુગાનુરૂપ નવી. 
રચનાઓ. આપી તેમ નવા ઢાળ ઘડવામાં અને એ રીતે 
આ પ્રવાહમાં નવો પ્રાણ પૂરવામાં મેઘાણીએ જે યોગદાન 
આપ્યું એ તરફ બહુ ઓછું ધ્યાન ખેંચાયું છે. એમણે 
ગાયેલાં ગીતોના પરમ્પરાગત ઢાળો અને નવા ઢાળો 
ગુજરાત ભરમાં ગુગ્જતા 'થયેલા તેની પરમ્પરા આજ 
સુધી જળવાઈ છે. એમની વાત ખરી છે; 'લોકગીતના 
૧૦ ] કવિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ ૧૯૯૬ 


ઢાળ એટલા બધા મૌલિક અને બહુરગ્ી છે કે સતત 
પ્રીતતિથી એનો સમાગમ સેવનાર થોડોક પ્રયત્ન કરીને 


. સહેજે પોતાના અન્તરમાં પણ નવા નવા ઢાળો ને નવા 


તાલો ગુગ્જતા. અનુભવે. મેઘાણીએ. મ્હારી બાળૂડી 
બહેન, સાગરમાં વસનારા, દાદાજીના દેશમાં, રાતો 
૨%, કાળુડો રજ વગેરે કૃત્તિએ પોત્તિકો નવો. ઢાળ 
આપ્યો છે. 


લોકગીત્તની પરમ્પરાની મેધાવી ગૂહિણી ગાયિકાનો 
જો યત્કિગ્ચિત પરિચય હશે તો આ વાત. બરાબર 
સમજાશે. આ'વી લોકગીત ગાવિકા જે નથી પ્રોફેશનલ, 
નથી કમ્પોઝર, છતાં ગમતું ગીત હાથ આવ્યે બે-ચાર 
ઢાળ અજમાવી ભાષા અને ભાવને. અનુરૂપ એવો ઢાળ 
શોધી કાઢે છે. મેઘાણી' પોતે આવા કમ્પોઝર હતા. 
“રવીન્દ્રવીણા'માં બગ્ઞાળી ગીતોને મેઘાણીએ. દેશી ગેય 
ઢાળમાં ઢાળ્યા છે. આ રચનાઓ અનુવાદ સાથે જ 
અનુસર્જન છે. પ્રસ્તાવનામાં મેઘાણી કહે છે તેમ તેમનો 
આશય કિલાભાઈ ઘનશ્યામ કે- બ.ક; ઠધ્કોરે કરેલા 
શોઘદૂત'ના શબ્દશઃ ભાષાન્તરનો નથી. મેઘાણી. એમના 
અનુવાદને 'મૂળ રચનાઓના વીણારવનું અનુરણન' કહે 
છે, તે સમજવા જેવું છે. એમના' શબ્દો જુઓ; “મૂળ 
કૃતિઓ મ્હારા ચિદાકાશમાં, મ્હારા અન્તઃસ્થલમાં શક્ય 
તેટલી આત્મસાત થઈ'.ગયા પછી પોતાની, મેળે જ 
મ્હારા દ્રારા ગુજરાતી અવતાર ધારણ કરે છેઃ 
બહિરન્તર બેઉ રૂપે. ગુજરાતી... બહિર% અન્તર૩' 
ગુજરાતી બનવાથી તે કૃત્તિઓ રવીન્દ્રનાથની મટી જતી 
નથી. બજ્ઞાળી'પણ મટી જતી નથી. તેનાં ભાવ, કલ્પન, 
ર% અને રેખા સાર્વજનિક છે, ભારતીય છે, એ. મૂળમાં 
મુકાયેલા ક મ ગ્રાહ્મ અને સાધારણીકૃત 
છે.' ી 


બદ્ઞાળી જ નહીં પરન્તુ અગ્રેજી અને જપાની જેવી 


ભાષાની કૃતિઓમાં પણ જે સાઘન્ત ગુજરાતીતા સિદ્ધ 


થઈ તેનાં કારણમ્ધ ભાવ, ભાષા, ગીતમાળખું, કલ્પન 
વગેરે ગુજરાતી પરમ્પરાનાં છે તે તો ખરું જ, પરછ 
એમાં પ્રયોજાયેલા ગુજરાતી ઢાળો પણ છે. ઢાળ એ 


માત્ર બહિરશ્ર નથી, ઉમરામણ નથી. કણ્ઠે વિહરતી 
કવિતા માટે, ગીત: માટે તો એ આન્તરિક તત્ત્વ છે 
કૈમકે એનું સમગ્ર ભાષામાળખું ઘડવામાં મુખ્ય સૂત્ર 
અને તેનું નિયોજક નિયન્ત્રણ 'ઢાળ' વડે થતું હોય છે. 
લોકગીતનું ગેયરૂપ એના આન્તરનું અવિભાજ્ય અઝ 
છે. ઈન્દથી રચાતાં કાવ્યથી દેશીબદ્ધ કડવું અને 
લોકગીત તાત્વિક રીતે જુદાં પડે છે. “કોઈનો. લાડકવાયો 
અતે બીજાં ગીતો'ની પ્રસ્‍તાવનામાં' મેઘાણીએ આ 
તાત્વિક ભેદ સ્પષ્ટ કરતાં કહ્યું છે કે વૃત્તબદ્ધ રચના 
તો. વાંચનારગાનાર પોતે પસન્દ કરેલા. ઢાળમાં, રાગમાં 
ગાઈ શકે છે. એનું માત્ર પઠન કરીને કાવ્યરસ માણી 
શકે છે પરન્તુ “આથી ઊલટું, રાગ-સૂરમાં ગાવાસારુ 
બનેલાં ગીતોને એના મૂળ કલ્પાયેલા ઢાળથી જુદી રીતે 
ગાવાની. સાથે જ એનો. વધ થાય. છે, કેમકે રચનારના 
હૃદયમાં એ. શબ્દો ગૂંથતી વેળા સતત અમુક રાગનું 
ગુગ્જન ચાલતું હોય છે. એ રાગ અમુક ભાવનો વાહક 
બનવા માટે પસન્દ થયો હોય છે. રચનાના ભાવમાં 
બન્ધ ન બેસે. તેવા શબ્દોને ખુદ એ રાગ જ રૂખસદ 
. આપી દઈ, ચોક્કસ શબ્દોનો. જ સ્વીકાર કરે છે. આમ 
હોવાને: કારણે કર્તાએ મુકરર કરેલ ઢાળ પણ. એની 
પ્રત્યેક કાવ્યકૃતિનું અવિચ્છેધ અઝ બની. જાય છે.' આ 
વાત માત્ર લોકગીત માટે જ સાચી. નથી. મધ્યકાલીન 
ગુજરાતી. આખ્યાનો અને રાસાદિની કૃતિઓ જોશો તો 
એમાં કાં તો કોઈ પ્રચલિત્ત દેશીના, ઢાળનું અયવા તો 
કોઈ રાગ અને તાલનો. મથાળે જ નિર્દેશ કર્યો હોય. 
કર્તાએ એ. ઢાળ કે એ. રાગની દેશીમાં ગાવા તેની 
રચના કરી હોય છે. એને અન્યથા ગાઈ તો શકાય, 
પરન્તુ એમ. થતાં ક્યારેક કવિએ જે શબ્દરૂપ આપ્યું 
હોય તેને ક્ષતિ પહોંચવાનો પણ સમ્ભવ છે. આથી 
મેઘાણી કહે છે; “એવું, કંઈક મ્હારાં ગીતોમાં પણ મેં 
જાળવ્યું છે. માટે જ જ્યારે જ્યારે મ્હારા નિર્માણ કરેલ 
ઢાળમાં મ્હારાં ગીતો ગવાતાં નથી ત્યારે ત્યારે એ 
ગીતો દુઃખિત બને છે. “કોઈનો લાડકવાયો' એ મ્હાણું 
ઘણું જ લાડકવાયું ગીત, મ્હારા કણ્ઠના મુકરર સૂરોમાંથી 


જ ઉદૂભવેલું અને એ. જ. સૂરો વડે સત્તત સીચાયેલું, 
તેને જ્યારે હું કાલીઝડા *અને મરાઠી સાખીના મૂળ 
સૂરને બદલે ભૈરવીમાં ગવાયેલું સાંભળું છું, ત્યારે મ્હારું 
પ્રેય સન્તાન રિબાતું હોવાની મ્હને વેદના થાય છે.' 


. આમ, ઢાળ એ ત્રીજું લક્ષણ છે તો તે પછીનું 
લોકતત્ત્વના વિનિયોગનું, ચોથું લક્ષણ તે. ભાવાનુભૂતિની 
સદ્યગ્રાહ્મ અસકુલતા . છે. કાવ્યને કે ગીતને મનમાં 
પ્રવેશ મળે એ પછી. હૃદયને પરિપ્લાવિત કરે છે અને 
મનને એના અર્થની સૂક્ષ્મતા-સફુલતામાં ઊતરવું પડતું 
હોય છે. લોકગીતમાં આ'વી ચૈતસિક વ્યાયામની જરૂર 
પડતી નથી. લોકગીત તો. આરમ્ભેજ ક્રિયાને વર્ણવે- 
બીડીઓ વાળો, બીડીઓ વાળો, કોઈ ચિત્ર આપે. -- 
આભમાં ઊગેલ ચાંદલો ને જીજીબાઈને આવ્યાં બાળ 
-- એ સાથે જ માનસિક વ્યાયામ વગર જ તે હૃદયને 
સ્પર્શે. જ્યાં ઉક્તિ-વૈચિત્ય હોય, કોઈ લક્ષણા કે 
ધ્વનિજન્ય યુક્તિ હોય ત્યાં પશ એ એટલી પરમ્પરાગત. 
અતે રૂઢ હોય કે ભાવકને તરત જ સમજાય અને 
સ્પર્શે. 


આ પ્રકારનાં લોકતતત્વનાં લક્ષણોનો. વિનિયોગ 
મેઘાણીની કવિતા અને .ગીતોમાં થયો છે. “ચારણ 
કન્યા' જેવામાં ડિઝળી વાક્છટાનો પ્રયોગ છે. વીરડો, 
વીંઝણો, ગામડાના. વિસામા, બહેન હિન્દવાણી વગેરેમાં 
લોકપ્રવાહના વાન્નયની ઇંમેયજ ઉપયોગમાં લેવાઈ છે. 
કોઈ પ્રચલિત લોકગીતમાં કલ્પના ખણ્ડિત થતી. લાગી 
ત્યાં સુધારી લોકગીતનો નવાવતાર કર્યો છે. પરન્તુ 
આ'વી વ્યક્તિકૃત રચનાઓનું ફળ લોકગીતનું હોય તો. 
પણ આ'વી રચના લોકગીત બની ન શકે, તે મેઘાણી 
જાણે છે; “કોઈ પણ. ગીત રચાયા પછી તરત લોકગીત 
નથી બની જતું. સન્ધીકૃત કે વ્યક્તિકૃત રચના 
પરમ્પરાર્માં આવે, એની દીર્ઘ પરમ્પરા ચાલે તે પછી. 
એ રચના લોકગીત રૂપે સંસિદ્ધ યાય છે... એને અનેક 
લોકો પોતાની રચનાની સરાણ પર ચડાવી ખાડાખડિયા 
કાઢી નાખે, વારંવાર પોતાના કણ્ઠનો રન્દો મારી પ્રત્યેક 
પડ્તિત લીસી કરી કાઢે, અનેક રસિકો એના 

કવિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ જ્હહદ [ ૫૧ 


ઊર્મિપ્રવાહમાં પડીને પોતાના તરફથી એકેક કડી 
ઉમેરતા જાય. બન્ધ બેસતા શબ્દો ન હોય તેને ફેરવતા 
જાય, એમ છેવટે ઘણાં, વર્ષો પછી જ એનો અન્તિમ 
ઘાટ નક્કી થાય; એ લોકગીતોની રચનાનો નિયમ છે. 
સાચું લોકગીત કોઈ એક જ કવિની માલિકીનું નહિ 
પણ જ્નસમસ્તનું ઉત્પન્ન કરેલું ધન છે.' આટલું કહી 
'વેણીનાં ફૂલ'નાં ગીત સન્દર્ભે ઉમેરેઃ છે; “આ સક્રહનાં 
ગીતોમાં પણ જો લોકગીતોનું કોઈ ચિરંજીવ તત્ત્વ હશે 
તો તેનું છેલ્લું સ્વરૂપ કંઈક વર્ષો પછી જ નક્કી થશે.' 
આ તાત્તિક રીતે સાચું છે પરન્તુ લિખિત પ્રવાહમાં 
મુદ્રિતરૂપમાં જે રચના પૂર્ણરૂપ પામે છે તે બન્ધિયાર 
પાણી જેવી બની જતાં, શુદ્ધ લોકગીતની રચનાને વહેતા 
ઝરણાની સ્થિતિમાં પરિવર્તનની પ્રક્રિયાનો જે લાભ 
મળે છે, તે મળવો શકય નથી. 

ધુગવન્દના' (૧૯૩૫)માં પણ જે મૌલિક અને 
અનૂદિત કૃતિઓ છે, વીર અને કરૂણરસનાં કથાશ્રયી 
કાવ્યો છે, રાષ્ટ્રભક્તિ અને પીડિત અનુકમ્પાનાં ગીતો 


છે, તેમ જ, “એકતારો' (૧૯૪૭) અને ગાંધીજી વિષયક . 


“બાપુનાં પારણાં' તયા રવીન્દ્રનાથ ટાગોરની ડૃતિઓ 
પર આધારિત “રવીન્દ્ર વીણા' (૧૯૪૪)નાં કાવ્યો છે, 


તેનાં ભાવ-ભાષા, લય આદિમાં લોકતત્ત્વનો વિનિયોગ * 


થયો છે. મૂળભૂત વિષય, એની સામગ્રી અને માવજત, 
એનાં ઢાળ-કલ્પનાદિનો નાડસમ્બન્ધ લોકતત્ત્વ સાથે 
રહ્યો છે. અસહકાર યુગની. રાષ્ટ્રભક્તિને ચસ્તિર્થ 
કરતી ડસુમ્બીનો ર સ્વતન્ત્રતાની મિઠાશ, છેલ્લી 
પ્રાર્થના, શિવાજીનું હાલરડું, છેલ્લો કટોરો અને ઓતરાદા 
વાયરા જેવી રચનાઓ ગાંધીયુગી સાહિત્યની સીમાચિહ્ન 
જેવી છે. એમાં પણ ભાવમાં, ભાષામાં શૌર્યપ્રેરક 
તળપદા વાતાવરણ અને બળકટ બાનીમાં, ઢાળમાં 
લોકતત્ત્ત જોઈ શકાશે. ગાંધીયુગની અસર ઝીલતી 
પીડિત પ્રત્યેની અતુકમ્પાથી પ્રેરાયેલી અને ક્ાંતિનું 
ઉદ્દોધન કરતી ઘણ રે બોલે, કાલ જાગે, કવિ ત્હને 
કેમ ગમે, જેવી રચનાઓમાં પણ લોકપ્રવાહનો અનુબન્ધ 


રહે છે. ઘણ રે બોલે ભજનની પરિપાટીએ છે, ત્હારાં 


૧૨ ] કવિલોક : જુલાઈ-ઓંગસ્ટ ૧૯૯૬ 


પાતક સમ્ભાળ પણ્‌. ખણ્ડ ત્રણનાં કથાગીતોનો પણ 
કુળસમ્બન્ધ જેટલો બેલાડ સાઘે છે એટલો નરસિંહરાવ, 
કાન્ત કલાપી પ્રયુક્ત ખણ્ડકાવ્ય સાથે નથી. ' ડવિનું 
નજીડનું પહેલું સગપણ લોકસાહિત્ય સાથે જ છે. કોઈ 
પ્ણ લોકગીતને એના અલિખિત રૂપમાં લોકકણે 
વિહરવાનું હોવાથી એની રચનામાં જ એક એવો રૂઢ 
અને નિશ્ચિત કમ હોય છે જે' રમૃતિસહાયક બને. 
આથી 'આવાં લોકગીતમાં કાર્યકારણ, સગપણ અને 
પદાર્થીનેર્માણની સાંકળ હોય છે. એ એટલી રૂઢ હોય 
છે ડે એકવાર ગીત સાંભળ્યે તેની પડિત ઓ કમશઃ * 
યાદ રહી જાય. કાર્ય-કારણની સાંકળ અનેક પ્રકારની 
સમ્ભવે, સગપણસાંકળમાં સાસુ-સસરા, જેઠ-જેઠાણી, 
દિયર-દેરાણી અને અન્તે પતિ આવે; પદાર્થ નિયલિ 
સાંકળમાં સુતાર, સોની, માળી વગેરે આવે. દેવી અને 
દેવસ્યાનમાં ચામુણ્ડા-ચોટીલા, કાળી-પાવાગઢ, 
અમ્બા-આરાસુર આવે. 'કસુમ્બીના રઝ'નું માળખું જુઓ. 
ક્યાં ક્યાંથી મળ્યો કસુમ્બલ ર્ન ? પ્રેમશૌર્યની 
ભાવના ! જનનીનું ધાવણ, બહેનનું હાલરડું, દિલદારની 
પગની મહેંદી, આ લોકતત્ત્વની નીપજ. કવિનાં ર્વખ 
પીડિતનાં આંસુ, શહીદના નિશ્વાસ, કગ્ઞાળના ગાલ, 
વીરપુત્રની માતા આ રાહિત્યકુળની વસ્તુ. આમ 
લોકતત્ત્ત અને સાહિત્યતત્ત્વનો સમન્વય એટલે 
મેઘાણીની કવિત્તા. “છેલ્લી પ્રાર્થના' તત્કાળ પરિસ્થિતિ, 
પ્રસગ્જન્ય સક્ર્ષ અને વ્યક્તિગત અનુભવ છે જેનું 
ક્ષેત્ર સાહિત્ય છે. પરન્તુ એનો. આરમ્ભ, લસળતો 
ઘૂંટેલો લય. લોકકણ્ઠે વિહરતા લોકગીતનું જ કૌવત 
કામે લગાડે છે. આમ સમકાલીન જીવનના બળકટ 
અંશો ઝીલતું વલણ સાહિત્યની પરમ્પરાનું છે પરન્તુ 
એનાં બાની, માળખું, લય, ઢાળઃ લોકગીતનાં. છે. આ 
કારણે જ મેઘાણીનાં ગીતો છેક આજ સુધી લોકકણે 
વિહરતાં રહ્યાં. 

મેઘાણીમાં વસત્તો જાગૃત સર્જક માત્ર નપ્ર જ નહીં, 
નિખાલસ અને પરિપક્વ સમજ ધરાવે છે. પોતાના 
લોહીથી કૃતિઓ રચી છે કે ઘૂંટેલી આત્મસાત 


વેદનાઓનો પરેપાક છે, એવો કોઈ દ્યવો મેઘાણીનો 


નથી. કૃતિઓની જ નહીં સંવેદનાની વસ્તુનિષ્ઠ - 


પરલક્ષિતાને એ પ્રમાણી શક્યા છે. “એકતારો” 
પ્રસ્તાવનામાં એમણે કહ્યું છે “હું આ લખું છું તે શું ખરે 
જ અન્તરમાં અનુભવું છું ? કવિતાકાર, સાહિત્યનો 
સર્જક શું સાચોસાચ નિજલખ્યું બધું સ્વાનુભવમાંથી 
નિતારે છે ?' આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ગાંધીપ્રેરિત કડક 
અને તટસ્થ આત્મપરીક્ષણ મેઘાણી. કરી શક્યા છે. 
કાળમાં પ્રભુ માટેનો તલસાટ છે તે સ્વાનુભવ નથી એવું 
માત્ર, નપ્રતા-નિખાલસતાથી જ નહીં પરન્તુ પૂરી. સમજ 
સાથે પ્રગટ કરી ભક્ત અને કવિ વચ્ચેનો ભેદ આ રીતે 
દશવિ છે : “બીજો એક સમૂહ છે, જે બહુધા પરાનુભવોને 
જ પોતાના ઊર્મિતન્ત્રની વીણા કે એકતારા પર બજાવવા 
મથે છે. એટલે કે મુખ્યત્વે એ. કલ્પક છે, નનિજાનુભવી 
નથી.' આમ કહી પીડિતોનાં કાવ્યોમાં આવતાં આલેખનો. 
સ્વાનુભૂત અનુભવો નથી પરન્તુ અન્યની. સંવેદનામાંથી 
ઉદ્ધવેલા ભાવોની કલ્પનાભોમમાં ચોપણીથી થતો 
રોપણી છે, તે સમજાવે. છે. આ માટે યુથિકા રોય દ્વારા 
ગવાતાં મીરાંના પદનું દષ્ટાન્ત આપે છે. એમાં જે તલસાટ 





૫૦૦/- 


ષ 


શ્રુતિ ત્રિવેદી 
શિરીશ ભટ્ટ 
મનોહર દેસાઈ 


“કવિલોક દ્વિમાસિકના નવા આજીવત્ત સભ્ય 


છે તે મૂળભૂત! મીશાંવો છે, યુઘિકા રોયનો નહીં. યુથિકાએ 
તો. સહૃદયતા કેળવી છે. આટલી ઊંડી સમજ બીજે 
જવલ્લે જ જોવા મળે છે. પોતાન કવિપદનો ક્યાંય 
હુંકાર નહીં મળે. “મ્હારા ગીતોના ગુણદોષ હું જાણતો 


'નથી. કેટલું મ્હારું મૌલિક અને કેટલું પારકું, તેની મ્હને 


ખબર નયી. મ્હને “રાષ્ટ્રીય શાયર'નું બિરુદ અપાયું 
છે !.... વસ્તુત : એ પદવી નથી પણ હુલામણું નામ 
છે. બાકી તો ક્યાં શાયરી ને ક્યાં હું !”યુગવન્દના'નું 
ટથઇટલ સિત્ર છે તે સન્દર્ભના પણ શબ્દો જુઓઃ 
“હજારોનાં મિથ્યાભિમાનોને પિતૃભાવે સહી લેતું એ વક 
-- હાસ્ય જાણે બોલ્યાવગર બોલે છે. “તું યે, અલ્યા 
કવો કે |' આ'વી નિર્વ્યાજ સરળતા સાથેની સાચી સમજ 
આટલી મોટી લોકપ્રીતિ પછી પણ ટકે તે અન્તરની 
સાચી સમજ અને ખુમારી હોય. તો જ સમ્ભવે. 

આમ, ડવિ મેઘાણી પણ સૌન્દર્યપરક સંસ્કૃતિ 
સંરક્ષક અને ઉદ્દોધક એવા લોકસાહિત્યવિદનો 
સર્જનાત્મક વિકાસ છે. 


૩. કસુમ્બીનો રજ ૬ ૧ મેઘાણીનાં કાવ્યો, ૧૯૯૦, પૃ- 
૬૧. 






શ્રી જગદીશ ત્રિવેદી, અમદાવાદ 






અમદાવાદ 
મુમ્બઈ 
ભાવનગર 








કવિલોક : જુલાઈ-આગસ્ટ ૧૯૯૬ [ ૧૩ 


વજુ રસૃત્યડશ અડ 


બન્ધુ મ્હારા... 
(વનવેલી) 


રાજેન્દ્ર શાહ 1, 


કેટલું ઘારણ હજી ત્હારે ? 
સાથી મ્હારા, 
અહીંથી તું નજરુંને વાળી લઈ 
કઈ તલાતલ. સૃષિમર્હી કરન્ત વિહાર, 
નસકોરાંને ઘોર નિનાદે 
એ'ના તાલે તાલે 
નાચે છે તું ? - રચે છે તું ? 


ઝાડ-ઝાંખરનું અડાબીડ આ અરણ્ય, 
વિભીષિકામય અનધકાર; 
કલરવે ટેવાવેલા કાને, 
ચાથી મ્હારા, 
રુણે ના તું 
ગળામહીં ઘૂંટાઈ રહેલ 
વનેચર તણા હિંસક હુંકાર ? 


* તું જાગે તે કાજ હશે આટલા. ઉધામા ? 
કયે વરદાન ત્હારી હઠીલી આ ઊંઘ ? 
અહીંના દુરિતની ન આવે ત્હને ગન્ધ. | 
તું બધિર ત્હારા બોલડ, પ્રાણે. ઉચ્છ્વાસે. ! 
બન્ધુ મ્હારા, 

એહીં તો છે શિકાર શિકારી 

તેજ આંખથી રહેવું તમિસ વિદારી. 


[કરશે શિકાર કે શિકાર થવું ત્હારે ? 
_ ખરેરી દે અડનો પ્રમાદ 

'૨ગે રગે વહી રહે વિદ્યુત પ્રભાવ 
એ'વું હજો જાગ્રત ચંવિદ. 

બન્ધુ મ્હાસ 

મુખ પર હવે નહીં ક્લાન્તિ; 

નેત્ર મહીં ફૃશાનુની કાન્તિ. 


મા, 
૧૪ ] કવિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ ૧૯૯૬ 


વૃષ્ટિભીનો દિન 
(વનવેલી) 
શજેન્દ્ર શાહ 


આજનો. આ વૃષ્ટિ-ભીનો દિનઃ 
. જે કંઇ તે આઘું મે'વી કામ, ' 
વાતાયન કને આવી ડરું છું વિરામ. 
દષિ આડે . . 
જલ-જવનિકા છે. મહીન. 


લહું છાયાલોકઃ ે 
નીચે નહિવત ડહીં કહીં આવજાવ, ' 
વિશાળ વન-સીમનો. આભાસી પ્રભાવ, 
હવાને હિલોળ 
વળી તળી. લળી મળે અશ્વત્થ અશોક, 


તન્દ્રામય કાલઃ 

બાજુની. ત્રિપાઈ ૫ર મૂકી કૉફીકપ, 

કોઈ ગયું, ખબર ન પડી એમ. ચપ. 
મૃદુ મન્દ 

આરોહણ-લાસ્ય-લયે. વહન્ત વરાળ. 
એક ઘૂંટ, રસનાએ. સ્વાદ. 

પ્રાણમહીં બાપ્પસહ પેયની સુગન્ધઃ 

અકુરે નીરવ પળે જેમ કોઈ છન્દ, 
એમ જ અચિન્ત 

તેજકાય. અતીતનો ઉદય અબાધ. 
બાજે બીન: . 

મૃદગ-સ્નતિ, ઝણફૃત છે દિગન્ત. 

યુગલ નયને અતીન્દ્રિય છે આનન્દ, 
કાલગત લહું સનાતન 

આજના આ વૃરિ-ભીને દિન. ._ 


ઘર મ્હારું ટહુકે છે 
હર્ષદ ચન્દારાણા 


લાવો. લેખણઇ, કઝુ ને ચોખદ કે ઘર મ્હારું ટહુકે છે, 
પાંખ. ફફ્ડાવે અક્ષર અનોખા કે ઘર મ્હારું ટહુકે છે. 
પ્રગટ્યું, પ્રભાત સાત. રજ્ઞોનું કે ઘર મ્હારું ટહુકે છે, 
સૂરજયી. વરસે છે સોનું કે ઘર મ્હારું ટહુકે છે. 

ઝૂલે. તોરણ, ચાકળા. ને ઝૂલ કે ઘર મ્હારું ટહુકે છે, 
સ્નેહની. સોડમ, રેલાવતાં ફૂલ. કે ઘર મ્હારું ટહુકે છે. 


વાગે શરણાઈ, ઢમકે રે ઢોલ કે ઘર મ્હારું ટહુકે છે 
વહે કણ્ઠેથી મધમીઠા બોલ. કે ઘર મ્હારું ટહુકે છે 


ગીત-પદ્દીના. ભરાયા. મેળા કે ઘર મ્હારું ટહુકે છે, 
થા-થા-થૈ, થા-થા-થૈ. વેળા કે ઘર મ્હારું ટહુકે છે. 


ખુશી ચીતરતું કિરણોત્તું પોત, કે ઘર મ્હારું ટહુકે છે, 


આ. દીવઃડાને. પરણે છે જ્યોત. કે ઘ૨ મ્હારું ટહુકે છે. ' 


ગીત 
ખલિન પણ્ડયા 
આંગળીવેઢા ગણાતાં ગણતાં ગણ્યા કાળના. કૂકાજી, 
ફૂંકે કાય.રો. જતાં. આવતાં એવા ફૂંકાતા. ફુક્કાજ. 


જીવતરની સન્દુક સળગતા સળગ્યા એ*ના. સઃ-ડાકાજી, 


કૉણે. બિસ્તર બાંધ્યો. કનો. કોઈ નથી અહીં એડકાજી. 


આયખામાંથી નીસર્યો વાયુ નીસયુ નયું જુટાણંજી, 
કાળા કાળા મહાસાગરથી. અન્ધકારનું આણુંજી. 
જડબું, થાક્યું, છાતી થાકી, થાક્યાં સર્વે ગાતરજી, 
કતર કતર કોરાય ચામડી. કૉરદ ફેરવે કાતરજી ? 
આંગળીવેઢા, ગણતા ગણતા ગણ્યા. કાળના કૂકાજી, 
સૌને મળિયા, મળશે. અમને. કાળદેવતા ટૂંકાજી. 
કવિલોક 


અષાઢ આગમને 
ઉશનસ્‌ 


૧. યક્ષવૃત્તિ 


આપાઢસ્ય પ્રથમ દિવસે. મેઘ ઘેરાઈ આવ્યો . -- ી 


મ્હારી પૃથ્વી ઉપર સહસા કૉણ. જાણે. ક્યહીંથી. 
વિધુદ્રલ્લી ચઢી વિસરવી, માંડવો તે મહીંથી 
મ્હેકી ઊઠ્યો, પવન ધરતી ગન્ધ લૈ સૂસવાયો; 
ને માટીની પ્રથમ, ભીની જે ઉત્સરી ઘ્રાણ-ગન્ધ. 
ઝં જન્મોની। અતીત પલળી ઊઠતી પ્રીતિયાદે ” 
કો. બોલાવે. સમયતણી ઓ. પારથી આર્દ્ર સાદે 

ને આ જન્મે હુંય ઝૂરી મરું કોઈ વ્રેહાનુબન્ધે. 


પ્ડેલી હેલી સઘન સળિયા અડ્લિપીન સાથે 
ઘૂસી. આવ્યું ગગન, ભીરુ સૌ. છત્ર શોધી ભરાય, 
પડી નીડે, ઘરકબૂતરો. છાજમાં, શેરી ગાય 

નીચે માથે ઘર છત તળે," ને બધું દ્વૈત બાથે... 


જાઉં ક્યાં, જ્યાં પ્રથમ વરસ્યા ઘોર રવ્ય ચઢાવા.? 
તું માં આવી ચહું લપી જવા થાનહૂફે ભરાવા. 


૨. પ્હેલી. હેલીમાં એકાકી વૃદ્ધયુગલ. 


પહેલી હતી હેલી એ અખિલ અભ્ર છાયું હતું 
દિંગન્ત સુધી. મેઘની. સજળ. શ્યામ આભદ ઠરી, 
ધશસની સૂની ડુ%રી ઉપર એક કો છાપરી 

હતી પલળતી બધેથી, જૂનું છાજ .ચૂતું હતું; 
બધેથી અહીં કો કપાઈ જઈ એક કો એકલું 
પુરાણ પુરખાયું આદ દ્યા ઈવ. ને આદમ 
સમાન) પરવારી જે ગયું'તું પૂર્ણ આપયુષ્કમ 
અહીં બધું સમેટીને વસતું'તું વિરાગે ભલું, 


પહેલી હતી હેલી, જીર્ણ વય ને જૂનું છાપરું 
બધેથી. ગળતું લહી જરઠં તે ઊઠ્યો ને દીઠી 
ધરા નીતરતી. જળે કંઈક વૃત્તિ જૂની મીઠી 
ઉરે ફરકી, સરકી ડોશી ભણી જૈ ઊભો. રૂબરૂ 
વધો. “ગળતી. છાપરી, સરતી સંસ્કૃતિ; આપણે. 
જરી સરકીએ. કને. અધિક, મેઘલી. આ ક્ષણે.” 


૧૬ ] કવિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ ૧૯૯૬ 


મજા પડે તો... 
.પગ્યમ શુક્લ 


નવી જ વાણી નવતર ગીત 
મજા પડે તો. ઝીલો. 


સાદ અનોખો. સાવ નિરાળો. 
ઘાટઘટમ એનો. લટકાળો. 
રમતિયાળ પણ કેવો માળો, 
નજર કરો ત્યાં એ'ને' ભાળો. 
કય વગર ના રે' કંઈ ચાળો, 
હા તોફાની. છે, સમ્ભાળો ! 
૨% મજાનો નીલો . 
મજા પડે તો ઝીલો. * 


રગ્રોનો કંઈ મળે ન તાળો, 
મોરપિચ્છ એવું, ઓગાળો. 
કદમ્બરેણુ ઝરતી ડાળો, 
પથરાતું મન પાછું વાળો. 
મુશળધાર આ શમણાં ખાળો, 
પાંપણ. પર ગોવરધન ઢાળો. 
સમજો. તો. સમજી લો. ! 


મજા. પડે તો. ઝીલો. 
હાઈકુ 
ભારતી ભટ્ટ 
૧ ર 
નયનો મળ્યાં, રામે મૃત્યુ 
સમુદ્ર ઘૂઘવતો; ટુણ્ડર પ્રદેશની ઠણ્ડી 
હું દરિયામાં. ચોધાર અશ્ચુ. 
૩ 
સૂકી ધરતી, 
'અભિસારેકા ઢેલ, 
ક વોજ ઝબૂકે. 


શૈશવ 
જગદીશ ત્રિવેદી 


વગર કાગળે, વગર કલમે, 
વગર ઊર્મિએ, વગર ચિત્તને, 
તાજા, ધબકતા પુષ્પ-શા મુલાયમ હદયે 


આલેખેલી-- ર ક 


ક્યાં ગઈ મ્હારી. પ્રથમ અને પરમ કવિતા 
જેની 

અનત્તમાં વિસ્તરેલી 

અખણ્ડ 

અવિભાજ્ય. દ 

નિઃશબ્દ ધ્વનિ-લહરો પર 

તર્યા કરું છું આજે હજી ? 


હરદ્વારમાં 
લલિત ત્રિવેદી 


દ્વાર ઓળજ્ડીગીને જાઉં છું દ્વારમાં 
એક ઘર નીકળે મ્હારું હર- -દ્વારમાં ! 


એને. આકાર શું કે નિરાકાર શું? 
ઓગળ્યો એક માણસ તદાકારમાં. 


જેનું મસ્તક અડેલું હો બ્રહ્માણ્ડમાં 
એના પગ ક્યાંથી રહેવાના સંસારમાં ? 


ક્યાંક ઊંડેથી. મગ્જીરાં સંભળાય છે. 
કયા જન્મનાં છે ભજનો. આ અવતારમાં? 


ચૌદ મણ્ડળ તરે કે કમણ્ડળ ધરે 
શું ફકીરને ફરક પાર-ઇસપારમાં ? 


ક્યાં રહું ? 
જગદીશ ત્રિવેદી 


રહું તો ક્યાં જઈને રહું ? 


અહીં- 
ચૉતરફ છે 
રડબેરદ્વી 'પુષ્પોના ગુચ્છંગુચ્છ-- 


અને તહીં 
વિજન વનવગડે 
ફોરમના પયગામ. 


અહીં-- 
વૃક્ષની ઘટાળી ડાળડાળે 
ગૂલે છે પદ્ડીઓના નિવાસ-- 


અને તહીં-- 
રણની બળબળતી હવામાં 
હિમફોરાં-શા મધરા મધરા ટહુકાર. 


અહીં ી 
કોલાહલોની, મજબૂત ભીંસમાં 
બેઠો છું હાથમાં લઈ નિર્જીવ પુસ્તક-- 


અને તહી-- 
શબ્દાકાર બહાર ધસી આવેલા 
ઝળહળ ઝળહળ તેજના ટાપુ-- 


રહું તો ક્યાં જઈને રહું ? 


થો. 


કવિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ ૧૯૯૬ [ ૧૭ 


કોણ ? 
રમેશ પારેખ 


લાલલાલ, ચળકતાં સફરજનોથી. 

આહા. | ઝાડ લચી. પડ્યાં છે... 

લખાયું છે એકેએક સફરજન ઉપર 
જુઓ, એક એક ભૂખ્યા બાળકનું નામ. 
લખાયાં છે નામ આમ સ્પષ્ટ અક્ષરોમાં _ 


પણ લખાયાં છે એ રહ્યો નૈ પ્રકાશની! લિપિમાં. * 


ઊભું છે પ્રત્યેક ઝાહ પ્રશ્રાર્થની મુદ્રામાં. 


હવે પેલા હાથ સોદાબાજોના. 

આ ફળ ત્ોઃડી જાય તે પ્હેલાં જ-- 

કૉણ ઉકેલશે ફળ પર આળખેલી. લિપિ ? 
કૉણ આ બધાં ફળો. પહોંચાડશે 

એ. બાળકોનાં ભૃખ્યાં મોઢાં સુધી 


નામ જેમનાં આ સફરજનો ઉપર લખ્યાં છે ? 


નગર વચ્ચે હું 
ચૉસેફ મેકવાન 


કૈં કોલાહલ શોર કર્કશ નર્યા ચોમેર તીણા દહે 
મ્હારા આ મનને અહીં નગરમાં ભીંસી ઉચાટે રહે. 
જાણે. મત્સ્યસમૂહ કો' પળપળે કોચ્યા કરે પત્થર , 
એવત નાજુક પ્રશ્ન કેં કન્ડતા ચૂંથ્યા કરે અન્તર. 


સ્વાર્યો. વાણી. પિલપસર્મ્પ. સળવળે જીલ્લા, લાસ્યપા, 
આંખોમાં જડ રિક્તતા ઊભરતી. દમ્ભે ભર્યાં હાસ્યમાં. 
સત્તાશોખીન દાવપેચ રમતા સર્પો અહમ્ના લડે, . _ 
નાણા; વૈભવ, નામ પ્રાપ્ત કરવા ઊંડા પ્રપઞ્ચો. રચે. 
છાયા ભૌતિક વિશ્વની અકલ છે રે' મોહમાયા ભરી, 
આ સૌન્દર્ય-સુખો. મહીં વહી રહી સૌ જિન્દગીની તરી. 
જોતો. મૌન મુખે અરે સકલ. આ. લીલા રચાતી જતી. 
એમાં જીવન એક બોજિલ, પીડા જાળે ગયું છે બની. 
સૌન્દર્યો અર્હી માનવી. સૂજનનપં. શહેરો. મહી હાંફતાં-- 
ને. આકર્ષક વિકૃતિ-સભર રે... જુટ્ટાં સુખો. ફાલતાં. 


૧૮ ] કવિલોક : જુલાઈ-ઓગાસ્ટ ૧૯૯૬ 


મળે મૂળ જો... 
વિષ્ણુ પટેલ 


નથી સ્હેલ આ મોતથી. છૂટવાનું; 

રહે વાત બાકી ફરે માત્ર. પાનું. 

અટકશે અગર ઇંન્ધણો નાખવાનું, 

ન ટકશે જરીકે. ચરીતર ચૂલાનું. -, .. 
તકટ-લેણ-મૂઠ-નાર અન્ધી વગેરે 

રમો. જલકમલવત્‌, પછી દુઃખ શાનું ? .,,, 
પ્રતિબિમ્બ ઝાંખું પડ્યે પાલવે ના; 

સતત અઝ લૂછયા કરો આરસાનું. . 
રહી રાખવી રોજ દુલ્હન. રાજાવી; 

ગમે તે પળે કૂહેણ આવે પિયાનું. 

વીણી રાખવાં ભૈ પ.ે બોર એ. તો; 

જીવન બસ બીજું. નામ છે ઝઢ્નાનું. :. ' 


મુસાફર સફર આ સફળ તો જ થાયે 
મળે મૂળ જો. કારવાંની કથાનું. 


તણખાતનું રૂપાન્તર* 
અમિત વ્યાસ/હરદ્વાર ગોસ્વામી 


કોઈના હોવા વિશેની ધારણામાં 
આંખ અટવાઈ ગઈ' છે બારણામાં. 
પૂર્વગ્રહ મ્હારા તરફનો 'હ૨ જણામાં. 
ખૂટતું લાગે કંઈ મ્હારાપણામાં. 
ક્યાંક ઊંડાણે ડૂબી આખી સભા 
કેટલું, ઊપડ્યા, છે લચારણામં. ! 
નભ. વરસવાનું પછી. આખુંય, મિત્રો. ! 
હોય, હોવું મોરનું જો આપણામાં. .. 
લ્હેરખી આવી. પવનની. સ્હેજ ત્યાં તો,'”' 
એક તણપખાનું રૂપાન્તર તાપણામાં. 
લ્યો, કલમ, કાગળ, ગઝલ, કલ્પન, પ્રતીકો* 
અન્ય તો. શું હોય આ .ખાલીપષામાં ? 
લ્યો, અલગ. થઈને અમે. ફરતાં રહ્યાં બસ, 
ના, અમારામાં રહેલું-જે ઘણામાં. 

વાસ ગઝલ 


બે ગઝલ 
મનીષ પરમાર 


વૃ 
સાવ કોરા પત્ર જેવી. રાત લખવી, 
કાળજે જખમો. થયા છે, વાત લખવી. 
ભૂલવા ત્હમને મથું ભૂલી. શકું ક્યાં ? 
ખાનગીમાં એક મુલાકાત લખવી. 
ચીનગારી ભીતરે એવી. પડી છે, 

હું સળગવામાં બચ્યો છું, ઘાત લખવી. 
પ્હેલ-વ્હેલું મોકલું છું ફૂલ ત્હમને, 

મ્હેક જેવી મ્હેકની. શરૂઆત લખવી. 
પાંપણે. કૉની નિશાની ઝૂરવાની, 
આંસુના તાજા જવાબે જાત. લખવી. 


અભ્યર્થના 
જગદીપ ઉપાધ્યાય 


પથરાળ, કાંટાળી વિકટ છોને સફર આપો, 
જગથી અલગને. આગવી કિન્તુ ડગર આપો. 


ફૂલો. બનીને બાગમાં ઝરતાં વળી ત્હમને, 
ગન્ધે પ્રસરતાં ઓળખી શકવા નજર આપો. 


આકાશ સઝ્ટે કીર કાબર સાંભળી ગાતાં 
ભરપૂર લોહીમાં ટહુકાની અસર આપો. 

માને. મ્હને જે મેઘ એવાં હોય. જન થોડાં 
વરસી જવા. જ્યાં મન કરે એ'વું નગર આપો. 
જોતાં નથી ભીંતો, ઝરૂખા, ગોખ, દરવાજા 


હે ભાગ્ય ઘડનારા! મ્હને બસ. એક ઘર આપો. 


માગ્યું નથી ક્યારેય તો પણ આજ માગું છું, 
જે માગવું હો તે મ્હને માગ્યા વગર આપો. 


જે ડે 
કેટલા જનમો. વિતાવું ધારણામાં ? 
કૌક બેઠું બન્ધ ઘરના બારણામાં. 
યાદ આવે છે કશુંકે ખાનગીમાં, 

પત્ર જખમોના હશે સમ્ભારણામાં. 


- પુષ્પની ક્યારેય કોમળતા મળી છે ! 


સ 


પત્થરો. ઊગી. રહ્યા. છે આપણામાં. 

રાખમાં પાછો સમય. બેઠો થયો છે, 

પણ બરફ વરસી પડ્યો છે તાપણામાં. 
યાદ-પર્ડી આવશે. ક્યારે ઊડીને ? 

ઝાડ પાછું પાંગડુ છે આંગણામાં. 

ડેલી 

શૈલેશ ટેવાજ્ી 

ત્હારા ઘરની આથમણે હું એમ અટકેલી ડેલી, 
સ્હેજ પવનમાં ફફડી જઈને ઊભી હું અટકેલી- 
ખુલ્લી રહું. તો મ્હને નીરખે અચરજની. આંખોથી, 
કેવું છે આ ગામ પીટિયું, ઉમ્બર સુધી ત્યાંથી ? 
મ્હને વાસતું કોક જરીકે એમ નહીં વિચારે, ' 
મ્હારે આ હદમાંથી છટકી બ્હાર જવું છે મા...રે. 
કૅ પતડ્ઞા, કેં કેં ચાંદા, સૂરજ મ્હારી સઝે, 

હું આંધીમાં કિચડુક્કિચડુક્‌ તૂટ્યા-ફૂટ્યા અઝ્ે. 
આ. સાલ તો વરસી જાશે મ્હારે ફળેવે એ'વું, 
ગાઈ ગાઈને. રડી પર્ડું હું સાવ અચાનક જેવું. 
ત્હારા ઘરની. આથમણો હું એમ ઊભી અરમાને, 
કોઈ આંગળી ઝાલી તુજને લાવે છાને છાને. 


ડવિલોક દ જુલાઈ-અઆંગસ્ટ ૧૯૯૬ [ ૧૯ 


મીરા વિનાનું મેવાડ 


મહેશ કે. મકવાણા 


મીસ હોવાના કોક ભણકારે ઊભું છે, 
સુકું વેસન મપરવાડ, 
મીસ વિનાનું મેગા, 
ચાઇ ત્હારું ખદલીખમ લાગે મેવાડ ! 
ભમ્મારેયા ગઢની છાતીમાં વલખે. છે. લીલાછમ ઝેરનો તિલદપ, 
મહેલો ને મન્દિરન્પં મારગમ્પં ભટકે છે, સહાાનો વાંઝિયો મેળાપ, 
ડે સૂરજ ઊગે ને રોજ વાયરાને પૂછે છે. 
મીચંનો વાવડ સતવ્ધર. 
મીરા પિન્ઘનું મેવાડ, 
ચણા ત્હારું ખ્ધલીખમ લાગે મેવાડ 1! 
પથરેલા, રહાની એક્લતપ1ા શી રોજ રોજ પીધાં કરે છે ગઢ-કાંગરા, 
આરસન્પં ઊંચા આવાસોમાં બસ હવે મીરાં રહના સંભાર, 
ઓકી મલીર ક્યારે આવે મીસ 
અજ ઉમ્બરને પૂછે કમાડ. 
મીરા વિનાનું મેવાડ, 
રાપ ત્હારું ખાલીખમ લાગે મેગ્ચડ ! 


કોને કહેવાય ? 


[ફિલિપ કલાર્ક 


કૉને કહેવાય ! 

જેને કહેવાતું હોય એને. કહેવાય. : 

કે પછી કોઈનેયે ના કહેવ્ઘય. 

હોઠ પર બેડેલાં શબ્લોન્ઈં પગી ઊડતામદ રાખ યઈ જાવ; 

પમ્યાળી પમ્પાળી પાળેલદ સ્ચરણ્ઘધે અગડતાગાં માખ થઈ જાય. 

સ્હેસ એના એ. આયના બદલાય. 

રેખ્પઓ. ત્તિરાડ થઈ જાય. 

"બઇલાતાં દુઃખ એ જ લાગે નવીનતા મળતા દિલાસ્ા એ. દવા; 

બન્ધ મુડી તાકત્ળ બેસી રહીએ. ને ખૂલે ત્ઘો નીકળતી હવા; 

નિત નવ્ણ પરીઓ. આવે ને જાય. 

ડાળપખીઓ. લીલી કોસાય. 

૨૦ 3] કઉલોક : જુવાઈ-સ્ટેગસ્ટ ૧૯૯૬ 


અપારે ખલુ સંસારે 
ધીરુ મોદી 
સાચ તણો કંઈ પાર ન આવે, હિસાબ સહુના કાચા; 


“ જૂઠા બૂઠા માણસને પણ સપનાં આવે. સાચાં. ! 


' “જીવ સટોસટ મારામારી,ઃ 
 ધીગાણે.નભ નાચ્યું; 


:  ઈડું શોધ્યું અજવાળાં, * 


_ «્યાં અન્ધાડું પાક્યું ! 
માખીઃ કરતાં મધમાખીનાં જીવતર ખાંચમ-ખાંચા; 


સાચ તણો કંઈ પાર ન' આવે, હિસાબ લાગે કાચા. 


કોઈ કહે ૬: હું-જાગ્યો રાતે, 
' કોઈ કહે : હું સૂતો; 
પણ બન્ને જણ ક્યાંક સૂતેલા ! 
સપનાનાં કરતૂતો ! 
ચાદર નભની પૂરી ઓઢવા, હાથ પડે છે ટૉચા; 
સાચ તણો કંઈ પાર ન આવે, હિસાબ કેવા કાચા ! 


પુરુષાર્થ હકીક્ત 
ધીરુ મોદી જિતુ પુરોહિત 
ચાલો, પુરુષાર્ય કરીએ. : કોઈથી પણ. ક્યાં અજાણી છે હકીકત ? 


ધીઝા પહાડને. પતડ્િયું બનાવીએ; 
ઉડાડીએ. 


ફૂંક મારીએ * 
મૂંગા આકાશની સૂતી. લહેરીઓને ઉઠાડીએ; 
લહેરાવીએ. 


હાથ લમ્લાવીએઃ 
ફાટી દમયન્તીનું અડધું વસ્ત્ર સાંધી આપીએ; 
પહેરાવીએ. 


યી 


બે'ક શબ્દોમાં સમાણી. છે હકીકત ! 


આમ જો. કે રાતરાણી છે હકીકત, 
સનત શૂરાઓની વાણી છે હકીકત. 


સ્પર્શ ક્યાં કરવો ખબર પડતી નથી; 
એટલી. ડાહી. ને. ડમરી. છે હકીકત. 
રાત દી વહેતી રહે છે શ્વાસમાં એ; 
અન્ત વિનાની કહાણી છે હકીકત. 
વાત એવી. કોઈ પણ કરશો નહીં, 
ખીજથી આજે રિસાણી છે હકીકત. 


ભેદ શું પામી શકે જીવતર તણો. તું; 
ત્હેં કદી, જાણી કે માણી, છે હકીકત. ? 
કશરિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ ૧૯૯૬ [ ર૧ 


, ભીતર થાય છે 
; આશ્રિત, 'હૈદરેલાદી 


શહેર કડડડભૂસ [પાદર થાય છે, 
કોઈને ક્યાં કાંઈ. ભીતર થાય છે ? 
સૌ 'મકેનનો તોં મકાનો હોય છે, 
દીવડા પ્રગટે પંછી ઘર થાય છે ! 
 કીઈ પણ-ક્યાં વાત સન્તાડી કદી. ? 
કહી. દીધુ જે કૉઈ ભીતર થાય છે ! 
ગેરસમજણનું જ તો એ કામ છે, 
હોય અઝ એ જ તો. પર થાય છે ! 
મેળવી કડવા અનુભવ બાદમાં 
આ સમજ નાદાન પગભર થાય છે ! 
સાંજ પડ્તા શહેર ઊભું થાય છે, 
જે પછી ઘમસાણ અન્દર થાય છે / 
મન અગર મજબૂત “આશિત હોય તો 
કોઈ દ. ક્યાં સાત-સત્તર થાય છે ! 


કાગળ થવું 
ત્તુરાબ 'હમદમ્‌* 


એક ત્હારી યાદનું ઝળહળ થવું. 
કેટલી, ઇચ્છાઓનું સળતળ થવું ! 
રાત, આખી રાત બસ રડતી. હશે, 
આંસુઓનું આમ. આ ઝાકળ થવું. 
કેદ થઈ જાવું પડે કોઈ આંખમાં 
સાવ કંઈ સહેલું નથી. કાજળ થવું! 
જળ વિશેની શક્યતા ખોટી. ઠરી, 
કાં પછી મુજ આંખનું મૃગજળ થવું ! 
પ્રેરણાનાં પૂર જો આવી ચડે 

હું ડલમ ને આપનું કાગળ થવું. 
૨૨ ] કવિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ ૧૯૯૬ 


ઘર થયું 

આશિત હૈદરાબાદી 

આંખ મીંચી ત્યાં કશું ભીતર થયું 
પર્વતો.,પીગળ્યા અને કોતર થયું ! 


' ભીંત, બારી; દ્રારથી ખોખું બન્યું 


રજને. રોગાનથી” એક ઘર થયું ! 

શું થયું ?..ને શું તૂટ્યું ? શું ખળભળ્યું ? 
શ્હેર જ્યાં ઊભું હતું પાદર થયું ! 

પ્રશ્ન કેરા ગાળિયે લટકે ઘણા 

કોઈનું જીવને સ્વર્ય ઉત્તર થયું ! 

રત્ન બદલે મૂલ્ય પત્યરનું થયું 

મન તરત બોલી ઊઠ્યું કે “નર થયું !* 
કેટલા માળા હતા. ભાંગ્યા ભલા 

એટલે ઘર કોઈનું પદર થયું ! 


હાથમાં આશિત. ગ્રહી. કરતાલથી 
કોઈ ક્યાં નસ્સીં ભગત નાગર થયું ! 


અફવા 
તુરાબ “હમદમ 


કૉણ કહે છે કે ઇચ્છા છકેલી, હતી. 
લાડકોડે ફક્ત ઊછરેલી. હતી. 

એક આકાશ આખું હતું ઊડવા 
પાંખ કિન્તુ અમારી તૂટેલી હતી. 
એટલે ઊઠ આવી. નહિ રાતભર 
મનની ચાદર તો થોડીક મૅલી, હતી. 
ઝદ્નના એટલે આજ ટોળે વળી, 
હાથમાં એક કોમળ હથેલી હતી. 
વાત કાનેથી નાકે નગરમાં ગઈ, 
એમ અફવા બધે વિસ્તરેલી હતી. 


બે ગઝલ 
“અગમ' પાલનપુરી 


વ્‌ 

પીંખાય પ્યાસ, પણ ન. પડું; એટલું ચહું : 
શિરમોર પિચ્છ જેમ ચડું; એટલું, ચહું. 
મસળ્યા કરે સદાય. હથેળીઓ તું ભલે; 
વચ્ચેથી હું સરી ન. પડું) એટલું ચહું. 
ઘરમાંથી બ્હાર કાઢવા' જેવી સુલભ ક્ષણે “ 
રસ્તો. બનું, રસ્તે ન પડું, એટલું ચહું. ' 
ત્હારી બધીય દાઝથી. ભટકાય તું ત્હનેઃ 
દર્પણની ભીત જેમ. નડું, એટલું ચહું. 
ત્હારી* અચૂક શોધ મર્હી ગુમ રહું “અગમ” 
પણ. ખુદને ઠેર ઠેર જડું, એટલું. ચહું. 


હે મ્હારા જીવ, ત્હમને 
ભરત ભટ્ટ “તરલ 


ત્હમારા આત્મજન અસવાર રસ્તામાં મળી જાઓ, 
ત્હમે તોખાર છો હે જીવ, જલ્દી નીકળી જાઓ ! 


આ વગડામાં ત્હમારી રાહ જોતાં વૃક્ષ ઊભાં છે, 
શરત છે કે ત્હમે કોઈ વેલની માફક ઢળી જાઓ ! 


અજાણ્યા કોઈ મારગમાં ત્હમે સંવેદનાઓની 
શૂળો પર સર્પની માફક ઉતારી કાંચળી જાઓ | 


વિખેરી ઘો બધાં રગ્રીન ને સ્ગ્ડીન સપનાંઓ, 
અજાણી. સીમની. સન્તૃપ્ત માટીમાં ભળી જાઓ ! 


હે મ્હારા જીવ, ત્હમને સામટા શાપો ફળે, અન્તે 
ત્વચા, લોહી, હદય, મજ્જાને અસ્થિ ઓગળી જાઓ.! 


ર૨ ; 
ગાગર-મિજાજ ફૂટશે અન્તરની આપલે, 

છો. ક્હાન-દેષ્ટિ થઈ પડે કકરની આપલે ! 
ઉર-શ્વાસ આપલેય અનાયાસ મઘમઘે 
એવી કરીએ છૂટથી અત્તરની. આપલે ! 

એથી જ એકમેક ઉભય. થઈ જવું પ૭યું; 

ક્યાં થાય છે કદીય મુકદ્રરની આપલે ? 

હો અલ્પ બિન્દુ કમ ન જુઓ સિનધુથી કદી : 
ભવ. ભવ. અગાધ લભ્ય છે ક્ષણભરની આપલે. ! 
આ પ્રેમ; લેણદેણ પરમ પાત્રતા. “અગમ” 

થઈ જાય આપણા મહીં ઈશ્વરની આપલે ! 


છીએ 


ભરત ભટ્ટ “તરલ 


આપણો. સંશય. છીએ, તર્કો છીએ, 
આપણે. ઉત્તર છીએ, પ્રશ્નો છીએ. 
ખાઈએ ચાબૂક ને અશ્વો છીએ, 
આપણે મૃત્યુ છીએ, જન્મો. છીએ. 
છાતીએ. બેઠાં છીએ સાંકળ લઈ, 
એક અધખૂલેલ દરવાજો. છીએ. 
આપણા પગ. ચાલવું શીખ્યા નથી, 
બેઉ આંખો છે ને અન્ધાપો. છીએ. 
આપણે બળીએ છીએ, દીપક છીએ; 
આપણે. ક્યાં તેજના સ્ત્રોતો. છીએ ? 
આ સભામાં મૌન થઈ બેઠાં અહીં, 
ત્યારથી વિકલ્પ ચર્ચાનો. છીએ. 
જીવીએ. કાગળમાં કોરું આપણે. 
પેનથી પ્રગટેલ બે શબ્દો છીએ. 
કવિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ ૧૯૯૬ [ ૨૩ 


દ્વિ 


તોડી પિગ્જર હંસ ઊડ્યો છે 
(વિન્સન્ટ વાન ગોહ) 
રજનીકાન્ત પગઞ્યોળી 


વાળ, રુવાટી રૃધિર રની * 
આંકો યે તગતગતી રાતી.. 
લોહી. રાતું ને સૂરજ પીળો. 
આભ વાદળી, ઘર અન્ધાડું... 
લાલ, પીળો ને રઝ વાદળી 
અન્ધારે ઘેરા ઘૂંટાતા-.. 
આંખોમાં અન્ધારું ઘેરું 

ઊંડે ઊંડે સરતું. 

દુઃખ. દુનિયાનું ને આપણનું-- 
ખુદનું, ત્હારું ને આ સૌનું 
એક માનવી. પર લાદો. તો. 
હૈયું ભાર વહે, ફ્હો ક્યાંથી ? 


ધરતીકમ્પથી. દુનિયા. ડોલે. 
તેમ વ્યથાથી, કાયા કમ્પે 
હોઠ ધ્રૂજે છે કાન ધ્રૂજે છે 
જીભ બળી ગઈ, બોલે ક્યાંથી. ? 
કન્તાએલું શરીર કાંપતું; 

ને આ દુનિયા 

ગીધ.ડાંથી બદતર છે, જોને, 
શબ્દ-ચાંચથી 

આળી કાયા ઠોલે 
હાડ-ચામ પરપોટા ફૂટે 

ઝમે. લોહી ને પીળચટ પરુ... 


જીવતરની જૂની કોઠીને 

ખઢેરી ખોરાં બી કાઢી.*. 

કરી. ઓરણી. શું શું લણશો ? 
૨૪ 3] ડતિલોક ૬ જઞાઈઓગસ્ટ ૧૯૯૬ 


ક 


અગનઝાળ-શા ફણગા ફૂટે 
ખેતર સળગે... 

વૃક્ષ સરુનધં વાડે ધ્રૂજે 
પડ્તા બચવા એકબીજાની, 
ઓથે ઊભદે... * 


પડું પડું થઈ હાલે. ડોલે... હાલે ડોલે..... 


માનવ. તો આકાર માત્ન છે. 

મોં, માથું નેં નાક મળે ના ! 
ક્યાંથી ઓળખ પડશે તમને ?- 
પગે ક્લોગનાં ખાઉ પહેરી 
મો-માથા વિણ ઓળા ચાલે 
બરફ, પાણી, કાદવ. પીચળીને... 


પૃથ્વીનાં પેટાળ. ફોડીને 
બોરિનાઝની કાળી ખાણો ખોદો 
કાળા લાળા બહાર નીકળતા 
કાળી આગ. છૂપો. દાવાનળ 
કાળી મજૂરી 

કાળા દોઝખમાં કરવાની 

મોં કાળાં ને મેશ કપાળે 
અઝ ઉઘાડે રજ કાળુડી 
હાથે, માથે ચોટી... 

ગાલે પઃડરા ખરેટા કાળા 
પરસેવે ચોટી છે કાળી 

ધૂળ રજોટી. 


આત્મભાન ને ધર્મબોધ. 
આ. લોકોને કોણ આપશે. ? 
દુઃખિયારાં આ. માણસ 
ઊતય ખાણોનાં પોલાણે 
દેહેદેહ પડ્યા ઉઝરડા ' 


વ્રણો. પડ્યા, પાકીને પચપચ 
પાચ વહે છે 
કરચળીઓની નીક કરીને ! 


માયા તો. બસ એક જ માયા. 
શેત વસનમાં, ભરી. વસન્ત્તે 
ભૂલી પડી ને ગઈ ખોવાઈ 
હું ખોવાયો... એકલવાયો 


'પૈણ્યા નારી, વારવનિતા કે કૂળવન્તી 


હેતે તરસ્યા જીવની તૃપ્તિ-- 
કોણ કરે છે ? કરશે કોઈ 2 


રઘવાયો રઘવાયો. ભમતો 
ભૂમણ્ડળમાં આતમ ઘેલો 
આંગળીઓથી. ૨% નીતરતા 
લાલ, પીળા, કેસરિયા, કાળા 
કલા વરીને કરી કમાઈ ? 


-એન્ટવર્થમાં કલા” વેચવી ! 


સ્થૂળ-કાય વલન્દા બેઠા 
બીઅર ઢીંચતા. પબના બાંકે 
હીરાના વેપારી મોટા 

હીરાથી વે કાઠાં હેયાં... 
તેજ-તેમિરની... 

કૃષ્ણ-શ્વેત કલા. શું પેખે ? 
કલા વૈચવી... તે આ'વાને ? 


જાડા વેપારી રીઝે તો. 


કદાચ ચિત્રો. જાય એક-બે... 


ભૂખ્યા કલાધરને ખાવા તો 


કંઈ પણ આપો... કંઈ પણ આપો... 


ક્ષુધા જીવનની, જીવન-રસની. 


તરસ યુગોની. 
લાવા રૂપે લૌહી વહે છે 
બળે શિરાઓ.ઃ કોણ ઠારશે ? 


રેમ્સગેઇટતી. સાગર રેતી. 
રખડી રખડી પગ. થાક્યા'તા 
થયું સગું ના કોઈ... 

હૈયું પ્રેમ તરસતું, સૂકું... 


પેરિસની અન્ધારી સીડીઓ 
પાંચ માળ. ચઢીને સૂતો. 
સૂના કાતરિયામાં, 

આત્મા શો મૂંઝાય. 


ગોગાં ને લુત્રેક બિચારા 
હાડમાંસ ને. હાડમાંસ જ 
ચીતરી જાણે, 

લું તહું હું કને, 

મ્હરું માને ? 


લુચ્ચાં લોક બધાંયે પાગલ. 
મ્હારા મનનો મર્મ ન સમજે 

હું શું પાગલ...? 
મનોરુગ્ણ્ાલય સનત રેમિનું... 
અહિયાં રાખ્યો ? 

દરવાજા તોતિઝ% બન્ધ છે 

પણા મ્હેં એક ઘડાકે તો'પ્યા 
સૌ દરવાજા... 

તોડી પિગ્જર હંસ ઊડ્યો છે ! 


ય. 


કવિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ ૧૯૯૬ [ ૨૫ 


હું તો નાચી'તી શ્રાવણવિરહ 


અનિલ વાળા હેમન્ત દેસાઈ 
“ છું તો. નાચી'તી માધવની સઝા ! શ્રાવજ્ઞનું જલ ઝરમરતું આ. 
મ્હારા. રુદિયાને લાગ્યો રે પીંછાનો. ર... વ્હાલ વરસતું મહિમાળું ! 
હું તો... જગ આખું હરિના હૈયા-શું 
મનના મલકમાં બોલ્યા'તા મોર, હ્યું ભયુ ને હરિયાળું ! 


એને ઝર્‌ દઈ લીધા. વધાવી; 
જશોદાનો. જાયો. તો. કાયમથી ચોર, 

મ્હેં તો છાતીમાં વાંસળી. છુપાવી ! 
એણે. કાંકરી જરાક્‌ મુંને મારી, ને 
મ્હારામાં એકદમ, અણધાર્યા ઊઠયા તર ! 


છલછલ. કરતો અર્ત/ત. જાગ્યો. 
હડદોલે હરિયાળીને, 

બજી બંસરી. અણઆ ગતની. 
નભ-લીલાધર ભાળીને ! 


હું તો... આંગણવેલે ફૂલ, ખીલ્યા ને 
- શમણાંને કેમ કરી. સાચવશું, બાઈ-- ખીલ્યાં સરોવર, ખીલ્યાં મન, 
હવે. રપ્મણાંને લાગ્યો. છે ભેજ; ખીલી ઊઠ્યાં શ્રાવણમાં મ્હારા 
કારણમાં કાંઈ નહીં બીજું કે-- અડાબીડ વિરહનાં વન 1 
એને પણ પિતામ્બર અડડ્યું'તું સ્હેજ ! માધવનો રસ એ જ સનાતન, 
ધીમું મલક્યા તો, સખી. ઊ.મટ્યો ઉમઝ સુષમા રાધાની મનભર . 
જાણે અઝેઅડ ફત્કારે સો. સો ભુજ% ! જમુના તટ એ. જનમ. જનમનો. 
હું તો... મોરપિચ્છના ર% સભર 
થાકી ગયા છીએ માધવની લખલૂટ માધુરી 
હરજીવન દાફડા વૃન્દાવનની બલિહારી 
ક્યારેય ક્યાં અકારણ થાકી ગયા છીએ ? જ અર 
પુષ્કળ ઉપાડી ભારણ થાકી ગયા છીએ. દ્ર્વ સકલ બેઠી હારી ! 
પ્રગટે અર્હી પળેપળ. પ્રશ્રો. નવા. નવા, અભિલાષો. મુજ સુખમયતાના 
શોધી નયરઈ નિવારણ થાકી ગયા છીએ. સજી નિરન્તર હરખાતી, 
તોયે. ત્હમારા પાવન પગલાં થયાં નર્હીં, શ્રાવણમાં જુગજુગયી ભી 
હરપળ. સજાવી. આંગણ થાકી ગયા. છીએ. રહી વ્હાલમના ગુજ ગાતી ! 
પીડા વિહોણો. મારગ પામી શક્યા નહીં, નયન. વસી. એ રસભર મૂરત. 
વેઠી અકળ. વિમાસણ થાકી. ગયા છીએ. વ્યાકુલતા હૃદવે માણી, 
જાણી શક્યા ન જીવના અસલી. સ્વભાવને, ધન્ય ધન્ય. શ્રાવણ-વર્ષણ, અદ 
બેહદ કરી મથામણ. થાકી ગયા છીએ. ી પરમ પ્રીત મ્હેં પરમાણ ! 


૨૬ ] કવિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ ૧૯૯૬ 


ન્ન 


વય, વરસાદ અને તોફાન 
દિલીપ જોશી 


છત્રીમાં પગડૂળે, માથું હૂબે*ને ડૂબે ધેનિલ થરકાટ લઈ અડધી. ઉમ્મર 
રગરગમાં લોહીનું હો. પૂર ધમાધમ. એવા કેવા રે વરસાદી ખત ને ખબર ? 


ઓણુંકું ચોમાસું, વેરી દેવાય નહીં ઝીલી લેવાય એને બથમાં, 
સોળે સજેલી ચ્કકુંવરી ભીજાવતી રે આપણને અમ્બરના રથમાં, 
લીપાતું જાય નગર ચશ્મા પર ઓચિન્તું ઝરમરની ઝીણેરી ચર્ચા વગર. 


ક્યાંક કોઈ પાંદડાની છતમાંથી વરસેલું સુખનું સગડ જોઈ લીધું; 
આખું બ્રહ્માણ્ડ ભરી. બથમાં અજાણતામાં. સોણાંને મધમધતું કીધું, 
હાથ, પગ, જીભ. મૂક્યાં છૂટ્ટાં રે છૂટ્ટાં તો મલકાતો મારગઃો. ટગ્ગર ટગ્ગર ! 


એક ત્રદજી પ્રાર્થના 


પ્રા. ડૉ. પુષ્પા ભટ્ટ 


મ્હારા અણુએ અણુને કરી. દે જાગ્રત 

મ્હારા કોષેકોષને કરી. દે ચૈતન્યથી પ્રાણિત અનુપ્રણિત. 

મ્હારા રોમરોમને. કરી દે તિશ્વતિસ્મયથી. પુલકિત 

મ્હારા હૃદયના ય. હૃદયને કરી દે પરમ. પ્રેમથી. આનન્‍્દોલિત 
' મ્હારા નૈત્રને કરી દે ત્હારા વિસ્મયથી. વિસ્ફારિત 

મ્હાસ શ્રોત્રને.' ત્હારી. અન્ત. શ્રુતિથી આન્દોલિત. 

મ્હારી નાસિકાને ત્હારી દિવ્યસુરભિથી ધ્રાણિત ન 

મ્હારી રસનાને. રસવર્જ્ય રસથી. સન્તરપિત 

મ્હારી ત્વચાને ત્હારા કૌશેય. સ્પર્શથી, આહ્મદિત. 

જીવનનું જે કંઈ ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ હોય 

હું આ હૃદયમાં સમ્ભરી શકું 

અને આ. વિશ્વને અર્પી શકું 

આ. પૃથિવી. છે યુગયુગાન્તરોથી. દગ્ધ, રુદ્ધ વિદ્ધ 

એને. હું ઠારી શકું. 

_“- કવિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ ૧૯૯૬ [ ૨૭ 


બ જેજુહક ૧55૦ 


હૂ... હૂ...૫ -- ચૂપ ચૂપ 
એકલવ્ય 


વાડીના રૂખડે આવીને. 
ગઈ ભરાઈ વાનર-ટોળી; 
એક ડાળથી બીજી ડાળીએ 
ઝૂલી કૂદીને ખાતી ફળ-- 
જાણે કે -- જમતી પૂરણ-પોળી ! 
હૂપ... હૂપ...હુપ... હૂપ. ! 
મોજ માણતા ટોળીના બે 
બૂઢિયા તો પોતાની. જીતે 
હરખપદૂડા હુંકારાએ 
પડઘમના પડઘાના જેવો 
ઘોર કરન્ત્ા હોશે પ્રીતે 
છૂપ... હૂપ... હૂપ... હૂપ ! 
અમે પાડીએ ચાળા ત્યારે 
વણ્ટોળાના. હોય ન બેટા . 
એમ દાંતિયાં કરતા ભારે 
પૂંછ લટકતી રાખી તોરે 
જાય ન અહીંથી જરાય છેટા. 
હૂપ... હૂપ... હુપ... હુપ ! 
ઝાકળિયેથી ગોફણ લઈને-- 
ભરવા જેવો. કટ્ટર મૂક્યો. 
ગોળ ગોળ ઘુમાવી એને 
છૌ૩્યો નિશાન લઈને જેવો 
-તતીર સમો. ત્યાં વેગે છૂટ્યો. 
કાચાં પાકાં ફળ કંઈ રોળી 
ઊભી. પૂંછડીએ. નાઠી ટોળી. 


ચૂપ... ચૂપ... ચૂપ... ચૂપ ! 
૨૮ ] કવિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ ૧૯૯૬ 


વ્યંગ-તઝમીન પારિતોષિક 


મેહા'વ 
એકલવ્ય 


મેહા'વ... મે'હાવ 


મોરના બોલે : 
સહુનાયે તે આતુર એવા ઉરનો વહે ભાવ ! 
મેહા'વ... મેહા'વ જ 

દેડકાં કહે 
ગામ-છેડાનું તળાવ હવે. દરિયા-શું લહેરાવ ! 
મેહા'વ... મેહા'વ 

ઝૂંલણે. ઝૂલી 
વાયરે ભીનાં, મનમાં આવ્યાં ગાન ઘેલૂડાં ગાવ ! 


મેહા'વ... મેહા'વ. 
સૌની સાથે | 
જામ્બુવને પાકેલ કાળાં ફળનો લીજે લ્હાવ ! 










સુપ્રસિદ્ધ કાર્ટૂનેસ્ટ અને કવિ નિર્મિશ ઠાકર દ્વારા 
“ધબક'માં ૧૯૯૬થી પ્રસિદ્ધ થનાર વ્યઝતઝમીન 
રચનાઓ પૈકી. શ્રેઠ રચનાને પ્રતિવર્ષ રૂપિયા ૫૦૧નું 
પારિત્તોપિક આપવાનું તેમણે જાહેર કર્યું છે. તઝમીન એ |' 
અરબીનું ગમ્ભીર કા્વ્બસ્વરૂપ છે. કોઈ પણ ગઝલકારના 
એક શેર ઉપર તેના ભાવ સન્દર્ભને અનુરૂપ તઝમીનકારે 
પોતાની ત્રણ મૌલિક પડ્ડિતઓ. ઉમેરવાની હોય છે. 
વ્યઝતઝમીનનો સૌ પ્રથમ પ્રયોગ ગુજરાતીમાં નિર્મિશ 
ઠાકરે કરેલો. એ હળવાશ કે કટાક્ષ દ્વારા માનવર્વભાવની | 
નંબળાઈઓ અને સામ્પ્રત સમાજજીવનનાં તિવિધ ક્ષેત્રોમાં 
વ્યાપ્ત દૂષણોને લક્ષ્ય કરે છે. 

સમ્પર્ક સૂત્ર 'ધબક' ગઝલ ત્રૈમાસિક, તન્ત્રી રરીદ 
મીર, ૧૫૫, સબીના પાક, આજવા રો, વડોદરા-૩૯૦ ૦૧૩ 














પાંદડે પાણી 
રાજેન્દ્ર શાહ 


પાંદડે પડ્યું પાણી પીએ. ચાંચ ભરીને ચકી, 
આમ જુએ ને તેમ જુએ ના ભયની છે કોઈ વકી. 


જોતજોતામાં જાય છે ઊડી, આવતી એમ જ પાને, 
કોઈને જાણે રહૈ બોલાવી, ચીંચી ચીંચી ગાને. 


એક બાજુના છેડે આભે સોનલ. તેજ રૂપાળું, 
ધીરે ધીરે આવતા એમાં સૂરજ દાદા ભાળું. 


આછે આછે તડકે આછી. સઘળે છવાય છાયા, 
આછે આછે વાયરે નાચે થનક તા ઘૈ કાયા. 


ડાળીએ સરકી જાય ચકી, ને આવતો. કને. ચકો; 
ઝાકળ પડ્યું હોય ને ત્યારે મળતી. આ'વી તકો. 


વરસાદ 
માણેકલાલ પટેલ 


દળ દળ વાદળ આવિયાં, 
ઘર ઘર જાગણ લાગિયાં, 
વન વન નાચ. જામિયા, 
આવિયો. આવિયો ધરતીનો પાલ ! 


ન્હાયાં પાને ડાળો. ઝૂલતી, 
ગાજ્યાં ગાને. વાડી. ખૂલતી, 
લાગ્યા તાને વેળા, ભૂલતી, 
આવિયો આવિયો ધરતીનો. પાલ. ! 


મેઘ પર મેઘ છાયા કાળાધોળા; 

આત્તર ખોજે સહુનાં ખાંખાંખોળાં, 
સમણાં એમાં વિચાર ઊંડા પ્હોળા, 
આવિયો આવિયો. ધરતીનો. પાલ ! 


મોજાં 
કિરીટ ગોસ્વામી 


તે હેં! 
દરિયાજીને છોડી 
જાય ઉછળતાં મોજાં કોને મળવા દોડી-દોડી ' ? 


રેશમ-શી રેતીમાં મ્હે હરખે-હરખે બાંધેલું ઘર 
શાને ઠાલી અરવીતળી લ્હેરો તાણી જાતી સર્‌રર ? 
ક્યાંય ઘઃઠીમાં લઈને ભાગે વાયુ કાં મુજ હોડ ? 


છીપે બીડું તો રૂપાળાં પરપોટાઓ ફૂટે કાં ? 
લાખ્ખો મછલી પીયે તોયે જળ દરિયે ના ખૂટે કાં ? 
કૉણ બનાવે જળના તળિયે બેસી સુન્દર ડોડી ? » 


પડઘો 
માણેકલાલ પટેલ 


પડઘો... પડઘો : 
સામા સાદ રૂપે અવતરતો, 
પડઘો... પડઘો : 
ઘુમ્મટનો વર્તુળ અનુરણતો; 
પડઘો... પડઘો : 
અવાજનો પડછાયો થાતો, 
પડઘો... પડઘો : 
સૂનકારને વીંધી જાતો |! 
પડઘો... પડઘો : ક 
રણકે અથડાતો ફેલાતો, _ 
પડઘો... પહઘો : 
શબદે ઘુમરાતો રેલાતો; 
પડઘો... પડઘો : 
પોલાણોમાં ઝૂવે તૂટે, 
પડઘો... પડઘો. : 
ઊંડાષ્રોમાં ફૂલે ફૂટે ! 
ડરિલોક : જુકાઈ-અ[ગસ્ટ ૧૯૯૬ [ ૨૯ 


ઝ્ઝન્ડ- 


વુ અનુજ હક્ક 


શિલ્પી 


ઓસ્કર વાઈલ્ડ/રાજેન્દ્ર શાહ 


એક સાંજે એના. અન્તઃકરણમાં “સુખ. જે રહેતું 
ક્ષણભર-ની પ્રતિમા ઘડવાની વૃત્તિ થઈ આવી. અને 
કાંસાની. શોધમાં એ નીકળી પડ્યો પૃથ્વીના પ્રદેશે. 
કારણ, એના વિચારનું પ્રાગટ્ય થતું કેવળ કાંસામાં જ. 


પરન્તુ સૃષ્ટિનું સઘળું કાંસુ થયું હતું અદશ્ય. 
આખાયે વિશ્વમાં શોધતાં ક્યાંય કાંસુ મળે નહીં, એક 
“દુઃખ જે રહેતું ચિર્કાળ'--નીપ્રતતિમાના કાંસા સિવાય. 


હવે આ પ્રતિમાનું ઘડતર કયું હતું એણે પોતે 
પોતાના હાથે. અને જે બક્તિને જિન્દગીભર એણે 
ચાહી. હતી એની સમાધિ પર એને સ્થાપિત કરી. હતી. 
પોતાના ઉત્કટ પ્રેમના દિવગત પાત્રની સમાધિ પર 
સ્થાપી હતી પોતાના. જ હાથે ઘડેલી આ પ્રતિમા : 
મનુષ્યનો પ્રેમ ક્યારેય નથી મરણને અધીન, એના 
સૂચક ચિહ્ન રૂપે, અને ચિરકાલ રહેતા શોકના પ્રતીક 
તરીકે. ને આખાયે વિશ્વમાં આ મૂર્તિ સિવાયનું કાંસુ 
ક્યાંય મળે નહીં. 


અને એણે પોતાની ઘડેલી આ મૂર્તિને લીધી, 
અને મૂકી વિશાળ ભકીમાં, અર્પી ધધખતી અગ્નિની 
જ્વાળાને. 


ને “દુઃખ જે રહેતું ચિરકાળ'--ની પ્રતિમાના 
કાંસામાંથી એણે ઘડી “સુખ. જે રહેતું પે 
પ્રતિમા. 


ભાઈ મ્હારા, શું કહેશો તમે? 
જોસેફ સીમન કાર્ટર / જયામહેતા 


ભાઈ આવો. 
અને. અમે ને ત્હમે જઈએ. એની. સામે 
_ 3૦] ડવિલોક $ જુલાઈ-ઓગસ્ટ ૧૯૯૬ 


જેણે બનાવ્યા છે આપણને. 
જ્યારે ફરિસ્તાઓ આપણને એમની સામે લાવશે 
ત્યારે હું'કહીશ-- 
જભુ, મ્હેં કોઈ પ્રત્યે ઘૃણા નથી કરી-- 
ઘૃણા મ્હારી કરાઈ છે, ' 
કોઈને કચ ડયો નથી મ્હેં 
મ્હને જ કચડવામાં આવ્યો. છે. 6 
કોઈનાયે દેશ પર મ્હેં નજર નાખી નથી, 

પણ મ્હારો દેશ મ્હારી પાસેથી છિનવાઈ ગયો છે. 
કીઈ પણ કોમ પર મ્હને દ્વેષ નથી. . * 
પ્ણ મ્હારી. કોમને શું શું નથી. સહેવું પડ્યું ! 
ફક્ત આટલું જ કહીશ હું, 
અને પ્રિય ભાઈ મ્હારા, શું કહેશો તમે ? ' 


એક સાંજે ઘરમાં 
ઢૉની ટોનોર/વ્રજલાલ દવે 


જગતને જીવવાલાયક બનાવવા માટેઃ 
માત્ર કવિતાથી ચાલી, શકે તેમ નથી. 
કશુંક વધારે જોઈશે. 
અટાણે મ્હારા હાથે ખાલી ચડી ગઈ. 
ભગવાનના. નામે 
લાખોની થયેલી હત્યાઓનું' 

મ્હને સ્મરણ થયું. 


મ્હને યાદ આવ્યાં ી 

બૉમ્બ, ગૅસ ચૅમ્બર, દુષ્કાળ, અકિગ્યનતા 
અને મ્હારા શ્વેત થતા જતા કેશ, 

હું કાવ્ય લખી. શક્યો નહીં. 


૯્જ્રુમ* જર-ચ%ર શક્ક 


રામપ્રસાદ જ્ઞુડ્લ 
ધીરુ પરીખ 


4૧ 4/* રસ અ જિન ર*% ને ર4 #છઇ 
ભજે છોપે સકવગ/તેઅદે કિબ્ટ 6 ખ%/./” 


આ છે રામપ્રસાદ શુક્લના ૧૯૬૩માં રચાયેલા 
એક સંવદકાવ્ય સમય નજરાયો સમયથઘી”ની અન્તિમ 
અને નેપ કચ્ચારાયેલી પર્તિઓ. એમની 

જીવનવિભાવના આ પફિત ઓમાં પ્રકટ ઘઈ છે. રમ્ય 
પ રુદ્ર બન્ને “ટણાં' છે, જ્યાં અભિનવા રસ ભર્યા 
* ૧૯૪૩માં એમનો પ્રઘમ કાવ્યસકહ “બિન્દુ' પ્રકટ 
મોણ હંતો, જેમાં કુલ ૬૦ સૉનેટ સહીત ઘયાં હતાં. 
આ સોનેટોમાં આકારસ્ૈષ્ઠવ, છન્દોલયની કમનીયતા 
અને ચિન્તનોર્મિનો ઉભાર કલાત્મક રીતે અન્લિતિ 
પામ્યાં છે. બાલાશકરનો ઇન્દપ્રભાવ અને 
બળવ-તરાયનો વિચારપ્રભાવ એમની આ ગાળાની 
ને પછીની કવિતામાં અનુભવી શકાય છે. એમકો 


પિ કે 


કાવ્યસર્જનનો ' એકડો પાડેલો ત્રીશીના આરગ્તલે. 
સુન્દરમ્‌-ઉમાશફરની સ્દથે ત્યારે તેમનું નામ પહા 
લેવાતું. રતિ લ શુક્લની પ તે લખતા એટલે 


સન 


માશકરે ત્રિભુવનદાસ લુહાર-સુન્દરમ્‌'નો 1ત્રે', 
સ્વનામનો ન મિવાલિનો ર' લઈ 'વ્રેઉર' કાયય 
રચેલું. 'ફમાર'ની ર રમ 
ત્રિપુટી માંના રામપ્રસપદ શુક્લ એક. 


દ્પ્પે 


મૂળ વઢવાજ્ઞના વતની રામપ્રસાદન્દે જન્મ 
૯૦૮ના જૂનની ૧૦મી તારીખે લીંબડી પાસેન્ધ ચૂ 
ગામે થયેલો. તેમકો પ્રાલમિક અને મ્પધ્યમિક ચિકષણ 
જામખમ્ભાળિયામાં પુરું કયું અને ઉચ્ચ શિક્ષણ મટે 
અમદાવાદની ગુજરાત ત કોલે જમાં જોડાયા. ૧૯૨૮ 
મુખ્ય વિષય તરીકે સંસ્કૃત ઘ્‌યા. 


લઈ બી.એ. 


મલ્ડડથી ૧૯૪૨ સુધી ઇડર સ્ટેટના લિક્ષવ્ર ખાત્લમાં 
તર યાં જ એમવો સિક્ષક 

ક પીતા). કાક ન પ્રારશ્લ કરેલો અને નિવૃત્ત 
મદા શિક્ષક તરરીકે જ ઘય્ય. ૧૯૪૪માં એમ.એ. ઘયા 
પછો અમદાવાદની એસ.એલ-ડી. આટ્સ કદલેજમાં 
તીના અધ્યાપક તરીકે જોડાયા ત્યાં ૧૯૬૩ 

પ રહ્યા; અને ર.વિ. પાઠક ત્યાંથી જતા એ 
પ્રાધ્યાપક બન્યા. ૧૯૬૩થી. ૧૯૭૩ સુધીન્પે દાયક 
એમદો ખમ્ભાતની આર્ટ્સ કૉલેજના આચાર્ય તરીકે 
પ”્યો. ત્યાંઘ નિહૃત્ત ઘયા લાદ અસદાડદયાં 


એસ-એન.ડી-ટી. સાથે જોડવેલી મલા 


કે 


(પ, 
જો 
?િ 

પ 


છ 
ડી 
ક 
ન! 
” દૂ 
સુ 
ુ 
ફે, દ ન 


ન 
જ 


દ 
12 

137 મ-” ડડ 
નદ 


ડઝ. 
હ. 
છ 

યુ 


ર 





[ડુ 


સત્યાત્રહની લડતમાં પઢા ઘોડે કાળ સક્રિય. 
સ્પમ્પ્રત જૈશ્િક રિચાર#વ વાહોથી એ સતત માડતિગર 
રડેવાનુંપસન્દ કરૈ. એ વિચારો ૫ર પોતાના પ્તિભ્ાલ 


પણ આપે. અને એ આપે ત્યારે એમનો રિશ્યળ 





દે. 


મક 


આરમ્મિક ફાળો. એ કારણે તેઓ ગુજરાત 
યુનિવર્સિટીની સેનેટની ચૂંટણીમાં વિશાળ બહુમતીથી 
ચૂંટાઈ આવેલા. એમની સુદીર્ઘ અને સફળ 
શિક્ષણ-સેવાને કારણે એઓ. “ગુજરાતીનો અધ્યાપક 
સહ'ના પ્રમુખ વરાયા હતા. વચ્ચે એમણે ૧૯૪૭ અને 
૧૯૪૮ના બે વર્ષો માટે ગુજરાત સાહિત્ય સભા દ્વારા 
ગ્રન્થસમીક્ષાનું કાર્ય કરેલું અને 'જનસત્તઇ'માં 
સાહિત્યવિભાગનું સમ્પાદન સમ્ભાળેલું. આમ, એમણે 
પ્રસડ્ડોપાત્ત વિવેચના પણ કરી છે, જેમાં એમની 
સાહિત્યિક સૂઝ, ગઘપ્રભુત્વ અને વિચારાભિવ્યક્તિની 
તિર્ભીકતા, જોવા મળે છે. એમણે પ્રવાસ પણ ઠીક ઠીક 
ખેડેલો. એમની સરિતપરિકમાના લેખોનો સહ 
“સરિતાઓના સાન્નિધ્યમાં' શીર્ષકથી ૧૯૯૩માં પ્રકટ 
થયો છે. 


એમનો 'બિન્દુ' કાવ્યસ%હ પ્રકટ થયા પછી 


એમની સર્જનસોતસ્વિની મન્દગત્તિએ વહી છે. આમ 


છતાંય એ મન્દપ્રવાહમાં ગીત, ગઝલ, ભજન, 
ગરબી-રાસ, મુક્તકો દીર્થકાવ્યો, ઉદ્દોધન કાવ્યો આદિ 
પ્રકારો અને સામ્પ્રત સભ્યતા, પ્રકૃતિ, પ્રેમ, આદિ 
વિષયો એમણે ઊંડળમાં લીધા છે. લાગણીવેડામાં સર્યા 
વગર એમણે લાગણીનું નિરૂપણ કર્યું છે. તો અનેકવાર 
એમાં નિજી ચિન્તનનો સમ્ભાર ભર્યો છે. બીજી રીતે 
કહીએ તો એમની કવિતાનું પોત લાગણી અને 
ચિન્તનના તાણાવાણાથી રચાયું છે. સૌરાષ્ટ્રની બોલીની 
લઢણો અને લહેકાઓ એમની. કવિતામાં આસાનીથી 
વહી આવ્યાં છે. તત્સમ અને તદ્ધવ ભાપાસમૃદ્ધે અને 
પ્રશિટ આભિનવ રચનાશૈલી એમની. કવિતાનો 
ચિરગ્જીવ વિશેષ છે. એમની 'બિન્દુ' સ%હની અને 
ત્યાર પછી લખાયેલી કાવ્યરચનાઓનો સહ “સમય 
નજરાયો' શીર્ષકથી ૧૯૯૧માં પ્રકટ થયો. છે. અર્ણી 
ઉપલબ્ધ એમની કવિતાથી એવી પ્રતીતિ થયા વગર 
રહેતી નથી કે રામપ્રસાદ શુક્લ એક બળકટ કવિ છે. 


ઈન્દ્રિયોના વિષયોની સાથે સગ્યિત સંસ્કારની જે રસ-ભાવ-મય 


સંયુતિ થાય છે ત્હેનો છાન્દસ ઉદ્રાર તે કવિતા. 





૩૨ ] કવિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ ૧૯૯ 


. ૦૨ અવલોકન ૧૬૭ _ 


બગીચાને છાંયે ઝૂંપડી ને તેમાં જ કવિતાના સમરકન્દ પુર 
ડૉ. શૈલેશ ટેવાણી 


ગુજરાતી ગઝલ. કવિતાના સ્તમ્ભો શયદા, ઘાયલ, 
રુસ્વા, શૂન્ય,, ગની દહીંવાલા, મરીઝ અને બેફામ 
ગુજરાતી ગઝલ કવિતાને અનેક વળોટો દ્વારા પ્રતિષ્ઠિત 
કરી ગયા, કરે છે. પરમ્પરિત છન્દ, રવાની અને 
અર્થવત્તા એમાં કાયમ રહે છે. કલ્પન અને પ્રતીકો 
ઘાયલ અને ગનીસાહેબ સિવાય બદલતાં નથી. એ 
પછી. આદિલ. મન્સૂરી, હરીન્દ્ર દવે, મનોજ ખણ્ડેરિયા, 
શ્યામ સાધુ અને ચજેન્દ્ર શુક્લ સુધીમાં ગઝલ પણ 
આધુનિક કાવ્યબાનીમાં સ્વીકૃત સ્વરૂપ બની રહે છે. 
આ કવિતાઓએ. ગઝલને સાકી, સૂરા, મહેફિલ, મૃત્યુથી 


છોડાવી. એમણે પીંછું, શ્વાસ, સૂર્ય પોતાની ગઝલમાં : 


આવકાર્યા. 


રાજેન્દ્ર રુક્લ અને મનોજ ખણ્ડેરિયાની ગઝલ 
ગુજરાતી આધુનિક ગઝલ. કવિતાના સર્વાચ્ચ સ્થાને 
લેખાવી જોઈએ, 


આજની. કવિતાની વાત કરીએ. ત્યારે ગીત-ગઝલ, 
અને છન્દમુક્ત ધારા તેમજ એ. સ્વીકૃત ધારા સામે 
આકોશપૂર્ણ અવાજોની ધારા એ મહત્તની પ્રવૃત્તિ છે. 


આ “બે ધારાના અનેક પ્રતિષ્િત-અલ્પપ્રતિષિત 
નામ આ લખતી વખતે સામે.આવે છે. પરન્તુ, અત્યારે 
વાત કરવી છે ડૉ. એસ. એસ. રાહીની કવિતાની. 
સાહિત્યમાં ઘણી વખત એવું બને છે કે જે તે ભાપાનાં 
શિખરસ્થ બે-પાંચ નામની આસપાસ વિવેચન ઘૂમરાયા 
કરે છે. આ વેળા પ્રવાહની. વચ્ચે ચમકત્તા રહેતા સ્વરથ 
અનેક દીવડઠાઓનાં કાવશિલ્પ તરફ ઝાઝેરું જોવાની 
કુસ્સદ અવલોકનકારોને ભાગ્યે જ હોય છે. 


હોં. એસ. એસ. રાહી. છેલ્લા દોઢ દાયકા ઉપરાન્ત. 
સમયથી ગુજરાતી. ગઝલ લેખન-સંશોધન-વિવેચન- 


સમ્પાદન ક્ષેત્રે પ્રવૃત્ત છે. 'હજુ અજવાસ છે કાળો' 
એમનો ચોથો સડ છે. આ સકડની કુલ ૮૮ 
રચનાઓમાંથી લગભગ તમામ રચના ગઝલ સ્વરૂપની 
છે. રાહી “વસ્થ સર્જનના રાહી' છે. એમની કવિતામાં 
બળાપો, આક્રોશ, મૂઝારો, ચીખ બધું છે; પરન્તુ એ 
કશું કવિતાને અતિકમીને નથી. શબ્દની મધ્યમાની 
પક્કડમાં રહીને સ્વસ્થપણે શિલ્પકર્મ કરતા આ કવિ 
સભાન-અભાનપણે અનેક- વખત એવું ઝીણું અને એવું 
મનભર કરતા જાય છે કે ૦1૫1.૦૦1ર21ર“ને તેની 
ભાગ્યે જ ખબર પડે. 

બહુધા ટૂંકી બહેરમાં લખતા 'રાહી' ચમત્કૃતિ. 
ધસવતા અને પૂર્વાધ સાથે અનુસન્ધાન જાળવત્તા 
મિસર આપે છે. ગઝલના સ્વભાવે વણાયેલી ચોટ 
એમની કવિતામાં 'કસક'ની જેમ અનુભવાવ છે. 
શહી'ની ગઝલના કેટલાક શેઅર જોઈએ : 
'હે ખુ ભ છે ેસ્ટ/*# 
તટે * અ/વે 5 દર્ટ હેસ્સ/'૪ ? (૪. ૬૨) 


જજન અ%/૮ વઈ ઊભ ઈચ 
મૃત્યુની સગ/ત વઈ 6ભ છએ. (ઇ. ૬૭) 


ઉન તે ગયે હન્જી 
મ્હને "ડે છે ગરજ/ળો. (ઇ. ૬૭) 


“દર્દ'ની સીધી કૈફિયત પ્રયમ શેઅરમાં છે. બીજા 
શેઅરમાં મૃત્યુ'ને સોગાત તરીકે સ્વીકા્છું છે પરન્તુ, 
જન્મનો. આઘાત ત્િર્યક્‌ છે. ત્રીજો ટૂંકી બહરતો શેઅર 


મીઠી મૂંઝવણનો છે. એ પીડા રોમૅન્ટિક અનુભૂતિ છે. 
ગ્રીષ્મ જવા વિશેની વેદના ડરતાં અહીં ગરમાળા 
દ્વારા અનુભવાતી પીડા લક્ષિત છે. 


કોઈકને ઉદ્દેશીને -- બહુધા “વાતચીત'ના લહેજામાં 


અતે. ક્વચિત્‌ તટસ્થત્તાપૂર્વક 'નિરીક્ષણાત્મક વિધાન'ના 


થોનમાં કવિ સીધું બયાન આપે છેઃ 


તરે તરતા મૂડ એ %૧% 
જર આળખી ૦ નઈન્દં «૧૦. 


ભ” ૧&” ગટગટ/જ) ત્હજે 
અહ કયાં મળે છવ “ટેન્ટ છળ. 


મૂકજો હળવેકથી ફૂલની સેજ 
ડૈ હજી હમ%૮ ૪ ત્ઈ સૂતો) છે ૧/5. (૪. ૪4) 


અહીં “તરતો મૂકો'--નાં આદેશાત્મક, “ઓળખી 
લો'નાં આજ્ઞાર્થ અને “'ગટગટાવો. ત્હમે'--નાં સલાહકારી 
વિધાનો છે. પરન્તુ તે ગઝલના અર્થને બાધક નથી. 
“ફૂલોની સેજ'ને પણ હળવેથી મૂકવાની વાત અને શાક 
હમણાં જ સૂતો છે' તેવો ધ્વનિ વિષાદપ્રેરક છે, “નદીનાં 
વમળ' ઓળખવાની વાત્તમાં કેટકેટલા વિમળો 
ઓળખવાની. અર્થછાયા છે | “વાદળી ગટગટાવવા'માં 
નરી કવિશાઈ અલ્લડતા છે -- અને તરત જ “પીવા 
મ્‌ટેનાં છળ'નો. અભાવ. સૂચક છે અને “સેટિરેકલ' 
પણ છે. આમ, સરળ પડ્ડિતિઓમાં કવિ ગઝલની 
શક્યતાઓ. આપણી સામે મૂકે છે. 


'રહી'ની બીજી ખાસિયત છે “શબ્દ સાંકળી' “અર્થ 
સાંકળી' કે 'પફિત સાંકળી' રચતા જવાની. ઘણી વખત 
આ પૂર્વાનુસન્ધાની પડ્ત્તિઓ 'કારણ પરિણામી' પણ 
બને છે. કેટલીક રચનાઓમાં 'રહી'ની આ વિશેષતાઓ 
પમાય છેઃ 
ત્હને છું %છું પણ 
અ 6*બર નહે છે. (છૂ. ૭૯) 

ત ૮૮ ગૂડ છે એ શછું છું હું 
વધુ કોજ જાણે છે ક૩% વેષ. (૪. ઝર) 


55554555: 
૩૪ ] ડાવેલોક : જલાઈ-ઓગસ્ટ ૧૯૯૬ 


છું અ/ પેજ ખૂજ વૈર ક), 


કર” નગર *હેં «ડક ન? ફેર ઉં. ર૧) 
પછી ભાંભરે નહી તો જું કરે જું 7 
“કન ૧ણ ૪૯ અટ છે ચેર? (દ. ર50 


પ્રથમ શૅઅરમાં “હું મળું પણ' સામે 'ઉમ્બર 
નડવાનું' કારણ છે. શ્રદ્ધા ઝૂકે છે એ એક શમ્ભવિતતા' 
સામે પોતાનું 'જ્ઞાત' કારણરૂપ છે. બીજા શૅઅરમાં 
જ્યારે આ “ઘોષર્માં' ખૂબ પૈસા કમાવાનું કારણ પોતે 
નગરમાં તડકાની ફેરી કરી તે છે. ભાંભરવાની પ્રવૃત્તિના 
કારણરૂપ અટૂલી શેરી પણ આ ડવિતામાં છે, 


'રાહી'ની ગઝલોની આ વિશેષતા. સાથે એક વધુ 
મુદ્દો જોડવા માગું છું. “રાહી'ની ગઝલમાં દેખાતી, 
સેન્દ્રિયતા ($તા15૫૦૫૩૫૫૩૭5૩૭)ની એ વાત છે, પદાર્થ, 
વ્યક્તિ કૈ પરિવેશને કવિ એવી રીતે પુનર્જીવિત કરે 
છે કે તેમાં “ગતિ 61100101) અને 
સ્પર્શક્ષમતા(તાટઠાં1115 આવી જાય છે. જેમ કે, 
%૨મ% ખૂજ દોડી પછી થોડું હડ 
પછ ઝછું હટે “હજે થું હફ. ” 

અહીં દોડવાની કિયા, “હાંફવાની' ક્રિયા તો 
ચિત્રાત્મક છે જ, ઊંટ બોલે પણ છે અને “મજા લેવાનું 
જાણે આહ્યાન આપે છે. ઉપરનો મિસરા જ કેવળ 
આપવાનો હોત તો તે ચિત્ર સાધારણ (૮0100100010) 
બની જવા સમ્ભવ ,હતો તેને. ઊંટનો સંવાદ બક્ષીને 
રકાવિએ કલાત્મકતા અર્પી છે. બીજું આવું. સિત્ર છે-- 

૮% ૫૩૭૧ ચ્છેટજે જેર? ઝે 
ર/તભર ત્ય ૩/%ર# ૧/૮ રહ. 

પડઘાનું ઓટલે “બેસી જવું' ગોચર થાય છે તેમ 
“ડાયરા' થવાની વાતમાં ડાયરામાં અનેક લોકોની 
ઉપસ્યિતિ અને અવાજો પણ - દેશ્યાત્મકતા 
(ડઘાઇ? મેળવે છે. 


ડૉ. એસ.એસ. રાહી ગઝલભક્તિના માણસ છે. 
એમનાં સંશોધનમાં ગઝલ 'છે.. એમના નિવાસસ્થાનનું 


નામ પણ “ગઝલ' છે. એમને ત્યાં ગઝલની મિજલસ 


એમનાં કમ્પ્યૂટર સેટી%ના વ્યવસાયમાં સતત ને પ્રતિદિન 
જામતી. રહે છે. કાવ્યસસત્રહો પણ ગઝલના વધુ છાપે 
છે તેઓ અને સામયિકો પણ. સાહિત્યના વધુ પ્રકાશિત 
કરે છે. આમ, ઉર્દ્‌-હિન્દી-ગુજરાતી કવિઓ સાઘેનો 
એમનો નિત્ય ઘરોબો એમને. વૈચારિક રીતે પણ કશે 
બન્ધાવા દેતો નથી. તેઓ મૌલિક છે અને ગતિશીલ 
પણ છે. ઈશ્વર અને શ્રદ્ધા વિશે એમનામાંનો સંવેદનશીલ 
કલાકાર સતત્ત ચિન્તન કરતો. રહે' છે. ગઝલમાં પણ 
આ વાત બખૂબી વણી લે છેઃ 
નરજ શબ્દનો ૫૧ ૨04%૬/ “ટે 
હું ૨૯% ૬16 છું શ્વ, પેરે પર તરફ (૪. ૪૦) 
ત્યાં *૮ ઝૂકે છે એ જાણું છું હું 
વધુ કોણ જાળ છે ક૩/% ષે. (૪. ૩ર, 
કવિમાત્રના સર્જનની પ્રથમ શરત છે તેનામાં 
રહેલો વિસ્મયભાવ. પોતાનું સંવેદનતન્ત્ર વેઠી-સાંખી 
જીરવી ન શકે તેવા આઘાતો વેળા શબ્દસ્થ થયેલા 


ચેતોતન્ત્ર દ્રારા એ ડશુંક “તૃતીયમ્‌' રચી દે છે અથવા ' 


વાસ્તવ પ્રતિ તેને રહેલી ફરિયાદો, પ્રશ્નો અને વધુ 
સારા વાસ્તવની ડલ્પના વા નજરે પડે તે સઘળામાં 
કલ્પનાના રકો પૂરી તેને વધુ ઓજસ્વી, વધુ સ્પૃહણીય, 
વધુ રમ્ય બનાવવાની કવિગત પ્રતિભા વિસ્મયના 
રણકામાં પણ ઘણું કહેતી રહે છે. ડો. એસ.એસ. 


રાહીની ગઝલોમાં 'વિસ્મય' ઠેર ઠેર અનુભવાય છે. : 


આ વિસ્મય રમણીય ચિત્રો પણ સજર્યા ડરે છે. 
“રહી'ની કવિતામાં આવા અનુભવો જોઈએઃ: 

ડથ ગું 7 પૂછે *હને સેદ#ગરઠે 

62- ૨%૩ર* ૨9૧૮૨ ર૯. . 

રો% અ/જે જણ પછી પાછું ૬% 

અજ *હ/રે છેર' ક રકા% રછ ? (૪. ૪૬) 

રત છે જેશખન? 

થટ ક રતળ જને ? (૪. ૪2) 


*હને કૈ% રડે છે અ/ ર૪” 
અ/ કન્ટ ગરજી છે ? અ/ જું ઝળહળે છે. ઉ. જ 


ડ* ૪ર ૫% કશ ૧૮૪ છે સળ૨ળ/2 

કય સુ દૂટ પત્થર ઉપર રેડવું ? (૪. ૬૭) 
આ બધા આસ્વાદ અંશો નોંધ્યા પછી “રાહી'ની 

ગઝલમાં આવી જતી કેટલીક મર્યાદા નોંધવી પડે તેમ 

છે. ક્યારેક 'રાહી' બીજી પડ્ડિત્તમાં વધુ દીર્ઘ થઈ જાય 

છે. લયની બહાર જતો. રહે તેવો શબ્દપ્રયોગ, સમ્પૂર્ણ 

ગઝ્લની બહાર જતો રહે તેવો રદીફ-કાફિયાનો વિસ્તાર 

કરી. બેસે છે. ઘણી વખત ગઝલનો “આલોડ' ક્ષુબ્ધ 

થઈ જાય એવો પરાણે મેળ બેસાડે છે. આ'વી મર્યાદા 

'રહી' જેવા ડલાકાર પાસે અપેક્ષિત નથી. સુવા 

સુન્દર રચનામાં આ'વું કેમ થતું હશે ? તેવો પ્રશ્ન પણ 

જાગે છે. જુઓ, 

નથ? 9૮૮9 *સ્જિદમ આ શેખ્ઠ કટર 

'હંને રેટ જેન્નતે '/* છે «શ (ઇ. ૪૭) 

નસીબ શજદન ૪૧ ૨0૧૧૮ જટ 

છું ૨૯% 906 છું %૮#- મેવે ૪ર તરફ (૪. ૪૯) 


અજ એ ડુક/રનું સરનકું અ 


૨5/%૧૭ ગુલ ૨૨ જાંગડ %. ૪. ર?) 
એક ન્ૈૈક/*/ દરજ) ગરક થઈ ગવ 
સ/બેત*ઈ ત્ય ખેડ/કેવો સઢ હતઇ (છ. ,૮૭) 
છું જરરઇેકી એક શેર લાપતા છું 
છું ૬૦૪ળ ઝઝઝ/- વચ્યે 0 છીં (. ૭૯૦) 


પછીની પફ્ડિતિમાં “યાં' અને “એક શેરી'માં બીજા 
શૅઅરમાં વધુ પડતા શબ્દો છે. જે મિસરાનો લયબન્ધ 
તોડે છે અને ચોટ ગુમાવે છે. 


“રાહી સુન્દર ત્રિપદી આપી શક્યા છે. આ 
યત્રેપદી'માં પણ ચિત્રો છે. તેની ગઝલમાં અને તેના 
જીવનમાં કવિસહજ સંવાદ આમ ઉપસી આવે છે 
“નગરમાંથી કરફ્યું ઉઠાવી લ્યો જલ્દી, હું આપું છું 
અલ્લાહ, તમે રામ આપો.” 


ડવ્લિક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ ૧૯૯૬ [ ૩૫ 


એકાદ પ્રલમ્બ લયની. રચના. આપવા એમણે કયું _ 


છે, પણ તેમાં ધારી સફળતા મળતી નથી. ગીતકવિત્તા 
કદાચ કવિની અજમાયેશ બહાર રહી જાય છે. 
છન્દમુક્ત વલણ એમનું નથી. છન્દોબદ્ધ અન્યસ્વરૂપો 
પણ એમને કદાચ પ્રયોજવા નથી. ઘણી વખત ટૂંકી 
બહરની શેરિયત વારંવાર અને બીજી રચનાઓમાં 
સતત અજમાવાય છે, જે એમની અભિવ્યક્તિને સમર્યાદ 
બનાવે છે. અગાઉ ઉલ્લેખી તેમ કૈટલીક રચતાઓ 
માવજત બહાર રહી ગઈ છે. આ બધું છતાં, ડૉ. 


એસ. એસ. રાહીની ગઝલ' કવિતા થોકબન્ધ મળતી 
ગઝલરચનાઓમાં જુદી પડે છે. “હજુ અજવાસ છે 
કાળો'ની વિષાદલીલા એ. સર્જનાત્મક અને રમણીય 
રૂપધારિણી છે એમ કોઈને પણ લાગશે. અતે 'રાહી'નો 
મિજાજ ઓળખીએ. : 


બગીચાને છાંયે %-#% દો ગપ 
ની 9 હરે ૪જરઝન્દ કુખારટ ૪ ૬૯) 


(હજુ અજવાસ છે કાળો” પ્રકા. રનાદે પ્રકાશન, મૂ. રૂ. ૫૦) 


સાભાર સ્વીકાર 


ગમે એટલો દૂર જાઉં: બજ્ઞાળી કવિ સુભાષ મુખોપાધ્યાયનાં કાવ્યોના નલિની માડગાંવકરે કરેલા અનુવાદોનો સહ 
કાચું પૂઠું ડિમાઈ પૃષ્ઠ ૫૨, પ્રકા. સાહિત્ય અકાદેમી, રવીન્દ્ર ભવન, ૩૫, ફિરોઝશાહ રોડ, નવી દિલ્હી. ૧૧૦ ૦૦૧, રૂ. 


કં૦ 


મધુમાલિકાઃ કિશોર મોદીનો બીજો ગઝલસઝહ કાચું પૂું, ડિમાઈ પૃષ્ઠ ૮૦, વિકેતા. ગૂર્જર ગ્રન્થરત્નકાર્યાલય, 
રતનપોળ નાકા સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૦૧, રૂ. ૪૦. 


વરદાન ફૂલનું: હેમન્ત દેસાઈનો ગઝલસ:હ, કાચું પૂર્ઠું, ડિમાઈ પૃષ્ઠ ૧૦૮, પ્રકા. પૂર્વી પુસ્તક ભણ્ડાર, ૩૦, અપર 
સમુદ્ર, હોટેલ ગોલ્ડ ફ્લાસિક પાસે, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬, રૂ. ૬૦ 


આસવ ઠ્ઠીપ :પ્રવીણ ગઢવીનાં કાવ્યોનો સડ કાચું પૂ્ઠું, ડિમાઈ પૃષ્ઠ ૭૨, પ્રકા. કુમકુમ પ્રકાશન, મામુનાયકની પોળ 


સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧, રૂ. ૨૦. 


અર્થ આડા થાય તો ?: કાર્ટૂનેસ્ટ નિર્મિશ ઠાકરની પ્રયોગાત્મક વ્યઝ-તઝમીનનો સડહ કાચું પૂઠું, કાઉન પૃષ્ઠ ૮૮, 
વિકેતાઃ નવભારત સાહિત્ય મન્દિર, દેરાસર પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧, રૂ. ૩૦. 


૩૬ ] કવિલોક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ ૧૯૯૬ 


૦“ અ//સ્જટ 


વ્ડ------ 


ઠાગા ઠેયા 
ગવજી પટેલ 


4% ટઢંયટ ભજે કરે ર/% / 

અપછે તો અલજત-શરજત ઊંચું જેવ્જું 

ભજે *હું હેવ ઊડ ૨% / 

ભજે મ્હને %ળ નહિ લું જટેટું ભરી છાશ. 
દીકધક મેઢીઆન# ગ/ચત#જે 

'હારે નયી ૨૬%ગ&ર પ્હેર/વવ& 

એન્ટી ૪૨ ખ*૯૮ છો 6હદેગ%૮ કરે 

સુઝરઓટ ભવે “કૈ ૬ર જલે સોલ્યૂટ જ*%/ કરે 
અપણે ૨/ &/ઠ / 

કજિત/ને ઘર શું ને કરવ થ૮ ૧/ટ / 
કવિતાને 'ગરન? ખપે જસ વર 

કો%ટમે રજ શહરે જન ##5ત# ૪૭૬#/ 
ફફડતી ભત 

મહ/રે ૪૦ કંજ? હરડ કશ 
ઘટક%ળ-બટમળ કજું નહ 

રહને ચ્હેરો હજે રૂર્જ નહી-- 

સૂર્ટ હવે છાણનું અહ/યું *હારે જન. 

શહરે %૪ ક વિત/ન #/6 જન સૂર? હશ્વર 
આર૩#%/ પહેલો અ અન્જકર ઊંચકું હું કેજ 7? 
ત્હ%ર કહ 'હર #?૧ને ફેક દઉં કૅ 7 
સ્‍્હને તો ૧જુંજ થાર : 


નજક જેટ/૭ ત્હ/ર# જરને હું કવિત/ન જેર 
599 અર્જ દઉ 

ત/₹ ૨/ય%/ને 5/જેત/"? '%નન્‍્% દઈ 

ઠંન્છજુ વ્જર્જ 

ત્હ'/રે તે સજર/ન્છે કરવ છે અર્જ 

છું (ઈ 'ઝ ઝટિત#ઈ રન ઝલ પટ 
કેરળ વેરાઈ %ણું કણન જેમ્ટ 

૫% ત્હમ/રે તટે દરન કરવ છે અર્જ 

છું (તે 'ઇક 

ટૂતરન પૂછીને ₹૮5 સ્તર /હું «ઝે ૪% /5જે 
છું ૮2 *#% 

ચ૪ર૭૮*%૮ %૭છું 

હું «ઈ મત્ર 

ભૂળ% (૨૪છું *હું ૬૯૯૧૪ર/ ૨/૮ 

છું «ઈ માત્ર 

ખ#/જજખ વેગ્સહ/% 

&% ત્ઇજરે ત્છે %જેતન£ ૦૧૮૮ ૯૬૮ છે 
મહર પસે નથી એ ગ જેત્ 

મહ/ર સે ન એને અર્શ 

મટર ૪૮/સે કટિત્ટનઈે ની કશે નથ 


આધુનિકતાનો ઉન્મેષ 
(ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ) 


આપણે ત્યાં સાતમા દાયકામાં આધુનિકતાવાદી 
વિચારવલણ બળવાન બનેલું, એ ગાળામાં રાવજીએ 
પૃ એની. સર્જકતાનાં મૂળ નાખેલાં. સ્વાભાવિક છે કે 
એ સમયની સાહિત્યિક આબોહવા એની 
સર્જન-પ્રક્રિયામાં સહાયરૂપ બની હોય, સાચે 'ઠાગા 


ટેયા' કાવ્ય પરત્વે તો એમ જરૂર કહી શકાય. 
“ઠાગા ઠેયા' આધુનિકતાવાદી વલણોઘી રસાયેલી, 

કાવ્યચૈતન્યનો મહિમાં કરતી કૃતિ. છે. જોકે 'શુદ્ર 

કવિતા'નો. ખ્યાલ કવિતા -- જગતમાં નવો ન્હોતો, 


કિલક : જુલાઈ-ઓગસ્ટ ૧૯૯૬ [ ૩૩ 


ફેટ. 


પરન્તુ ચાવજીનો. ભાવમિજાજ એ. જ વાતને “સાહ્યબીનો 


સૂરજ' તરીકે ઓળખાવીને, એ જ 'શુદ્ધ કવિતા'નો 


મહિમા કરે છે. જોકે સાથે સાથે માનવજીનની લાચારી, 
પામરતાઇ વન્ધ્યતાને પણ અસરકારક રીતે પ્રયોજે છે 
એમ આ કાવ્યમાં કાવ્યચેતનાની ક્ષણોનો મહિમા અને 
માનવ. અસ્તિત્વની પ્રાકૃત પરિસ્થિતિ બન્નેનો ઠીકઠીક 
ઉલ્લેખ છે. 


સૃષ્ટિના સર્જનહારની પ્રવૃત્તિ કાવ્યસર્જકની સામે 
“ાગા ઠેયા' જેવી છે. કાવ્યસર્જક એને હસી. નાખે છે, 
લક્ષમાં લેતો નથી અન્તે સૃષ્ટિના સર્જનહારની પ્રવૃત્તિ 
વામણી દેખાય છે, એમાં કવિને પોતાની સર્જકતાનો 
મહિમા બળવત્તર કરવો હોય એમ જણાય છે. “આપણે 
તો. અલબત-શરબત ઊંચુ મેલ્યું' સૃષ્ટિના સર્જનહારે 
(?) એક કલ્પના (?) પણ વહેતી મેલી છેઃ સત્કર્મોથી 
સ્વર્ગ મળે... આ સ્વર્ગ પુણ્ય વગેરે શરબતની લાલસાથી 
માનવજાતને સર્જનહાર ભલે અકુશમાં રાખે પણ 
આપણો કવિ એથી છેતરાય એમ નથી, એ તો સ્પષ્પણે 
કહે છે, 


૧ *હટું વ 6 9૧ / . 
ભલે મહને %ળ નહી ભજનું બટેટું ભર છ૬' 


કવિને 'નિર્વાણ'ની કે બ્રહ્મતત્ત્વની ખેવત્તા નથી, એની 
એને તમા નથી. એ, આમ, સૃષ્ટિના સર્જનહારની રચનાને 
મુગ્ધભાવે સ્વીકારતો. નથી, બલકે એને પડડારે છે. 


એવી પણ વાત છે કે દીકરો સારો પાકે તો એની 
સાત પેઢીઓ સુધી પુણ્ય પહોંચે -- પેઢીઓ તરી 
જાય. આપણા કવિને એ વાતમાં પણ રસ નથી. એ 
કહે છે જે મૃત થઈ ગયા છે એ બાપ-દાદા વંશાવલિનો 
ઉદ્ધાર ડરવાવાળો હું કોણ ? મ્હારે એમ થડું હોય 
તોય નથી કરવું- 


ઘોજધો* મે?ચ?ન્ઈ *૨ત૮#/ને 

મ્હારે નક! ૨૪ ગર પ્હેર/૧૬/ 
એન પર ૭૬૪૦૮ છો ઉઊગ્% કરે 
સુગઝચઓ જલે જજે ૧ર. - 

૩૮ ] કવિલોક : જુલાઈ ઓગસ્ટ ૧૯૯૬ 


આ પરડ્ટિતઓમાં પણ પ્રાકૃતિક જીવનની હવ્ડતા, 
ઉર્વરતા તરફ કવિનું લક્ષ્ય છે. આ કવિને એવો કશો 
લોભ નથી -- પેઢીઓ ઉગારવાનો મોહ નથી. એના 
ઉપર ખીજડો (બિન-ઉપયોગી વૃક્ષ) ભલે ઊગે, પણ 
એ. વૃક્ષ ઉપર સુગરી માળો. કરે તો એ ખીજડો (વિ 
પોતે) કલાત્મક કાવ્યપદાર્થ -- કાવચૈતન્યની ક્ષણો 
ગૂંથી આપે તો ? કદાચ, વૃક્ષને બેસનારા ફળ કરતાં 
વધારે ઉપયોગી ફળ તરીકે પુરવાર થશે. (1). તરત 
જ “આપણે શા ઠાઠ'ના બેતમા વિધાનથી કવિ એને 
જેની ચિન્તા છે એ તો. છે -- “કવિતાને ખપે બસ 
મોગરાની વાસ'. કાવ્યાનુભૂતિની ક્ષણોની સમૃદ્ધિ જ 
એટલી બધી હોય છે કે કવિ માલામાલ થઈ જાય છે, 
પછી. આ લૌકિક 'ાઠ', “ઘાટ'ની એને શું પડી હોય ? 
એટલે તો બિન્દાસ થઈને કહે છેઃ 


અપે ₹૮ ઠઠ 

કજિત/ને જર શું ને કરર ૬/ ટ / 
કંજિતદને ગરન? ખ૪ે જર ૧૮ 
ઠોમટક સજી *હરે જન ફફડત# પહ 
ફફડતી ત. 


ભૌતિક મકાનમાં ભીંત અને પડદાનું મહત્ત્વ હોય, 
કવિને મન કાવ્યસર્જનની ક્ષણો એ સ્વરૂપે મહત્ત્વની 
લાગે છે. આ શ્રાવ્ય કલ્પનની ચમત્કૃતિ જુઓ- 'ફફડતા 
પડદા' પવનને કારણે ફફડે -- કવિને મન. એનું આખું 
અસ્તિત્વ, દસેન્દ્રિયો પણ ફફડી ઊઠે એવો. અન્દરથી 
(સર્જનક્ષણનો) પવન ફૂંકાય છે એનો. મહિમા ઓછો 
નથી. પછી તો એની સર્જકતા સોળે કળાએ મ્હોરે છે. 
એ. આગળ વધીને કહે છે કે મ્હારા મનમાં, ચિત્તમાં 
એટલો બધો ચૈતસિક પ્રકાશ પથરાયો છે કે સૂર્ય 
(આકાશનો) કાંઈ વિસાતમાં નથી. એટલે તો કહે છે- 


જૂર્ટ હવે છાણઝું અડ/યું *હરે ૦ 
“હારે કન કરિત્ઇ સ ૯ જીનટ સૂરજ હજાર.' 


કવિ જે અનુભૂતી કરે છે, જેનાથી અલૌકિક 
આનન્દ પ્રાપ્ત કરે છે એવો. અનુભવ બીજાને કરાવી 


શકાય ખરો. ? 


ઈને તટે જજું? &/% 

નજીક જેસ/ ત્હ/ર/ જરને હું કવિત્ઇ જે 
કર અરજ દઉ. 

ત્ર ૨ય%ને ઝતિત્ટન્ટ ગન્‍્% દ. 


કાવ્યસર્જનક્ષણની પ્રસન્નતા એ ભૌતિક ચીજવસ્તુ 
નથી કે બીજાને આપી શકાય, ઇચ્છા તો છે પણ 
શક્ય નથી એનો કવિને રઞ્જ પણ છે, નહિ તો પોતાની 
જેમ સ્વજનોને અનુભવ. કરાવી શકાયો હોત... 


ડવિ,ભૌત્તિકતા અન્ધારા સાથે ગોઠવે છે -- અને 
એનાથી પોતાના નિજત્વને અભડાવવા માગતા નથી. 


વ્વહારુપમાણસોની દષ્ટિ જડ હોય છે. પકડે 
એને છોડે નહિ, સાણસીની. જેમ. એટલે તો. કહે છે, 
“હમારે તો કરવો છે સાણસીનો અર્થ ?' જે પકડવાનું 
છે એના ઉપર ધ્યાન હોતું નથી, જેનાથી પકડવાનું છે 
એનો અર્થ કરવા લાગી જવું એ વાજબી છે ખરું ? 
એટલે વ્યવહારુ માણસો ઉપર કવિ કટાક્ષ કરે છે કે 
સાધનોનું મહત્ત્વ કરનારાઓ જાણનારાઓ શ્ાધ્ય' સુધી 
પહોંચી શકતા નથી. આવો. વ્ય પણ અહીં જોવા 
મળે છે. કવિને તો “કવિતા'માં રસ છે, પછી ભલેને 
રણના પ્રલમ્બ પટ ઉપર એ કેમ નથી વિસ્તરી ? 


આગળ જતાં “હું' ની વિવિધ ઓળખ આપે છે 
(૧) હું તો માત્ર કવિતાઈ રણનો પ્રલમ્બ પટ (૨) હું 


તો. માત્ર, કૂતરાની પૂંછડીનો વાંકો વિસ્તાર (૩) છું તો 
માંત્ર કવિ (૪) હું તો માત્ર, ઓરડામાં સબડતું આદિ 
મમી (૫) હું તો માત્ર ભૂખથી રિબાતું મ્હારું વલ્લવપુરા 
ગામ (૬) હું તો માત્ર ખાલીબખ નિઃસહાય ડે, 
પ્રથમ ઓળખમાં રણની .સામે કવિતાનું ઝરણ 
રાખીને કવિએ. જે વિરોધાભાસ પ્રગટ કર્યો છે “તેમાં 
રણની નિર્જનતા, વન્ધ્યતાનાં સાહચર્યો માનવ અસ્તિત્વ 
સાથે ઊઘડે છે. બીજી ઓળખમાં માણસ એની આદિમ 
વૃત્તિઓ--વલણોથી મુક્ત રહી શકે જ નહિ, વાંકો 
વિસ્તાર એ માનવપ્રકૃતિની નિયતિ છે, એનો રવીકાર 
છે. ચોથી ઓળખમાં મૃત.પ્રજા અને અતીત બધું એક 


* સાથે ખૂલે છે ત્યાર પછી ભૂખથી -- વેદનાથી ત્રસ્ત 


માનવજાત. વલ્લવપુરાને કેન્દ્રમાં રાખીને કવિને પ્રગટ 
કરવી છે. અને આખરે માણસ જાત ખાલીપણા -- 
પોલાપણાનો જે અનુભવ કરી રહી છે ત્હેનું નિરૂપણ 
કવિ કરે છે. 

વ્યવવહારજડતામાં ગરક થયેલા મનુષ્યોની વચ્ચે 
એમની રીતરસમ આડે આ કવિને ફાવતું નથી એટલે 
'પણ તમારે તો ગણિતનાં મનોયત્ન ગણવાં છે.' બૌદ્ધિક 
પ્રવૃત્તિ, ગણતરીપૂર્વકની યોજનાઓ, સમ્બન્ધોની આ 
કવિને સૂગ છે, એને મન તો મોટો. મહિમા અ-લૌકિક 
કાવ્યાનન્દનો છે. કવિ આમ કાવ્ચૈતન્યનો અનન્ય 
મહિમા આ રીતે ગાય છે. 


કીટ્સ વિશેષાક 


અગ્રેજી કવિ કીટ્સની. જન્મશતાબ્દી નિમિત્તે “વિલોક*નો. નવેમ્બર-ડિસેમ્બર-૧૯૯૬નો અક 
દળદાર કીટ્સ વિશેષાફ તરીકે પ્રકટ થશે. આ અફ મેળવવા ત્હમારું લવાજમ રૂ. ૫૦ સત્વરે મોકલી 
આપો. 





કવિલોક : જુલાઈ-ઓંગસ્ટ 1૯૯૬ [ ૩૯ 


શબ્દ-રિદ્ધિ : ૪ 
મા શુદ્ધ જોડણીયુક્ત)' 


જં પૂર્ણવવઃ પૂ્ષમિટં પળાતૂનમુટ તે | 
કા 
શં શાસ્િ શાસ્િઃ શાસ્િઃ | 


૩8 પૂજ છે એ, પૂર્જ છે અઠ પૂરથી પૂર્ણ ઉદ્ધજે 
પૂજી પૂર્જ વેતદજે રહે તે ૫% મર્જ % 


૭5 ₹///ને? ૬//ે* ૨ને * 





૮ વચ્ચેનું -૩ ર ગમતી, બોલી-પ 

૯ અત્તિમ સત્ય - ૪ ૩ મહારાણી-૪ 

૧૧નાપાડી-૪ જ રચવુંનું અજ્ઞાર્થ-૨ 

૧૨ નામ વિનાનું - ૪ ૫ ઓવારણાં-૪ 

૧૩ વા્‌યા-૨ ૬ જીભ-૩ ર 

“૧૪-4-૧૭ ) ગ ગીત-૨ ૭ તત્વ વિચારણા-પ સ્થાનસમર્પિત 
૧૪-4-૨૦ ૧૦ અવાજ-ર ક 

૧૫ ધાર - ૨ ૧૫ અપાર લાભ-પ જશવન્ત્તલાલ દલાલ 
૧૬4-૧૭, ૧૬4-૨૦ ડર્ણ-ર૨ ૧૮ મતનો હક-૫ જે દલાલની કં, 
૧૮ હરસ - ૨ ૧૯ દેખાવો-૪ ક 

૨૧ માલુમનું હિન્દી - ર ૨૧ હાર-૪ ટેક્સ્ટઇલ મિલમશીનરી 


૨૨ ઠોકવાનો અવાજ -૪ ૨૩ છળ, પ્રપસ્ચ-૩ 

રપ પુજા, સેવા કરનારી - ૪ ચ્૪ મોલમાં સડો પડવો તે-૨ 
૨૩ બેપરવા ૨૬ હેતુ, ઉદ્દેશ-૩ 

૨૮ ર૪મો વ્યગ્કન - ૩ 

૨૯ લાકડાનો પ્રહાર - ૩ . 


* સ્પેર પાર્ટ્સ મર્ચન્ટ્રસ 


વિજ્ય કો. ઓ. બૅન્કની બાજુમાં 
કાલુપુર પુલના નાકે, 
અમદાવાદં ૩૮૦ ૦૦૨ 





૪૦ ] કવિલોક : જુલાઈ ઓગસ્ટ ૧૯૯૬ 


વર્ષા 


આભને આંગણ આવડી આવન જાવન, 
આવતું કો મનભાથી. 
-- મજલ પર્વણી. 


હાથિયે આવ્યાં વાગતાં દોમ-દદામાં, 
વેગ વધેલ હવામાં... 
દિશાડાળ ઝૂમતી. 


મનમોજી લઈ ચાલ શી ચપલા નાચે, 
નજરાયાં નૅણ રાચે, 
રમૂજી કટાક્ષથી, 


મોકળી મે'લે ઉરની ઊલટ મોરા, 
] “આવજો રે મેહ ઓરા 
ઓરા અમ આંગણે.' 
ઝૂકી ઝૂકી ઘન-શ્યામલની શત કેલી, 
હેતની વરસે હેલી, 
ધરિત્રી હરી હરી. . 


શબ્દારાદ્ધ-૩ન લ 
આડીઃ ૧ પારાવાર, ૪ પરસ્પર, ૮ પવન, ૧૦ વન્દિત, ૧૧ કરા,૧ર નન્દન, ૧૪ તર, ૧૫ ગમ, ૧૬, 
રમ, ૧૮ ચાહ, ૧૯ અ, ર. દધિ, રર નદી, ર૪ પાન, ર૬ નખ, ૨૮ નકાર, ૩૦ દવ, ૩૧ વરદા, 
૩૩ સમતા, ૩૪ તાલતાલ. ૩૫ દિવાકર. 
ઊભીઃ ૧ પાપકર્મ, ર રાવરા, ૩ વાન, ૫ રવ, ૬ સ્પન્દિત, ૭ રતરત, ૯ કન્દ, ૧૨ તમ, ૧૩ નર, 
૧૫, ગહન, ૧૭ મદન, ૨૧ માનવતા, ર૩ દીન, ર૪ પાર, ર૫ અવતાર, ર9 ખરલ, ૨૯ કાન, ૩૦ 
દમક, ૩ર દાતા, ૩૩ સવા. 





તમારા ફરસદના સમયમાં નાણાં કમાવાની અનેક 





રીતો છે. ફેવિકિલ એક્લિક કલસ વડે, તમે 
પેઈન્ટિંગ કલાસ પણ ચલડવી શકો છો. અથવા તો 


કા 


હાથે પેઈન્ટ કરેલી સાઝીઓનું સેલ કરી શકો છો. 


અથવા તો લેમ્પ, ધાતુની તકતી, રમકડાં, ટાઈલ્સ 
જેવી ચીજ્ને પર એનો ઉપયોગ કરી શકો છો. એ 
માટે અનંત શકયતાઓ છે. અને સારો નફો પણ 


કમાઈ શકો છો. 





ન 
સે ૩//્ે નરેન 
૬/56 
એકિલિકફેજૈકલર્સ 


ફંબ્રિક/આર્ટ પેઈન્ટિંગ માટે 


વધુ માહિતી માટે લખો: 


પિડિલાઈટ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિસિટેડ 
કન્ઝયુમર પ્રોડકટ્સ ડિવિઝન 
પો.બૉ.નં. ૧૭૪૩૭, મુંબઈ ૪૦૦૦૫૯. 








ગુજરાતી કવિતાનું ત્રદ્તુપત્ર 








ર, 
પ 
1 





ઘીરુ પરીખ 


* 
* 


તત્ત્્રી 


ક્‌ 


ઝં 
નક 
ત્ઝ 
ન 
ઠર 
હી6 





સંસ્થાપક 





ડડ 


ન 


44૫1283: યશ 








“સળ્કઅએ 


વર્ષ ગ્૯ 


ઓક્ટોબર ૧૯૯૬ 


રે 


સપ્ટે 


કવિલોક ગૃજગતી કવિતાનું ત્છતુપત્ર : શગ્દ ૨૦૫૨ : વર્ષ ૩૯ : સળ% ૨૩૩ 





અંડ રસાત્મકમ્‌ 
ર] *-૫- તૉ 

હિગ્ણ્ય આભા 
બાપુને 

ત્રણ વાનગ્નું ૩મકકું 
વય, વગ્સાદ અને તોફાન 
અન્‌નષ 

ચાલ છે 

ડળ 

બે ગઝવ 

ત્યશ્ન તઝમીન 

પૂજો 

મૂળે છે 

ત્યાં... 

ઊડતે અજ્ન 
અદ્રળકનો આનન્દ 
મોજ 
પ્રોષિતભર્તૃકાનું ગાંત 


કાલ આવકો કાળ... 
ગઝલ 

આખ્યાન 

પડ્યો 


ત શિશુલોક 
વતી 
છુકાર 

અમે 

સવારે 

પગરઝ્ઞાં પાંખ 
૧૭ 

કેળાં 

નિમન્ત્રગ 


૬ ક્ષરઅક્ષર 
(તા ગઝલકા: ગની દણીવાલા 


ત્ર“ વિમર્શ 


કાવ્યમાં સામ્પત અને અતીત 
ના. મેઘદૂત નહીં, 
આ તો મૂષકદૂત છે. 


ત્ર“ અવલોકન 


જળન્ધ પડઘા ઝીલતી કવિતા 


ગજન્દ્ર ચાહ 
ગજન્દ્ર ગાહ 
જગદીશ ત્રિવેદી 
જગદીશ ત્રિવેદી 
દિલીપ જોશાં 
દેવેન્દ્ર દવે 
જવાહર બક્ષી 
કિરીટ ગોગ્વામાં 
કિશોર મોટી 
નિમિઞ ઠાકડ 
લાલજી કાનપગ્યા 
મનીપ્‌ પરમાર 
મનસુખ લશકરી 
ગા, ગાહ 

હેમન્ત દેસાઈ 
માવજી મહેશ્વરી 
વિમલ અગાગવત 
“સ્વપ્નરથ* 

દેવેન્દ્ર દવે 

ધૂની માણ્કલિયા 
પ્રાણજીવન મહેતા 
ગુલામ અબ્બાસ 


એકલવ્ય 
ગજેન્દ્ર શાહ 
એકલ 
પ્રિયવદન ગેઠ 


*. ૫% 


(૧ (૨ 


વા 
૧૦ 
૧૧ 
૧૧ 
3૧ 
૧૨ 
૧૩ 
૧૩ 
૧૩ 
83 
૧૪ 
૧૪ 
૧૪ 


૦ 


૧૫ 
૧૫ 
૧૫ 
૧૫ 


૧૯ 
૧૬૬ 
૧૬ 
૧૭ 


ચમ્યકભાઈ ટી. સોની 


માણેકલાલ પટેલ 
માણેકલાલ પટેલ 


હેમન્ત દેસાઈ 


વિનોદ અધ્વર્યુ 


મેઘનાદ ભટ્ટ 


મસાદ ત્રહભટ્ટ 


1૭ 
૧૭ 


૧૮ 


૨૧ 


સરનામાં વિનાનું : “એનું સરનામું? ડૉ. નલિન પહડ્યા ૨૬ 


સદ્રત વ્રજલાલ દવેની સ્મૃતિમાં 


કાવ્યસર્જનનું આયોજન અને તેનું પરિણામ ૨૮ 
તઃ આસ્વાદ 
ભગ્નપ્રેમાંનીં આન્‍્તગેગ્યથા દેવેન્દ્ર દવે ર૯ 
નેં અનુવાદ 


1નવંલ રતે ડટ્લોઃ 
છુપું ગખ ને શોધ 

1 /1 પળ ટાલ 
મર્ત્ય નહિ તે હું 


૫ણ ૪િટ 11 1. ણ 
ગ. ગા 2૩૧ 
€૫૫૧૫૫૫૫1૪5 

મનોહર દેસાઈ ૩૧ 





તન્ત્રી 
ધીરુ પરીખ 
સલાહકાર 


ગજેન્દ્ર ગાહ ચંડ નિર્જન ભગત 





મડ દેશમાં વાર્ષિક લવાજમ રૂ. ૫૦, આજીવન લવાજમ 
માત્ર રૂ. ૫૦૦, અમેરિકા : વાર્ષિક $ 7 આજીવન 
$ 70; ઇંગ્લૅન્ડ : વાર્ષિક £ 5, આજીવન £ 50. 
નઃ આ અકફ્રની છૂટક કિંમત ૩. ૧૦ 
નડ “કવિલોક' ઠ્િમાસિક વર્ષની છ ન્છતુમાં દર બે માસે 
-- ફેબ્રુઆરી, એપ્રિલ, જૂન, ઓગસ્ટ, ઓક્ટોબર 
અને ડિસેમ્બરના અન્તમાં -- પ્રગટ થાય છે. 
તમામ પત્રવ્યવહારનું તથા લવાજમ ભગ્વાનું સગનામું: 
“લાવણ્ય', વિજયપાર્ક, નવગ્ડ્પુસ 
અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯. 





પ્રકાશક અને મુદ્રક : ધીરુ પરીખ, કોન : ૪૪૭૬૬૦ 
ટાઇપસેટિંગ : અપૂર્વ આશર, ઇમેજ સિસ્ટમ્સ ૪૦૦ ૬૮૮ 
મુદ્રણસ્થાન : સુરમ્ય પ્રેસ, નવરેઝપુગ. 
અમદાવાદ, ફોન : ૪૪૮૧૯૯ 


- જ 


શરદ વિ.સં, ૨૦૫૨ સપ્ટેમ્બર-ઓંક્ટોબર ૧૯૯૬ 


%વિલો% 


1! ૩૬ વાડ ને મતસિ પ્રતિષ્તતિ મતે મે વારિ %તિષ્તિં ગાવિરવી ણથિ ।। 


કે 


કવિધર્મ 


કવિધર્મ એ છે : વાગેલા ૩# રૂઝવવા, સંસારના ચ્યાં ઝેર ઉતારવાં, 
પ્રજા-આત્માને સગ્જીવન છાંટવાં... પણ આત્માની ઔષધિઓ ભાખવી 
એટલું જ માત્ર નહિ, આનન્દ ને ઉલ્લાસના અમૃતઘૂંટ પાવા; પ્રેરણાને પાંખો 
પ્રગટાવવી; માળી ફૂલને પાણી છાંટી તાજા રાખે છે તેમ તાઝગી બક્ષવી; 
દીવામાં તેલ પૂરવું, શગ સકોરવી, પ્રોજજવલ. કરવી; ચેતનશૂન્યને ચેતન 
પાવાં; પત્થરને પિગળાવવા ને રસાર્દ્ર કરવા; એ છે કવિના વિશેષ ધર્મ. 


કવિ તે ચળવળકાર નથી. કવિનો ધર્મ આંબાવાડિયાં વાવવાનો છે, 
કેરીઓ વેચવાનો નહિ. કવિ પિ॥તંદ્રતલાદદ્રાંડ ઉચ્ચારે, 8:૦૪%8૨યાવાંડા 
ન થાય. ધર્મે કર્મે કવિ બ્રાહ્મણ છે, ચળવળકાર વૈશ્ય છે. કવિ તો. કાળની 
વહી વાંચે, ને વાંચે તે ભાખે. 


ી કવિ ન્હાનાલાલ _ 
(સાહિત્યચર્ચા - સમ્પાદક : અનન્તરાય સવળ, , “ઇન્દ્રકુમાર અફ ૧' પ્રસ્‍તાવનામાંથી) 


37% 
યું ગુ 


વિમર્શ ન્નસ----- 


કાવ્યમાં સામ્પ્રત અને અતીત 
વિનોદ અધ્વર્યુ 


આપણાં બે. ઉત્તમ સૉનેટ 'ભણકારા' અને 
“ઉપહાર'. આપણા બે ઉત્તમ કવિઓ. બળવન્તરાય 
અને. 'કાન્ત' પાસેથી આપણને મળેલી એ બે 
કાવ્યરચનાઓમાં કાવ્યના આવિભવિની પ્રક્રિયાનું 
કાવ્યાત્મક નિરૂપણ છે. બન્નેમાં ક્રમે ક્રમે વિકિસતી 
જતી કવિની. વિલક્ષણ ચિત્તાવસ્થા અને તેની અન્તિમ 
અવસ્થારૂપ કાળનિપ્પત્તિની. સમગ્ર પ્રકિયા. આપણને 
પણ તૅનો સાક્ષાત્કાર થાય તે રીતે વ્યક્ત થઈ છે. 
* પરત્તુ તે બન્નેમાં “સમય'નું તત્ત્ત ભિન્ન ભિન્ન રૂપે 
પ્રગટ થાય છે. કાવ્યમાં સમય. કેવી રીતે પ્રવર્તે છે. 
તેની. વિસ્મયકારક પ્રતીતિ આ બે. કાવ્યોને સાથે 
વિચારતાં થાય છે. 

આપણા વાસ્તવિક જીવનના સન્દર્ભમાં આપણે. 
સમયના જે ખ્યાલને પિછાનીએ અપનાવીએ. છીએ તે. 
કંમિક પ્રવહમાન, નિત્ય પરિવર્તનશીલ સમય છે, તેનું 
સાતત્ય સતત ગતિનું પરિણામ છે. કાવ્યમાં એ સતત 
ગતિશીલ અનિત્યની એક ક્ષણ શબ્દબદ્ધ થઈ નિત્ય 
થઈ જાય છે. પ્રવહમાન સમયમાંથી મુક્ત થઈ તે 
શાશ્વતમાં પરિવર્તિત થાય છે. એટલે કાવ્યમાંનો સમય 
નિત્યવર્તમાન છે. 

કવિ સામ્પ્રત અનુભવને વ્યક્ત કરતા હોય કે 
અતીતની સ્મૃતિ-ચર્વણાના પરિણામ રૂપે. પ્રાપ્ત 
ચિત્તાવસ્થાને, પણ કાવ્યનિર્મિતિની ક્ષણે તો. તેનો. 
તત્ક્ષણિક અનુભવ જ હોય. છે. 

“ભણકારા'માં આ. તત્ક્ષણિકતાની પ્રતીતિ છે. 
“આઘે. ઊભાં'ના પ્રકૃતિ. નિરીક્ષણથી શરૂ થઈ “બાની 


૨ ] કવિલોક : સપષ્ટેમ્બર-ઓંક્ટોબર ૧૯૯૬ 


ભીની નીતરી નીંગળે' ત્યાં સુધીની સૌન્દર્યાનુભવથી 
ઉત્તરોત્તર વિકસતી જતી કવિની ચિત્તાવસ્થા અને 
તેમાંથી, ધુમ્મસમાંથી ઝાકળ બન્ધાય એમ પ્રગટતા 
કાવ્યની સમગ્ર પ્રકિયા જાણે આ ક્ષણે આપણી સમક્ષ 
જ બનતી અનુભવાય. છે. આરમ્ભની પડ્ઞિતમાંના 'તટ 
ધુમસ' અને. ઉપાન્ત્ય પડ્ડિતમાંના 'પુષ્પે પાને વિમલ 
હિમમોતી', એ વચ્ચે ધુમસમાંથી હિમમોતી 
પ્રગટવાની, સમગ્ર પ્રક્રિયા છે, જે કવિચિત્તમાંની સર્જન- 
પ્રક્રિયાનું વસ્તુરૂપ છે. એકાધ ક્ષણની પ્રક્રિયાને જાણે 
સૂક્ષ્મદર્શનયન્ત્રથી વિસ્તારાઈ છે. અથવા. બીજી રીતે 
કહીએ તો. એક અત્યન્ત સૂક્ષ્મ પ્રક્રિયાને ધીમી ગતિ 
(સ્લો મોશન)થી પ્રત્યક્ષ કરઈ છે. આ ક્ષણ વર્તમાનની 
છે કવિના તત્ક્ષણના અનુભવની છે. 

સમ્ભવ છે - અને એ જ શક્ય છે કે કતિએ 
અનુભવની ક્ષણે 'તત્ક્ષણે' તો. કાવ્ય ન જ રચ્યું હોય, 
પણ ચિત્તની કોઈ શાન્ત ક્ષણે તમાં જાગ્રત થયેલી તે 
અનુભૂતિની પુન:સ્મૃતિમાંથી તેનો આવિષ્કાર થયો 
હોય. વર્ડઝ્વર્થના “ડેફોડિલ્સ'માં કે 'સોલિટરી 
રીપર'માં જણાવ્યું છે તેમ *૦૮૦લ્તલ્ત 14 
ઘત્ત્રળવૃપા1/'. પરન્તુ તે નિમણિ ક્ષણે પેલો પૂર્વપ્રાપ્ત 
અનુભવ પુનર્જાગ્રત થઈને, “તે. જ ક્ષણનો' બની ન 
ગયો. હોય, કવિનો તે. “તત્ક્ષણિક' અનુભવ. ન બન્યો 
હોય. તો. આવો કાવ્યાવિસ્કાર પ્રાપ્ત ન થાય. 

કવિનું વિષયવસ્તુ, નિરૂપિત પ્રસજ કે અનુભવ 
વાસ્તવિક રીતે ગમે તે. સમયનો હોય પણ 
કાવ્યનિમણિક્ષણે તો. તે તત્ક્ષણનો. જ અનુભવ બની 


જાય છે. કવિતામાં એ. રીતે “વર્તમાન! નિત્યવર્તમાન 
સિવાય બીજો સમય નથી. 

'ભણકારા'માં કાવ્યોન્મેષના આ “વર્તમાન'ની 
વાત છે. તો 'ઉપહાર'માં કાવ્યનિમણમાં નિમિત્ત અને 
ઉપાદાન. બનતા. “અતીત'ની વાત છે. “ફર્યો ત્હારી 
સાથે...'થી “ગતસમય કેરાં સ્મરણ' સુધીની ગતિ 
"સૌમ્ય વયનાં સ્હવારો'થી “આજે' સુધીની ગતિ છે 
“અને તેને. આજે...!' 

'ભણકારા'નો કવિ સમયના બીજા બધા 
સન્દર્ભોથી મુક્ત થઈ વર્તમાનની એક ક્ષણમાં જ આવી 
ગયો છે. બીજું બધું લુપ્ત છે. ના કોઈ અન્ય સન્દભ, 
ના સ્મૃતિના વિચાર, માત્ર એ ક્ષણની. વિલક્ષણ 
સૌન્દયાનુભૂતિ. 'ઉપહાર'નો. કવિ એક નજરથી સમગ્ર. 

* અતીતને અવલોકી. લે છે. સ્મૃતિની સૃષ્ટિને ઉખેળે છે. 

અત્તરગુહામાં રહી ગયેલા પડઘા તેના કાવ્યને પૂરે છે. 

આમાં ય, અતીત ભલે ઉખેળાયો હોય, પણ. 
અત્તે તે “આજ' પર આવીને ઠર્યો છે. કાવ્યનિર્મિતિ 
તો આજની ક્ષણની અનુભૂતિની જ છે. 

“ભણકારા'માં સ્મૃતિ સહિત બધું જ લુપ્ત થઈ 
માત્ર 'આજ' જ રહી છે. 'ઉપહાર'માં સમગ્ર અતીત 
ઉભરાઈ-સમેટાઈને. 'આજ'માં પરિણમ્યો છે. બન્ને. 
કાવ્યોમાં સમય. ભિન્ન ભિન્ન રૂપે સણ્ડોવાયલો છે ! 

બીજી રીતે જોઈએ, “ભણકારા'માં પ્રસ્‍તુત ક્ષણ 
સિવાય અન્ય સમય જ નથી એટલે સમયમાં તેનું 
વ્યાપન ન હોય. તેથી. એક ક્ષણ. જ વિસ્તારાઈ છે. પણ. 
પ્રક્રિયાની, ગતિ “સમય' નહીં તો “સ્થળ'થી નિરૂપાઈ 
છે. સમગ્ર કાવ્ય એક જ સ્થળ પર કેન્દ્રિત છે અને 
તેમાંય સ્થળવિસ્તારની સીમા રેખા ધીરે ધીરે 
સકોચાતી “આઘે'થી “અન્તરે' તરફ આવતી, છેવટે 
કેવળ નિજ ચેતનાબિન્દુ પર (“સહેની ! ?') આવીને 
ઠરે છે. એની ગતિ. બહારથી અન્દર તરફ છે. અને 
અનુભૂતિના નિમિત્ત રૂપ સૃષ્ટિ બહા - છે. 

'ઉપહાર'માં બહારની, સૃષ્ટિ “કુર્ટે કુન- 


ઝન 


“રસિક રમણી...' વ. વ. તો ક્યારની સમયના વહેણમાં 
લુપ્ત થઈ ગઈ છે, ને માત્ર સ્મૃતિઓ રૂપે નિજાન્તરમાં 
જળવાઈ રહી છે. એટલે કવિ '“આઘે..,.'થી નથી 
આરમ્ભતો, તે તો “ખીણો ગહન મહીં' ખોળે છે. તેનું 
વસ્તુજગત બહાર નથી અન્દર છે. આથી આ કાવ્યનો. 
વિસ્તાર “સ્થળ'માં નહીં “સમય'માં છે “અતીત'થી 
“આજ'માં છે. 

ઉદ્રાર તો. બન્ને કવિઓ કરે છે, પણ 
“ભણકારા'માં અલૌક્કિ સૌન્દયનિભૂતિ ધીરે ધીરે શબ્દરૂપે 
પ્રગટે છે. જ્યારે 'ઉપહાર'માં અતીતમાં કરેલા ઉદ્દારોના 
પ્રતિધ્વનિઓનું ગુજન કવિ પ્રગટ કરે છે. અતીત પડઘાય 
છે. 


'ભણકારા'માં નવા અલૌકિક રહસ્યમય 
અનુભવની પ્રસન્નતા છે. તો 'ઉપહાર'માં પાછું વળીને 
વીતી ગયેલા સમયને સમ્ભારતા કવિના વિષાદની છાયા 
છે. 

'તીણા' તો બન્નેના હાથમાં છે પણ ચિત્તસ્થિતિ, 
અનુસાર સઝ્ીતનો આવિભવિ જુદી જુદી રીતે થાય છે. 
કાવ્યની સર્જનપ્રકિયાને કોઈ સૂત્રમાં બાંધી ન શકાય ! 

કવિતામાં સમયની વાત. કરતાં ત્રીજું એક ઉત્તમ 
કક્ષાનું સોનેટ યાદ આવે છે ઉમાશકરનું. 'હમ્પીના 
ખણ્ડેરોમાં' થઈને જતો “ટપ્પો' પણ જાણે પ્રવહમાન દોડતા 
જતા સમયનું પ્રતીક લાગે છે. પણ અહીં કવિ અતીત અને. 
વર્તમાન બન્નેને એક સાથે અવલોકે છે. મહાસાપ્રાજ્યની 
ભવ્યતાને ય સ્મરે છે અને જીતેલા અને હારેલા બન્નેને 
છેવટે ભૂમિમાં સૉડ તાણીને સૂતેલા જુવે છે. ખણ્ડેર 
એટલેજ સ્મૃતિશેપ ભવ્યતા ! સમયનો આ કાવ્યમાં 
“કાલોસ્મિ' રૂપે પરિચય થાય છે; પરિવર્તનશીલતા પ્રત્યક્ષ 
થાય. છે. અનિત્યતાની નિત્યતાનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, અને 
તેને જોઈ શકે છે, જે “આજ' અને “ગઈકાલ' બન્નેને દૃષ્ટા 
બનીને અવલોકતો આ બધા વચ્ચે થઈને સયા કરે છે - 
ચન્દ્ર અને કવિ. કવિ જાણે ચન્દ્ર-ચક્ષુથી આ કાળલીલાને 
નિહાળે છે. 


#ફિલોક : સપષ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર ૧૯૯૬ | ૩ 


“ભણકારા'માં માત્ર વર્તમાનમાં વિલુપ્તિ છે. 
“ઉપહાર'માં અતીતમાં અવગાહન છે તો “હમ્પીનાં 
ખણડેરોમાં' (ટપ્પે' “ટપ્પો')માં “આજ'ને “અતીત' બન્નેને 
જાણે નિરુદ્ધ કરતું, સતત ગતિશીલતા પરિવર્તનશીલતાનું 
દશન છે. 


ઉત્તમ કાવ્યમાં સ્થળ અને કાળ, આજ અને અતીત, 
સામ્પ્રત અને શાશ્વતીનો કોઈ અલૌકિક અને અસાધારણ 
અનુભવ કરાવતી ક્ષણ શબ્દબદ્ધ થયેલી હોય છે સમયના 
સાધારણ પરિમાણમાંથી મુક્ત એવો. અનુભવ કરાવવામાં જ 
એનો મહિમા છે, એની સાર્થકતા છે. 


ના, મેઘદૂત નહીં, આ તો મૂષકદૂત છે. 


મેઘતાદ ભટ્ટ 


ના. આપષાઢસ્ય પ્રથમ દિવસે મેઘને સ્મરવાના 
આ દિવસો નથી. આ તો જેઠ મહિનાની કાળઝાળ 
ગરમીના, આકરા આતપના દિવસો છે. કોઈક 
વિસ્મૃત વર્ષમાં, કોઈ પુણ્ય આષાઢના પ્રથમ દિવસે 
જ્યારે મહાકવિ કાલીદાસે. 'મેઘદૂત'નું સર્જન ક્યું હશે 
ત્યારે તો. કદાચ, કાવેવર રવીન્દ્રનાથ પ્રશ્ર પૂછે છે 
તેમ : “તે દિવસે શું જગતના સૌ પ્રવાસીઓએ. હાથ 
જોડીને મેઘની ભણી આકાશમાં માથું ઊંચું કરીને, 
પયતમાના ઘર ભણી દષ્ટિ કરીને એકી. અવાજે 
વિરહની ગાથા ગાઈ હતી ? તેઓએ. બન્ધનહીન 
નવમેઘની પાંખ પર બેસાડીને તેમનો અશ્રુપૂર્ણ 
સન્દેશો દૂર બારી. પાસે જ્યાં. વિરહિણી મુક્તકેશે, 
મ્લાનવેશે, સજલનયને ભોંય ૫ર સૂતી હતી ત્યાં 
મોકલવા ઇચ્છયું હતું ?'' ના. મ્હારે જે વાત. કરવી 
છે એ. કાવ્યનાયક તો મુમ્બઈ જેવા ગીચોગીચ 
વસ્તીવાળા શહેરમાં બે રૂમના ફ્લેટમાં રહેતા 
શહેરીજીવની વાત છે. જેને રાત્રે સગ્જોગવશાત અન્ય 
રૂમમાં સૂવું પડયું છે અને પત્નીને-વિરહદગ્ધ પ્રેયસીને 
- મૂષ્કદૂત દ્વારા સન્દેશો મોકલવો. પડે છે. 

વાત માંડીને જ કરું. કાલીદાસના મહાકાવ્ય 
“ોઘદૂત'ની પ્રેરણાથી. આજથી પાંચેક દાયકા પહેલાં 
ગુજરાતી. ભાષામાં લખાયેલ એક પ્રતિકાવ્યની વાત. 
કરવી છે. આ પ્રતિકાવ્યનું નામ છે “મૂષકદૂત'. રાત્રે 


૪ ] કવિલોક : સષ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર ૧૯૯૬ 


ઉત્દરને જ દૂત બનાવી શકાય ને ? આ પ્રતિકાવ્યના 
સર્જક છે શ્રી તનમનીશકર લાલશઝર શિવ. રવાણી. 
પ્રકાશનના હળવા, હાસ્યરસથી ભરપૂર આ... 
મતિકાવ્યની પ્રસ્‍તાવના લખી છે ગુજરાતી ભાષાના 
હાસ્યરસ સમ્રાટ જ્યોતીન્દ્ર દવેએ. પણ, પ્રથમ કાવ્યની 
જ વાત કરું. કાવે એને અવનવો. ૨% આપે છે. કવિ 
કાલીદાસનો નાયક યક્ષ શાપને લીધે મહિમાવિહોણો 
બનીને એક વર્ષ માટે પત્નીથી વિખૂટો પડી રમગિરિના 
આશ્રમમાં રહેવા આવે છે. પત્નીનો વિરહ ન સહન 
કરી શકવાથી એ આપાઢના પ્રથમ દિવસે મેઘને. 
નિહાળી એની. સાથે સન્દેશો મોકલાવે છે. પ્રસ્‍તુત 
કાવ્યનો નાયક કોઈના શાપથી અભિશપ્ત થયો નથી. 
રાતની વેળા અચાનક આવી પડેલા શાપ સમા 
અતિથિને કારણે કાવ્યનાયકને પિતા. અને અતિથિ સાથે 
આગલા ખણ્ડમાં સૂવું પડે છે. સ્ત્રીવર્ગ રસોડામાં સૂએ. 
છે. પત્નીથી વિખૂટા પડવાનો પ્રસ આવે છે. આ 
પ્રિયાવિરહને લીધે ને મચ્છરો ડ#વાને લીધે ઊંઘવું 
મુશ્કેલ બનતાં એને રસોડામાં સૂતેલી પોતાની પત્ની 
યાદ આવે છે. અને એને. સન્દેશો મોકલવાનો વિચાર 
આવે છે. પણ મુમ્બઈની ઓરડીમાં રહેનારને મેઘના 
દશન ક્યાંથી થાય ? પણ કવિ કહે છે, “ઇચ્છા થાતી 
અફળ કદી વે તીવ્ર આકાંક્ષિની ના'. તીવ્ર ઇચ્છા 
રાખનારાઓની. ઇચ્છા ફળ્યા વિના રહેતી નથી. મેઘ 


નહીં તો. મૂપક (ઉન્દર) એની સામે આવીને ઊભો ગહે 
છે. મૃષક મારકત પોતાની પત્નીને કાવ્યનાયક સન્દેશો 
પાઠવે છે. કાલીદાસના યક્ષે ક્યાંથી કેમ જવું, રસ્તામાં 
શું શું આવશે, પોતાની. પ્રિયતમા કેવી દેખાતી હશે, 
ત્હેને સન્દેશો શી રીતે પહોંચાડવો એ બધી વસ્તુનું 
બહુ વિગતવાર ને રસિક વર્ણન કરીને સમજાવ્યું હતું. 
તેમ અહીં પણ નાયક મૂપકને પોતે સૂતો હતો તે 
ઓગઝ્ડામાંથી પત્ની પોઢતી હતી તે ઓ૨&માં અથવા 

રસોડામાં જતાં વચ્ચે શા શા વિઘ્નો આવશે, કેવી રીતે 
એમાંથી માર્ગ શોધીને આગળ, વધવું, પોતાની પત્ની 

' ક્યાં ને કેમ સૂતેલી હશે ઇત્યાદિ વિગતવાર સમજાવે 
છે, આમ જુઓ તો કાવ્યમાં હાસ્ય ભેગો કઝુણરસ છે. 
કાવ્યનો પ્રારમ્ભ જ કારુણ્યની રેખાથી શબલિત 

છે. પત્ની પત્તિઘેલી છે. એથી સ્વપ્ને પણ સ્વામીઆજ્ઞા 

ઉથાપે. એવી નથી. પત્તિ વેપારી નથી. એથી 

વ્યાપારપ્રેરિત વિરહ પણ શક્ય નથી. ખૂબ ખૂબ ઝજ્ના 

છતાં પત્ની હજી સીમન્તિની તથી થઇ. અને. છતાં 

વિધિએ. ક્રૂર વિરહ નિમ્યો છે. પતિ આખો દિવસ, કરી 

કગી તો ય નોકરી જેવી નોકરીનો ઢસરડો કરી ઘરે 

આવે. છે. પત્ની વડીલોથી વીટાઈને બેઠી. છે. ત્રણેક 

કલાક વિરહના વીતી જાય છે. બસ, હવે. તો થોડીક 

ક્ષણોમાંજ સાયુજ્યનું સુખ લાભવાનું છે. આશાનું 

કિરણ હજી બન્ધાય, ન બન્ધાય ત્યાં સ્વપ્ને પણ જેના 

આગમનની પ્રતીક્ષા ન્હોતી તેવા અતિથિ આવ્યા અને 

તેય શયનસમયે ! વ.ડીલ પિતાનો. વટહૂકમ થયો. પુરુપો 

એક રૂમમાં સૂએ, સ્ત્રીઓ બીજા રૃમમાં. પચાસ વર્ષ 

પહેલાંના મુમ્બઈની બે. રૂમના ઘરની કલ્પના કરો. 

અલગ મૂવાને કારણે દગ્ધ કરતો વિગ્હ તેમાં વળી 

મચ્છરોનો ત્રાસ, ગત્રી તો એની મન્થર ગતિએજ 

ચાલેને ? ગત્રિને તૃપ્ત મૃગેન્દ્ર સાથે સરખાવી, જે ઠણ્ડી 

ગત્રે અગ્ઞે અડ થીજી ગયા છે તે રાત્રે હૂંફ આપવા 

માત્ર 'પ્રિયા-નામ-નિઃશ્વાસમાળા છે' નો સક્ટેત આપી, 

કર્ણ પરિસ્થિતિ આમને સામને મૂકી, કેવી તો. હૃદય 


વિદારક ચિત્રાવલી કવિ ગ્જૂ કરે છે. 

“સતરે બરી પરતી અતેશે તૃપ્ત મૃગેન્દ્ર જે; 

વાકૈ વ૫/કબ ભરી ભરી ૬યુની જત લ્હેર. 

એ ૧૫થી અવયવ ગવ જીજી સજે યુવ/ન, 

કન્જુ અ્ષે હૂં કંઈ ઠ*--મ-નેકાસકળ.” 
કાવ્યનાયકની આ ગ્થિતિછે, તો અની પ્રેયસી 

પત્નીની ? 

“અ ઠ9 5૮ »ુજરજ? ઈ જો, અ/ ૧૯, તો બેચાસ 

તન એ ક્યમ કર્ર ૨ણ બકી! અધર ? 

છૂટી જાળું '%તિયળ - યુગે કૈ એનું હશે, ને 

અશ/તન્છી પણ તૂટી ૨ ખેચતદ કછ હોશે.” 

આ વિચારથી દુઃખી થઈ, પ્રિયાના પ્રાણ 
ઉગારવા નાયક કોઈ દૂત શોધે છે અને ત્યાં તગત 
જ મૃષપક હાજર થાય છે. હર્ષઘેલો નાયક અશ્રુની 
અલિ આપી મૂષકીપતિનું પૂજન અર્ચન કરે છે. 
વિબનાશી પુણ્યાત્મા પ્રભુ દીન લોક.ની સહાય 
કરવા પૃથ્વીયાત્રા મૂપક સહારે જ કરતા હતા ને 
? ખુદ શમ્ભુએ જ્યારે ગણેશજીને અને 
કાર્તિકસ્વામીને પત્નીપ્રાપ્તિ સાધનારૂપે પૃથ્વીયાત્રા 
કરવા સૂચન આપ્યું ત્યાગે આ મૃપકની પીઠ પર 
બેસીને જ માતપિતાની પ્રદક્ષિણા કરી હતી. મૂપકની 
કૃતિ-પ્રકૃતિ કેવી છે ? કવિ ફ્લિસુકીસભગ હામ્યગ્સ 
નિષ્પન્ન કરે છે. 

“લુરૂપૈ તુજ ઉદરમાં ભજ અ/ રાજે 
શૃન્ય/કારે વસન કર, ૧૨ છે શૂન્ય સજે” 
કહતો એવું #તત, નડી છે ભાઈ ? તું શ; 
રે અશ” ણેશુ સ કરે જિત્ય55 તથપે.”” 
સ્વેચ્છાગામી મૃપકગજ્જા ક્યાં ક્યાં જઈ શકે ? 
ક્યાં ન જઈ શકે એ જ પ્રશ્ર. વળી સંયમીય કેવો ? 
ગત્રે પ્રણયી. યુગલો. “ઉર શું ઉર ચાંપી' જ્યારે મધુર 
નિદ્રા લેતા હોય ત્યારે આ ઉન્દ-. મિત્રનું દૂત કાર્ય કરવા 
પોતાની. પત્નીની હૂંફ ત્યજ્ના તૈયાર થાય છે : નાયક 





કવિલોક : સષ્ટેમ્બર-ઓંક્ટોબર ૧૯૯૬ [| પ 


તૈયાર કરે છે. નાયકની સ્થિતિ તો ખરેખર દુ:ખદ છે. 
સામાન્ય સગ્જોગોમાં પ્રેમીઓ છૂટા પડતી વખતે. 
પ્રણયવચનો, ચુમ્બનોની આપ-લે કરે. અહીં તો પતિ.- 
પત્નીને. એ તક પણ. નથી મળી. એથી તો. શિર નમાવી, 
પ્રાણાન્ત કૃતજ્ઞ રહેવાનું વચન આપી પ્રેયસીને પોતાનો 
સન્દેશો પાઠવવા પતિ યાચના કરે છે. યાચના કરતાં 
ગદગદ થાય છે. હૃદયનો ઊભરો. આંસુથી કાઢે છે, 
ગણેશનું વન્દન કરી. શુભ કાર્યના પ્રારમ્ભનો - આ 
સન્દેશવાહક થવાનો - સઝ્નેત આપે. છે. 

પતિ અને પ્રેમી એકજ હોય, પત્ની અને પ્રેયસી 
એક જ હોય ત્યારે વિહ્રળતા વિશેષ થાય - કામીનો 
અવિવેક ? 


“મોટાં ન્હ/નદ મહી ન ?રીયે ક વિવેક જાછે.'”” 
સન્દેશવાહક મૂષકનો માર્ગ કયો છે ? મૂષકે 
દૂર દૂર બીજા ખણ્ડમાં જવાનું છે. પથ વિકટ છે. 
પહોંચવું સહેલું નથી. ડાબી. બાજુ આગત્તુક અતિથિ 
પણ પોતાની વ્હાલીના વિયોગે, થાકી ટળવળી સૂતા 
છે. વિધિવક્રતા તો જૂઓ. જે વ્યક્તિને કારણે પતિ- 
પત્નીનો વિયોગ સર્જાયો, એ વ્યક્તિ પણ એવા જ 
વિયોગનો ભોગ બને છે ! આ જ તો કવિ-ન્યાય. 
અતિથિની બાજુમાં હિંડોળા. પર કાવ્યનાયકના પિતા 
" સૂતા છે. પણ વૃદ્ધના ભાગ્યમાં તો નીન્દ ક્યાંની ? ત્યાં 
જ પાસે પુસ્તકોથી ભરેલો કબાટ. સર્વભક્ષી. મૂષકે 
પુસ્તકોને આંચ નથી આવવા દીધી આ ઘરમાં. શારદ 
પ્રીતિ. હશે ? કબાટ નીચેથી જ્યારે જવાનું થાય ત્યારે 
ખાસ કાળજી રાખવાનું સૂચન કરવામાં આવે છે. કેમ ? 
“જાગ? જાશે રપ તુજ નાહી તદ, એ જ કકક 
“ઝી તરે વિવિધ કરશે ૨0 કે વિવ 
સ્હેજે છોડી પછી ક્યમ શકે કામી ઝેક પ્યારી ?”” 
રાતનો સમય હોય અને સન્દેશવાહક મૂષકને 
જ પોતાની પત્ની મળી જાય તો ? કવિની કલ્પનાશક્તિ. 
દાદ માંગી લે છે. 


૬ ] કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર ૧૯૯૬ 


કાવ્યનાયકના ઘરની સ્થિતિ કેવી છે ? તે 
જમાનાના મધ્યમવગના ઘરનું આબેહૂબ છે આ ચિત્ર. 
એક બાજુ લક્ષ્મીમન્દિર - તિજોરી, જે સાવ ખાલી, 
બીજી બાજુ ડગમગ થતો વસ્ત્ર-ભણ્ડાર આમ તો 
ધૂળમય, છતાં રનું દીન રત્ન ! અહીં મૃષકે થોભવું 
પડશે. આડી અવળી નજર કરી ખાત્રી કરી. લેવી પડશે, 
કોઈ ઠેકાણે પેલો માજરિ બિલાડો તો. નથી ને ? પછી 
તો માર્ગ સીધો છે. માર્ગમાં કદાચ અન્ય મૂષક - 
અભિસારિકાઓ મળે, એ બધી લજ્જા થી સક્ોચાય 
તે પહેલાં આપણા મૂષકદૂતે જ સફ્રોચાવાનું છે. 
કાવ્યનાયકના ઘરમાં પથારી નાખવાનો માંચડો 
પણ છે. એના ઢીલા વાંકા પગ છે છતાં સ્થિર છે. 
પથારીમાંથી સફેદ રૂ બહાર ફૂટે છે “લાગે જાણે 
બરફથી ભર્યો બાલ. બીજો હિમાદ્રિ'' પણ આ મર પર 
તો. ઉન્દરના કુળનું આખું ગામ વસેલું છે. પાછો આ 
તો. વડીલ મૂષક. વડીલજનને જોઈ ગામની કુલવધૂ 
બધી શરમાઈ જશે. કદાચ બધા આગ્રહપૂર્વક એને 
ઘરે લઈ જશે. કદાચ જવું જ પડે તો ભલે જાય. સ્વલ્પ 
આરામ પણ લે. પણ મિત્રકાર્ય ન ભૂલે એટલી જ * 
નાયકની એને યાચના. આ માંચડાની જમણી બાજુ 
જશે તો રૂમના બારણાં બન્ધ હશે - પતિવિરહના ડરે 


પત્ની બારણાં બન્ધ જ રાખેને ? બારી. પરની જાળીને, 


ભેદી, ખીંટી પરના વસ્ત્રોની પાર થઈ મૃષકે નાયકનો. 
શયનખણ્ડ નીરખવાનો. છે. રસોડું શયનખણ્ડ એક 
જ ! આ કરુણચિત્રની તો કેટકેટલી લકીરો કવિ દોરે 
છે. અજ્ઞાશ્લેષો ત્યજીને માત્ર નયનાશ્લેષજ સાધી 
શકાય એવી પરિસ્થિતિ યૌવનમાં જ પ્રૌઢાવસ્થાનો 
અભિશાપ હોય તો તારુણ્યના હાસ્ય, ઉલ્લાસ, મરતી 
સઝ્રીત તો કેમ જ હોય ? મૂષકદૂતે અહીં સૂતેલી 
રમણીયોનું મધુર દર્શન કરવાનું છે, ભીંત પર લટકતાં _ 
ધવલ-શ્યામ વસ્ત્રોને કવિ વ્યોમમાં મ્હાલતા વાદળો 
સાથે સરખાવે. છે. એ જ તો પ્રિયાને કાન્તના આવવાનો. 
સુખદ સઝેત આપે છે. માર્ગ વિપત્તિથી ભર્યો છે. છેવટે 


નભમાં તારલા શોભે તેમ શોભતાં નારી રત્નો પાસે 
પહોંચાય છે. નાયકની પ્રેયસી પાસે જ અતિથિની 
પત્ની. સૂતેલી. છે. ભૂલથી સન્દેશો એને. અપાય. તો. ? 
' પોતાની પ્રેયસીને કોઇ પણ - પછી તે. દૂત કેમ ન 
હોય ? - ઝાઝું જૂએ એ પણ સ્વીકાર્ય નથી, એથી જ. 
“ઝૃહસ્ઈીને પર હયતમ જોવી ઝાઝી ન શોભે.” 
એમ તો એ રૂમમાં “શશિકિરણ. શા વાળવાળી અને 
જીર્ણ કાયાવાળી' નાયકની મા પણ છે. પણ પ્રિય 
વિગ્હથી વ્યાકુળ. થયેલી પ્રિયતમાના વર્ણનમાં તો. કવિ 
પૂરા છ શ્લોક રચે છે. આપણે માત્ર એક જ શ્લોક 
જોઈએ: 

“મેઘશ્ય/%/, કરિણદશન, ૫કવ%મ્કુડ્લોષ; 
૦& દેત? ઉદરઉદ/ જું કટ રૂ૭ "હોજ, 

ભરે 6૨૮ ઉદર, ઉરુ ?ે કુચ, તે વે હરિ, 
સર્ષિક! વ 4% શી સરે ઝૃહકુ ગૃહિણી.” 

રાત્રી ભર નયનજલથી અર્ધશય્યા ભીંજવીને 

કદાચ ઊંડા લાંબા નીરવ નિસાસા નાખતી, યા 
દિવસભર સાસુસસરાની સેવા કરતી ડવિની 
પ્રેયસીને, સન્દેશવાહક દિયર તરીકે જરાય અકળાવ્યા 
વિના પિયુના ક્ષેમકુશળ સન્દેશ આપવાની કાવ્યનાયક 
વિનન્તી કરે છે, કાકલૂદી કરૈ છે, પ્રણયજીવનની 
ચિરસ્મરણીય ક્ષણો યાદ કરે કરાવે છે અને વહેલી 


સવારે ચાલીના નળ પરૂુમળવાનું સૂચન આપે છે. સારે 
નસીબે સન્દેશો યોગ્ય સમયે પહોંચી ગયો - નિયત 
સ્થળે વિરહ વ્યાકુળ પ્રેમીઓ મળ્યાં અને જે અતિથિ 
વધુ ચેકવાના હતા તે. સાનમાં સમજીને વહેલા વિદાય 
થયા. પ્રેમીઓના મધુર મિલનથી ભાવક પણ સહજ 
રીતે જ પુલક્તિ. થાય છે. 

કવિએ. અ. હાસ્યરસસભર પ્રતિકાવ્ય ગ્ચવા 
મહાકવિ કાલીદાસની ઠેકડી ઉતારી નથી - એવો અંનો 
આશય નથી. જ્યોતીન્દ્ર દવે એમની અહ્ુત 
પ્રસ્તાવનામાં કહે છે તેમ અહીં હાસ્ય તો છે જ પણ 
કરણ પણ કયાં ઓછું છે ? સામાન્ય જનના વિપ્રલમ્ભ 
શૃડારની હાસ્યમયતા પાછળ આર્થિક વિષમતાની ગૂઢ 
અને ગાઢ કરુણતા છૂપાયેલી છે એનો આ પ્રતિકાવ્ય 
અનેરો પડઘો પાડે છે. 

દુ:ખને હસી કાઢી જીરવી લેવાનો આ નુસખો 
માણવા જેવો. છે. પ્રકાશક કે અન્ય કોઈ આ કાવ્ય 
સાદ્યન્ત પુન: પ્રકાશિત ન કરે ત્યાં સુધી તો કાવ્યનાયક 
સન્દેશવાહક મૂષકને કહે છે તેમ : 
“સન્દેશો અ કર, તુજ ગૃહે, ભઈ #/ જાજે ત્વગછી, 
જોતી હોશે તુજ સહચરી ડય/રની વાટ ત્હાર. 
વળ યે, તે કટી રસ કરે તટે «ઈ વાત “રઝ 
કહેજે હારી, ર૪ ભૂજ 9૨; ગહ/૧જો 2૮ જી.” 


ક્ષ્્ક્ત્ 


દાનપૂર્તિ 
૪૩૦૧/ જનરલ કો.ઓ. બૅન્ક લિ. અમદાવાદ 
૧૫૧/ તનસુખ ઓઝા - ભાવનગર 


કવિલોક દ્વિમાસિકના નવા આજીવન સભ્ય 


૫૦૦/- 
૫૦૦/- 
૫૦૦/- 


મહારાજશ્રી પ્રદુમ્નસૂરી - અમદાવાદ 
નિર્મિશ ઠાકર - વડોદરા 
શામળદાસ આર્ટ્સ કોલેજ - ભાવનગગ 





કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર ૧૯૯૬ [ ૭ 





હીર-હેલી 


ચજેન્દ્ર શાહ 
(તનવેલી) 


સલ?જ% હો યો/િત.. દ/િત# 
અ નેચીવિત હી લોચન 
અષેશિત ભવ-નેગ્ટેપને 
શત અચ૪૬... 


અન્દકુજ દવિતનીી ત્યહી' હરજી 
અનુચગ સુકોમલ ચૂમે. 

એવે રસ ભની 
જન? અ/% અન અ જૂ/જે. 


ઘન- 
 ગરિમાએ પૂ છવાયું ગગન. 
નછી' દુન્દુભિ, નરહ સ્વર ગર્જન, 
નહ જ9૫૮ભ સૌદ/ જેન : 
ન છપ્ત તેજી નહી જેશિ-અન્ધકર; 
જુવર્‌ સભર અહ છાય... 
અવિરત ઝરમર 
૫%//૧ત છે £/ર%0ન્‍ 5૮૧. 


કથય% નહી જિહઝ-ડ૧ન, નહે બોલ; 
ઘર રમે ખુરછું બકુલ, 
છેઘૂર પછી ગુહામરહ' 
4રીઠ% જેઠ યવ 

લહર હીન હવ 

જાળે કોઈ ભી રહયું સમ્મોહન ₹બ૬: 

પરવર? ક 


૮ ] કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર ૧૯૯૮૬ 


રસાત્મકમ્‌ ન્ંક-----* 


શે તન્દ્ર ન એમ નેલ ને:સબભ્જ, 
અપલક દષ્ટિ ઝુજ દશન તેમગ્ન : 
કને કૉળ અવું નહી ધ, 
કંઈક સઝેત, આન્દોલન 
અને વહું અહી શુચિ સમત. 
દષ્ટિને મેલન, મૂદુ મલકે કપો«- 
4૯ ઊરન રૈૈ*% કેજ. 
અવિરત થઈ ર્છી 
ગગન-થનન હીર-હેલી. 


શિરક્ય આભા 


ચજેન્દ્ર શાહ 
(વસન્તતિલકા) 


કેગું પરોઢ વિલસન્ત હિરછ% તેજે 
ઉવ્સ/સની ટશર નેક જ «રનત 7 

જે અપઠ્ધે અધર સસ્ચિત્ટ ભવ હેતે, 
એવું ૪ કૂજન કરત્ત વને વેહ 

ને નિત્ય તેમ ૧% 7ેમિત્ત કર્મે 
રકે સદ 6ઉભ૧ એક; -" %ત્૪૬૮૧. 
૨0 મજ-અશય- છુગન્ક જૈ છવ૮૧ : 
થત 3૨૯૦ પરિતૃષ્તિકી પવ-૫ર્જે 
કમણ્યિ જીવનની અ અપર વેળ,, 
સજી હજે ક્ષિતિજ દૂર ન, તે ઇક 
«ચે, હલે, નજર ફેરજી «5%, હક. 
ડર! હતી સુખદ કછન રમ્ય ખેલ / 
વીતી "કલ નન સ્જૃતિની હેરટ્જ 
અભ અહ થતું અજ ૫૬ સનદ. 


બાપુને. 
જગદીશ ત્રિવેદી 


કાળન્? ૭ દવની અ/રપ્ર 
નેરીજતદ હરતી ત્હમ,રી દિવ્ય દષ્ટિ 
જષુ- 

ત્હમે ત્)ે હંત અષહિષ્ટ,, 

ઓળખી ગય હત 

ગીધ અને વરુઓન્દં ટોળ, 

જેર્ીતરરી અંખેને- 

૮” ત્હમરી £ેવ્ય દષ્ટિએ 

જોછું હનું- 

ત્હમ/ર! %ત/ %- 

ત્હમને જેત# કહેનદર બરસ જેઢેલ સનત! 
તૂટી પડશે ત્હમાર પૂંજીન ઢગલ ઉંષર- 
ત્હમ/ર# «મન જક ગળત્# જશે 
. અને ત્હમાર સ્થાષેજ 

પજાહિતવ%ક સંસ્થ#આઓન# 

લોહી” બુન્દેબ્ુન્દનું પ્રશન કરશે- 

અને ફેરવતદ 9૨ ત્હ%ર નમન મળક : 
બષુ- 

ત્હમે ત્છે હત અષદિષ્ટ 

ત્હમરી હયાત દરમેજન 

આવી જ% ગયો હતો ત્હમને અણસર 
કે- 

ત્હમ/ર દાય ષછી- 

ત્હશ/ર અ પરન ચછીતરદ ૬૨ 
પણ ભાગ પપશે જીરેજીરટ કર્રને. 
જછુ- 

ત્યારે જ અદ વરસદરોને- 

પજ જાષુ- 

ત્હમે તદ હતા આષ્ન્રષ્ટા- 


તળી મનસ ૧૨૮ કજ 

હત ત્હકે ત ઝેમનદ 4તદર- 

વળી પાછા મહાન ગણિતજ્ઞ પણ હતા- 
ત્હમટું ગણિત કાચું ન હોય બછુ : 

નડ જેહ/”/ હેવ જોઈએ ત્હજ/ર £દેવ્ય 
દષ્ટિએ 
અવતી આંધઇીમાં એ” પ/#રનું કોઈ 

પ્હો ફાટતાં જાય એનું 

કેર :# 


ત્રણ વાનરનું રમકર્ડું 


જગદીશ ત્રિવેદી 
(વસન્તતિલકા) 


ગ%જીનું રમકડું ત્રણ «નરોનું સ 
આજે નેહા”યું સ્કૃતિગન્દિરમ! રતે : 
કૈકું નય ધવલ કચ-કજ/ટ શલ્ય 

બેઠું વિષાદ-દગ ધ્યાન-નિમગ્ન ચિત્ત / 
લમ્બાજને નજરને પણ આશુબ્ાજુ 

કાની હશે હૃદય અ(તુર વટ જેતું ! 


ત્ય ધારી ૧ર ટગ દંગને પરોજી 
ઝીણી કરી નજર જોઈ રહું વ૩ક- 
તો અશ્રુજર હતે વનર-આંખ વહેતી 
ને હીજકાં અરવ શબ્દ વિશે સ્કુરન્તઃ 
“ગાંધી સમો ચતુર વૈષ્ણવ વધણેયો, ને 
પછી વકીલ, વળી અદદ સત્યવ/દી- 
મ્હેં સ/ન* અસલ અજ કહ છત્ાંજ 
અંલ્ેય અર્થ સ૧ળ૮ અવળ ભક્વ%: 
ઉચ્ચારવું કર્ષી૧ સત્ય નહી નહી જ 
ને સૂજ્ું કટી સત્ય નહી નહી જ 
કૈ સત્યને નરખવુંય નરહ નહી જુ” 


ક્તિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર ૧૯૯૬ [ ૯ 


વય, વરસાદ અને તોફાન” અનુતય 


દિલીપ જોશી દેવેન્દ્ર દવે 
એવ વરસાદની તે ૫રવ રે કણ કરે છું બોવ/વે એ % ક્ષણે હું 
નઈ રે ભીજાવે ભતરથી, જોલ, કેમ નદ અવું ? ? 
છોકરો જો હોત તો તે ઓહઢી અદક#શ અખું ત્હ/રી સમ્જુખ તું ઈચ્છે તે 
નંડળી પડત ગ્હ/ર ઘર ગીત સુરુથું ઝજું.-- 
ઉમ્મર 'જે ઉમ્લરાનો પગલાં ગઢ બોલ, કેમ ના આડું ? 
એન! જર કમ/ડ કેમ ખોલવાં ? છું તો મ્હ/ર ઝરજં જે 
હરૈભરી ઝરમરન ઝટક#એ ઝંખેરં રછક-ઝકક્ત ૯. 
અ/ઠે ત્રહ્માઇડ ૯/ઝે ડ)લવ/, ખત્ુન ખઠકે, અજીત ચળકે 
લડવનું કંઈ કશું કોઈથી ની રે હોઠ બેય રસ૯/, 
કેજ પલો પડયો છે ઈશકરથી ? છું “હાર છલકતી! જોસક 
છતમાં છડેલ મોરપીછાનું ભદન પળે પળે જીજાડું : : 
ભીત સોંસરડું ટહુકો ઉલ્વાળતું, બોલ, કમ ન આડું ? / 
રેબઝેબ ચોમઝું અઠ પહર છું "લે ને ખેલે ફૂલડ/, 
કૈક પલળેલ કિસ્સદ પમ્પાળનું; છું અષાઢી જીજી 
ઘટન ઘહુલિ%ને છલક દેતું રુખ છેરાયેલાં વ/દળ શે હું 
ચીખ રહું છે અવસરથી ! મટ? ચમકતી «4% / 


ત્હ/રે ક/જે રફ - ગન્%ન/ 
મબલખ મોજ સજાનું. 


જાન્યુઆરી ૧૯૯૭થી 
“કતિલોક'ની નવી. વ્યવસ્થા 


જાન્યુઆરી ૧૯૯૭થી. “કવિલોક' દ્રિમાસિકની. નવી વ્યવસ્થા પ્રમાણે 'કવિલોક'ના તન્ત્રી 
ડૉ. હેમન્ત દેસાઈ રહેશે. ગ્રાહકોએ તથા એજન્ટોએ. પોતાનાં લવાજમ અને. સર્જકોએ પોતાની 


રચનાઓ હવેથી તન્ત્રીના નીચેના સરનામે મોકલવી. પ્રકાશકોએ અવલોકન માટેનાં પુસ્તકોની 
બે નકલ તથા વિનિમયાર્થે મોકલાતાં સામયિકો પણ એ જ સરનામે મોકલવાં. 
ડૉ. હેમન્ત દેસાઈ 
“તિતિક્ષા” ૯, મિહિર એપાર્ટમેન્ટ્સ, નવરઝપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૯ 





૧૦ ] કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-અદઇેક્ટોબર ૧૯૯૬ 


ચાલે .છે 

જવાહર બક્ષી. 

દશે દિશ/આ સ્વયમ્‌ અરસપરસ ચલે છે, 
૨૩ થય નથી તો પજ પ્રવાસ ચલે છે. 
કશે ય પહંચવ/નો ડય કયસ ચલે છે. 
અહી ગતિ... જ છે વૈભવ /ેવદ્સ ચલે છે. 
કદઈઈનું અ/૧વું, નહી અ/૧નું, છું, ન ૨છું, 
અમસ્તી અખ ઉઘ/ડ-વસ ચ/ઉ છે. 

દશે દિશમાં સતત એકી રજટી જ સફર, 
અને હું એ ૧% ન શાછું કે જસ ૨૦ છે. 
અટકવું એ ય ગતિનું જ કોઈ રૂ% હશે, 
છું ર૬ કયેર છું મહર મ રસ ૨/૧ છે. 


ડાળ 

કિરીટ ગોસ્વામી 

4/7 વત ૧૮૧રે ગૂવે સતત, 
૩/0 પરતી ચૂ%૧ ગૂડે તત. 
ડાળ પર્ષીમાં પ્રવેશી જાય ને 
પંખ ફલા પછી ઊડે સતત. 
પ લીલ, મ/% પળ/ ને ખરે, 
૭0 ઝૂંગ? સ/વ એ શૂએ રતત. 
ચંદ ઝરળ* હશે - “ર અને 
ડાળ જળમાં હોંશથી ડૂબે સતત. 
હળને કયે કુહ ૭ તેથ પજ 
હળ ત્ય/ન' ત્યાં કરી ફૂટે સતત. 


લે ગઝલ 

કિશોર મોદી. 

એ અનગળ જીરડે પછ %છું છે, 

હોય નદ મધ અ/ડડે પછ છું છે. 
અદયખ% પડું અદખડનું થયું છે 
એજ પળન્ ભેખડે પછ જછું છે. 

ક સુઈ ૧૮#ળ જેવું જીવવ/નું ? 

મન ચઢ્યું છે ચ/કડે %છ# %%ં છે. 
તરબતર એકન્ર ઝળહળ હવ છે 9૨ 
એ %કજિત આેરડે ૪/છ# %છ૪ું છે. 


જિન્દગી કેરઠર વષીછી વહી છે, 
અણઉકેલ્ય કોયડે પછ જહું છું 


૨ 

કિશોર મોદી 

શાસ તે સિત્ઇર% જેશેષ્ઠ છે. 
એક 9૪ અ/કારથી જેશેષ છે. 
અખ સ્વપ્નોરથી ભરેલી મરરી, 
ખૂજસ્રત બ્હ/રજી /જેશેષ્ઠ છે. 
દૂરત, દપજને ચીતરી રહી, 
પળ વિયોગ પ્ય/રથી વેશેષ છે. 
કલ્યન વેશે કહેવું છે થછું, 
સાત સગર પારથ વેશેષ છે. 
હસન? પખે કજું વંચ#ય છે ? 
કછ રર્જતહરથી શેષ છે ? 


એકલો દેખ ટોળ/*ં કેશ્છેર, 
લગ વેચરથી હેશેષ છે. 


કવિલોક : સપષ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર ૧૯૯૬ [ ૧૧ 


વ્યશ તઝમીન 


નિર્મિશ ઠાકર 
(3) (ર) 
ઊંડ/લગથી 'છેત્ઝ મળે એડું કેં નથી, હું “હને મળતી ખરી પજ્ઞ મન «ગર, 
અન્તરન જોમરાજ ગયે તદ છળી જવો. 52૧ બનત સચોજર જળ રગ 

મનહરવા૧ ચોકસી ચિનુ મોદી 
અતિ-ચિન્તનને કારશે... હે કવિતા ! 
અસ્તિત્નનદ રહસ્ય મૈ એકું કેં «ક, જ્હાજરો જેર પડશો છું «નર «ગર, 
અ બૃહટ્િ રકે અ!7 ભળે એકું કેં તજી, શબ્દ કોર! અવત# યિન્ન રગર. 
ઉપર નજી, ત હોય તળે - એવું કેં નજ, હું “હને *ળતો સદ વેતન ₹ગર, 
ઊડદઝમ/થી *ોત્? “ળે એડું કેં «થી, તું *હને "ળી ખરે પજ વન વગર; 
અન્તરન ભચર/ચ ગયો તે છઝી ગય. ગ્ાંઝવ જનત્યં સરોજર ૪% વગર. 
નિર્મિશ ઠાકર નિર્મિશ ઠાકર 


(૩) 
કોઈ જસગજસત્ 96 ચહેરે કોઈ ભરચક જસે ઊમટતઇ, 
કઈ અકર કેઈ અડસર/ રજત જઈને અ/વ%/ છે. 
રમેશ પારેખ 


કવિ-સમેલનમાં 


કોઈ અ/*ન્નેત કે સ્વયં કેરિત કોઈ શબ્દતરપે ઉછળત, 
કોઈ ઝબ્ભાયજ-ઝલગવભાવ ઝત ઝરા ઝળહળતઇ, 
કોઈ સદન જિય/ઝુ અ/જ ખર ચ્હા-પ "ટે 20૨ળત#; 
ડીઈ જસજસત# અજી ચહેરે કોઈ ભરચક ૧/સે ઊ*ટતઇ, 
કોઈ અકચર/ ઝોઈ અજીસર/ 9ર%/ત લઈને અ/વ%/ છે. 


નિમિશ ઠાકર 












ભૂલસુધાર 
મે, જૂન ૧૯૯૬ના અડ્ડમાં પ્રસિદ્ધ થયેલ હેમન્ત દેસાઈ કૃત અવલોકન પ્રકૃતિ અને માનવકૃતિની કવિતા'ના 
પ્રારમ્ભે છપાયેલી તેમની કૃતિ “છળ થશે!” અવલોકન સાથે સમ્બન્ધ ધરાવતી નથી. એને સ્વતન્ત્ર ગણવાની છે. 


૧૨ ] કવિલોક : સપષ્ટેમ્બર-ઓક્યેબર ૧૯૯૬ 


પૂછો.... 

લાલજી કાનપરિયા 

તરણાને જઈ મૂછો કયાં છે ઝકળન કુક#% ? 
પષ્ીને જઈ મૂછો ક્યાં છે કલરવન 206% ? 
અ કલકલ નદે વ્હેળું ઝરણું ન(મ %૫ છે કનું ? 
અ કૉંનદ હોવાની હકીકત સો ટચનું છે રનું ? 
પાંપછ્ને જઈ પૂછો ક્યાં છે નજરુંનદ પયગ/% ? 
તરણાને જઈ પૂછો ક્યાં છે ઝાકળન, કુક#મ ? 


છની છપની વત હવે તો ભરબશ્મરે ફરતી, 
“તર લ્હેરતી હરિય/ળ! છડેચોક ફરફરતી. 


અધચોેને જઈ પૂછો ક્યાં છે મદિરઓન જામ ? 
તર૯ાને જઈ પૂછો ક્યાં છે ઝાકળન મુકામ ? 
ફૂલ સરીખું નમ સુગન્ધી ભીતર જેતું ખળખળ, 
સ્મરછનું એક ગામ સુગન્કી ભીતર વહેતું ૪ળખળ, 
અવસરને જઈ પૂછી ક્યાં છે મવમઘત જિશ્રાક ? 
તરજ#ને જઈ મૂછો કથ છે ઝ/5ળન/ જુક૮% ? 


મળે છે 

મનીષ પરમાર 

રવ સુક ફૂલ પર ઝાકળ મળ છે, 
એક જૃજી મ્હેકન કાગળ મળે છે. 
આંગળ ઇચ્છા બરફની જે% તોવે 
શથાસમાં કોર સમયનદ સળ મળે છે. 
કોઈનાં પગલાં સૂંઘીને જીવત હું, 
આ હવ" *હૈકની અટકળ મળે છે. 
હું તળ(યો હોઉં પહેલા પંપણેમ, 
સવ કોરાં આંખમાં વાદળ મળે છે. 
હું જ પરપોટો થઈને વીર“ છું 
રાતન! થીજી ગયેલું 90 મળે છે. 


ત્યાં... 


મનસુખ લશ્કરી 


હજી મ/૩ *હાર તરફ 
ભને પગલે વદળી «ળે 
ને મ્હને મલમહિય સન્દેશન કૂંપળો ફૂટવા મહે 
€૨/- 
કી'ક અળજતર છોકર/ જેવો ૬/૧૨ 
એને આંખ સમે જ આંચકી ગૂંટજી જાય 
ને હું જોતો રહું: *હાર એક હાથ 
જીજી હથેળીને ૪સળે- 


ફૂંટજહેઠ નદીને 
ખોબે ખોળે પવ હજી પોશ જ "ડું 
ત્યાં હ/થ% અવળી ને સવળી ઊછળત 
માછલજીમાં (જરને છટપટ જ 
છટી %૮ જ 
- થાય છે કે અ ભોળી હયેળિયુંજે અમ 
કાં છળે ? 


ર ત્છે લઉ 
ગગન ભરીને અગન 
ને વષન રત સત દરેયા ય ૫૨% જઉ 
૫...છ% 
અ# ૬0 
મ્હને બુન્દ બુન્દ કાં બળે # / 
ઊડતે અડ 


તાજા (કટાવ) 
ચ. શાહ 


એક પત 

પછ પછે રમું 
ઊડતે અઝ.. 

નજર પડે 

ત્ય... #%ર બ્હાર... 


કક ડડ-કડઝય્ઝક્ડઝકક્ટડ 
કવિલોક : સષ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર ૧૯૯૬ [ ૧૩ 


અઢરળકનો આનન્દ 
હેમન્ત, દેસાઈ 


હો શ/મળેય અઢળક ઢળેવો રે જીવન */ 
સજળ ૧% વળો, વરિયો «છ ડેવ વૃન્દાવન! 


ઊંચે *હેલ ભવન જઈ રહેતો, ફરતો નેશે નેશે; 
નસર ઝીલતી *હ/%%ન જેચરે ૨ર૬% જેથે, 
સહુના સુખમાં મલકે, રચે સહુની દુ:ખ-ભઝનમ/ 
સગર-સરિતે, ગગને નગરે પદર-ખેતે રહેલ; 

«દને વને હસો નિરન્તર ડૂંડે હૂંડે ખેલે, 

ડળ કણમાં છલકતી, સરતો કઇ્ઠ કછ્ઠ ડૂશબમં ? 
વિભુ દરશનના ભાવ નયન વરસે શ્રવણ છોજે 


પદરવથી મજુના 5% અન્તર ફ્ાગણનદ રર ઢોળે, 
ઈરિજળું થઈને સચર#ચર હરખતું હરિ-ગુજન* ? 


મોજ 
માવજી મહેશ્વરી. 
ટૂલ «કને પડખે ૪0 અલખ જેરજન 
જજ ઉતર કર ઉજાી અવખ નિરજ, 


વ૩/ ૨ચ્ચે તેતર જોજે સ૪% ૨/«*/, 
કેવો ર/% ઝે” રાણી ? અલખ જેરજુન 
ત્હારી 2૭ ડૂંણ ડૂંણદ વ «૨૪ 

બેરી જા છું ત*્જૂ તી, અલખ જનિરજીન 
વગડે વટે, જ/ટે અ/નન્દ ડેવળ અ/નન્દ 

જૂંટ વ્હેર ને કર «૯/5, અખ /ેરજ- 
સભર ભર છે સ% પછી અ/ ૧૧૧ કેકની 
મે 5/૧૮ ઝછો %/90 ? અલખ જિરજન. 


પવન ૫/0 ને ત્હ/ર ૨90 અલખ નિરજન 
જજ ઉતરી ૪% 6% અલખ “જેરજન.. 


પ્રોષિતભતુકાનું ગીત 


વિમલ અગારતવત. “સ્વપ્નરથ' 


ગામને પદર ઝૂલતી પૂનમ રાતને મહારદ ફળિયે બેઠું વોર ઘટાદાર ઘોર અન્હાટું, 
ઉમ્બર «મે પ્હાડ ને જીરભીસ ભજીસ/વે એકવત# ચોપ ને જશે અભ નેધટું 


ગજને ૫/દર... 


ખ/બડ ખુજડ પહ૩છાય/ન ગોખલે જળે દીવી "હાની રેબઝેબ વૈ હું મૂઝ, 
મોભના અખા વસ હડૂડે ધડ ધડ ધડ નળિય ઊડે વરસે મીઠું ઝામર પછી; 
ભળકારાથી ઝબકી %0ગી જા પારેવ/, હંકતા થૂ કૂ, ફફડે પંપ, કેક હું વછું ? 


ગ#મને પદર... 


તળિય/ઝ/ટક આંખ ને સ9/ દૂર દેશ/વર દૂર ઠરોગા દૂર ઠેશ#વર દૂર ટેજ 
ભગ્મરિયે પાતાળ ધરી તવ ીલુછશ*% ઝાડ બન ગૈ નડી ત્હારી જદ આઓ ર%/ 
રશ? રજાઈ ઢોલિયે ઢ/ળ, જોર ને કોરી, અ? ચંખેકી ટપડે ટ૪/ફ કંઈ ચેધહું, 


૧૪ ] કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર ૧૯૯૬ 


મને પ/ઠર.... 


કાલ આવશે. કાળ... 
ભજન 
દેવેન્દ્ર દવે 


ભઈ રે, 4 અ/વશે ક/ળ... 
ચેત? શ૨1જ%ો મનવા ભરશે હરણ/ જે ફાળ. 
ભઈ રે, 5/૯ અ/«જે ક/?... 
“હું-મહું' કયાં ૯% કરશો ? 
* નહી મ/૧/ન્‍ઇ પર, 
એક ઝમ/ટે લેશે ઝ/જ 
થશ) શેષ ફરાર ? 
ચણને ચળત્ાં સ/૧ રે'જે 
૦૧ પક જાળ. 
ભઈ રે, ૩% અ૮«જે ક/ળ. 
ક"ટ, કજ ને કોધ ભરેલ 
તજવજાં મોહ, અભિ", 
કલ કલ કરતાં કાલ સવારે 
ભરવી ડચાં& ઉંડ/ન : 
પછ કેરો પરષટો અઃ 
ન્હોય મ્હેક કે ૪/0.. 
ભઈ રે, કાલ અ#૧શે કળ... 


ગઝલ 

ધૂની માલ્ડલિયા 
કથારેક ર/% % તે કીક સર ર૪૭, 
જીવી જને ક#જ પૂરો દિન મળ્યો નહી. 
એ તો બધાને ઓળખે છે કોણ કેજ છે; 
જોડે અરેસને અમે જ ઓળખ્યો નરહ: 
પાછી ત્હમે તો મૂળ સ્થાને પજ ફ્રે જાશો, 
રેલો કછીય અ/ખ"%' પાછો વળ્યો નર્હી 
અઆગાળવ, કયાં કશ ચાખી હતે કસર, 
ત્હારી સમ્ીપેનો સમય આંગળ્યો નહી 
કોન્ટિ «૭ર ગણું, ઝને કહું ત કસ ? 

* અન્ધારું ઝળહળ્યું જ દીવો ઝળહળ્યો નહી: 


- 


આખ્યાન 
પ્રાણજીવન મહેતા 
અવ છીએ મ/'ભ/#રતન/ મેળ/*%થ; 
ઓળખો અમને અલગ તર ૮/2. 


કુંટુશૈત્રન મડ માથી પાછા વળત/ 
&#-27ત ગત અયે ગળે અ/૪ ઢળત૪. 


પીપળ-વડમાં પેરી કીજે રત બસેચ; 
પછડ પેટ ગળતા જાત સ/%“સ જેસે. 


જળતું જવળ ખભે ઊંચકી અમે ઠોડતઇ; 
અદ આંગળતઃ અજારે કંઈ વરસ છોળતા. 


હજુ કાનમ ઝે ૪૩ઘ/તદ ર તલવાર); 
ને પેઠ્ડ ફરતે ચક સુદથન ૧ ચકરાવો. 


અઠ મરું ગરભ કૉમ ભણવું કોઠા; 
અ#જ અમર ટુખમ હાલે અહિ, ઉઠ, 
પડ્યો * 

ગુલામ અબ્બાસ “અબ્બાસ” 

એ % એક અઘત બહુ જસમ પડો, 
હાથ «શ્જાવ્યો છત ટૂંકો પડયો. 


મહે દુઅ સહવ#સ મગ અને 
“મ%' કરત્ળો એક પડછ#થો પડયો. 
ક સજજે એ ૪ ઇં?ચ્છત કર્જ છે, 
હું કરી ત્હરી ગલી ભૂલો પડચે : 
દુટથ મ્હારી છે ચચ/નો વેષય, 
શાછે મહર મૌનનો પડઘો પડચો. 
નદ રહ્યો કોઈ શહ#દતનઇ જેકલ્ય, 

ને સ*નન્‍્દર સજે ૪રેટો પડ. 
ભડનો “અબ્લાસ' ક્યાં કંઈ વાંક છે, 
હું જ મ્હ/૪ જાત અળગ્ે પડ્યો. 


ક્વિલોક : સષ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર ૧૯૯૬ [ ૧૫ 


-----88 શિશુલોક ૩્#---- 


વડની ડાળે 
એકલવ્ય 


ગ(મ-ગદરે 

ઘઇટાદ/ર વડલી ડાળે 

૫ન-પદહે 

૯% ૯/૧ લખોટી જેવ 
૯૮૩% છે જહુ ટેટા. 


તગડ*થ દોડી અ/વ%/ 
૩/ળ ઉપર રતે જેઠ 
૯*% «ટક છૂંછ/2૧/0/ 
કાળી અખ ને *ેઢ કળ 
જનન્‍્ટર એકલણેટ. 


જર કોઈ જો નજીક અ/વ, 
કરે ઠ/તિ* કોક જરેજં 
ઊંચે ઊડત્ઇ યેળે અવે 
ભોળા હોલ/, લઉેલદ, એવ 
પરષન ૪ રખે છેટાં, 


ભય-ભણકાર ગણકારે ન 
વદથ-વરુનદ કે બીજાન; 
૩£0૭/ળ પર અદ્ધર અદ્ધર 
અજ ટેકન/ર એ'૬/ન# 
હષ ન જળે જેટ : 


૧૬ ] કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર ૧૯૯૬ 


હુંકાર 


ચજેન્દ્ર શાહ 


જ? 
અમથો ઝઘડો કરી મન્છુ કહે; “એક તમાચો ચું. 
એ'ું એ તતડવે ત્યારે હું પણ શાને છોડું ? 
રહત રહતો ઘરે અ/જું હું, 
એ'વું તે ડે% ચહે ? 
ત તો અકળ(મળન ત્હ(ર# 
ભાવ ઊભરે ભલે. 
ગભર*છનું ડમ નર, - ને દાખ ટએ %૧ કઇં, 
કીઈ કટી તતડજે ત્ય/રે હું ૫ણ શાનો છોડું 
ડરું નહી હું અક્ઈ ને હું 
નદ કેં ખોટું જોડું; 
છત કેઈ «કું ૪ષે તે 
૨૮ */ટે હું ડેછું ? 
છું 4૫ડાો અ «... ત્હરે ૨/૩૦ જે કર જું? 
પણ કોઈ તતહાવે તો...બ, હું પણ શનો છું. ! 


અમે 

એકલવ્ય 

અમે તો નરવ અજે તો ગરવા છોકરડ/ જઈ સ%/ જી 
જરાક હૂ.... હૂ... કરીએ એજ ગબૂભિય શે જીદજી ? 
અજે ૬છ૭5/, અમે પરન્દ, ભ£જરએ, ક૯%જીએ; 
અયે વદરાં ૪૪ વગરન રજીઓએ ૧રગેકુળિવે. 
ગવરર ગ/૧ ત શેઢકડ દૂ# અગે છે હક જી 
ગબૂભિયને હસી-જલકતા જયમ છે ૯૧૮ જી 


સવારે . 

પ્રિયવદન શેઠ 

થટાર જેકૂર જમો ઝેવે જરન %છળ, 
રો% સવારે ડ્હેત્ટ કોયલ ટહુકી મહર) સ/ભળ. 


“શીળી હવાનો સ્પર્શ અનેરો નીંદર મીઠી વાહે, 
સપન સુન્દર રમત મનગ ઉમે મ્હને ઝુલ/વે. 


અવ ત્યાં તે મશ બોલતી 'ઝુન્ન! હવે તો જાગ, 


સૂરજ%દ/& ઊગ્ય, રતઇ ગત પરષ રગ. 


જાગું નહે તો ઢહ્ઢોળે એ, બન્દ તો પછ ચૂષ, 
ડેલી ત્યારે “અ/% જોને કેવા છાયરે હૂષ !” 
ઊ4 તરત જ દોર્ડીને હું "ીડળું ઘરની બહાર; 
નદિરખું ઊંચે ત્ય! તટે “ચે કૂદે બનદર ચાર. 


ભને મ* ને જાઝી ડ્હેતો જોવ ૨/૯, 
મ્હને વ્હાલથી તેડી «ઈને એછે ચૂમ્ય, ૨/૯. 


પચરદ્ડી, પાંખ 
ચમ્પકભાઈ ટી. સોની 


પચરઝી પંખ મ*્હને અ૪ને પતરેય 
ફૂઉે ફૂજે શહરે ફરું છે... 

મિઠી ગહકાટ મ્હને અપને ગોરે, 
સીક ભર મ્હ/રે ગહેકવું છે... 

મધર ટહુકો *હને અપને કોયલબેની, 
કણ્ઠનઇ ક/પ% મ્હારે કરવ છે... 

ચમકતા ચંદલિ%દ તેજ મ્હને આપને... 
જગને શતળત/# અ#૫%% છે. 

સૂરજદાદા મ્હને ₹ખવો પ્રકશત/ 
દુનિચા અન્જરેથી દોર છે... 


કેળાં 
માણેકલાલ પટેલ 


૧% *હે «૮/૪ કેળ 

હી હો વજી કેળ આઓ રમતૂષી, 
ડૂર ટૂક રેષ્જ, રેપ 

હો હો રોપ્યા રોપ, આ રમતૂ્ઝી. 


ફૂટે જાયે પાને પન 

હી હો ખને પન, ઓ રમતૂઝી, 
વચ૯ પ૧ ફ્ોડ્યું ટૂવ 

હો છો ફોડ્ઝું ટૂલ, અ રજતૂઝી. 
રો રે નઝરે લ/ઝી લૂક 

હી હો ૯/2 લૂક, ઓ રમતૂઝી, 
ડળ પડે ખાજું ર૧ 

હો હો જું સ્થ, ઓ રમતી. 

આઓ આ રમત, ઓ રજતૂઝ # 


નિમન્ત્રણ 
માણેકલાલ, પટેલ, 


૨%૧# અ/વે 
મ્હરે જેર, 
5 ગની 
જજ લ્હેર. 
૧/૭ ૯૯ 
ફરફર વેલ, 
પ */૦/ 
કલકલ સહેલ 
૯ ખવ 
શેતુર બોર, 
દૂકલ પવ 
બન્ને પ્હોર : 


કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર ૧૯૯૬ [ ૧૭ 


પા ૨» ન્ન્ર્---- 
*------છર ક્ષર-અક્ષર જ 
ગાતા ગઝલકાર ગની દહીંવાલા 
હેમન્ત દેસાઈ 


ઓ ષટ #િબ્દગીનદ રી સૂત ઇન અટ", 
કે શછું છે અદ ૪ગતને કોઈ વ્ય ગન અખ. 

* મ્હારા ગામ (બીલીમોરા)માં કોઈ કાર્યક્રમમાં, 
ત્યારે તો મ્હારે માટે સાવ અજાણ્યા એવા કોઈ માણસે 
કોઈ અહ્ટુત હલકથી અને અનન્ય મીઠાશથી ગાયેલી 
ઉપરની પડ્ડિતઓ હજુ આજે પણ મ્હારા ચિત્તમાં 
ગુઝ્ઝ્યા કરે છે. હા, કબૂલવું, જોઈએ. કે “સુમધુર જબાન 
આપી' નામક ગઝલના. મત્લાના શેરની પહેલી. પડ્ડિત. 
એટલે ઉલા મિસરો મ્હેં જો કે સ્મરણબળે જ લખ્યો પણ 
બીજી પડ્ડિત યાને સાની મિસરો. પુસ્તકમાંથી જોઈને 
ઉતાર્યોછે. પહોળો પાયજામો, શર્ટઅને હાફકોટ પહેરેલો 
એ માણસ હજુય, એ ઉલા મિસરાની જેમ જ, સ્મરણમાં 
અકબન્ધ છે. અરે એ તરન્નુમ, એ તરજ અને એ પેશ 
કરવાની ગઝલગોની અદા હું આ ક્ષણે યથાવત્‌ માનસ 
પ્રત્યક્ષ કરી શકું છું. આખી માનવમેદની મન્ત્રમુગ્ધ થઈને 
એ. ગાયક શાયરને સાંભળી રહી હતી. ત્યાં કોક ખૂણામાં 
મ્હારા જેવો તેરચૌદ વર્ષનો શાળાનો. વિદ્યાર્થી એના 
ગાનમાં તન્મય થઈ ગયો હશે તેની એ જણને કયાં ખબર 
હતી ! અને મ્હનેય ક્યાં ખબર હતી કે એ તો હતો 
ગુજરાતનો લાડીલો ગઝલકાર ગની, ગની. દહીંવાળા. 
“ગાતાં ઝરણાં'ના એ. ગાતા ગઝલકાર સાથે પછીતો. 
અનેક મુલાકાતો થઈ. ગઝલ સાથે મ્હારો નાતો જોડાયો 
* પછી પત્રવ્યહાર પણ થયો. અને મુશાયરામાં એક મસ 
ઉપર તેમની સાથે બેસવાનું પણ થયું. છેલ્લે, ૧૯૮૪ના 
ઓગસ્ટની. રપમીની રાત્રે ગોણ્ડલમાં યોજાયેલા એક 
ભવ્ય મુશાયરામાં તેમને મનભરીને માણ્યા; છેલવેલ્લા 
માણ્યા, કારણ પછી તેમને ક્યારેય મળી શકાયું નહિ. 


૧૮ 1 કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓડક્ટોબર ૧૯૯૬ 


પૂરું નામ અબ્દુલગની અબ્દુલ કરીમ દહીંવાળા. 
જન્મ તારીખ ૧૭-૮-૧૯૦૮. વત્તન સૂરત. સૂરતમાં 
ગોપીપુરા વહોરવાડ. જીવનનો મ્હોટો ભાગ સૂરતમાં 
જ વીતાવ્યો. એ નગરની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓમાં સકિય 
રહ્યા અને આજીવન કવિતા કરતા રહ્યા. પિતાની 
“આછી આધિક પરિસ્થિતિ'ને કારણે. “ઓછું ભણતર', 
ફક્ત પ્રાથમિક ત્રણ ધોરણ સુધીનું, પરન્તુ જાતે પોતે 
અભ્યાસ કરીને એટલી સજ્જતા પ્રાપ્ત કરી કે આગળ 
જતાં અનેકોના માર્ગદર્શક બન્યા. ગનીભાઈની અટક 
દહીંવાળા કેમ પડી ? સૂરતમાં ઝાંપાબજારમાં તેમના 
દાદાની દહીંની ડેરી. હતી. તે સમયના એક શ્રીમન્ત 
મુલ્લાજીના પુત્રના લગ્નમાં જમણવાર માટે એક 
મહિના સુધી ત્યાંથી દહીં પૂરું પાડવામાં આવેલું. 
મુલ્લાજીએ પ્રસન્ન થઈને ગોપીપુરાવાળું ઘર ઈનામમાં 
આપ્યું હતું. ત્યારથી દહીંવાળા અટક પ્રચલિત થઇ, 
અટક દહીંવાળા પણ વ્યવસાય કપડાં શીવવાનો. ગની 
અનો એક સરસ શરે કહે છે : 


છે ક/૧%/ “ને જોલ/૬થો %/ કોઈ, 
ચીરજેલ/ હદયે જ/ખેજ# ભરી ર& છે. 

પહેલાં ૧૯૨૮માં અમદાવાદમાં અને ત્યારબાદ 
૧૯૩૦થી સૂરતમાં દરજીની દુકાન ચલાવી. સૂરતમાં 
'સ્વરસઝમ'નામના સઝ્ડીત મણ્ડળની તેમણે. સ્યાપના 
કરી. ઉપરાન્ત, ત્યાંની વિખ્યાત નાટ્યસંસ્થા “રાષ્ટ્રીય 
કલાકેન્દ્ર'ના વિકાસમાં ગનીભાઈની પ્રેરણાનો 
બહુમૂલ્ય ફાળો રહ્યો. ગઝલ. જ તેમનું મુખ્ય અને 
પ્રિય સર્જન રહ્યું પરન્તુ નાટ્યરસથી પ્રેરાઈને. તેમણે 
નૃત્યનાટિકા તેમજ નાટક જેવાં સ્વરૂપોમાં કામ કર્યું. 


ખા 


ગુજરાતમાં. મુશાયરા પ્રવૃત્તિને વેગ આપનાર અને તે 
અગ્રે ખૂબ જ સક્રિય એવા મહા ગુજરાત ગઝલ 
" મણ્ડળ, સૂરતના તેઓ. સ્થાપક સભ્ય હતા. ૧૯૪૨માં 
સ્થપાયેલા એ. મણ્ડળના આઘ પ્રણેતા ઇબ્રાહીમ 
દાદાભાઈ પટેલ “બેકાર' તથા તેના મન્ત્રી રતિલાલ 
'અનિલ'ને ગનીભાઈનો પૂરો સહકાર મળ્યો. રતિલાલ 
'અનિલ' અને મનુભાઈ ત્રિવેદી “સરોદ'ની મેત્રીએ, 
કવિ ગનીભાઈના ગઝલ-સર્જનમાં ભરતી આણી. 
સૂરતના. અન્ય સર્જકો, જયન્ત. પાઠક, ભગવતીકુમાર 
શમા, મનહર ચોકસી, નયન હ. દેસાઈ સાથેનો. તેમનો. 
સમ્બન્ધ સમ્પર્ક તો. રહ્યો જ, અનેક ન્હાના મ્હોટા 
સર્જકો સાથેની મૈત્રી તૅમણે સતત. નિભાવી. આમ ઘણા 
સ્વમાની છતાં વિનમ્ર નિખાલસ. અને. સરળ પ્રકૃતિના 
ગનીભાઈએ. ગુજરાતભરના સર્જકો-સાહિત્યકારોનો 
પ્રેમ સમ્પાદિત કર્યો હતો. તેમના પ્રારમ્ભના સડ્હોને 
અનુક્રમે ઉમાશકુર જોશી અને. વિષ્ણુપ્રસાદ ત્રિવેદી 
તથા ઉશનસૂ્‌નાં માર્ગદર્શન આશીવદિ મળ્યાં. 
ગનીભાઈએ. ૧૯૭૧માં પત્ની ઝયનબ સાથે. 
હજ્યાત્રા કરી હતી તેમ જ ૧૯૮૧માં પાકિસ્તાનનો. 
પ્રવાસ ભારત સરકારની સાંસ્કૃતિક વિનિમય યોજના 
અન્વયે કર્યો હતો. તા. ૫-૩-૧૯૮૭ના રોજ, ૭૯ વર્ષનું 
આયુષ્ય ભોગવીને, તેઓ જન્નતનસિન થયા. 
ગનીભાઈનો. પાર્થિવ દેહ આજે આપણી વચ્ચે નથી, 
પરન્તુ ભાવકના ચિત્તમાં અક્ષરદેહે તેઓ સદેવ 
ઉપસ્થિત રહેશે. કવિતા પ્રેમીઓની 'જેમ જ 
સઝ્ીતપ્રેમીઓનાય. હૃદય ઉપર ગનીભાઈની એકાધિક 
* ગઝલોએ. કામણ કર્યું છે. પુરૂષોત્તમ ઉપાધ્યાય પ્રમુખ, 
ગુજરાતના ઘણાયે નામી-અનામી ગાયકોએ. તૅમની 
કૃતિઓ. ગાઈ છે. તેઓ બહુધા ગાઈને ગઝલ રજૂ કરતા 
અને તેનું સ્વરાફન પણ આહ્લાદક હતું. મહદ્‌ અંશે. 
સજ્ઞીતકારો તેને. અનુસર્યા છે. શરૂઆતમાં દશવિ છે તે 
ઉપરાન્ત- 


લઈ લો રૂ૫ મહછું, આપની સૂરત મ્હને અપ, 


ત્હમે તરણું ઉપાડ લો અને પત મ્હને અ/ે. 
આ શેરથી શરૂ થતી 'મ્હને આપો' જેવી 
ગઝલનું તેમનું ગાન મ્હારી જેમ, અસદ્ય શ્રોતાઓ 
માટે યાદગાર બની રહેલું છે. તેમની અત્યન્ત લોકપ્રિય. 
બનેલી ગઝલ “સ્વજન સુધી'ના શબ્દ અને સ્વર ભૂલ્યા 
ભુલાય એમ નથી. 
ટિવસો જુદઈન્ટ જાર છે, એ %શે જરૂર જેલન ચુક, 
મહને હાય ઝ/ળીને વઈ %૨શે, હવે થઝુશો જ સ્૧%ન સુધી. 
ન ધરા સુકી, ન ગગન સુજી, નહી ઉન્નતિ ન પતન સુરજ 
અહી આપણે ત્છે થું હતું, ફક્ત એકમેકનાં મન ઝુકી. 
ત્હમે રકન છો રતન સમં, ન મળો એ અશ્રુઓ ધૂળ 
જો અરજ કબૂલ હો અટજી, તો હૃદયથી જાઓ નયન સુક. 
ત્હમે રાજરાણીન/ ચર સમ, અયે ર૬ નરની ચૂંદ૭ : 
ત્ઈમે બે ૭ રહો અઝ પર, અમે ર/% દઈએ કહન છુ. 
નૈસર્ગિક સર્જકતાનું બળ. તો. બહુ જ, વાચન 
મનનને. કારણે તેમજ ગુજરાતમાં બન્ધાતા જતા 
ગઝલના વાતાવરણને લીધે ગનીભાઈની ગઝલપ્પ્રવૃત્તિ 
ખીલી હતી. ગઝલ-સર્જન તરફ ત્હમે કઈ રીતે 
આકષયા એવા એસ.એસ. ગ્રહીના પ્રશ્નના જવાબમાં 
તૅમણે આમ કહ્યું છે : “હું યુવાન વયે મીલાદ શરીફ 
પઢતો પઢાવતો. હતો. એમાં 'નઅત'નો શોખ લાગ્યો. 
અલ્લામાં “કૈફ' ટોંકીનો નઅતનો દિવાન મ્હને ખૂબ 
ગમ્યો. નઅત પોતે લખતો અને સારો અવાજ હોવાને. 
કારણે પઢાવતો, એ. દરમિયાન અમીન આઝાદની 
દોસ્તી થઈ. રાંદેરમાં “કારવાં'નાં તન્ત્રી જ. વહશી - 
રંદેરીન્સ પુત્રના લગ્નમાં શયદા વગેરે આવ્યા હતા. 
ત્યાં એક મુશાયરામાં પહેલી ગુજરાતી ગઝલ રજૂ કરી 
જ. “શયદા'નું વહાલ માણવા મળ્યું. “બે ઘડી મોજ'માં 
ગઝલો પ્રગટ થવા લાગી. મુશાયરામાં આખા 
ગુજરાતમાં જવાનું થયું.'' (“વાતચીત' પૂ. ૬૦) 
ગઝલ ઉપરાન્ત એમણે મુક્તકો અને ગીતો 
લખ્યાં છે. ૧૮૫૭ના બળવા વિશે. 'જશને જહાદ' નામે 
હિન્દી ભાષામાં નૃત્ય નાટિકા ૧૯૫૭માં લખી. “પહેલો 


કવિલોક : સપષ્ટમ્બર-ઓક્ટોબર ૧૯૯૬ [ ૧૯ 


માળ' નામક એક ત્રિઅડ્ડી નાટક લખ્યું જે ૧૯૫૯- 
૬૦માં ભજવાયું હતું. ગુજરાત સરકાર દ્વાસ પુરસ્કૃત 
એ. નાટક અપ્રકાશિત રહ્યું છે. અમ તો “ગુજરાત મિત્ર” 
દૈનિકમાં તેમણે કાવ્ય કટાક્ષિકા પણ લખી છે. આમ 
છતાં ગનીભાઈ મુખ્યત્વે ગઝલકાર જ. ગઝલકાર 
તરીકે જ યશસ્વી પણ બન્યા. ગુજરાતી ગઝલની 
આગેકૂચમાં ગનીભાઈનું પ્રદાન મૂલ્યવાન છે. 

“ગાતાં ઝરણાં' (૧૯૫૩), “મહેક' (૧૯૬૧), 
'મધુરપ' (૧૯૭૧), “ગનીમત' (૧૯૭૧), “નેરાંત' 
(૧૯૮૧) આદિ એમના ગઝલ મુક્તક અને ગીતના 
સઝ્હો છે. 

. 'ફૉસફૂલની' (૧૯૮૭) અને “ગનીભાઈનાં શ્રેષ્ઠ 
કાવ્યો' (૧૯૮૭) એમના મરણોત્તર કાવ્યપ્રકાશનો છે. 
કવિના પ્રશંસકોએ તે સમ્યાદિત કરેલાં છે. 

સહુ ગઝલકારોની જેમ ગનીભાઈએ પણ 
આત્મલક્ષી પ્રણથભાવનું આલેખન ગઝલમાં કર્યું છે; 
પણ વિયોગ અને મિલન તથા પ્રિયજન સાથેની વિવિધ 
ગોષ્ઠીની તેમની અભિવ્યક્તિ વેધક છે. 
એક બંડું છે હદય, આવ : ઉઠાવી લઈએ, 
ઈશ પસેથી ગત આખું ૫૩૮૧ «ઈએ. 


મહ 
ન ત્દે કમ્ય છે પરનો, ન તે હું ડગી ગયો છું 
કઈ શહરો ૮/૧ ઝો હું કશુંક જી ગયો છું 


ષ્ર્ 
હૃદય કેજી પજ#રમછણી સકે 4૪૨/# અ/, 
જીવનન ૫/૯૧ બન્ધ/ઈને જાણે ડઝ અજ. 


મ 
9જી કુશતટઝન હારું હદય કંઈ કમ નથી, 
૨ એય ત*ન્નચ્છે દફન થઈ જાય છે. 


મ્ન્ન 
ડીઈઓ ૨૧% ટેરર ૧57 નન ભે દુ:ખ થયુ 
જોઈ ૪ તો જીવનભર ઓશેયાળ, જઈ ઝય. 


ષ્્ 
મહર દવસ ને રાત ત દષ્ટિ છે અ/૫, 
૨૦ ] કવિલોક ; સપ્ટેમ્બર-ઓક્યોબર ૧૯૯૬ 


ઝુજ પર કટી ઠર, કટી યુજ્જી ફરી ગઈ 
ચિન્તન-સભર જીવનને પ્રેરક એ. ખુમારી - 
ભરપૂર અવનવા અશઆર સતત વિકાસશીલ રહેલા 
આ શાયરે આપ્યા છે. શેરની રચનાના તો એ ઉસ્તાદ 
હતા જ, શેરમાં કોઈ ગહન વાત આસાનીથી કરી દેતા. 
ગનીના બેત્રણ માર્મિક શેર નમૂના રૂપે જોઈએ. 
ત્હમને માર્સ ન શકું તેમ જીરું % રહી, 
વસન હે જીવન", હું શહેનશ/૭ નથી. 
જૂરી તો જૂછી જ આશે જ૦૬/ દેજો ન્હને, 
ભૂજ મૃ"%૦ ૨૯૪ રહેશે તો રળનું શું થશે ? 
એ હઝીડત છે:*મહને ત્છેં નથી દીધું ખુદ : 
જેદના* પણ અધર ૫ર'«મ જજનું હતું. 
ગઝલક્ષેત્રે તૅમણે ઘણા. પ્રયોગો કર્યા છે. પણ 
તમની ધ્યાનપાત્ર અને ખરી સિદ્ધિ પરમ્પરાગત 
રીતિની ગઝલમાં છે. ગનીભાઈની કેટલીક નઝમો 
ગઝલો સાધન્ત સુન્દર છે. યોગ્ય રીતે જ તે સારી 
પ્રસિદ્ધિ પામી છે. એ કૃતિઓનાં નામ આ રહ્યાં. 'મ્હને 
આપો' 'ઉપવને આગમન' '*મ્હને થતું' “લાગણીવશ 
હૃદય' 'ફલદાની' 'તમન્ના' કવિનું પ્રતિનિધિત્વ કરે. 
એવી છેલ્લી ગઝલના થોડાક શેર જોઈએ: 
જન#₹ટ જકુરત/% ક્ટુત્દ પરખ જાણું, 
નિખાલસ કેમ હશે ગત તો ઝેર પ જશું. 
290%0શું ર ૪નઓન્ મહેલ એક હી જેજો, 
ર ત્યારે ગગન બનશે, અજે તદર જ જાશું. 
અમે ઓ રાહબર / આગળ ઉપશું જુજ «9ર રે, 
નથી કંઈ કાફલાની કૂળ કે પાછળ રહી જશું / 
૪હીું ત ગગનત# કૂજટેજી મેહુક/ રે 
ઉરે ફળની તમન લઈને માટીમાં મ જાશું. 
ઊંચા આદશોનું જતન કરનારા, ઉરમાં ઊગ્યું 
તે ખૂબીથી ગાનારા અને ખુમારીથી જીવી જનારા એ. 
શાયરે એક શેરમાં જે કહ્યું છે તે તૅમને માટે ય કેવું 
કેટલું સાચું છે ! 
છિવ્ટગનટે એ જ સચેરચ પડ%ે છે “%ન્‍” 
હોય ના વ્યક્તિને તેઝું ટ બોલાયા કરે. 


શ્‌ 
“---ક& અવલોકન ન્રંશ---- 
જળના પડઘા ઝીલતી કવિતા 
પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ 


“સૂરજ કદાચ ઊગે' (૧૯૭૪) પછી બે. દાયકા 
કરતાં વધુ સમય. બાદ હરિકૃષ્ણ પાઠક આ બીજો 
કાવ્યસગ્ડડ લઈ આવે છે. અલબત્ત વચ્ચેના બે 
દાયકામાં તૅમની પાસેથી. એક શિશુકાવ્યોનો. સસ્ચય 
અને. એક કટાક્ષકાવ્યોનો, લઘુ સશય. “અડવાપચીસી' 
મળી ચૂક્યા છે. અગાઉના ત્રણે સડો કરતાં પ્રસ્‍તુત 
સડહનું ભાવવિશ્વ ભિન્ન છે. કવિ પોતે 'નિવેદન'માં 
સ્વીકારે છે : “૧૯૭૪માં'' પ્રથમ કાવ્યસડ્ પ્રગટ 
થયો ત્યારે જે આનન્દ ઉત્સાહ અને મુગ્ધતા હતાં 
તેમાંનું કશું આજે નથી. જળ જમ્પ્યાં છે, ઠયા છે, 
આછા છે.'' 

વિષાદ, વેદનાનો સૂર સઝહની રચનાઓમાં 
રહી રહીને સમ્ભળાયા કરે છે. પ્રથમ સડ્ડ પછીના 
બે દાયકાની જીવનયાત્રામાં કવિ કેટકેટલાં સ્વજનો- 
સ્નેહીઓ ગુમાવે છે ! વઃડીલોને ગુમાવવાનું દુ:ખ તો 
હજીયે સહી કશાકાય, પણ પોતાનાથી ન્હાનાં સ્વજનોને, 
વહાલી દીકરીને ગુમાવવાની વેદના સંવેદનશીલ 
સ્નેહાળ કવિ કેવી રીતે સહી શકે ? આ સડહની 
' અધઝાઝેરી કવિતા જાણે એ વેદનાને મળેલી વાચ। છે. 

સડહની પ્રથમ કૃતિ 'જળના પડઘા પડયા 
કરે'ના આરમ્ભે જ કવિ કહે છે કે એ પડઘા 
સ્થળકાળયી પાર વિસ્તરી ક્યહીં ગૂઢ ગહરમાં ઝમી 
અનિમેષ દગોમાં ઠરે છે. વિધિ જ્યારે કાળો કેર કરે 
છે ને કાળની ઘડી નમણી મધુવેલ માધવીને ભરખી 
જાય છે ત્યારે કવિના હૃદયમાં સ્મૃતિ. પણ શલ્ય થઈને 
રહે છે. પરિણામે સ્મરણો લઈ જીવવું પડે છે અને 
સ્મરણોમાં ઝૂરવું પણ પડે છે. તેમ છતાં કવિ સ્વસ્થતા 


ધારણ કરી કહે છે : 


જગન સઘળી ૬%ળેજથ/ 
વહત્ઘ રછીશું યથ તય 
અવશેષ મહી નહીં વશ, 
પરિપૂરણ થૈ જશે કથ. છિ. ૨ 

વ્યથા' અને “કથા'નો પ્રાસ કેવો સાભિપ્રાય 
બની રહે છે ! પ્રેમાનન્દે “આંસુ સાથે' મેળવેલ 
“સાસુ'નો પ્રાસ અહીં યાદ આવી જાય છે. 'જૂનું ઘર 
ખાલી કરતાં' ના અત્તના “કણિકા' અને 'મણીકા'નો 
બાલમુકુન્દ દવેનો પ્રાસ પણ કોઈને યાદ આવે તો 
આશ્ચર્ય નહીં. ત્યાં પણ પુત્રવિરહની વેદના જ વ્યક્ત 
થઈ છે ને ! 

કવિતા કવિ માટે આખરે છે શું ? સડહની બીજી 
રચનાના આરમ્ભે જ કવિ મુખર રીતે બોલી ઊઠે છે : 
અ(૧ તો */% 6૯ છે, લ % સનક 
ને વળી આક ભક્તિ છે, ભહ્ત દાસ/નુદાસનઈ. 

ષ્ઝ 

કવિ પાસે માત્ર કવિતાની ભાષા જ નથી, ભક્તિ 
પણ છે, ભાવ. છે. સફહની અધિકાંશ રચનાઓમાં 
ભાષા-ભાવનું એવું સુભગ સાયુજ્ય સિદ્ધ થયું છે જેને 
કારણે જીવનજળના ઝીણા પડઘાનું શિલ્પ કણ્ડારાયું છે. 
જીતને, સમજવાનો પ્રયાસ કરતાં કવિને પ્રશ્રો થાય. છે. 
આખુંયે અ અવખું શ! ૦૯ છે, 
ટૂડી કંઈ કારીગરી કે કવ, છે ? (છ. ૪) 

જીવન બલા હોય કે કલા, જળ હોય કે ઝાંઝવાં, 
પણ કવિનો સફુલ્પ છે : 


કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર ૧૯૯૬ [ ૨૧ 


૫/૧ તો ઝેં તરં "ર ૫૯ ? 
ને તો ગૂડ જાણવ શ0ળ-જાવાં. (૪-૭ 

ઉમાશફર જોશીએ “બારી બહાર'ની 
પ્રસ્તાવનામાં પ્રહ્લાદ પારેખની કવિતાને “નીતર્યાં 
નીરની. કવિતા' તરીકે ઓળખાવી હતી. એ સહૃદયોને 
યાદ હશે. હરિકૃષ્ણ પાઠકની કવિતા પણ નીતયા 
નીરની કવિતા છે અને તેથી જ તેનો. જત્યો બહુ મ્હોટો 
નથી. 

'સ્મૃતિવેદના' અનુભવતા કવિ હસી શકતા 
નથી, રડી પણ શકતા નથી. કોઈ “વરસાદી રાતે' હદયે 
ખટક લાગવાથી કંઈ જાગી ઊઠે છે ઝકૃતિ, સઘળી 
વિસ્મૃતિ ઝટક દઈને સરી જાય છે ને અકળ ગતિએ 
આવી બધાં સ્મરણો ઘેરી વળે છે, મનમાં સકળ દ્વારો 
સાબદાં ફ્ટાફ્ટ ખુલ્લાં થઈ જાય છે. કવિ  છૂપેલી 
સદીઓનો અહેસાસ કરે છે અને અત્તે. આહ્લાદક 
અનુભૂતિ કરી રહે છે. 


પરષ પરણે ઝીલ્યાં ટીષ્ટ હશે હળવાં ઝરે; 
ઝરખ દડતું છાનું, ૪લ્ું અહ બટગેગરે (જ. ૨૨) 
પ્રથમ પડ્ડિતમાં પર્ણો પર ઝિલાયેલાં વરસાદી 
ટીપાંની હળવેથી ઝરવાની ક્રિયા કેવી કુશળતાપૂર્વક 
કવિએ. ચાક્ષુસ કરાવી છે ! બીજી પડ્ડિતની અભિનવ. 
કલ્પના કવિકર્મની નિદર્શક છે. 
પિતાજીના અવસાનથી પ્રત્યેક પુત્રની પેઠે કવિ 
પણ શિરછત્ર. ગુમાવે છે. પિતાજી હતા ત્યારે તેમના 
રૂપમાં કેવડું મ્હોટું ભાગ્ય સાંપડ્યું છે એ કવિ. સમજી 
શકતા નથી, તેથી જ તૅમના જવાથી તેમની સમક્ષ 
દુભગ્યિ આવીને ખડું થઈ જાય છે. પિતાજીના “અસ્થિ 
વિસર્જનની ક્ષણે' કવિને સમજાય છે. 
જે એ ક્ષણે અ, ભરષૂર સૃ'ે*ં 
«ગ્યું, અમે ર૧ અજાળ એકલ.. (પ. ૨૭) 
એકલતાનો. ભાવ સડહની અનેક રચનાઓમાં 
પડઘાય છે. આમ ત્તો મનુષ્ય-માત્ર એકલો, હોય છે 


રર ૧ કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓંક્ટોબર ૧૯૯૬ 


પણ સંવેદનપટુ હોવાને લીધે કવિ વિશેષ એકલતા 
અનુભવે છે. એક પછી એક સ્વજનોની ચિરવિદાય 
તેની એકલતાને ટિગુણિત કરી રહે છે. દીકરીની 
અણધારી વિદાયથી કવિ હતપ્રભ થઈ જાય છે. 
સડ્ડના અત્તિમ કાવ્ય “પૂણહિતિ'માં કવિએ પોતાની 
વેદનાને વાચા આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. અલબત્ત 
કવિને હવે સમજાઈ ગયું છે.- 


ઝે અ ૮૦, અ/ “૧*/ન્‍, જેઠન?"ે 
કોઈ ઉપય નજ. ૪. ૮૫0 

અગત વેદનાની વાત આ રચનામાં થોડી મુખર 
થયેલી જણાય છે. એને કારણે સંવેદનાનું કાવ્યરૂપાન્તર 
પૂરતું સન્તર્પક બની શક્યું નથી. ર 

હરિકૃષ્ણ પોતાની આગલી પેઢીના બે મૂર્ધન્ય 
કવિઓ સુન્દરમ્‌ (“૧૩-૭ની લોકલના કવિ')ને તથા 
ઉમાશક્ઠર જોશી (“અમદાવાદ તો ગયો છું, અનેક 
વાર')ને ભાવભીની કાવ્યાજુલિ અર્પે છે. ભ્રષ્ટાચારથી 
ખદબદતા આપણા આ પ્રાચીન દેશમાં કાન્તિની 
મશાલ સળગાવનાર લોકનાયક જ્યપ્રકાશજી પ્રત્યે 
કવિ એક કાવ્યોદ્રાર પ્રગટ કરે છે. 'તોયે ઘણું' એ 
રચનામાં કવિ ખમીર ને ખુમારીના પક્ષકાર છે એની 
પ્રતીતિ થાય છે. એક આરમ્ભિક રચનામાં જ કવિએ 
પોતાની પ્રતિબદ્ધતા પ્રગટ કરી દીધી છે : 


ઘેરાઈ ત અભયમ ૧% હેર, 
જીવ્ય તો ભૈ ઝૂઝવું જર પેરે. (૪.૩) 

“ગોધીજીની ગુજરાત'નું મહિમાગાન કરતાં પણ 
કવિ આ. ખુમારીનો. ભાવ ઉપસાવી. રહે છે. “ભીડ 
પડયે ભડ થઈને રહેતી, લેતી આપદ ઝેલી.' (પૃ.૬૫) 

કવિ ખમીરવન્તા હોવાને લીધે જ ખુમારી પૂર્વક 
કહે છે : 
ચરજ ૨૯૫૮ સુક %તર# જાળું. 
હૂંકજું રણ ચહડીશું નહી ૭ળીએ. (૪.૦૦ 

કવિને ડૂકવું મજૂર છે પણ ડોળીએ ચડી, 


પરાધીન બની જાતરા કરવી કબૂલ નથી. જીતન 
યાત્રાના જ એક ભાગ રૂપે કવિ “યાત્રા - વિહાર' પણ 
કરે છે. એક યાત્રી તરીકે કવિ પોતાના પૂર્વસૂરેઓને 
સ્નેહ-શ્રદ્ધાપૂર્વક સ્મરી રહે છે. પોતાના બે સમકાલીન 
મહાયાત્રીઓને પ્રેમપૂર્વક અર્ઘ્ય ધરતાં કવિ કહે છે. 


ભ: જ/ઈ જર્જી ભજે, કી/તિને ઝેક સકું 
અપ તી મહ% છો, અલ્ય હું અઘ્ઈ શે ઇરું 
(છ. ૨૭) 
 બાહ્યયાત્રાની વાત કરતાં કરતાં કવિ “ભીતરી. 
યાત્રા'નો પણ નિર્દેશ કરે છે. આપણા સમયના એક 
ચિન્તકની. પડ્ડિત્‌ અહીં યાદ આવી જાય છે. 


77૮ /045૦5£ /૦૫/૦૬7 
45 £0€ /૦00/767 212. 


“સથી «બજી યદ 

એ છે અન્તર્‌ ૨ 9 

બાહ્યયાત્રા, જીવનયાત્રા કરતાં કરતાં કવિએ. 
આત્તર્‌ યાત્રા, ભીતરી યાત્રા પણ કરવી પડે છે. એવી 
યાત્રાના અન્તે કવિને શું લાધે છે. 


ઘોડા ઘટન છૂટ્ય, અન્તે 

મળ્યું નહી કંઈ થળતર જેકું. (છુ. ૫૨) 

ી જીવનભર માણસ અનેક ઇચ્છાઓ. 
આકાંક્ષાઓ, ઝદનાઓ. કરે છે, કંઈ ને કંઈ પામવા, 
શોધવા મથામણ કરે છે, પણ સ્થૂળ. પ્રાપ્તિના 
સન્દર્ભમાં જોઈએ. તો. કહે છે તેમ 


ખેર ખોળત# 
મળત ખપણ (છ. ૪૩) 

ખેસ -ખોળતાં ખાપણનો. વણનિપ્રાસ અને 
“ખોળતાં મળતાં'નો યમક કેવો કાવ્યાત્મક વિરોધ ખડો 
કરે છે ! “ખેસ' અને “ખાપણ' બે. શબ્દોમાં જ કતિએ 
કેવો અર્થ સમ્ભાર ભર્યો છે ! કવિતામાં કવિ ગાગરમાં 
સાગર કેવી કુશળતાથી ભરે છે એ આ પરથી. જોઈ 
શકાશે. 


જીવનની ક્ષણભકુરતાને નશ્વરતાને પામી 
ગયેલા કવિ “ભીતર ભગવો' ધારણ કરે છે. બહારથી. 
ભગવો ધારણ. કરનાર તો અનેક મળે છે પણ ભીતર 
ભગવો ધારણ કરનાર વિરલા જ હોય છે. જૅને ઊંડો. 
અમલ. ચડ્યો હોય અને “ઓગમ-ચોગમ અન્દ 
બાહિર' ઊંડો ભેદ જડ્યો હોય (પૃ. ૬૭) તે જ ભીતગ૨ 
ભગવો ધારણ કરી. શકે. આ'વા કવિ પરમ તત્ત્વના 
મઢિમાનું ગાન કરતાં વદે છે. 
રમ્ય-રુદ ને રુદ-ર* અદ નૌરખું રૂ% અનેક 
ઉત્ય/તતિ-સ્મિ/તિ-૯યને અન્તે 
મહિમ ત્હ/ર એક / (જુ. ૪૬) 

અને ક્યાં એકનો મહિમા નિહાળનાર કવિ 
નરસિંહ મહેતાની જેમ અખિલ બ્રહ્માણ્ડમાં એક શ્રી 
હરિને. નીરખી રહે છે. “શ્રાવણમાં ઘનશ્યામ'ને ઉદ્દેશી 
કવિ કહે છે. 
૮૪૧૮ ઉન૨25% ત્હમે વરસ? છો અનર/*ર, 
અભ-ધરને અર્ષો છો તૃળનો જીલો અર. (પૃ. ૭૧) 
તૃણના લીલા આધારની કલ્પના આસ્વાધ છે. પ્રભુપ્રેમ 
ગાનાર કવિ માનવપ્રેમનું ગાન પણ કરે છે. જગત માયા. 
છે એ જાણવા છતાં એ માયાથી છૂટવું સહેલું થોડું 
છે ? “કામણ'ની વાત કરતાં કવિ કહે છે : 
કેમ કરીને ઠેલવાં કણ 

કેમ કરીને ઝેલવદ ? 
ક/0જાં કૅમ ઉડેલવ/ સ/જ%ણ 
કેમ રે છન મેલા ? (છ. પઝી 

આ કામણ પાછાં ઠેલવાં કપરાં છે તેમ ઝેલવાં 
પણ દોહ્યલાં છે. આ તો લક્કડના લાડુ છે, ખાનાર 
પસ્તાય છે ને ત ખાનારા પણ પસ્તાય છે. જળના 
પડઘા સાંભળી શકનાર કવિ “જળની ઝીણી મહેક' 
પણ ગ્રહી શકે છે : 
જળની ઝછી# લહેર સ તું પળ સરી ગઈ, 
રતરઈન# મહેકી ગ્હરદ મનને ભરી ગઈ. (ષૃ.૫૫૦ 


કવિલોક ; સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર ૧૯૯૬ [ ૨૩ 


દુન્યવી સ્નેહ-સૌન્દર્ય ક્ષણિક છે પણ ત્હેનો 
પ્રભાવ વ્યાપક છે. પળમાં સરી જનારો પ્રેમ પણ જ્યારે 
જીવનમાં પ્રવેશે છે ત્યારે હૈયું થડકારો ચૂકી જાય છે ! 
પરિણામ ? 'જળની ઝીણી મહેક તો મ્હારા મતને હરી 
ગઈ.' પ્રેમનો જાદુ જોયો ને ? જે પોતે જળની ઝીણી 
લહેર સમી હતી અને જેણે, રાતરાણીની મહેકથી 
કવિના મનને. ભરી દીધું હતું તે પોતે પ્રેમના રસાયણથી 
'જળની ઝીણી મહેક' બની જાય છે અને કવિના મનને 
માત્ર ભરી દેતી નથી, હરી જાય છે ! કોઈને સ્થૂળ 
દષ્ટિએ જોતાં આમાં કવિની શબ્દરમત. લાગશે પણ 
વાસ્તવમાં પ્રેમની સમગ્ર પ્રકિયા આ પ્રયુક્તિથી 
વ્યજિતિ થઈ શકી છે. 

હરિકૃષ્ણ મૂળભૂત રીતે પ્રકૃતિપ્રેમી કવિ છે. 
તેમના પ્રથમ સડ્હમાં તો તેમનો પ્રકૃત્તિપ્રેમ ઊડીને 
આંખે વળગે. એવી ઉત્કટતાથી અભિવ્યક્ત થયો. હતો. 
આ સડ્ડહમાં તેમનો પ્રકૃતિપ્રેમ ઓછો. નથી થયો પણ 
તમાં સંસ્કૃતિ અને પ્રીતિના પ્રવાહો ભળી ગયા છે. 
માનવપ્રેમ અને પ્રકૃતિપ્રેમનું સાયુજ્ય સધાય છે ત્યાં 
*સપનું સાચું' અનુભવાય છે. 

" અ ઝરમર ઝરમર આભ ઝરે 

કે ઝરે અપી કત ? 

અ ખળખળ કલકલ ઝરઠ્ «હે 
કૈ વહે અષછ ત # (છ. ૭૦) 

જોઈ શકાશે કે અહીં પ્રીત અને ગીત. સાથે 
પ્રકૃતિનું સગીત સંયોજાઈ ગયું છે. આ'વું સાયુજ્ય 
આમ તો. સપના જેવું છે પણ કવિતામાં એ સાચું લાગે 
છે. નાગર આભિજાત્યથી આરમ્ભાયેલી આ રચના 
તળપદા વાગંશો સાથે પૂરી થાય છે. 

'અડવા પચીસી'ના સર્જક કવિ આ સઝહની 
કેટલીક રચનાઓમાં નાગરી રીતિનો માર્મિકિ વ્ય 
કટાક્ષ હળવેથી કરી લે છે. “જનગણમન ને જીવણ' 
એમની. એવી એક તિલક્ષણ રચના. છે. એમાં મમળી 


ર૪ ] કવિલોક ; સષ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર ૧૯૯૬ 


રીતે કવિ કથે છે. 


જશનગળગમન ખતે જીવણિવે ખત ઈક શત, 
જીવણ છે તો જનગણળ મન છે જી તો શું થત ? (૪.૫૮) 
શીર્ષકમાં સમાવિષ્ટ શબ્દો સાથે સફળાયેલા 
અધ્યાસો વ્ય% કટાક્ષને વિશિષ્ટ પરિમાણ. બક્ષે છે. 
“માણસ એવા મળી ગયા'નો કટાક્ષ નિદશ છે. “લેખણ 
ભાળી લખી ગયા, ભૈ, ચીતર જોતાં ચળી ગયા' (પૃ. 
દર)નો વ્ય મમળો. છે. “ક્યાંક તિખારો જળે'નો 
કટાક્ષ મુખર છે, પણ વ્યાપક પરિમાણોને તાગે છે. 
જુઓ: 
જાણ નથી ડે કોડે ઝક 
ઘ/જ%, કરમ કળે; 


થરખદિજ/ ચડ સિંહસન 
કેમે ટાળ્યાં ટળે ? (પૃ. ૬૩) 

આ કાવ્ય કવિએ ૧૯૮૫માં લખ્યું હતું, પણ 
આજેય એટલું, જ, બલ્કે વધારે પ્રસ્‍તુત નથી લાગતું ? 
કવિને “આર્ષદૅષ્ટા' કંઈ અમસ્તો નથી કહ્યો. 

કવિનો શબ્દ કેવી રીતે આવે. છે એ ખુદ કવિ 
માટે પણ વિસ્મયનો રહસ્યનો વિષય છે. પણ તે જ્યારે 
આવે છે અને કવિત્વના રસાયણે રસાય છે ત્યારે 
આહલાદક પરિણામો અવશ્ય સર્જાય છે. કવિતા તો 
સૃષ્ટિના કણકણમાં વ્યાપી છે પણ તેની .સિદ્ધિ 
સ્વપ્નવત્‌ છે. કવિ પોતે જ ક્યાંક વિસ્મય પૂર્વક બોલી 
ઊઠે છે. 

અ ખેર હતું જે સપનું તે જું 
સાચું પડશે અદેણ / (૪.૭૦ 

“પૉર' અને 'ઓણ' જેવાં તળપદા શબ્દોનો 
કવિએ. કેવો લીલયા વિનિયોગ કર્યો છે ! બોલચાલનો 
સામાન્ય શબ્દ પણ કવિત્વના સ્પર્શે કેવો પ્રાણવાન બની 
જાય છે ! શબ્દોની મદદથી જ કવિ કેવાં શબ્દચિત્રો" 
કલ્પનો સર્જે છે તે જાણવા એક દેષ્ટાન્ત જોઈએ. 


જળની રેલમછેવ મચી છે, ૬0૦ની ઝીકાઝીક; 
જળનો સાંઢ ચડયો તોફને જોજો, લ/ગે ક / 
(૪. પ૪ 

અહીં મ્હને પ્રિયકાન્ત. મણિયારનું કાવ્ય “એક્કેય. 
એવું ફૂલ' યાદ આવી જાય છે. ફૂલમય બનેલા કવિને. 
તેમાં બધું આખું જગત ફૂલમય લાગે છે. તૅમ આ 
કાવ્યમાં હરિકૃષ્ણને. ચોતરફ જળનું સામ્રાજ્ય વિસ્તરેલું 
અનુભવાય છે. જળના સાંઢની કલ્પના કેવી સમુચિત 
છે ! ચોમાસામાં ગાંડીતૂર બનેલી નદીઓ. સેંકડો 
મનુષ્યોનો ભોગ લે છે ત્યારે કવિની આ કલ્પના. 
આપણને સાર્થક લાગે છે. ઈશ્વરનાં જેમ રમ્ય અને 
ર્ર રૂપો છે તૅમ જળનાં પણા બન્ને રૂપો છે. કવિએ 
આ. સફહનાં અનેક કાવ્યોમાં આ રૂપો કમનીય રીતે 
કણ્યયા છે. નામ તિતાની નદીનું એક ઝદ રૂપ પણ 
જોઈએ. 
રંઇવ અજાઈ? * વિન્ટર નકી, 
નઈમ ખળકથ ડોળ જૂર 
"/પ#તૂર... 


જોઢ ઉપર «ઈ લોઢ ઊછળે ૬ળન/ વેડ, 
ઘથયરેળ/ત/ કઠ ઝીઉે ૬ળન/ ૨૪૩ હશોડ#. 
(છ. 2૫0 

ઉપર કવિએ જળના સાંઢની કલ્પના કરી છે, 
અહીં જળના ઘો.ડાની કલ્પના કરી છે. “જળના ચણ્ડ 
હથોડા' મોજાની જોરદાર થપાટોને માત્ર ચાક્ષુસ જ 
નથી કરતાં, શ્રુતિગોચર પણ કરી ગ્હે છે. “ખળક્યાં' 
ક્રિયાપદ પણ ઉલ્લેખનીય છે. 

હરિકૃપ્ણની શબ્દસિદ્ધિ છન્દ, લય, પ્રાસ પરતું 
પ્રભુત્વ એકન્દરે પ્રશસ્ય છે. આપણે જે દપ્ટાન્તો જોયાં 
તે પરથી. તૅનો આછો ખ્યાલ આવી રહેશે. પ્રથમ સડહ 
તૅમણે કદાચ સફ્રોચ સાથે મૂકેલો. કવિનો સૂરજ 
ઊગશે કે કેમ તેની તેમને શકા હતી. આ સડહ 
આપતી. વેજ પણ કતિ તો કહે છે કે એક મુકામ અવી 
ગયો. છે, પણ આપણે કવિને કહીશું, ના, આ મુકામ 
નથી, માનવો હોય તો આને ત્હમે વિસામો માની શકો. 
મુકામ તો હજુ દૂર છે. એ મુકામે પહોંચવાની પૂઝેપૂરી 
ક્ષમતા ત્હમારી અન્દર છે જ. પહોંચી ગહો એવી 
શુભેચ્છા. 


હ કૂક 


સાભાર સ્વીકાર 


એક માનવીને. લેખે : ઉશનસ્‌'નો કાવ્યસઝહ, પ્ર.આ., ક 


[ચું પૂંું, ડિમાઈ પૃ.૧૧૨, રૂ. ૫૦/- મુ. વિક્રેતા : રલાદે 


પ૩ «' 


પ્રકાશન, ૫૮/ર બીજે માળે, જૈન દેચસર સામે, ગાંધીરોડ, અમદાવાદ-૧. 
મક્લસૂક્ત : ગોવિન્દભાઈની સૉનેટપ્રાળાનો સહ, પ્ર. આ. કાચું પૂંઠું, કાઉન પૃ. પદ્દ, રૂ. ૧૫/;. પ્રકાશક : 


પ્રણવ પ્રકાશન, બી/૩૩ પ્રિયદરિની એપાર્ટમેન્ટ્સ, બોડપદેવ, અમદાવાદ-પ૪. 


ઝર 


ઉચાટ : ગુલામ અબ્બાસનો ગઝલસકહ, પ્ર. આ. કાચું પૂંઠું, ડિમાઈ પૃ. ૧૦૮, રૂ. ૭૫/- પ્રકાશક : નવભારત 


સાહિત્ય મન્દિર, ૧૩૪ પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, મુમ્બઈ-ર. 


શૂ#્લા : ગુલામ અબ્બાસની તઝમીનનો સહ, પ્ર. આ. કાચું પૂડુ, કાઉન પૃ. ૮૪, રૂ. ૪૦/- પ્રકાશક : નવભારત, 
પ્રકાશન મન્દિર, બાલા હનુમાન, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૧. 


દપ 


વિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓ 


સરનામા વિનાનું : “એનું સરનામું' 


ડૉ. નલિન પણ્ડયા. 


[એનું સરનામું' હરિહર જોશી, પ્રયમ આવૃત્તિ ૧૯૯૬, પૃષ્ઠ ૬૩, કાઉન, કાચું પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૪૫, પ્રકાશક એન.એમ. 


ઠક્કરની કમ્પની, ૧૪૦ પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, મુમ્બઈ ૪૦૦ ૦૦૨.] 


સૌરાષ્ટ્રની કે કાઠિયાવાડની ધરતી ૫૨ જન્મીને 
કવિ થવું ખૂબ સરળ ઘટના છે. ત્યાંના લોકસાહિત્યનાં 
ભાષા, લય, લઢણો અને જૂની સામાજિકતાનો ઉપયોગ 
એ તરફના અન્યત્ર વસેલા કવિઓ કરતા હોય છે. 
શિષ્ટ ભાષાને નામે એનું મિશ્રણ થતું હોય છે. (એમાં 
બહુ ધાક મારવા જેવી બાબત પણ નથી.) એ બધું 
છોડીને કાવ્યસર્જન કરવું એ એક પડકાર છે. સારું 
છે હરિહર જોશી ઉત્તર ગુજરાતના હોવાથી આ 
બાબતથી પર છે. એમને તો લોકસાહિત્ય 
કે લોકગીતો (સૌરાષ્ટ્રનાંઈનો વારસો હાથવગો નથી. 
એટલે જ તેઓ ડવિતામાં વધુક અંશે પોતીકાપણું 
સિદ્ધ કરી શક્યા છે. 

બીજું, “એનું સરનામું' નામક કાવ્યસડહમાં 
નોસ્ટાલ્જિક ભાવ-નાં કાવ્યોનું ખૂબ જૂજ પ્રમાણ જોવા 
મળે. છે. ઘણા ખરા કવિઓ વતન છોડીને નગર કે 
મહાનગરમાં આવી જતા હોવાથી એની વેદના અને 
સ્મરણોમાં. જ તેઓની. કાવ્યયાત્રા. ચાલી જતી હોય છે. 
ખરેખર તો. કવિએ. એની પાર જવાનું હોય છે. કવિ 
માટે વતનનો તલસાટ એકલો. એનું ભાવવિશ્વ નથી. 
હરિહર જોશીની દિશા વતન. - ખેંચાણ પારની, ઈતર 
જનની છે; પરલક્ષિતાની. છે. ભીત પર (પૃ.૨) કાવ્યમાં 
ત્રણ ચિત્રાવલિ તડકાના કુદરતી રૂપો. આપી જાય છે. 
પ્રાદુભવિ' (પૃ.૩) પોતાની જાતની ઓળખ આપતા 
પરાવાસ્તવયુક્ત કાવ્યમાં જન્મજન્માતરની વાત થઈ 
છે. “ઇડરગઢ' (પૃ.૬)માં અનધકાર અને પહાડની 
ભૂલભુલામણીમાં કવિની દેષ્ટિનો કૅમેરા ફર્યો છે. 


સદ ] કવિલોક :; સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર ૧૯૯૬ 


“સાંજ' (પૃ.૧૩)નો લય ત્મ જ સાંજ વેળાના 
ધસમસતા જીવનના થાકનો નિર્દેશ કરીને એમાં એક 
આહ્વાનરૂપ ખડું કર્યું છે. એટલે જ તે કહે છે. 


“હમને ડેટકેટજ# અનર જ સઠ કર જેજ#વું ?” 

પૃ.૧૭ પરનું વાસ્તવવાદી અને રઝદશિતાનો 
સુન્દર નમૂનો આપતું વ્યક્તિવિશેષ કાવ્ય “બેગમ 
અખતરની સ્મૃતિમાં' છે. બેગમ અખ્તરની ઠુમરીની 
નજાકત રજૂ કરતી પડ્ડિતિઓ: 


“કજમૂલ ૫ર રેલાત 

કોઈ ટૂજરન (છટને «૪ 
કળ સુગન્ધો જેછું પડે સઠ, 
જેગમ અખ્તર :” 


“દદ પ/૪ળ 

ખુરવધૂના લહેરતદ કોઈ છેર ઘાઘર: 

જેળી ઠરર/ઠાર ઊભેલી રજ રેવે ખુશ્બૂ... 
શમ%૮ : મહેકે ? / ગુજર / / 7 

શોધૈ બેગમ અખ્તર.” 

“કામરું ગન્ધ* (પૃ. રર)માં કામરુ જાતિની 
કન્યાના સૌન્દર્ય પરથી સમગ્ર માતવની કામેષણા 
પ્રગટાવાઈ છે. 

નાધિકાને ઝન્નતો નાયક “એક પત્ર' '(પૃ. ૨૭)ની 
તાજી કલમમાં કહે છે. 


“કચરેક ચદ આવું તો, 


ગર? પન નૈૈડઝચે જન/ જ 
ઉત્સવ ઉશ૯જે 


છૂટતા કિનારા અને હોડીના સમ્બન્ધો આમેય 
ક્યાં કાયમી હોય છે. પૂર્વોક્ત પડ્ડિતઓમાં 
પ્રણયીજીવનની. ક્ષણભડુરતા ઠોસ રીતે વ્યક્ત થઈ છે. 
સિત્તાશુના મગનની જૅમ ઓચ્છવલાલના 
પાત્રને લાવીને. આ કવિએ. સામાજિકપાત્રવિચ્છેદની 
(ડ૦૯ંદ્વા શ્રાંલળત્રઇં૦) વાત કરી છે. “'ઓચ્છવલાલની 
એકોક્તિ' (પૃ.૧૫) “ઓચ્છવલાલનું આત્મજ્ઞાન' (પૃ. 
૨૮) અને “ઓચ્છવલાલનું સમ્બન્ધ સૂક્ત' (પૃ.૩૮) 
કાવ્યોમાં નરી. મૂખતા (0૦તડ૯ાડાંવ્તા)ના ભાવો રચી 
આપીને ઓચ્છવલાલને કાવ્યઘટના (0૦૯૫૦ 
21૫૯1011૯02) બનાવવાનો. અને સ્થાપિત કરવાનો. 
પ્રયત્ન થયો છે. અલબત્ત અન્ય વ્યક્તિવ્ય% પોતાની 
જાત સાથેનો વ્ય% પણ હોઈ શકે. 
એનું સરનામું'માં ગીતપક્ષનું પ્રમાણ ઓછું 
હોવા છતાં તાજપ અનુભવાય છે. નવથી દસ ગીતો 
' આખા કાવ્યસડ્ડહમાં કલ્પનાજન્ય નવા આકારો. અર્પે 
છે. “કેડ પાતળિયો' (પૃ.૫) ગીત લોકગીતોની ચીલા 
ચાલુ ઢબ દશવિ છે. જ્યારે 'રાણાજી' (પૃ.૧૦) માં 
લયની નવીન ભાત. સાથે નવાં કાલ્પનિક સાહચર્યો 
જોવા મળે છે. “લાલ મટોડી' (પૃ.૩૧)માં સમયનું નવું 
પરિમાણ આ રીતે. દેખાય છે. 
રષ થઈ સરકી ગઈ પળને કૌતુક જેથું સ્પ ૦૧૮ 
%ળક મડક હીંચે ડક વપ ખરશે ૯/૯ મટ). 
ટેવ સમું સૂરજજું ઊંગડું, ટેવ સકું અ/થમત, રહેજું/ 
ત્વચદ રમી તોર તોડી ૧૫) ખરશે ૧/૯ મટો૭. 
આ'વાં 'મધુરજની' (પૃ.૯), “દરિયા વાગ્યા' 


(પૃ.૩૩) “ડુ૩ર ભારે ભારે લાગે' (પૃ.૩૬) “ગુસાંઈજી' 
(પૃ-૩૭), 'પટલાણીનું ગીત' (પૃ.૫૪) અને “પરપોટા' 
(પૃ.૫૫) ગીતોમાં ઊરમિલત!ા નવીન રીતે જળવાઈ છે. 

*પરોઢી પ્હોર થાવા દો' (પૃ.૪), “લે અટકી 
જઈએ' (પૃ.૩૪), “મ્હારા સ્વભાવમાં' (પૃ.૪૧), “એક 
&1પડાં૦ત' (પૃ.૪૭), “સદીઓની હાંફ છે.' (પૂ. ૫૧), 
“એક સ્ટીરિયોફોનિક ગઝલ' (પૃ.પર), “આંખ મળી 
ગઈ' (પૃ.૫૮), “કોઈ આવ્યું નહીં” (પૃ.૫૯), “નગરથી 
દૂરના રસ્તે' (પૃ.૬૨) અને 'ઘણી સદીઓથી જાગું છું.' 
(પૃ.૬૩) ગઝલોમાં તવા રદીફ કાફિયા રચ્યા એમાં 
અભિવ્યક્તિની નવી દિશાની ગતિવિધિ વત છે. એ, 
માટે માણવા જેવા બે શેરઃ 


હ” મળ્યો ત્ય ચપટી કલશ્ઇર વેરજે, 
સન્ની ડરત૮ં ડરતાં ચ/ખ ૪% ગઈ. 
ચકમકનદ પત્થર હોતું પયત હતું પણ 
જનને છેડે બળતઈ, બળતા આંખ મળી ગઈ. 
આઈ.એ. રીચાર્ડે કહ્યું છે કે, 

““[૦૦ 1 પર્લ] 100[9011410€€ 1145 રા 72375 
214612૯6 £૦ ઇં)૯ 5૯115017 તૃઇ21107 ૦? 11025૯5.'' 
કલ્પના ઇન્દ્રિયગમ્ય હોઈને વધુ ઇન્દ્રિયગમ્ય 
બનાવવાનો ચુસ્ત પ્રયાસ “એનું સરનામું'ના 
કાવ્યોમાંથી દેખાય છે. આ કારણે પણ હરિહર 
પોતીકી રીતના કવિ છે. તેઓ પરલક્ષી અભિગમ 
દાખવીને ઇતરજન બનવા મચ્યા જ છે. એટલે જ 
આખા સડહમાં નિવેદન સામે, કે ક્યાંય પણ કવિના 
રહેઠાણનું સરનામું નથી. 


પ્રખષ્ ક્ષ 


કવિલોક : સપ્ટેમ્બર-ઓંક્યોબર ૧૯૯૬ ( ર૭ 


સદ્રત વ્રજલાલ દવેની સ્મૃતિમાં કાવ્યસર્જનનું આયોજન અને તેનું પરિણામ 


વવી કાથા સદ્રત વ્રજલાલ દવેના પરિવાર તરફથી તેમની 
પી સ્મૃતિમાં કાવ્યસિસૃક્ષાને સફોરવાના ઇરાદે કવિલોક 


ટ્રસ્ટને રૂ.૧૦૦૦નું દાન મળ્યું હતું. તે નિમિત્તે મૂળ 
ભવભૂતિની સંસ્કૃત કાવ્યપડ્ટિતિનો ગુજરાતી છન્દોબદ્ધ 
જયારે હતી ન%૨ કેમલ ન્યા'ળતી, ને અનુવાદ આપ્યો હતો અને તેને આધારે સોનેટ 
શીળી શિરે ફરતી વાલ તફ હયેળી- રચનાઓ મોકલી આપવા કવિઓને જાહેર નિમન્ત્રણ 
ક પાઠવ્યું હતું. તેના પ્રતિસાદમાં અમને પન્દરેડ સર્જકો 


સૂઈ %/ - સભર અત્તરથી અમીર. પી 
થર્ટી તણા મધુર વેકૂર નદ મ્હારા તરફથી કૃતિઓ મળી હતી. અલબત્ત, મૂળમાંના 


ચન્દ્રશઝર 'શશિશિવમ્‌' 


જાગ્યાં પરોઢ, લયમિષ્ટ #ભતિયન દામ્પત્યના વર્તમાન અને વિગતકાળના દુખદ ભાવને 
શબ્દો સય મૂદુલ નન્દર નેણ કેય જાળવી રાખવાનું અનિવાર્ય ગણ્યું નહોતું. તેમાંથી જે 
ને ઊવઝટું ઝુંડ ત્યાં તીન વેરે. સૉનેટેતર હતી તેને ગણનામાં લેવાઈ નથી. 
ઊડે અગમ્ય પ્રસય/ મૃદુ અક્ઠવાશ. બાકીની સૌૉનેટરચનાઓમાંથી થન્દ્રશઝર ભટ્ટ 
વષ્ય રવરો મહકતા હળું શ્રાવણીન# 'શશિશિવમ્‌'ની રચના. અમને. સરાહનીય લાગી. છે 
ઉલ્વોલત કવરજે શિશુસ્રખ જીન: અને. તેને આ રકમમાંથી. ઉત્તેજક પુરસ્કાર રૂ.૨૫૦/ 


ક્યાં એ વહ રણકત રવ ! કેં નૃ જાણ્યું, 
જીતી ગય ઝુખઠ એ ઠન - અભ ફાટ્યું; 
ઇશ સમુદ્ર ૨ળમન્થન કૂજરત. રાજેન્દ્ર શાહ, ધીરુ પરીખ 


આપવાનું ઠરાવ્યું છે. સર્જકને અભિનન્દન. 





અનુસંધાન પાના ૩૧1 પગ્થી 


૧ ત્રણ 20૬ પ1૦૯' કાવ્યની ભૂમિકા 
€પણપમા1ટૂડ નામનો એક બ્રિટિશ સૈનિક જે આયરિશ મોરચે લડી રહ્યો હતો તેના મનમાં એવી દહેશત હતી 
કે રણમોરચે. તે ખપી જશે. અને થોડા સમય પછી તે ખપી ગયો. તે પૂર્વે, તેણે એક લિકાફામાં આ કાવ્યની પ્રતને 
મૃત્યુ પામે તો તેના પિતાને પહોંચાડવાની સૂચના સાથે, હેડફ્વાર્ટરમાં પોતાના અધિકારીને સુપ્રત કરી રાખેલી. તેના 
મૃત્યું બાદ ઘણા વર્ષે આ. હકિકત પ્રકાશમાં આવી 8.8.6. દ્વારા. ઉક્ત કાવ્ય ત્યાર બાદ ખૂબ પ્રચલિત થયું, વિશ્વની 
ઘણી ભાષાઓમાં તેના અનુવાદ થયા, કાવ્યમાં પ્રગટ થયેલાં સુન્દર અને સમુચિત્ત કલ્પનો અને અમરત્વનો તેનો સન્દેશ, 
તેની સરળ સહજ અભિવ્યક્તિ હદ્યસ્પર્શી છે. આ કાવ્યનો કર્તા કૉહ્મ તે હકિકત અલબત્ત નિરુત્તર રહેવા પામી છે. 
ઉક્ત કાવ્યનો. આ સાથે આપેલો ભાવાનુવાદ આસ્વાઘ બનશે તેમ માનું છું. 


૨૮ ] કવિલોક ; સષ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર ૧૯૯૬ 


“* આસ્વાદ 


૬0 
જેર છું 


ભગ્નપ્રેમીની આનન્‍્તરવ્યથા 
દેવેન્દ્ર દવે 


પજવણી. 
ચિનુ મોદી. 


થયો ઝઝો અને સમય પછ, જ્યારે ત્રણ યમં 
વફાદાર! તૂટ્યે અલગ જ થયાં બેય ઝઘડી. 


છત વે તે અ#જ%ે પથ ઉંષર કથરેક ત્હકને 
%/ ઉ ત્યારે હદક હળવેથી દજડનું 

જણું ભૂલી, શાને ? વર તરફ છંલ્જી “ર' વેશે 
%ઉં રતે ત્યારે પજ પર ત્હ%રું થર હજી 
નેહા” લેવાને નજર કરત બહાર, શદને ? 


કરાવે છે કોઈ પરિચય મ્હને સ્હેજ મલકી 
ત્હમંદરાં ન#મેરી સહ, અવશ આંખો, «હૃદય અ/ 
વિજેકે ચૂકે કાં ? કર્ટીક નવરઃશે, ફુરસદે 
કટે, ફશ્કોસ્યે ગહ ૧% ગયો ૫૪% કળ્યે 
અિન્ત્યનો શને ગહન 9૯* હું સરકતે ? 


મ્હને અ'વું પૂર્છી હૃદય ૫૨% #ેત્જ, ત્હમને 
ત્હમરું હૈું શું કીક ૫૨૦૧ અદ... ? 
“કુમાર' એપ્રિલ, ૧૯૯૫ 

પ્રણયના અતિસકુલ, તરલ અને અકથ્ય 
ભાવસ્પન્દોને વેધક રીતે નિરૂપવાના માધ્યમ તરીકે 
સોનેટ ઘણીવાર કામયાબ. નીવડે છે. એ. પ્રકારના 
સંવેદનમાં, સંવેદન-વિચારના વળાંકો. અને તાનપલટા 
આવતા. હોય છે. તેથી સૉનેટ એને પ્રભાવક રીતે 
રૂપાવિત કરી શકે છે ! 

ચિનુ મોદીના પ્રસ્‍તુત સોનેટમાં એ પ્રકારના 
તરલ સફુલ ભાવવિશેષને રજૂ કરવામાં સૉનેટનું 


કૌશલ. સારી રીતે બર આવ્યું છે. આમ સંવેદન તો 
દામ્પત્યમાં આવેલા સટ્ટર્ષમાંથી વિખૂટા પડેલા નાયકનું 
છે. એકવાર જેની પ્રીતિને મનભરીને માણી છે, તે હવે 
પરાઈ વ્યક્તિ છે. ત્હેને અનુલક્ષીને ભાવ વહે છે. 

કાવ્યના ઉપાડમાં જ સમયનો ઠીકઠીક ગાળો 
પસાર થયા બાદ વફાદારી તૂટવાના અઘટિત બનાવથી 
જ અલગ થયાની વાત આવે છે. અલગ થઈને શ્વાસો 
તો ભરવા લાગ્યાં પરન્તુ તેમાં પણ હજી રહ્યું સહ્યું 
આકર્ષણ રહી ગયું હોય તેવી અનુભૂતિ આમ વ્યક્ત 
થાય છે. 


છતાંયે તે અજે પથ ઉપર ક્યારેક ત્હમને 
જતાં જોઉં ત્યારે હૃદય હળવેશ ઉજડનું 
જજું ભૂલી શને ?.. 
ઉપરાઉપરી પ્રશ્નની પરમ્પરા સર્જીને ઘર તરફ 
વળતાં, છેલ્લી “બસ'માંથી પસાર થતાં વિચ્છિન્ન 
પ્રીતિક્ષણોને સમ્ભારે છે. ત્હમારાં ઘર ભણી હજી 
નિહાળી લેવાની લોલુપતા ટકી, રહી છે. શા માટે ? 
અહીં નાયક લાચારીથી થયેલી પોતાની વિવશતાનો 
એકચર કરે છે. પ્રિયજનની વ્યક્તિત્તો સન્દર્ભ પણ તેને. 
વિદ્દલ કરે છે. તેનો પરિચય. કરાવતી વેળાએ નાયકની 
આંખો અવશ બની નિહાળે, હૃદય વિવેક પણ ચૂકી 
જાય છે - જાડો આ તો. “ત્હમે જ છો! 
પ્રિયપાત્રની સાથેનો નાતો. એટલો ઘનિષ્ટ થઈ 
ગયો હતો કે ક્યારેક નવરાશની પળોમાં તેનો પત્ર 
(ગડી વળી ગયેલો સ્તો !) મળી આવે ત્યારે 
ઓચિત્તાનો ગહનજલમાં હું શીદને સરી જતો ? ! 
આમ વારંવાર પ્રશ્ચોની ઝડી દ્વારા હજી પોતાનું 


કવિલોક : સષ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર ૧૯૯૬ [ ર૯ ' 


અનુસન્ધાન પ્રેમિકા સાથેનું જળવાઈ રહ્યું છે તેવી 
નિગૂઢ વ્યથાને કવિ વ્યગ્જિતિ કરે છે : 


મ્હને અવું કૂછી હૃદ% ૫૧ તિત્જ, ત્હયને 
ત્હમટું હૈયું જું કદીક ૫%૧ અ૪...* ? 

અહીં અત્તિમ પર્તિતઓની ખૂબી પ્રિયજનની 
મનોદશાની કવિએ કરેલી કલ્પનામાં છે. માનવમાત્રને 
અતીત પજવે છે તો શું પેલી નાયિકાને પણ ભૂતકાળ. 
નહિ બેચેન બનાવતો હોય ? જેમ મ્હને મ્હારું હૃદય 
હંમેશાં વિવિધ પ્રશ્રો પૂછી પૂછીને પજવી રહ્યું છે, તૅમ 
ત્હમને ત્હમારું હૃદય પજવે છે ખરું ? મ્હારા હદયમાં 
તમારા માટેનું સ્થાન, આકર્ષણ તથા ખાલીપણાની 
લાગણી વારંવાર ઘુમરી ખાય છે. ત્હમને મ્હારા માટે 
આવી જ ઉષ્મા છે કે કૅમ ? તેવો પ્રશ્ન કરવાને બદલે, 
“'આ'વું પૂછી પૂછીને' હૃદય ત્હમને પજવે છે આમ ? 

આમ કાવ્યમાં “પજવણી'ની વ્યથાને કતિએ. 
સરસ રીતે. ઘૂંટી છે. કવિને ફાવતો. ભાવતો શિખરિણી. 
છન્દ જે સહજતાથી વહે છે તે ધ્યાનાર્હ બને છે જ; 


પરન્તુ ભાષાની કરામતનો કીમિયો કવિ સુપેરે કરી જાણે 
છેઃ 

જેમકે, પડ્ડિતના આરમ્ભના “છતાં' 'જતાં' જેવા 
પ્રાસ; “ધર તરફ', “પથ પર,' “ઘર', “નજર' વગેરે 
“ર'વાનુકારી શબ્દ રચનાની પસન્દગી, કે અન્તિમ 
પડ્િતમાં ““ત્હમારું હૈયું શું''માંનો 'ઉ'કાર ભાવકને 
નજાકતભય ભાષાના લાવણ્યનો અનુભવ ડરાવે છે... 
કાવ્યનો ભાવ વધુ તીત્રતર બનાવવામાં કવિ સફળ. થયા 
છે. આમ છતાં “નવરાશે', “કુરસદે' સમાનાર્થી 
શબ્દપ્રયોગો માત્ર છન્દની પકડ જાળવવા પ્રયોજાયા 
હોય તેવું નથી લાગતું ? બીજી પડ્ઠિતમાં “અલગ જ'માં 
“જ' જરૂરી છે ખરો ? 

આમ છતાં, ગુજરાતી સૉનેટ - સમૃદ્ધિમાં 
પ્રણયભાવની નવીન “ભાત' પાડતું આ સૉનેટ ચિનુ 
મોદીની હથોટીનો પરિચય આપે છે. મુખ્યત્વે 
ગઝલનિષ્ઠ આ સર્જક સોનેટને પણ સફળતાથી યોજી 
શકે છે, તેની નોંધ લેવી જોઈએ. 


થો, 


સાભાર સ્વીકાર 


યસ્ય...પ્ણીનિ : ગીત, મુક્તક, હાઇકુ, ગધકાવ્ય આદિનો શ્રી ધીરુ મોદીનો કાવ્યસડ્ડહ કાચું પૂઠું ડિમાઈ પૃ. 
૧૨૦, પ્રકા. પોતે, ભરૂચ, રૂ. ૫૫. 

સંવેદના : સૉનેટ, ગીત, ગઝલ, મુક્તક, હાઇકુ આદિ કાવ્યોનો શ્રી જગદીશ એન. શેલતનો સહ. કાચું પૂર્ઠુ. 
ડિમાઈ પૃ. ૩૮૬, પ્રાપ્તિ સ્થાન. બલસાર બુક સ્ટોર, વસનત ટોકિઝ સામે, હાલર રોડ, વલસાડ-૩૯૬ ૦૦૧. 

તમસોપાનિષદ : શ્રી. જયન્ત દવેનો પ્રથમ કાવ્યસડહ કાચું પૂઠું, કાઉન પૃ. ૪૪. પ્રાપ્તિ સ્થાન : ગૂર્જર ગ્રન્થરત્ન 
ભણ્ડાર, રતનપોળ સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ, રૂ. ૫૦- 

એનું સરનામું : શ્રી નિખિલ “દર્પણ'નાં મુક્તકોનો સડ, કાચું પૂઠું, કાઉન પૂ. ૭૨, પ્રાપ્તિસ્થાન : નવભારત 
સાહિત્ય મન્દિર, પતાસા પોળની સામે, ગાંધીરોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧, રૂ. ૩૮. 

ફૂલોની ફોરમ : શ્રી નિરજુન ભટ્ટનાં બાળકાવ્યોનો સહ, કાચું પૂઠું, કાઉન પૃ. ૪૪, પ્રાપ્તિસ્થાન ૧૨, તિરુપતિ 
સોસાયટી, સ્ટેશન રોડ, જામખમ્ભાળિયા, રૂ. ૨૦. 


૩૦ ] કવિલોક : સષ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર ૧૯૯૬ 


ટન 
્ઝડ્ય્ડડ 


4િંતંટ ત્રતાવં ડ્ટ્ટાદ 
જત્ઞોધટ' 20 1ત 12 


7/70 407 5૦૮૦૮, 5446 1/0૮ 114% 
20 દપ ૦ ડ5/1460 ૦4 £/1૦ ૫7૦૦૦૦ 

7102 244 ૭૦4% 5475 £/૦ 240૦4; 
1૪ ઘઈી૦ 4424 ઇઘળંન 

42 407 ૩૦૮% 536 £0₹ ૯૪૦૫૮૪ 
ડ£4/ ૦% £૦ 5847; 

4/6૦ દ્રવત ૭૮૯% 5475 ઇ0€ 1 પટ 
4 £0€ /%/#8૦ઘ૮ 64 

270 ન્રળત ૩૦૮7૮ 5475 7 
70 406 શ્વ 5£૯૪ 

૦૫૮ ૦ ઈટ ૮704 ૦? 9642 

20010 ઈંટ ત£€4 ૦? 51૮૯૪. 

1 4 3૫૦૬ ૫1610 


ઉપા 


£૦ 4૦0 5814 2 707 ઠુ0ટ 404 ૪૦૯૦, 
27 407 40૮ £પ૮/૪ 2 ૮૦0 4૦0૮ ૭5/૯૭. 

2 2/0 2 £/055404 44% 14૮ 8700૪ 

7 440 ઘઇ1€ 41044 ટુ//તછ ૦૮ (1૮ 50૦૪. 
7 410 0૦ ડઘળ/ટુળ£ ૦0 42૯1027 કુ#*8. 

7 401 0 કુ૦0£€ 401720 4444. 

1 7૦00 ત #24૯ 40 £1€ 7207085 4ઘ50 
2 4/2 £0૮ ૭૪૮ ૦7/6/64 #ય/. 

6 જૃઘા૯દ 545 4 તતતલ્વ ઉ.ુ0દ 

/ 408 ઘટ 5૦/ 5૮275 દદ 570૮ 4 74871 
£૦ 4૦૬ ડત 67 407 કુ#્રપટ ઘાત વ 

& 417 40£ £ ૮7% 7 તત 2૦૬ «૦. 

નોંધ માટે જુઓ પાનું ૨૮ 


અનુવાદ 


નરે 
છુપું રાખ ને શોધ 


ચ. શાહ 


છૂષું ચખ ને શોથ, કહે વછટોળ,, 

ભૂરી છાંયે વગડ ઓની; 
છૂળું રખ ને શ, કહે ચદલિયો, 

ભીતર રતૂમઝ કળીઓની; 
છૂળુ ર ને શેક કહે છે વ/દળ; 

નભનદ એકડજીજા તારહિવે; 
છૂષું ચાખ ને શોક, કહે છે *ેજી, 

કઠે બનદર વેડૂરિયે; 
છૂષ્ઠું ચખ ને શોધ, કહું છું પતે 

જાતાં, હને જ હું જોવામં; 
જાગી રહન અ »ુજ સોળમી 

બીજા નીદરના સોળામાં. 
મર્ત્ય નહે તે. હું 
મનોહર દેશાઈ 
ક% ઉપર મ્હારી ઊભ, રહી ર૭૨ «૪, હૈ બન્ઇુ : 
ની નરહ છું 5% કુહરમાં, નદ સૂત ત્ય છું. 
સહસપર ઝત પવન £દેશ/ટેશ*# જે છું. 
હિમશિખરે ઝળકન્તી કીરચો રત્નગભં તે છું. 
સૂર્ય/કશે સ્વર્ણિમ સહે ઉન્યબ?જ તે હું. 
હું જ શરદની મન્દમધુરી વષ ઝરમર છું. 
"રર કભાતે જગી જોશે કસન પષ્ટીડાં ઉડે 
ચક#કારે રીલગગનમાં પાંખો ફડ કડ વઝે 
ઊંધ્ઝ ભણી ઊઠતી એ મુલ તેજ ગતે તે હું. 
તેજ તેજની ઝતમલ રમણ રહકિમરછી છે હું. 
કબર ઉપર મહરી ઊભ, રહી રડશો નઇ, હે મિત્રો : 
નર્છી નર્છ હું જૃત્યુગોદ*, મત્જ નહિ તે હું : 


5 
કવિલોક : સપ્ટેમ્બરન્ઓક્ટોબર ૧૯૯૬ [ ૩૧ 





સૂન 


અ: 
1 જી સ/જેનું રૂ ૩ 


-૩ શિવનું ધનુષ્ય ૩ 


૬ કમળ ઝ 
૮ અધીર, ડશમગતું ૩ 
૧૦ જીક ર 

1૬ એક રાગ ઝ 

૧૩ રશ ભશઘન્ધર ર 
૨૪ બકરો ર 

૧૫ પૂનમની ચત ર 
૧૭ દુષ્કૃત ર 

૧1૮ કળ ૧ 

1૯ સોબત સમ્જત્ધ ર 
ર૬ ર૭ જૂમ ર 
રઝ હસ્ત/ર ર 
ર૫ બગજ ર 

ર૭ ભરષૂર ૭ 
ર૯લડૂખ ર 

૭૦ માંડું તે ૩ 

ઝર છું તશ્ષવત ર 
૩૩ શતર ૩ 

૩૪ સર્જ ત"ામ ઝ 


શબ્દ-સિદ્ધિ : ૫ 
(અનુસ્વાર અનુનાસિકની શુદ્ધ જોડણીયુક્ત) 


ઊભ 
૬ કકરો ઝ 


રષ&ળર 

૪ નૃત્ય ર 

૫ રઇેું “ન ર 

૬ આંખ છાવરતું (૭ ૭ 
૭ ૧થ% સાન ર 
૯૭૪ ૭ 

૧૨ પક્ષી ર 

1ર તગર, ક્ેડુ ર 
૨૪ ગૂંપઝ ઝ 

૨૬ ખેષિશ્ો ૩ 

ર૦ શ્વેચ્છાવાળું ૩ 
રર સદ, અનન્દ ર 
ર૭ તસ ર 

ર૪ અહિન્દશી ઝ 
ર૬ તોડવું તે ઝ 

ર૮ વિબ્દ વાંક. ર 
ર૯ મ*/ન જળ ઝ 
૩૬ પ4 ર 

ઝર અ, દુ: ર 


૩૨ ] કવિલોક :; સષ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબ૨ ૧૯૯૬ 






૩8 જ₹9 729057 7? ૨/૨.087/30%7₹9/ 
૧૮૪૪૩ / 57 7% 7 / ૩૦7%77૪ 7૪ 
-5/9/ 57 72૮779/ 77₹22₹7₹/ 7749 
072૨777737 / ૩૪૪ 59૧૪ 277727 %77%/ 








૩ શાન્તિ: શાન્તિ: શાન્તિ: 


વ? હજો સસ્મિત વેત ઇજ 

તે ચિત હો સંસ્થિત જેખરી મહી: 

હૈ %૯ ઠો દશન, */6 હું સુખ. 

ગૂઢ પું હું સ%2 જેદનો. 

ને જે સુકું તે ૮ ?શો ત્યજી મ્હને. 
સ*%પત અ જન રહે અહર્નિશ. 

બોલું સદા હું કત, સત્ય હું વદું. 

રક *હને ને ગુરુને મ રક્ષ, 

રક્ષો મ્હને ને ગૂરુનેય રહ્ષજો, ગુરુનેય રજજો 


૭5 શનિ” ૨//* ₹/ન 














સ્થાન સમર્પિત 
જશવન્તલાલ દલાલ 
જે. દલાલની કં. 
ટેક્સટાઇલ મિલમશીનરી. . 
સ્પેરપાર્ટ્સ મરચન્ટ્સ 







તિજ્ય કો.ઓ. બૅન્કની બાજુમાં 
કાલુપુર પૂલના નાકે 
અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૨ 






રારદ 
ખાયણાં) 


પોઠ ખાલી ક્ર વિદાય ઉ વણઝારો, 
નિજી લઈ સથવાે... 
જવું એમ મેહનું. 
ઉપૃડથ! ડેરા, ઊઘડતું અભ આખું, 
અદકું તેજ જણાવું 
અડ? &૬૩. 
"તય “ર, ને ખેતર-મોત-થળ, 
ર% રતે મુખરાળ 
ઊ2 બોલ કીરના. 
ચાંદી રત, ને ચાચર-ચોકને હોલ 
રાસ-ચગ્યો હિલ્લોળ 
ઘેલાં નર-જારનો, 
વિધુ વિછીન હો રજની કાજળ-કાળી 
અત્ધાર દી ઉજાળી 
ધરેઘર કો/ડેયે. 


શબ્દ રિદ્ધિ ૪નો ઉકેલ; આડી હગોળ : ૧ પગેપકાર, પ ભારત, ૮ વચટ, ૯ ચરમસત્ત્વ, ૧૧ નકરાઇ, ૧ર વણનામી, ૧ ૩ વાશી, 
૧૪.૧૭/૧૪-૨૦ ગાન ૧૫ અણી, ૧૬-૧૭/૧૬-૨૦ કાન, ૧૮ મસા, ર૧ પતા, રર ઠકઠક, રપ આરાધિકા, ૨૪ લાપરેવાહ, 
૨૮ ભકાર, ૨૯ ભટકો, ૩૦ વાતાવરણ. ઊભી હરોળ : ૧ પવન, ર ગેચક-વાણી, 3 પટગણી, ૪ રચ..૫ ભામસલાં, ૬ સના, 
૭ તત્તમીમાંસા ૧૦ ગવ, ૧૫ અનીઠલાભ ૧૮ મનાધિકાર, ૧૯ ઠઠરકો, ૨૧ પરાભવ, ર૩ કપટ, ૨૪ કવા, ૨૬ કારેણ. 





રહ્‌ ર 
ત) (3 હ) ન પ ગ 
કક £૬૪૬૯૦[%-ધુ- 


[ઝડપી દેખભાળ કરતું સ્પ્રે 
ક -ૂ--૭૦-૦--. _૨૯% રકમ૦-૨૮ અ૦૦૦-૨૦૦૭,% £૦૦૭૦૪-....૦૪ન----૦----- «૦....... ન 


છ તે સાફ કરે 
ઈ તે ભેજને દૂર કરે 
છ તે ચીંચીં અવાજ બંઘ કરે 








બધા અગ્રેસર કાર્ડવર, ઈલેક્ટાનિક અતે ઓટો સ્ટોરમાં મળે છે. 
“ઝૉરિકના ચદ્ભુત ૮૮ ઉપયોગ અને વધુ દેખભાળ કરતું સ્પ્રે' વિપયક માહિતી 
પુસ્તિકા માટે લખો : ઝૉરક ૮૮ પો. બૉક્સ તં. ૧૭૪૩૪, મુંબાઈ ૪૦૦ ૦૫૯. 


125233) ₹ 1703600: 








ગુજરાતી કવિતાનું ત્રઘ્તુપત્ર 


હેમન્ત : ર૦૫૩ 





સંસ્થાપક : રાજેન્દ્ર શાહ તન્ત્રી : ધીરુ પરીખ 





નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૧૯૯૬ : વર્ષ ૩૯ : સળજ્ઞ અક ૨૩૪ 


કવિલોક ગુજરાતી કવિતાનું ત્ક્તુપત્ર : હેમન્ત ૨૦૫૩ : વર્ષ ૩૯ : સળ% અક ર૩૪ 





પૃ 
નલિન ચવળ . ૩ 


જૉન કીટ્રસ 
ઓડનું સ્વરૂપ અને કવિ કીટ્સનાં ઓડ ચન્દ્રકાન્ત શેઠ ૯ 


કીટ્સનું સોનેટવિશ્વ ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા ૨૧ 


લૅમિઆ।કથાકાવ્યનું-એક અધ્યયત) સુરેશ શુક્લ રપ 
ચેતોવિસ્તારનાં પદચિહ્નો 
(કીટ્સના પત્રો) ભરત મહેતા ૨૮ 
કીટ્સના પત્રોમાંથી અનુવાદક: 
જયન્ત પંડ્યા ૩૫ 


કીટ્સ - ગેમમાં ભોળાભાઈ પટેલ ૩૭ 


રોમૅરિટક પુનરુત્થાન અને કવિ કીટ્સ અનિલા દલાલ ૪૨ 
જૉન કીટ્સ - 

વિશિપ્ટ સૌન્દયંબોધનો કવિ રજનીકાન્ત પગઞ્ચોળી ૪૯ 
કીટ્સની કચિતામાં પ્રકૃતિ હેમન્ત દેસાઈ ૫૪ 
કીદ્રસનું કાવ્યસૌન્દર્ય ધીરુ પરીખ 
વદ્સની ઇન્દપ્રતિભા નિરઝન મગત ૫૯ 
કીટૂસ અને 'કલાપી' : 

'સુખમય અજ્ઞાન'નો એક કિસ્સો દિગીશ મહેતા દ્ર 


સાલવારી ૭ર 


કાલ્યાનુવાદ 


રાજેન્દ્ર શાહ 





એક બુલબુલને દ્્છ 
એક સુન્દર નિદય નારી દ્દ૮ 
ચૅપમૅનના હોમરના પ્રથમ અવલોડને દહ 
શરદ દદ 
કલ્પના ૭૦ 
તન્ત્રી 
ધીરુ પરીખ 
સલાહકાર 


રાજેન્દ્ર શાહ ૨૬ નિરઝુન ભગત 





*ૂઃ દેશમાં વાર્ષિક લવાજમ રૂ. ૫૦, આજીવન લવાજમ 
માત્ર રૂ, ૫૦૦, અમેરિકા : વાપધક $ 7, આજીવન 
$ 70; ઇંગ્લૅન્ડ : વાર્ષિક £ 5, આજીવન £ 50, 

હ આ અફ્નની છૂટક કિંમત રૂ. રપ 

૬ “કવિલોક' દ્રિમાસિક વર્ષની છ ત્ઠતુમાં દર બે માસો 

- ફેબ્રુઆરી, એપ્રિલ, જૂન, ઓગસ્ટ, ઓક્ટોબર 
અને ડિસેમ્બરના અન્તમાં -- પ્રગટ થાય છે, 
તમામ પત્રવ્યવહારનું તથા લવાજમ ભરવાનું સરનામું; 
'લાવણ્ય', વિજયપાર્ક, નવરફ્પુરા 
અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯. 


૨ /# 
૦-૦ 
# 


શ 
જુન 


૧ 


પ્રકાશક અને મુદ્રક : ધીરુ પરીખ, ફોન : ૪૪૭૬૬૦ 
ટાઇપસેટિંગ : અપૂર્વ આશર, ઇમેજ સિસ્ટમ્સ ૪૦૦ ૬૮૮ 
મુદ્રણસ્થાન : સુરમ્ય પ્રેસ, નવરડ્પુગ, 
અમદાવાદ, ફોન : ૪૪૮૧૯૯ 








જ “પબ ક ર પ ઇ૫ફ૦૦બ્૬૧૪૦૦ -ક બડ. 





કન ક ક. 
ફિ 





દ 


કન 


7 
ન 





ર્ર 


*્ઇ?ન્‍ન---. 


મિ 




















#.--રૂકેસ્બટ૦૨જ૦#ન્ટ૦ાા..... - ૧૪૦૩ અખ -જ જ્નઝ્ન*-- ૦૦૦૨ -- 





5 ડફ ૫.૬“... ₹ક25::5-: 


----ઝન્ઝ૪***૫#-૪:-૪૪ૂ 








ન્સ્્ત્ચ 


શરૂન્જ્જકક ૂજન્્જનજ્ઝજન્સટ ન 


ક ઝ્કદકરૂ 


ઝ” 
ષ્‌ 


હેમન્ત વિ.સં. ર૦૫૩ નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૧૯૯૬ 
ઝુ વિલો 


|| ૩૪ વાટ મે મનસિ પ્રતિષ્ડિતા મનો મે વષિ પ્રતિષ્તતિં ગાવિરવીરમ ણષિ ।। 





નિવેદન 


ઈ. ૧૯૯૫માં વિશ્વભરમાં કવિ કીટ્સના જન્મની દ્વિશતાબ્દી ઉજવાઈ ત્યારે નક્કી કર્યું કે 'કવિલોક'નો 
પણ એક અફ્ક કીટ્સ વિશેપાક કરવો. એનું આયોજન કયું અને સર્જક-વિવેચક મિત્રોને વિષયોની ફાળવણી 
કરી લેખો તૈયાર કરી આપવા નિમતન્ત્રણો પાઠવ્યાં, પરન્તુ એ સામગ્રી આવતાં આવતાં ખાસ્સો સમય પસાર 
થઈ ગયો. આમ, ૧૯૯૫નું વર્પ તો ચાલ્યું ગયું ! છેવટે ૧૯૯૬નો આ. આખરી અક્ક કીટ્સ વિશેપાક તરીકે 
પ્રકટ કરી શકાય છે તેનો. પરમ સત્તોપ છે. 

વળી, યોગાનુયોગ મ્હારા તન્ત્રીપદે પ્રકટ થતો. આ અન્તિમ અડ છે. ૧૯૬૯ના વર્ષનો ડિસેમ્બર મહિનો 
ચાદ આવે છે. એક સાંજે સદ્રત મુરબ્બી બચુભાઈ રાવતે કહ્યું, 'ત્હમારી સમ્મતિ અને ત્હમારા સહયોગની 
અપેક્ષાએ એક જવાબદારી સ્વીકારી છે.' 

“કઇ જવાબદારી ?' મ્હારાથી સહજ પુછાઈ ગ્યું. 

કવિલોક દ્વિમાસિક આપણે હવે. અહીંથી પ્રકટ કરવાનું છે.' 

'ભલે' ર 

અને ત્યારથી ૧૯૭૬ સુધી પગેક્ષ અને ત્યાર પછી આજ સુધી પ્રત્યક્ષ પણે “કવિલોક'નું સમ્પાદન 
આંનન્દપૂર્વક સમ્ભાળ્યું છે. પૂરાં સત્તાવીશ વર્ષના આ. ગાળામાં સહુ મુગ્બ્બીઓ અને મિત્રોનો મ્હને સદ્દ્ધાવ 
સાંપડ્યો, છે તેને મ્હારા જીવનની ઉપલબ્ધિ ગણું છું. સમ્પાદન નિમિત્તે સમ્ભવ છે કે કોઈ સર્જકને નારાજ 
કરેવાનું પણ બન્યું હોય. પરન્તુ તેમાં નિપ્મક્ષ સમ્પાદનના મૂલ્યનો જ આગ્રહ પ્રવર્તમાન સહ્યો હોય તે સ્વાભાવિક 
છે છતાં આ ક્ષણે એ બદલ, ક્ષમાપ્રાર્થી છું. 

આ વિશેપાક માટે અને અદ્યાપિ મ્હને સહુ સર્જકોએ સાથસહકાર આપ્યો છે તેમના પ્રત્યે અન્ત:કરણપૂર્વક 
ત્કણભાવ વ્યક્ત કરું છું. 

ધીરુ પરીખ 


કંવિલોકની નવી વ્યવસ્થા 


ઈ. ૧૯૯૭થી “કવિલોક'ની નવી વ્યવસ્થા પ્રમાણે તેના તન્ત્રી ગૉ. હેમન્ત દેસાઈ રહેશે. 
" આથી સહુ સર્જકોને વિનન્તી છે કે તેમનાં લખાણો હવેથી નીચે જણાવેલા સરનામે હેમન્ત 
દેસાઈને મોકલવાં. ર 
ગ્રાહકોએ પોતાનાં લવાજમ પણ આ નવા સરનામે જ મોકલવાં. 
સર્જકો-પ્રકાશકોએ પોતાનાં પ્રકાશનોની બે નકલો અવલોકન માટે મોકલવાની રહેશે. 
વિનિમય માટેનાં સામવિકો પણ આ નવા સરનામે જ મોકલવાં. 
એજન્ટોએ પણ હવેથી લવાજ્મો આ નવા સરનામે મોકલવા વિનત્તી છે. 
હેમન્ત દેસાઈ 
૯, 'તિતિક્ષા', મિહિરે એપાર્ટમેન્ટ, નવરડ્ગપુરા, ટે. નં. ૭૪૧૭૯૪૫ 
અમદાવાદ"૩૮૦ ૦૦૯ 


કવિલોક'ના ચાહકોને આજીવન ગ્રાહક બનવા માટે અપીલ 


'કુવિલોક' હવે લગભગ ૪૦ વર્ષ પૂરાં કરશે ત્યારે તેના સાતત્યનો યશ સહુ 
ચાહકો-ભાવકોને જાય છે. હવે તે વધુ સમૃદ્ધ અને સગ્ીન બની શકે તે માટે આજીવન 
ગ્રાહકોની સહ્યા વધે તે જરૂરી છે. આપને એ માટે અનુરોધ છે કે આપ આ દ્વિમાસિકના 
આજીવન ગ્રાહક તરીકેનું લવાજમ રૂપિયા ૫૦૦-૦૦ ઉપરના સરનામે મોકલી આપશો 
અને આપની ચાહનાને સક્રિય બનાવશો. 





શા 
જ ક 
શ 


4 £01/05 ૦7 5૮4૫7 45 દ /0% /0/ €044.. 

“'આનન્દનો. ચિરન્તન સ્રોત સૌન્દર્ય છે.' એમ 
કહેનાર કવિ કીટ્સની દ્રિજન્મશતાબ્દીનું આ વર્ષ છે. 
અજ્ઞેજી રોમેન્ટિક કવિતાના પાંચ પ્રતિભાવન્ત. કવિજનો 
- વરર્ઝવર્થ, કોલરિજ, બાયરન, શેલી, કીટ્સ-માં 
છેલ્લા જન્મી પહેલા મૃત્યુ પામનાર કવિ જ્હોન કીટ્સ. 
એનો. જીવનકાળ ૩૧ ઓક્ટોબર ૧૭૯૫થી ૨૩ 
ફેબ્રુઆરી ૧૮૨૧. ર૬ વર્ષની અલ્પ આયુમાં કીટ્સની. 
કવિતાએ અકલ્પ્ય વિકાસ સાધી એ'વો ચમત્કાર 
સર્જ્યો કે મૅંથ્યુ આનલ્ડ જેવા વિવેચકે કીટ્સની 
કવિતાનું મૂલ્યાકુન ક્યા પછી તેનું સ્થાન શેકસ્પિયરની 
સમાન કક્ષાનું ગણ્યું. પટ 15; 10૯ 15 ઝં) 
3141૬૯50૯4૯ (શકસ્પિયરની. કલ્પન શક્તિ, એનું 
લયસૌન્દર્ય અને એના શબ્દસામર્થ્યના સન્દભમાં 
આનલ્ડે કીટ્સનું મૂલ્યાકુન કર્યું છે.) 

શેલી અને કીટ્સનાં કાવ્ય સાથે. રોમૅન્ટિક 
કવિતાનો બીજો સમૃદ્ધ તબક્કો પૂરો થાય છે. બન્ને 
કવિજનોનું કવન અને જીવન ભિન્ન હોવા છતાં 
બન્નેની કવિતાએ. રઝદર્શી કવિતાનો વ્યાપ વિસ્તારી 
તેને વિશેષ ગહન બનાવી. શેલીનું જીવન રોમાગઞ્ચક, 
તેનો. આત્મા વિદ્રોહી કવિનો, કીટ્સનું જીવન નિરામય, 
તેનો આત્મા નય કવિનો. (રેનોલ્ડ્ઝને એક પત્રમાં 
તૅણે જણાવેલું 1 દીંપ્રતં, 1 ૮810101 ઈડઝાંડદ 37110૫૫ 
૩૦૯૬1૪. મ્હને લાગે છે હું કવિતા વગર જીવી. ન શકું) 
શેલી સમાજ-રજકારણના પ્રશ્રો સાથે સકળાયેલ 
જ્યારે કીટ્સ આ બધાથી મુક્ત. શેલીનું વ્યક્તિત્વ 
બહિમુંખ, કીટ્સ અત્તર્મુખ વ્યક્તિત્વનો કવિ. શેલીને 
અનેક કન્યાઓનું આકર્ષણ. કીટ્સે એકમાત્ર ફેની 
બ્રૉનને અનન્ય સ્નેહથી ચાહી. કીટ્સે પ્રેમમાં નાસીપાસ 





જોન કીટ્રસ 


નલિન રાવળ 


ન 


થતાં કવિતાને આખી જાત સમર્પી દીધી. 
કાવ્યલેખનના અનુસન્ધાનમાં એણે કહ્યું છે.“ પોટ 
તંત્ર; ૪11 10૬ તં૦ ઘીલ પ્રળૌબંટ ૦? 1ઇ “અરધો 
દિવસ ચાલે નહીં, આખો દિવસ' કવિતાને ધર્મ માની 
તેની અનન્ય સાધના કીટ્સ સિવાય ભાગ્યે જ કોઈ 
અન્ય કવિએ. કરી હોય. 


બાયરન અતે શેલી સમ્પન્ત સામાજિક 
વર્ગમાંથી આવતા હતા. સમૃદ્ધ જીવનની 


વંશપરમ્પરાગત ભૂમિકા હતી, પણ કીટ્સની પાસે 
કૌટુમ્બિક કે સામાજિક દષ્ટિએ આ'વી કોઈ ભૂમિકા 
હતી નહીં. તેનો પિતા ટૉમસ. કીટ્સ એક સામાન્ય 
અશ્વપાલક - ડ01€ 1:૯૯ - હતો જેનું મૃત્યુ અશ્વ 
ઉપરથી ક્રેંકાઈ જવાથી થયું હતું. આ અક્સ્માત 
વેળાએ કીટ્સની વય દસ વર્ષની અને ત્રણ ન્હાનાં 
ભાણ્ડુ જ્યોર્જ, ટૉમ, ફ્રાન્સિસ મેરી-ની। સારસમ્ભાળ 
પણ એને શિરે, કેમ કે માતાએ પતિના મૃત્યુ બાદ ત્રણ 
માસમાં જ પુનર્લગ્ન કરી લીધાં હતાં. માતામહી 
જેનિંગ્સ એ.ડમન્ટનમાં ગ્હેતાં હતાં જ્યાં તેમના 
નિવાસમાં કીટ્સનો કિશોરકાળ વીતેલો. ક્ષયની 
બીમારીમાં માતા પણ મૃત્યુ પામી. દાદી જેનિકસ પણ 
મૃત્યુ પામ્યાં. વિટમ્બગ્ાઓથી ભર્યા જીવનમાં કીટ્સે 
સતત મૃત્યુના ઓછાયાનો અનુભવ કર્યો છે. 
જેનિજસના મૃત્યુ પછી જે મિલ્કત મળવાની હતી તે 
કાયદાકીય ગૂંચને લઈ અટવાઈ ગઈ હતી. આથી એક 
આશ્રિત તરીકેનું જીવન જીવવાનું ચારે સન્તાનોને માથે 
ન હતું. પણ સદ્ધાગ્યે આરમ્ભનું શિક્ષણ કીટ્સને 
રદાનરૂપ સાબીત થયું. લણ્ટનધી ૧૦ માઈલ. જ 
લ એનકિલ્ડની શાળાના આચાર્ય જ્હાંન કલાર્ક 
પાસે કીટ્રસે સાહિત્યનું શિક્ષણ પ્રાપ્ત ક્યું. જ્હૉન 


ક 


રઃ 


તરનટિસેમ્બર ૧૯૯૬ [ ૩ 


કલાર્કનો પુત્ર ચાલ્સ ક ન ઊ શિક્ઞક અને 
મિત્ર હતો. કાઉડને રક ગ ચનરસને કેળગ્યો. 
અનેક સાહિત્યકારોના ગ્રન્યો રક ક રસપૂર્વક વાંચ્યા. 
શેકસ્પિયર, સ્પેન્સર તેન જ અન્ય ઈલિઝાબીયન 
લેખકો તેને અત્યન્ત પ્રિય હતા. આ મેળા વાચન- 
ભૂખનું તાદશ વજ્ઞન ડાઉડને આ શબ્દમાં ડર્યું છે : 
સ્પેન્સરની કૃતિ “ફેરી ક્વીન' એ એ'વી લ લગનથી વાંચી 
ગયો જાડો જુવાન ઘોડાને ગ્રીષ્યનું યાસવી ભર્યું મેદાન 
ખૂંદવાનું મળ્યું હોય. (પિટ ઝટદ ઘો £૦૫ડુઈ 10 તડ 
ત ૫૦૫ 10752 0:૦૫] 5પતત્તજુ 03૯30૫૪ -- 
£2300118ુ ') ગ્રીક અને રોમન મહાકાવ્યોનો અભ્યાસ 
તેમજ ગ્રીક પુરાજ્ઞકથાઓનું વાચન પાછળથી તેના 
સર્જનને ઉપકારક નીવડ્યું. “એન્ડિમીઅન' અને 
“હાઇપીગિઅન' એ દીર્થકાવ્યોનું કથાવસ્તુ ગ્રીક 
પુરાકલ્પનો પર આધારિત છે. બાયરને આ સન્દર્ભે 
ઉલ્લેખ પદ્ય કર્યો છે : 


“૮૦ પટ £૦ £2/5 42500 ઈટ ૬૦૮5 ૦: /3૮૯ 
4૮7 મ દમ" 42/57 /.31"2 5૩૩ 5૫ ૭/0૦૭૭૦૮ 
£૦ 5૭૦૨.” 

વજિલના મહાકાગ્ય “ઈનીડ'નો અનુવાદ 
ગદ્યમાં આપી ઇનામ રૂપે બે પુસ્તકો મેળગ્યાં. 
“ઇન્ટ્રોડડક્શન ટુ એસ્ટ્રૉનોમી', -અ ડીક્ષનરિ અફ 
મર્કસ્ડાઇડ'. ગ્રીક કળા અને ગ્રીક સાહિત્યના આકફ્ઠ 
સંસ્કાર કીટ્સે કાવ્યમાં એ'વા એકરૂપ કર્યા હતા કે 
તે “ગ્રીશ્યન' તરીકે સમ્માન પામ્યો હતો. “ઓડ ટુ ધી 
વીશ્યન અર્ન'માં કીટ્સે જે સૌન્દર્યનો, જે કળાનો, જે 
નત્યનો મહિમા કર્યો છે તે ચિરત્તન છે. મર્ત્ય સંસારમાં 
અમર્ત્ય સર્જન છે. પછી તે કાવ્યનું હોય શિલ્ય- 
સ્યાપત્ય-સઝીત કે ચિત્રનું હોય. કાવ્યનો ધ્વનિ આ 
છે : “અનશ્ષર કલા સદા એકલી." 

કાઉડન ડલાર્કે ચૅપમેન અનુવાદિત “ઇલિયડ'નું 
સહવાચન કીટ્સ સાઘે રાતભર કર્યું. બન્ને મિત્રોએ 
અનેક શ્લોડોનો ઉત્સાહભેર પાઠ કયો વહેલી પરોઢે 


, ૪ ] ડકિલોક : નગેમ્લસ્ગડડેસેમ્લસ્‍ર ૧૯૯૬૬ 





બન્ને મિત્રો છૂટા પડ્યા. પજ્ઞ કાઉડને સગારે દસેક 
વાગ્યે પોતાના ખણ્ડમાં આવી જોયું તો. ટેબલ ઉપર 
કીટ્સનું કાવ્ય હતું. 


0ત્ત પપંત્ડદ £૦૦ તટ [0૬૦ €113[43ત1'ડ 43040૯૮ 


3/૮4 41૪ 2 £ત ૫૯/7૪ ક ઘટ ૦૨/15 ૦ ૯૦/7૪ 
સેડ 224)” 5૦૦૦)” ડડ 217 505705 ૭૦૦૦; 
ર૦૩૦ 42:27)7 1₹૮5£૯/7 /572775 721૯ 7 ૦૦૪ 
1707૮0 5:27#ડ 0 722757 £૦ -:1/00//૦0 7૦/77 
૦€/ ૦૭૦ પ્રનજટ ૦૫૪-052 74તં 7 5૮૯7 £૦/ઈ 
774 ૦૦૦0-07૦7 77૦૯ #પઇલત 25 7/5 
૮૯70૮50૯ 

2 તત / ત ટપ 8723142 1 0૪72 ડયટ0ટ 
79 7 &ટ270 €#૩0:220 59225 ૦૪£ /0ઘ7 ૨00 0/4 
7750 2 7 //:€ 5૦/0૮ પ2£૮/૯/ ૦7 £02 5/44 
1 ટ 2 7209 [0/:/7૮£ ૭/05 £02£0 7/5 5૦0; 
૦ /5ટ 5૦૫૬ ૮૦/૯૪ પ”120 ૫27 ૮5/૯૦ ૮૦૭ 
ટ ડ£૨#૯ત 2£ £0૮ 722૮77 27 7 7/5 42૮0 
£.૦૦5'૦ 2£ ૦3૮ ૦૮0૯ પ7 2 ૫₹7 5૪20045૯ 
5૦05 5૭૦ 4 2૭45 0 4.7૯4. 

અડ્ડેજી ભાષાના ઉત્તમ સૉનેટોમાં પ્રસ્‍તુત 
સોનેટની ગજ્ઞના થાય છે. એ રચાયું ૧૮૧૫માં. કવિનું 
વય ત્યારે વીસનું. ઊર્મિરસિત વિચાગનું સંવહન જે 
પ્રકાર પેટ્રાકન-માં- જો કાવ્યકૌશલ અનન્ય રીતે 
કેળવાયું હોય તો જ શક્ય બને છે તેમાં, કીટ્સે આ 
સૉનેટ રચી અપૂર્વ સિદ્ધિ મેળવી. કવિએ ગ્રીક-લૅટિન 
અને અન્ય યુગેપીય કવિજનોના સર્જન દ્વારા જે 
અપરિમેય આનન્દ મેળવ્યો છે, જે આહ્લાદક પ્રેગ્ણઃ 
મેળવી છે અને જે કલ્યનશક્તિનાં ઉડ્યનો નીરખ્યાં 
છે તે પ્રત્યે અહીં નર્યો કૃતજ્ઞનતાનો તૅમજ નર્યા 
આત્મપરિતોષનો ભાવ પ્રક્ય્યો છે. કાવ્યમાં સાધન્ત 
રૃપક ડપડદકળવં તટદ૨૩1૩૦: ગૂંયાયેલ છે -- “ર્ત 
ઇટ 1 દ૯૩૪ટ”તં 1: ઘટ તલ: ૦ર ટુબાંવં' કવિ 
પોતાના સાહિત્યપ્રવાસની તુલના સમૃદ્ધ પ્રદેશોના 
સંશોધન-પ્રવાસ સાથે કરે છે. ડાર લેખન એ શોધ છે. 


1૬ 15 દ 0૬ ૦ ૯8207૫01. હોમગની કૃતિ 
“લિયડ'ના વાચને અપૂર્વ આનન્દ, અપૂર્વ સમજ 
પામ્યાનો અહીં પગ્તોપ છે. ખગોળવેત્તા કોઈ 
અણશોધ્યો ગ્રહ શોધે અને જે મહાન આનન્દ 
. અનુભવે કે .સ્પેનિશ દરિયાખેડૂ સૌપ્રથમ વાગ 
પનામાના એક કાંઠેથી પાસિકીક સાગગ્નું દર્શન કરી 
મહાન આનન્દ અનુભવે તેવો. મહાન આનન્દ કીટ્રસે 
હોમરના વાચન દ્વારા મેળવ્યો. કાવ્ય એક કેવી મ્હોટી 
શોધ છે, એક કેવી મ્હોટી અણપ્રીછી સાહસ યાત્રા 
છે ! એક કેવો મ્હોટો આત્માને પગ્તોપ અર્પે તેવો 
આનન્દ છે, તે કીટ્સે અહીં કવિતાની પરમોચ્ચ 
ભાપામાં એટલે કે રૂપક ॥ટ૫2101માં મિદ્ધ કર્યું. 
માચા કવિમાં - મ્હોટા કવિમાં પુગેગામી કવિતાના 
સંસ્કાર અવશ્ય જોવા મળે છે. કાવ્યલેખન-યાત્રામાં 
પ્રતિભાવાન કવિનો પ્રભાવ અનુભવવો એ સ્હેજ પણ 
સરળ. નથી, બલકે મુશ્કેલ છે. કીટ્સ જેવા પ્રતિભાવાન 
કવિ જ પુગેગામી સર્જકોની કવિતાને આત્મસાત કરી 
તૅનો. સર્જનાત્મક વિનિયોગ કરી શકે. સેન્સર, 
શેક્સપિયર, મિલ્ટન, વફ્ઝવર્થ આદિ મુખ્ય કવિજનોની 
કાવ્યગત વિલક્ષણતાઓ પોતાના ગર્જનમાં 
અપનાવવાની તીવ્ર વૃત્તિ કીટ્સમાં આરમ્ભથી જ જોવા 
મળે છે. અજ્જેજી ઊરમિકવિતાના અગ્રિમ સર્જકોની એ. 
વિશેષતા રહી છે કે પરમ્પગગત કાવ્યમૂલ્યોના 
સ્વીકારની સાથે વૈયક્તિક કાવ્યમૂલ્ય ધસવતી નવીન 
કાવ્યશૈલી તેઓ વિકસાવી શક્યા છે. કીટ્સનાં 
સોનેટ્સ અને ઓડડ્સ આ'નું પ્રમાણ છે. 

કીટ્સે પ્રથમ હેમણ્ડ પાસે. અને પછી લણ્ડનની. 
હૉસ્પિટલમાં મેડિક્લ શિક્ષણ લીધું હતું. પાંચેક વર્ષ 
અભ્યાસ કરી તબીબ તરીકેની ક્ષમતા પણ કેળવી 
લીધી હતી પણ એકવીસની વયે તેણે નિર્ણય લઈ લીધો 
હતો. કે તે તબીબી વ્યવસાયમાં નહીં જાય. જેનિજ્સની 
મિલ્કતના એક વહીવટદાર રિચ એબીને કીટ્સે રૂબર 
જણાવ્યું, હું તબીબ થવા વિચારતો. નથી - *1 તંત 10૬ 


111૯ ૫૦ 0૯ 4 ડપટુલ૦1.' આ નિર્ણયથી ચોંકેલા 
ગ્ચિડને કીટ્સે સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે, મ્હારી કવિ તરીકેની 
શક્તિઓ પર નિર્ભર રહેવા માગું છું. - 1 ત્તલ્તપ ૬૦ 
#લ]7 ૫૪૦1 113 41પાંટડ 45 ત્ર ૩૦૯1.' કવિતા 
કીટ્સનો સ્વધર્મ હતો. એણે સ્વયં કહ્યું હતું કે કવિતા 
વિનાના મ્હાગ અસ્તિત્વને કલ્પી શકતો નથી. 
કીટ્સને પોતાના બે ભાઈ અને બહેન પ્રત્યે 
અપાર વહાલ હતું. પ્રસકોપાત્ત તેઓને ઉદ્દેશી કાવ્યો 
અને પત્રો પણ લખ્યાં છે, જેમાં તૅના પ્રસન્નતાસભર 
મિજાજની એક ઝલક જોવા મળે છે. જ્યોર્જ અને ટૉમને 
ઉદ્દ॥ી લખાયેલા પત્રમાં કીટ્સ વ્યક્તિત્વપરિહાગની 
શક્તિ તત્છુણપં#૯ ૮૧[220111નો પોતાનો સિદ્ધાન્ત 


મૂકે છે. કીટ્સ કવિની વ્યક્તિત્વ-પગિહારની 
વ્યક્તિત્વ-લોપની શક્તિનો મહિમ! કરે છે. 


શેકસ્પિયરમાં કીટ્સને આ શક્તિનું અપૃર્વ દર્શન થાય 
છે. સર્જક પગ્કાયા-પ્રવેશનો ઢીમિયો સિદ્ધ કરે, તે 
પોતાના વ્યક્તિત્વનું કોચલું તોડે તો જ તે એક સર્જક- 
દષ્ટિ પ્રાપ્ત કરી શકે, જે સર્વ પાત્રો સર્વ ઘટનાઓને 
સમજી કલ્પનાના દોરે ગૂંથી અવનવીન ગચના કરી 
શકે. રિચર્ડ વુડહાઉસને ઉદ્દેશી લખાયેલા પત્રમાં કેંક 
વિશદ રીતે એ કવિના વ્યક્તિત્વનું વિશ્લેપશ કરે છે 
£&5 10 પલ [૦૯1ત્તા લૌતળલલા 1ડલાં.... 1૬ 15 
101 1ડર્જાં, 1 115 10 ડલ. 1 19 ૯૫૦૪ પૌનટુ 
પત 0૦પ1તટુ, 1૬ 145 10 લંઞળતલ લા 1 ૯10373 
1૬૫ ન્ણરત 3 લંલ. 1 110૯5 1% ટુપ$૦, છે 1૬ €પાં 
૦# પિંઇ, ઊ1ટાઉ ૦૪ 103₹, [ર્તા ૦0 [0૦૦૦ 002410 
૦૬ લંલ્પ્ત્વાલ્તં, 1£ 1345 5 છાપરા તંયાદાં)દ 11 
૮૦૧વ્લંખંતટુ તળ 14૪ુ0 5 વ 1110૪ુલા ૫/1341 
305 ઘંટ ₹1:1૫૦૫૬ [01110501 તંરોંદુા0 
દ1૯ €1381€]1૯01 [૦૯૬. 11 તં૦૯$ 110 141038 1001 
દડ “લોડો ૦ ઘંટ વંત ડાંર્તટ ૦ ઈપછુક, 
41/00/72 11381 018 115 145૯ ૭ (લ 911છા11 
૦૧૯, [૯૯તપડટ પટ ૦૫ લપ્રત 1% 52૯૮૯૫13૫૦0. 


&. [2૦૯1 15 ઘૌ1€ 11051 ૫1૧[૦૯૫ત્લા ૦ 319 પમપટુ 
1 લાડલા ૦૯, 0૯૯પડ૯ 1૯ 1145 10 1તંલાપા; 
[૯ 15 ૮૦111100117 1પ 701 તરત છુ, 5૦00૯ 
૦01૯1 004). પલ $પ, ઉંટ 10001, પૌલ ડટત, 
ત્વા1તં 11૯1 ત્ર1તં પ₹001લા ૪010 1૯ ૯1૯૫1૯૭ 
01 111[2015€, તટ [૦૯૫૦ 1, ત્રાતં 100 દ્ર00પ૫ા 
પલા ત પાલતાટલાંોટ તાઈ પીલ ૩૦૯ 
1૪5 101૯, 10 1તેંલા 1). ટ 15 ત્યાં) 010૯ 
1305૬ ૫110૦૯૫૮41 ૦ 411 ૦૦વ'ડ લલ્નપપત્લ્ડ, જે 
હાથ ઇયાગોનું સર્જન કરે છે તે જ હાથ ઇમોજીનનું 
સર્જન કરે છે. સર્જકત્વનું એક રહસ્ય તેણે કેળવેલ 
તાટસ્થ્યમાં રહ્યું છે. ટીએસ. એલિયટનો વસ્તુગત 
સહસમ્બન્ધનો ૦૩] ૦૦૫૯ત્રપં?લ્ડનો સિદ્ધાન્ત 
તુલનાત્મક રીતે કીટ્સના વ્યક્તિત્વપરિહાર 
ઞલ્ટન્‍૪ટ ૦૧04041ના સિદ્ધાન્ત સાથે સરખાવવો 
રસપ્રદ નીવડે. 
કીટ્સના અન્તર% મિત્રોમાં જોસેફ સેવર્ન, 
ચાર્લ્સ બ્રાઉન અને. બેન્જામિન હેડન જેવા ચિત્રકારો 
હતા. રેનોલ્ડઝ, લી. હણ્ટ જેવા કવિજનો. હતા, ચાર્લ્સ 
વેન્ટવર્થ ડીલ્કે જેવો વિવેચક અને ચાર્લ્સ ભ્રાઉન જેવો 
ધનાઢ્ય વ્યાપારી હતો જેના વિશાળ આવાસમાં કીટ્સ 
મિત્રો. સમક્ષ “પૅરેડાઈઝ લૉસ્ટ'નું વાચન કરતો. તેમજ 
પોતાના કાવ્યોનું પઠન કરતો. કીટ્સને પોતાનું કહેવાય 
એ'વું કોઈ રહેઠાણ હતું નહીં. મિત્રોના આવાસમાં તે 
રહેતો. હેમ્પસ્ટેડમાં આવેલ મિત્રના વેન્ટવરથપ્લેસ 
આવાસમાં એના રહેણાક દરમિયાન એણે પાસેના 
વૃક્ષ પરથી નાઇટિઝેલનો મધુર રવ સાંભળ્યો અને 
શાન્તિની પરમાનુભૂતિમાંથી જન્મી પ્રસિદ્ધ રચતા 
ગડ ટુ અ નાઇટ્ફિલ' કાઉડને કીટ્સનો પરિચય 
કવિવિવેચક લી હણ્ટ સાથે કરાવ્યો. આ પરિચય 
ઉત્તરોત્તર વિકસ્યો અને 'હણ્ટૈ કીટ્સનાં કાવ્યો પોતાના 
સામયિક '“એફ્ઝામિનર'માં છાપ્યાં. લી હણ્ટ દ્વારા 
કીટ્સ શેલી અને હેઝલિટના પરિચયમાં આવ્યો. 


દૂ ] કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૧૯૯૮૬ 


હેઝલિટનાં વ્યાખ્યાનો અને લખાણોનો પ્રભાવ કીટ્રસે 
પોતાના લેખનમાં પણ પ્રમાણ્યો હતો. લી હણ્ટે 
કીટ્સની શક્તિ પિછાણી આગાહી કરી હતી કે આ 
કવિ વૌવનની પ્રબળ ચેતનાને સર્વત્ર રેલવશે અને 
નિસગલીલાનો નૂતન આવિષ્કાર સાધશે. 
૧૮૧૭માં કીટ્સનાં કાવ્યોનો પથમ સઝહ 
પ્રગટ થયો. “સ્લીપ એન્ડ પોએટ્રી' જેવી કૃતિમાં કીટ્સે 
કવિમાનસનો વિકાસ વર્ણવતી પફ્ઝિતિઓમાં 
વડર્ઝવર્થની કૃતિ ડ્રેલ્યૂડ'નો સંસ્કાર વણી લીધો. લી 
હન્ટ આ પફ્િતઓ પર મુગ્ધ હતો : 
4 ૮///7255 5/01૯4* 
૦/ 78487 /5 ૪૦૦૭૪ '/૭ (0૮ 5૫,0/60072€ ૦7 [૦૫૯૪ 


745 /048/£ /2//5/07058૮/%0૪ ૦0 4/5 ૦૫ 4/87 4770. 


%ક#શની અસ ૧૪/ છે ડત 
પરશહ્ત છે ડત 
પતન ૫૭ જહુ પર મું ઢળી તે ઢળી છે 
અ તનય 
અમૂતને મૂર્ત કરવાની શક્તિનો અહીં પ્રથમ 
વાર પરિચય મળે છે. કાવ્ય સહજ સ્વાભાવિક સ્ફુરણ 
છે એ'નો નિદેશ પણ. આ કૃતિમાં છે. કીટ્સની કવિતા 
ઇન્દ્રિય-પ્રત્યક્ષ $ટ॥5૫૦૫૬ છે, જૅનાં અસદ્ધય 
ઉદાહરણો કીટ્સમાંથી મળી રહે. પણ એ'નામાં જે 
જવલ્લે જ જોવા મળે તેવી નૈસગિક કાવ્યશક્તિ છે, 
કીટ્સની એક પ્રસિદ્ધ ઉક્તિ છે : 11 [9૦૯૫ ૯૦૫૧૧૯૭ 
1101 45 11૫711) દડ પ૯ 1૯03૯5 ૬૦ ત્ર ૬1૯૯, 41 
1ત્ન્ત ટલ 10૬ ૦૦૮૯ તદ ત' “જે તેસડિતાથી 
વૃક્ષને પર્ણ ફૂટે તેમ કવિતા ન આવવાની હોય તો 
બહેતર છે ન આવે.' પ્રથમ પ્રકાશનને સામાન્ય 
આવકાર મળ્યો પણ નાણાકીય દષ્ટિએ પ્રકાશન સાવ. 
નિષ્ફળ રહ્યું. “એડિનબરો રિવ્યૂ'ના આલોચકે કવિને 
શીખ આપી કે જો વિકસવું હોય તો લી હણ્ટ જે જૂથ 
૮૦ વચ ડતંપ૦૦-નો અગ્રેસર છે તેની પકડમાંથી 
મુક્ત થવું. કીટ્સના મુરબ્બી શ્રીમાન એબીએ. મજાક 


કરતાં કહ્યું “૪21 ૦%, 1 1૫૯ (હતં 7૦૫% 
૦૦૬ દ્વળ્ત 1૬ 1૯1811 ઉંડ ઊર ૦ ઘૌટ વૃપ્તદિલા”$ 
18015૯ ૧110 ૫૦૭ [દાત 1૦ ત્તપત, ત્રત્તત ટુ૦૦ર્ત 
1/0દ 100૫11૬ પીલા 1 પત ત્યપદુ1દ' 

કીટ્સ આ. સમય. દરમિયાન એક અન્ય કૃતિ 
પ૨ કામ કરતો હતો. ગ્રીક પુગાઝાકથા પર આધારિત 
કથનાત્મક કાવ્ય “એન્ડિમિઅન'નો પ્રથમ ખરડો સાથે 
લઈ કીટ્સે આઇલ ઓફ વાઇટ, મારગેટ અને 
ઓંક્સફર્ડમાં મિત્રોને. ત્યાં ગ્હી કાવ્યની. સમ્યર્ણ નકલ 
તૈયાર કરી. ૪૦૦૦ પફ્તિતી. આ દીઘગ્ચના પર 
કીટ્સને. ઘણો મદાર હતો. ૧૮૧૮માં એસ્ટિમિઅન 
પ્રકાશિત થયું. કીટ્સે કાવ્ય અર્પણ કર્યું - ઢૉમસ 
ચૅટર્ટનની સ્મૃતિને. કીટ્સના આશ્ચર્ય અને મિત્રોના 
આઘાત વચ્ચે “એન્ડિમિઅન' પગ પ્રહારાત્મક વિવેચન 
થયું. કીટ્સની ક્રૂર અવહેલના કરવામાં 'બ્લેકવુ:ઝ 
મેગેઝીન' અને “એડિનબગે રિ ઝેવ્યૂ'એ પાછી પાની કરી 
નહીં. બાયગ્ને પોતાની કૃતિ 2દ્દ ઉત્વાતંડ વાતં 
$૮૦૫ 1[€91૯%૯#4માં અ પ્રકારના નિપેધાત્મક 
વિવેચન પર પૂર્ણ પ્રકોપ ઠાલવ્યો છે. બાયગ્ન અને 
શેલી બન્નેની દષ્ટિએ કીટ્સ પર આ કારણે વિપરીત 
અસર પડી છે - ખાસ કરીને એ'ની નાજુક તબિયત 
પર. પણ કીટ્સ એક સમર્થ સર્જક હતો. એ'ની સામે 
મ્હોટો કાવ્યાદર્શ હતો. સ્હેજ પણ વિચલિત થયા વગર 
અડત મુશ્કેલીઓને બાજુએ રાખી તેણે એક પછી એક 
જે કૃતિઓ આપવા માંડી તે સાહિત્યની બેનમૂન 
રચનાઓ. ગણાય છે. 

બોકાચિયોની વાર્તા પર આધ!ગિત મધ્યયુગીન 
વાતાવરણને સર્જતું કાવ્ય “ઇઝાબેલ' આપ્યું. મિલ્ટનના 
મહાકાવ્યની ધાટીનું મહાકાવ્ય “હાઇપીરિઅન' 
આપવાનો મ્હોટો પ્રયત્ન પણ તેણે કર્યો. “લૅમિઆ' 
તેમજ સ્પેન્સેરીઅન સ્ટાન્ઝામાં લખાયેલું અડ્ડેજી 
ભાપાનું ઉત્તમ કાવ્ય “ધી ઇવ ઓફ સેફટ ઇગ્નીસ' 
કીટ્સે મધ્યયુગીન સૃષ્ટિને કેટલી આત્મસાત કરી છે 


ત્મ્યોહક છે તેટલું જ / સમ્મોહક કછે ત 
થીજાવી નાખે એવી ઠણીમાં ઊપસતું 
5. 450૯5” કટ 4/7, 64/૯6 «07/ 4 જ્ઞજ્ડ 
772 08. /૦/ 47 //5 /છ1072/ઝ, ઉ“45 4૮0777 
782 4/2 //01/4 17€/08/0ટૂ 070057 7૯ ૪૦2૯૪ 
54455, 
474 5/20 8-35 (પ2 /0૮4: 9 "0071 /0/4: 
17708 ક'ટ/ટ (/2 8૮44657020  /08ુ/% ક//ટ ટ 
£૦/ઈ 
/75 7૦54445 4 8904૯ 4/5 /૦ડ5(ટઈ 0/૯1. 
£:&€ [0/05 &0ત્યાડટ /7010 4 ૮205૯7 0/ઈ. 
ડટટળલટઈ (2411૪ (15/01 /0/ /હ૫0 3407091 4 
ઇટ” 
49 ઈ€ $8૯૯લ/ 19૪0 #&તાઇ/ટ ઇવીઇ/ટ //, 
7/8 4૮ %##7. 
કવિતાએ સર્જેલા ચમત્કાર સમું તનું દાવ્ય 'લા 
બેલ દામ સાં મેસિં'નું અન્ટૃત વાતાવર્શ તેમજ તેનો 
જાદૂઈ લય “એ ન્કયણ્ટ મરિનર'ની કક્ાનો છે. 
પ્રણયવેફલ્યને પ્રકૃતિના આટલા વિશાળ પરિપ્રેક્યમાં 
માત્ર બાર શ્લોકની ૪૮ પટ્તિતઓ દ્વારા ૨જૂ કરીને 
કીટ્સે પ્રશિપ્ટ કવિનો અહડૃત કલાસંયમ અન રેકદર્શી 
કવિની. અપૂર્વ કલ્પન ક્તિનો. ઉન્મેષ દાખવ્યો છે. 
એ'નું ક્લાદર્શન અને એ'નું જીવનદર્શન “ઓ ડસ, ટુ 
સાઇકી', “ઓન મેલેન્ટલી', “ટુ અ નાઇદિફેલ' *'આંન 
ભ ગ્રીશ્યન અર્ન' અને 'ટુ ઓટમ'માં લયબદ્ધ થયું 
છે. આ કાવ્યોની કેટલીક પડ્ડિનઓનો ગ્ઝદાર સ્મૃતિમાં 
સતત રજ્ઞકતો હોય છ : 
22/76 02/06/૯5 4/૯ ડ#ટટ/. ૭17૮ //05ટ 07 4/ઈ 
4/2 કઉ'ટટથા: (02/2/૦072, 3'€ ડ૭૦/ /7224% /7/41' ૦4: 


190૯ 4/2 £/૯ 5૦/5ુક ૦7 5261ઠ5ુ ? 4% કટ 
ન (7૯ ” 


77404 40: ૦7 ઈટ. 5/10ઘ 445# (/11* 5005૮ £૦૦. 


કીટ્સે અના અન્તિમ દિવસોમાં પડ્ઞ સ્વભાવ- 
ગત પ્રસન્નતા જાળવી, એના પત્રોમાં, એના 
તાર્તાલાપોમાં અને એનાં કાવ્યોમાં એના પ્રસન્નચિત્તની 
લહરીઓ ફસકી જાય છે. જે દિવસે રક્તનો બદલાયેલો 
રડ જોયો ત્યારે તેને ખ્યાલ આવી ગયો. પ૫ કે ક્ષય 
તેનાં ફેફસાંમાં કેલાઈ ગયો હતો. જોસેફ સેવર્ન સાથે, 
શેમ હવાફેર કરવા કીટ્સ તૈયાર થયો પણ એ. ખાત્રી 
હતી કે એ ઇડલૅરડ પાછો નહીં ફરે. ર૩ કેબ્‌આરી 
૧૮૨૧ના દિવસે દસેડના સુમારે પ્રિય મિત્ર સેવર્નની 
હાજરીમાં એશ છેલ્લા શ્વાસ લીધા. કવિ તરીકે કીટ્સ 
કેટલો વિનમ્ર હતો તે તેડ્ઞો પોતાના મૃત્યુલેખ અદ 
લખેલી આ પડ્તિત ઉપરથી જશ્ઞાશે. 
“પિટાટ 1 ટડ ૦6011€ ૫૫1305૯ 13413૯ પ૫૬'તજક પાદ 


11 પતા” 
કીર્સનું મૂલ્યાડૂન અ!નલ્ડ પછી વીસમી 
સદીના પ્રમુખ વિવેચકો દ્રાગ સતત થતું -હ્યુ છે અને 


તેની સર્જક તરીકેની પ્રતિભા ઉત્તરોત્તર બલ ર થતી 
રહી છે. કલ્પના, સૌન્દર્ય, સત્ય - 1મટ્ાળનઇ૦॥, 
8૯3૫137 1પ કીટ્સની કવિતાના તેમજ તેના 
કાવ્યવિચારના તત્ત્વમૂલક શબ્દ છે અને પરસ્પર 
અર્થસાહચર્યથી સમ્યૃક્ત છે. બેન્જાસિન બેઇલને એક 
પત્રમાં તંશ્ઞે જણાવેલું, | ૩ વ્ય્તદ1 ૦ 1001105 ઇપ 
પ્વોટ 10140૯55 ૦4 10૯41'૬ 442૮1૦0 48 ઘીટ ઘા 
૦ 135030૦૧, પદ દીટ 1ઘાવડાઇતપં૦ા ડ૯ા2૯ડ વેડ 
0લ્તપઇ' કપડા 0૯ ઘટ પ્રયાસ 1દ લ્ાડાલ્ત ઈર્લ૦તટ 
૦ 4૦૬. પાવિત્ર્યભર્યા હૃદયભાવ અને કલ્પનાનું 
સત્ય આ બે વિશે કીટ્સને અટલ શ્રદ્ધા છે. એની 
પ્રતીતિ એટલી દઢ છે કે તે ખુલ્લે સ્વરે કહે છે કે 


[૧ 
૬૫ 





૮ 1 કડિલોક : નવેમ્બર-ડિસેન્બર ૧૯૯૬૬ 


કલ્પના જેને ગ્રહે છે તે સત્ય જ હોય, પછી ભલે પૂર્વે 
તેનું અસ્તિત્વ હોય કે નહીં. 
આર્નલ્ડે કીટ્સનું સ્થાન શેકસ્પિયરની બાજુમાં 

મૂક્યું તે સાર્ય આ દષ્ટિએ પજ્ઞ છે કે શેકસ્પિયરમાં જે 
દપટ્ાંત ૧૦૮૦૪૦૬૧૦૯૦, કરુણાનો સ્વીકાર, છે તે કીટ્સમાં 

પરા જોવા મળે છે. 'ઓડટુઃ ધ નાઇટ્ડ્િલ' કવિચિત્તની 
સૂક્ષ્મ વેદનાસિક્ત રમણાનો આલેખ આપે છે. રાત્રિની. 
નીરવતામાં ઘનાન્ધકાર ભરી વૃક્ષની પણ-છાયાઓમાં, 
પુષ્પોની સૌરભમાં છવાયેલી ચાંદનીમાં નાઇટ્ટેલનું 
સમ્મોહક ગીત સાંભળી કવિ સંસારના સર્વ દુ:ખો. ક. 
કવિતાની અદશ્ય પાંખો પર ચડી પહોંચે છે 
પડ્ીગાનથી ભરી જાદૂઈ સૃષ્ટિમાં. આ એક અહ્હુત 
વિસ્મૃતિ છે. અહીં નથી જરા, મૃત્યુ, જન્મની વેદના, 
અહી નથી યૌવનનો ક્ષય, અહીં છે અમર્ત્ય પડ્ડીનું 
ચિરન્તન ગાન જે વિસ્તરે છે પ્રદેશોની પાર, કવિને 
અનન્ય આનન્દ અરપંતું... પજ્ઞ તરડ-તન્દ્રા તૂટે છે, 
અચાનક કવિ સુખના પ્રદેશથી ફરે છે, પાછો આવે છે, 
સુખદૃઃખ, આનન્દ-વેદના, જન્મમૃત્યુથી ભરી પૃથ્વીને 
ખોળે. દુ:ખ સમેત સુખ, સ્મિત સમેત અશ્ચુનો સ્વીકાર, 
એટલે જીવન સર્વસ્વનો સ્વીકાગ. જે ક્ષણે કૌટ્સની 
કવિતા કરણનો સ્વીકાર કરે છે -- કાવ્યાત્મક રી 
તે ક્ષણ પરમ સૌન્દર્યની છે, પરમ સત્યની છં. કીટ્સ 
આ સૌન્દર્યને આ સત્યને જીવનમાં પ્રમાણવાનું કહે છે. 
આ માનવીય સૌન્દર્ય છે, માનવીય સત્ય છે : 
“ઠલ્વપાડઃ 15 ઘતા, ઘરદ છલ્તપણુ? -- ઘા 15 
11 7૯ 100૫” ૦0 ટ, વતં 211 ૪ તટટ્તં 
£૦ 12003૪. 





“ઓ.ડ' શબ્દનો નિર્દેશ શેક્સ્પિયરના “લવ્ઝ 
લેબર્સ લોસ્ટ' નાટકમાં થયો છે. એ નાટકમાં ગ્યુમેઇન 
(»િપાાપ્ા11€) કૅથેરિના માટેના પ્રેમની. વાતમાં 
નિઃશ્વાસપૂર્વક કહે છે : “૦1૯૯ 100 1૯ ઉં (11૯ 
0ત્તંટ દત 1 10૯ ૪1.' (17 1 ૯૭) અહીં 'ઓ.ડ' 
શબ્દ ટૂંકા પ્રણય-ઊમિક માટે પ્રયોજાયો છે; જોકે આજે 
હવે એ સન્દર્ભમાં “ઓ.' શબ્દ પ્રયોજાતો નથી. 
શકસ્પિયરે “ઓ:ડ' શબ્દ “એઝ યુ લાઇક ઇટ' નાટકના 
ત્રીજી અફના બીજા દશ્યમાં રોઝાલિણ્ડ 
(1૨05દ11તં)ના મુખે પણ. (0૦૩તંલડ) એ. રીતે પ્રયોજ્યો 
છે; પરન્તુ આજે તે એ વખતના અર્થ-સન્દભમાં 
પ્રયોજાતો નથી. આજે જ્યારે એન્ડ્રયૂ માર્વેલના 41 
1101%0દ્411 €ર્તટ ૫0૦% €10100/€1'ડ [લાપ 
1*ત્ર॥તં'ની, વડ્્ઝવર્થના “ઉતંઢ : 
1015૬ 00 10101072110 101 
[૨2011૯૮0015 ૦ 24117 €11ત100તં' અને 
જ્હૉન કીટ્સના “૦તંલ ૬૦ ॥ ળીંદઘંણકુતાર'ની વાત 
કરવામાં આવે છે ત્યારે “ઓડ' શબ્દ દ્વારા કંઈક વધુ 
દીર્ઘ, ભારઝલ્લા, ઊર્મિચિન્તન-પ્રાણિત કાવ્યપ્રકારનો 
સઝેત થતો જણાય છે. બધાં ઓડ અર્થસવઘન. 
ચિન્તનરસિત, તત્ત્વપ્રધાન અને વર્ણનાત્મક હોવાની 
છાપ ચિત્તમાં ઊઠે છે. 

ટૉમસ વોટસન નામના એક મધ્યમ ગજાના 
કવિએ ઈ.સ. ૧૫૮૨માં પ્રસિદ્ધ કરેલા કાવ્યસડહમાં 
કૃતિવિષયક દિપ્પણમાં “ઓડ' શબ્દનો અનેક વાર 
ઉપયોગ કર્યો છે. અને તેના મિત્રે તેના સડહને 
અનુલક્ષીને જે કાવ્યરચના કરી તેમાંયે “ત ૦તંહ, 
પ? ાદ્ણા ૬૦ ઈ કર્તપડટડ €૦1૯૯૬ાં1છુ પંપાંડ 
&૫૬1૦પ૫” એવું મથાળું બાંધ્યું. આ ઓ:ડને આજના 


1.૦0 


ઓડડના પૂવવિતાર રૂપે લેખી શકાય. 

“૦તઢ'ના મૂળમાં “01તટ'એ ગ્રીક શબ્દ છે. તેનો 
અર્થ થાય છે ગીત. તે લૅટિન *૦તત' દ્વાર અડેજીમાં 
ઊતરી આવ્યો છે. આ ઓડમાં સ્વરૂપ ને શિલ્પવિધાન 
બાબતે. સભાનતાપૂર્વકની માવજત જોવા મળે છે. 
ગીતમાં જે સહજ ઉછાળ ને સાદગી હોય છે તે ઓડમાં 
જોવા મળતાં નથી. ઓડ ટૂંકાં પણ મળે છે અને ૩૦૦ 
પફ્ફિત સુધીનાં વિસ્તારવાળાં લાંબાં પણ મળે છે. 

ઓક્સફર્ડ ડિક્ષનરીમાં ઓડની સમજૂતી આ 
રીતે આપવામાં આવી છે. & કંળાલ્તં (તતા) 
પાલવ) 1/1૯, ૦ધ્લા 10 ઉલ 10111 07 ત 
શતંતં€ડડ; ટુલ€દ11) તાછુતા॥િલ્ત ૦૯ ૯;દલ્તં 10 
$પ12]૯૯ઇ દિલાંપછુ, દ્રપર્ત $1001€, છપ 50100111165 
(1 ૯ત્રાપૉટા? ૫૭૯) 510116 તત તિ1111ત1' (11૦૫૬3 
૯55 50 પૌ દ $૦ટટ).' આ સમજૂતી ઓ.ડનું સ્વરૂપ 
કેવું છે તેનો એકન્દરે ખ્યાલ આપે છે, આમ. છતાં તે 
ઓડની ચુસ્ત વ્યાખ્યા બનતી નથી. ઓડની ચુસ્ત 
વ્યાખ્યા આપવી મુશ્કેલ છે. એ વિશે અનેક 
મતમતાત્તગો છે. રૉબર્ટ શેઇફર “ઇડ્િલિશ ઓડ ટુ 
1660' નામના તેના ગ્રન્થમાં ઓડ વિશેના એડમણ5 
ગૉસ અને વિલિયમ શાર્પના મતો ટાંકે છે. એડમણડ 
ગૉસ ઓડની વ્યાખ્યા કગતાં લખે છે : 

“417 ડાઇતાંત્ત 01 લાઇપશં1ડાલ પ્રાપલ 
૯%દલ્તં 1/ત્તાં ૪૯5૯, તઇટ્લલ્તં 1૦ 2 &ીઝ્સત 
2૫1૦5૯, ત્ર॥વં તંણ્તાપટટુ [2૦૪ ણડડાપ્ટાં7 પ્નંધો 
૦1૯ તૉંછ્ાળા1લ્ત ઈલા૯.'' 

વિલિયમ શાર્પ ઓડની વ્યાખ્યા કરતાં આ રીતે 
લખછે: 

“14 ૧037 ૩૦૯1 પાણં)? 3૪70૫૬૫1 ડલ 


શિ ૦ 1૬ ઘંપોણદાટુ, પાલ 1 ૦ પાલ તતા ટ 
રબા ગ્ન1 4[2091-10[011૯, ૦% રબ ડપ્રડદાંળલ્તં 1॥ણ112૮- 
પરતા 1૯્તાઇઇપ૦ ૪ ૦1 4 ડાલ 18૯0૯ ૦ કુલાલતાં 
૩૫૫૪૦, $100૫ાંત 9 ગડડટતં 35 20 ૦તંટ.' 

ઉપયુક્ત બત્નેય વ્યાખ્યાત્મક મતોના 
અનુસન્ધાનમાં પોતાનો. પ્રતિભાવ આપતાં રૉબર્ટ 
શેઇફર લખે છે : 

*1 113 4 દપ ૦્તંલ ટ ત 1)1૫1તદાં ૪૦૯૫1, 
5€11005 11 1૦૮૯ તત્ર્ત ડપ્ત્્ટા% 1 115 $૬પ૯પ્પઇલ; 
ઘતા 1૬ [લ €૮35૬ 10 પલ 10:18 ૦ 1 તર્તતા-લ્ડડ; 
પપતોઇ 1 0૯ #લહ્ાાંતં 18 311૯, પાલતુ 1દડ 
ડપાંઝ]લ્લ પ “01૯11૫37 ત્રણ પત્ર)? તાત પવત 
1ઇડ પ1 9૯ ૯100110૫ 11 લત્તા” 

જ્યોર્જ એન. શસ્ટર તેના “ઇડ્ડિલશ ઓડ ફોમ 
મિલ્ટન ડુ કીટ્સ' ગ્રન્થયમાં ઓડમાંના સમ્બોધનતત્ત્વને 
પ્રશિષ્ટ કાવ્યપરમ્પરાનું પ્રભાવફળ લેખી તેનો સવિશેષ 
મહિમા કરવાનું ટાળે છે અને તેને “દ 11૦ [૪૦૯૫ 
તાન? લત, લંઘાલા તોલ)? ૦૦ 1પત લ્લા, 0:૦100 
4ળતં1€ £૦વટાંડ' - એ રીતે. વર્ણવે છે. 

અનેક અજ્ઞેજી ઓ:ડ-કાવ્યોના મૂળમાં પ્રશિષ્ટ 
ગ્રીક કવિ પિણ્ડાર (ઈ.સ. પૂર્વે ૫૧૮ - ઈ.સ. પૂર્વે 
૪૩૮) હોવાનું જણાય છે. આ સાથે પ્રશિષ્ટ લેટિન 
કવિ હૉરેસ (ઈ.સ. પૂર્વે ૬પ - ઈ.સ. પૂર્વે ૮) પણ ઓડ 
કાવ્યની એક પરમ્પરાના પ્રેરક આચાર્ય તરીકે ઊપસી 
આવે છે. આ પિણ્ડાર તેમ જ હોૉરેસની ઓડ 
પરમ્પરાઓ ભિન્ન છતાં અનેકવાર અત્રતત્ર મળતી- 
ભળતી તો કોઈ ઇંદમ્‌ તૃતીયમ્‌ રૂપને જન્મ આપતી 
પણ જોવા મળે છે. 

ઓડ કાવ્યની પરમ્પરામાં એનાક્રિયૉન 
(£&0€1૯01) તથા ભક્તિગીતો (253113)ના રચવિતા 
કિજ ડૅવિડનાં નામ પણ સ્મરણીય છે. એનાક્રિયૉનનો 
પ્રભાવ ઓડ કરતાંયે ટૂંકાં એવાં ઊર્મિકો - ગીતોમાં 
સવિશેપ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. કિજ્ડ ડેવિડે પણ ઓ.ડ- 


૧૦ ) કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૧૯૯૬ 


પરમ્પરાને પોતાનાં ભક્તિગીતો દ્વારા 
પ્રેરણાબળ પૂરું પાડ્યું જણાય છે. 

ઈ.સ. પૂર્વેની સાતમી તથા છઠ્ઠી સદીમાં ગ્રીક 
ઊર્મિકો અથવા કાવ્યો લાયર નામના તન્તુવાધ સાથે 
ગવાતાં. એના બે સ્પષ્ટ પ્રકારો હતા : (૧) વ્યક્તિગત 
રીતે ગવાતાં ગીતોનો, (૨) સમષ્ટિંગત રીતે. સમૂહમાં 
ગવાતાં ગીતોનો. આલ્કિયસ (61૮૯૫5) અને સાફો 
પ્રથમ પ્રકારના તો. આલ્કમૅન (61૮121), સ્ટેસિકોરસ 
(ડાલ્ડાલમ૦#પ૭ અને. સિમૉનાઇડિસ (5110014ીંલડ) 
દ્વિતીય પ્રકારના સમર્થકો, હતા. કોઈ મહત્ત્વના ધાર્મિક, 
સામાજિક - કહો કે સાંસ્કૃતિક પર્વ પ્રસઝ્ે જે ગીતો 
સમૂહમાં ગવાતાં તેમાં ચાર બાબતો ખાસ ધ્યાન 
ખેંચતી : એ ગીતોમાં દેવતાઓને કરેલી પ્રાર્થનાઓ- 
સ્તુતિઓ જોવા મળતી; એમાં પૌરાણિક યુગની - 
ભૂતકાળની વીરરસપ્રધાન કથાવાર્તાઓ પણ રજૂ થતી; 
એમાં નીતિવ્યવહારને લગતી વચનાવલિઓ પણ 
પ્રસ્‍તુત થતી, તો એ સાથે એમાં જે તે વિધિવિધાન 
કે કર્મકાણ્ડ વગેરેને લગતા આવશ્યક સન્દભનિદેશો. 
પણ આપવામાં આવતા. એ ગીતોમાં જે તે પ્રસઝ્ઞોચિત 
ગામ્ભીર્ય ને ગરિમા પણ દષ્ટિગોચર થતાં. આ'વાં 
ગીતોની એક પરમ્પરા અનેકાનેક કવિઓ દ્વારા 
વિકસતી, વિસ્તરતી ગઈ. એમાંથી જ ઓડ 
કાવ્યપ્રકારની એક સરવાણી આરમ્ભાઈ. 
સિમૉનાઇડિસ (ડત્ત૦તાતંલ્ડ જેવા કવિએ તો 
ઓલમ્પિક રમતોમાંના વિજયને અનુલક્ષીને 
એપિનિશ્યન (214બંઢ્ા1) ઓડ આપ્યું. પિણ્ડારે 
ઓડની પ્રશસ્ત ને ભવ્ય પરમ્પરાને ચાલના આપી. 
તૅણે પોતે જ ૪૪ એપિનિશ્યન ઓડ આપ્યાં, જૅમાં * 
૩૮ તો ત્રિખણ્ડી પધ્યબન્ધવાળાં (ઘનંદ્તંડ) છે. એ 
ઓડમાં નિયત લયરૂપ અને શ્લોકબન્ધ જોવા મળે છે. 
એમાં સ્ટ્રૉફી (5170[911૮), એહિટસ્ટ્રોફી (તત્તપંડ87૦[2) 
તથા ઇંપોડ (૯૦૮૯) એ પ્રકારે ત્રણ ખણ્ડો, આવે છે. 
સ્ટ્રૉફી-એણ્ટિસ્ટ્રૉફીમાં એકસરખો છન્દોલય હોય છે, 


વ્યાપક 


.જે-પછી ઇપોડમાં બદલાય છે. આ ત્રિખણ્ડીય 
પઘબન્ધના મૂળમાં સ્ટૅસિકોરસ હોવાનું મનાય છે. આ 
બન્ધ પિણ્ડારને તેમ તૅના સમકાલીન પ્રતિસ્પર્ધી 
બૅકિલાઇડિસ (8્ત્ત7॥તંલડ)ને પણ ખૂબ પ્રિય હતો. 
આ બત્ધનો નૃત્ય-ગાન સાથેનો સમ્બન્ધ પણ 
મહત્ત્વનો ગણાય. સ્ટ્રૉફી-એણ્ટિસ્ટ્રોકીની રજૂઆત. 
વેળાએ ગાયકવૃષ્દ નૃત્યાદિમાં સક્રિય રહેતું અને 
ઇપો.ડની રજૂઆત વેળાએ વિશ્રાન્તિ લેતું. 

પિણ્ડારનાં ઓ૩ડ-કાવ્યોમાં એક સશક્ત, 
ધર્મનિષ્ઠ કવિ-પ્રતિભાનાં પ્રકર્ષ-પ્રવર્તન જોઈ શકાય છે. 
તેણે ગ્રીક કવિતાને - ને તેમાંયે ઓડ-કવિતાને સબળ 
ને સમૃદ્ધ કરવામાં મહત્ત્વનું પ્રદાન કર્યું. 

રોમમાં રાજાશાહીએ પુરાણી પ્રજાશાહી 
શાસનપરમ્પરાને પલટી દીધી ત્યારે હૉરેસનું આગમન 
થયું, હૉરેસ એક તબક્કે પ્રજાશાહી શાસકોના પક્ષે 
ચ્હીને લડેલો અને ફિલિપ્પિ આગળ પરાજય પામેલો 
જેની વાત તેણે. રમૂજી રીતે પોતાની વરવાઈના સ્પષ્ટ 
નિર્દેશ સાથે એક ઓડમાં કરી છે. આ હોરેસ 
પાછળથી પોતાના મિત્ર મીસીનૅ(]પત્રલ્ત્ટ125) દ્વારા 
સમ્રાટ ઓંગસ્ટસનો કૃપાપાત્ર પણ થયેલો. 

હોરેસ સ્વસ્થ પ્રકૃતિનો સમભાવશીલ. કવિ 
હતો. જીવનના આનન્દ-પ્રમોદનો વિવેકપુર:સર 
આસ્વાદ લેવામાં તેને કોઈ બાધ કે ક્ષોભ થતો નહોતો. 
તે સૂક્ષ્મદર્શી ને વ્યવહારદક્ષ કવિ હતો. તે પોતાની 
કવિતામાં માનવજાતની બેવકફૂફીઓની કથા 
ખેલદિલીથી છેડે છે, આમ છતાં તેના પ્રત્યેનો તેનો 
પ્રેમ ઊંડો. છે ને તેથી જ તે. માનવજાતને હાનિકર એ'વી 
અનીતિમય કે ગુનાહિત. પ્રવૃત્તિઓનો સ્પષ્ટ વિરોધી 
પણ બની રહે છે. તેનાં કાવ્યોમાં વ્યક્તિ તેમ જ 
સમષ્ટિની શીલભદ્ર પરિપાટીનું સફલિત નિરૂપણ 
ધ્યાનાર્હ બની રહે છે. 

હૉરેસનાં ઓ૭-કાવ્યોમાં પ્રારમ્ભે આલ્કિયસ 
અને સાકોનો પ્રભાવ વરતાય છે, પરન્તુ તે પછી ક્રમશ: 


પિણ્યારનો. પ્રભાવ વધતો. જાય છે. તેનાં પ્રારમ્ભનાં 
ઓડ-કાવ્યોમાં રાજદ્વારી બાબતોના મુકાબલે અડ્ઞત 
બાબતોનું ચલણવલણ પ્રબળ. હતું, પરન્તુ પાછળથી, 
રચાયેલાં ઓડ-કાવ્યોમાં રોમન ઓડમાં તેની રાજદ્વારી 
પ્રતિબદ્ધતાનો ર% કંઈક ઘેરાશ પકડતો લાગે છે. 

ગિલ્બર્ટ હિગેટે (જોઇટા છટા) તેના “ધ 
ક્લાસિકલ ટ્રેડિશન' ગ્રન્યમાં પિણ્ડાર તથા હૉરેસની 
કાવ્યપરમ્પરાનો ભેદ સરસ રીતે બતાવ્યો છે. તૅના મત 
મુજબ પિણ્ડારવાદીઓ સાહસ, આવેગ ને 
અતિશયતાના પુરસ્ક્તાઓ જણાય છે તો 
હોરૈસવાદીઓ ચિન્તનશીલતા, પ્રમાણસગ્તા અને 
સમધારણતાના. પિણ્ગરરીતિનાં ઓડમાં કોઈ 
પૂર્વનિર્ધારિત પરમ્પગ હોતી નથી, બલકે તે ઓડ જે 
તે ભાવસ્થિતિ કે સન્દર્ભના હવામાન અનુસાર પોતાની 
દેશાગતિ નિધરિત કરે છે. હૉરેસર્ગતિનાં ઓ.૩ શાન્ત 
ને સંક્ષિપ્ત, સન્તુલિત નિરૂપણ પદ્ધતિ અપનાવે. છે. 
પિણ્ડાર ભદ્રવર્ગીય ખ્યાલોનો, ઉદ્રડ સાહસિકતા ને 
દરિયાદિલીનો. નિરૂપક છે તો હૉરેસ આમવર્ગીય 
ખ્યાલોનો, હૉરેસ આત્મશિસ્ત, સાવધાની, કાળજી ને 
કરકસર જેવા ગુણોનો ચાહક છે. પિણ્ડાર તેમ જ 
હૉરેસરીતિનાં ઓડકાવ્યોનું શ્રવણ-સઝ્ટીત પણ 
પરસ્પરથી ભિન્ન છે : પિન્ડાર વૃન્દગાન ને વૃન્દનૃત્યના 
ઉલ્લાસભર સઝીતનો હિમાયતી છે તો હૉરેસ શાન્ત 
સગ્ીતનો. હારેસ તો કોઈ શાન્તરમણીય ઉદ્યાન કે 
ખણ્ડ-એકાન્તમાં લાયર લઈને એકલો એકલો 
ગીતગુજન કરનારો કવિ છે. 

હૉરેસ પોતાનાં કાવ્યો બાબતે મિતભાપી. છે. 
પોતાનાં કાવ્યોની ગુણવત્તા કે મૂલ્યવત્તા બાબતે જે 
કહેવું ઘટે તે પરા એ કહેતો નથી. તનાં ટૃંકાં, સૃઘટિત. 
શમ અને ચિન્તનવાળાં કાવ્યોમાં ગાજવીજ ભલે ન 
લાગે, પણ તે પિણ્ડાગ્ના કરતાં વધુ ઊંગં ને સ્મરણીય 
છે. તેનાં કાવ્યો આમ ઠણડાં ને સંયમયુકત લાગે પણ 
અન્દરથી તે હૃદય વલોવી દે 


એ'વાં, ઉત્કટ 


કવિલોક : નરેમ્બરડિસેમ્બર ૧૯૯૬ [ ૧૧ 


સંવેદનાસભર લાગે. એના કાગ્યોમાં બાહ્ય ભભક 
ઓછી પણ ગહરાઈ ઘણી. કોઈ પણ યુરોપીય ઊર્મિ- 
કવિની તુલનામાં એનાં કાવ્યોમાં જીવનનાં માર્મિક 
સત્યોની - માનવીય શાણપણ અને સમજદારીની - 
જે કલાત્મક અભિવ્યક્તિ સધાઈ છે તે તો અનન્ય જ. 

અજ્ઞેજી સાહિત્યમાં પિણ્ડારરીતિનાં ઓડ 
લખવાની શરૂઆત જ્હૉન સૂધર્ન (મળ 
$0૦૬લ)થી ઈ.સ. ૧૫૮૪માં થઈ. ડ્ર્‌ટોને 
(લીલ 273300) (૧૫૬૩-૧૬૩૧) આ ઓડ 
કાવ્યપ્રકાર અજ્જેની પોતાની સમજણ પ્રગટ કરવા સાથે 
તૅનો વિકાસ સાધ્યો. જ્હૉન મિલ્ટને (૧૬૦૮-૭૪) 
'ઓત ધ મૉનિગ ઓફ કાઇસ્ટ્સ નેટિવિટી' નામનું 
ઉત્તમ ઓડ આપ્યું; અલબત્ત, એના એ ઓડમાં 
પિણ્ડારરીતિનું પૂર્ણ અનુસરણ નહોતું. બેન જોન્સને 
(૧૫૭૩-૧૬૩૭) ઓગડમાંના સ્ટ્રોફી, એણ્ટિસ્ટ્રોડી તથા 
ઇપોડને અનુક્રમે “ધ ટર્ન' (112 1૫410), “ધ કાઉન્ટર 
ટર્ન' તથા “ધ સ્ટેન્ડ' એ'વાં નામ આપ્યાં. તેનાં ઓહ- 
કાવ્યોમાં હોરેસરીતિની લાક્ષણિકતાઓ સવિશેષ, છતાં 
તે પિણ્ડારની વધુમાં વધુ નજીક પહોંચેલો જણાય છે. 
અબ્રાહમ કાઉલી (હમઞણ €૦૫૪૯) (૧૬૧૮- 
૬૭) ઓડ અડ્નેના પ્રગલ્મ પ્રયોગોએ તેને વધુ 
લોડપ્રિય બનાવ્યો. તેની કવિ તરીકેની શક્તિ મર્યાદિત 
છતાં તેનો. પ્રભાવ ટીક ઠીક વ્યાપક રહ્યો. 

ઈ.સ. ૧૬૮૪માં જ્હૉન ડ્રાયડને (૧૬૩૧- 
૧૭૦૦) નિર્બન્ધ (અનિયમિત) એ'વા પિન્ડારરીતિના 
ઓડના ફેલાવાની નોંધ કરેલી. તેણે પોતે પણ કેટલાંક 
ઓડ રચેલાં, જેમાં *એલેક્ઝાન્ડર્સ ફિસ્ટ' સર્વોત્તમ 
લેખાય છે. વળી, આ ગાળા દરમિયાન ઇડ્લેણ્ડમાં 
'પોએટ્સ લોરિયેટ'ની પરમ્પરા પણ પ્રચલિત હોઈ, 
પોએટ લોરિયેટ થનારા કવિઓ દ્વારા પણ રાજદ્રારી 
વ્યક્તિઓ તેમ જ ઘટનાઓને અનુલક્ષીને કેટલાંક ઓડ 
રચાતાં રહ્યાં, જો કે અમાં ઉત્તમ ઓ: તો ઓછાં જ પ્રાપ્ત 
થયાંની નોંધ વિલિયમ કાઉપર કરે જ છે. આ'વાં ઓ.ડ 


૧૨ ] ડવિલોક : નવેમ્બરે-ડિસેમ્બર ૧૯૯૬ 


લખનારાઓમાં તૉમસ ગ્રે, (૧૭૧૬-૭૧), વિલિયમ 
વ્હાઇટહેડ જેવાનાં નામ ઉલ્લેખનીય છે. તેનાં “ધ પ્રોગ્રેસ 
ઓફ પોએઝી' અને “ધ બાર્ડ' સરસ ઓડ છે. તેમાં 
પિણ્ડારરીતિની માવજત સાથે કવિની નિજી પ્રતિભાનો 
સ્પર્શ પણ જોવા મળે છે. જ્હૉન્સનને ગ્રેના ઓડમાં 
“એક પ્રકારની નિરૃદ્ધ ભવ્યતા'નાં દર્શન થયેલાં. 
પિણ્ડારથી ઊલટું, હૉરેસ મધ્યકાળ દરમિયાન 


,યુરોપમાં સારી પેઠે જાણીતો થયો. હતો, પરત્તુ તેનાં 


ઓડનું અનુકરણ તો સોળમી સદીમાં આરમ્ભાયું. હેત્રી 
હાઉવર્ડે (૧૫૧૭-૪૭) એની પહેલ ડરી. ડ્રેટ્રોન 
(213)/01)નાં ઓડ હોરેસનો પ્રભાવ દાખવે છે, ને 
એ જ રીતે જૉન્સન પણ. મિલ્ટને 2914ઢને 
અનુલક્ષીને લખાયેલા હૉરેસના કાવ્યનો અનુવાદ કર્યો 
અને તેનાં ઓડની લગોલગ જઈ બેસે એ'વાં કેટલાંક 
સોનેટો પણ રચ્યાં. આ ઉપરાન્ત થૉમસ રેણ્ડોલ 
(૧૬૦૫-૩૫), સેબર્ટ હેરિક (૧૫૯૧-૧૬૭૪), 
એણ્ડ્યૂ મારવેલ (૧૬૨૧-૭૮) વગેરેએ પણ 
હોરેસરીતિની ઓડપરમ્પરા વિકસાવવામાં ઉલ્લેખનીય 
ફાળો આપ્યો. હૉરેસરીતિનાં ઓડ આપવામાં કાઉલેય્‌ 
પ્ણ ખરો જ સર રિચાર્ડ ફન્શોવ (૧૬૦૮-૬૬), 
એલેડ્ઝાણ્ડર પોપ (૧૬૮૮-૧૭૧૪), મેથ્યુ પ્રિયૉર 
(૧૬૬૪-૧૭૨૧), આઇઝેક વોટ્સ (૧૬૭૪-૧૭૪૮) 
અને વિલિયમ કૉલિન્સ(૧૭ર૧-૫૯) વગેરે હૉરેસની 
રીતે ઓડ-સર્જન કરતા એમાં પોતાના જમાનાની 
જરૂરિયાત અનુસાર જરૂરી ફેરફારો પણ એમણે કય. 
આમ પિણ્ડાર અને હોરેસના પરમ્પરાગત માગે 
આગળ વધતાં ઓડ કાવ્યપ્રકાર પોતાનું આગવું 
નિર્બંધ કલારૂપ પણ સિદ્ધ કરતો ગયો. મેથ્યુ આર્નોલ્ડ 
(૧૮રર-૮૮) ઈ.સ. ૧૮૪૭માં “હોરેશિયન ઇકો' 
લખ્યું. આલ્ફ્રેડ ટેનિસને (૧૮૦૯-૯૨) પણ હોૉરેસની 
ઓડન-સર્જનની રીતિને પોતાની પ્રતિભાના બળે નવું રૂપ 
આપવા કોશિશ કરી. 

ઓગણીસમી સદીમાં ગ્યુઇથે અને શીલરે તથા 


ફાન્સમાં વિક્ટર હ્યુગોએ. પિણ્ડાર રીતિનાં ઓ. રર્યાં. 
હોલ્ડરલીન આ સૌમાં સવિશેપ પિણ્ડારપરસ્ત હતો. 
ફાન્સમાં વિક્ટર હ્યુગો ઉપરાન્ત રોંસાદની અસર હેઠળ 
ઓડ લખનારા અન્ય કવિઓમાં બોઇલ્યૂ, વૉલ્તેર 
લામર્લાઇન વગેરેનોયે નિર્દેશ કરી શકાય. ઇટાલીમાંયે 
ટ્િસિઓન, આલ્માની તથા મિણ્ટુનોએ. આ પ્રકાર 
ખેડેલો. ઇઝ્હોણ્ડમાં રચાતાં ઓડ કાવ્યપ્રકારમાંઃ ઘણા 
નવા નવા પ્રયોગો-થયા ને છૂટછાટો લેવાઈ. તેના. ફલ 
સ્વરૂપે પિણ્યાર અને હૉરેસ રીત્તિથી અલગ એવો. 
નિર્બધ કે સ્વતન્ત્ર ઓડ કાવ્યપ્રકાર સારી પેઠે વિકાસ 
પામ્યો. મિલ્ટન, વડર્ઝવર્ય જેવા કવિઓ પિણ્ડારથી 
અભિશ્ઞ. છતાં તે સૌએ. પોતાની. રીતે ઓડ પ્રકારને 
ખેડી, તેને ઘણી શક્તિ ને સમૃદ્ધિ બક્ષી. 

વિલિયમ વડર્ઝવર્થે (૧૭૭૦-૧૮૫૦) પહેલું 
ઓ.ડ ઈ.સ. ૧૮૦૭માં પ્રસિદ્ધ કર્યુ હતું. તે ગ્રેના સુબદ્ધ 
કે કાઉલી અને ઝ્રાયડનના પિણ્ડારરીતિનાં ઓ:ડથી ઘણું 
જુદું પડે છે. કૉલરિજ (૧૭૭૨-૧૮૩૪), બાયરન 
(૧૭૮૮- ૧૮૨૪), શેલી (૧૭૯૨-૧૮૨૨) તથા 
જ્હૉન કીટ્સ જેવા રોમેણ્ટિક કવિઓએ કેટલાંક ઉત્તમ 
ઓ.ડ આપ્યાં છે. એમાં આ કવિઓની સ્વાનુભૂતિનો 
અર્ક પણ બરોબર ઊતરેલો લહાય છે. ટેનિસને 
(૧૮૦૯-૯૨) “ઓ. ટુ મેમરી' જેવું ઉત્તમ કાવ્ય આપ્યું. 
કોવેન્ટ્રી પેટમોરે (૧૮૨૩-૯૬) નિર્બધ ઓડડ પ્રકારનાં 
ઘણાં કાવ્યોનો “ધી અન્‌નોન ઇરોઝ' નામનો. સચ્યય 
આપ્યો. વૉલ્ટર સેવેજ લૅણ્ડોર (૧૭૭૫-૧૮૬૪), 
સ્વીનબૉર્ન (૧૮૩૭-૧૯૦૯), ફ્રાન્સિસ યૉમ્પ્સન 
(૧૮૫૯-૧૯૦૭) વગેરેએ પણ આ ક્ષેત્રને સમૃદ્ધ ક્યું. 
ચૅબર્ટ બ્રિજીસ (૧૮૪૪-૧૯૩૦), એબગ્ક્રૉમ્બી 
(૧૮૮૧-૧૯૩૮), લૉરેન્સ બિન્યૉન (૧૮૬૯-૧૯૪૩) 
વગેરેએ તૅમ યેટ્સ (૧૮૬૫-૧૯૩૯), એલન ટેટ, હેત્રી 
ટિમરોડ5 (૧૮૨૮-૬૭) લૂઈ મેકનિસ (૧૯૦૭-૬૩), 
ઓડૅન વગેરેએ પણ ઓ.ડ કાવ્યપ્રકારને પ્રશસ્ય શક્તિ 
ને સમૃદ્ધિ અર્પી છે. આમ, ઓ.ડ કાવ્યપ્રકાર વીસમી. 


સદીમાં પણ કેટલીક રીતે ખેઃડાતો રહ્યો. છે. 

જોકે તાજેતરમાં જે એક નોંધપાત્ર વલણ 
ઓડડની બાબતમાં જોવા મળે છે તે નોંધવું ઘટે. કેટલાક 
કવિઓ ઓડ:ડનાં લક્ષણો ધગવતી રચનાઓ ડરે છે 
છતાં “ઓ:ડ' નામ આપવાનું ટાળે છે ! આર્નોલ્ડનું 
“ડોવર બીચ', “આર્થગ ક્લૉવ, (૧૯૧૯-૬૧)નું “ઇસ્ટર 
ડે', હોપકિન્સ (૧૮૪૪-૮૯)નું “ધ રેક ઓવ્‌ ધ 


ડચલૅન્ડ' ("ટ ૪ લદ ૦ ઇટ ઝિટ્પદડલત્રાત') 
જેવાં કેટલાંક કાવ્યો મળે છે, જે “ઓ-ડ' સંજ્ઞા ન હોતા 


છતાં એ. પ્રકારનાં લક્ષણો ધગવે. છે. એ*વાં કાવ્યોમાંયે 
છેવટની કસોટી તો કાવ્યતત્ત્વને આધારે જ થવાની ! 
ગુજરાતીમાં પણ જેમને “ઓડ' સંજ્ઞા આપી 
શકાય એ'વાં કાવ્યો મળે ખરાં. “ઓડ' *ટે આમ તો 
'ઉદ્દોધન કાવ્ય' શબ્દ રૂઢ થયેલો છે. આમ છતાં શ્રી 
ચન્દ્રશફર ભટ્ટે 'ઊમિકવિતા' પુસ્તકમાં જે ચર્ચા કરી 
છે તે ધ્યાનમાં લઈ “ઓ.ડ' માટે “સમ્બોધનકાવ્ય' શબ્દ 
પ્રચલિત કરવો જોઈએ. ગુજરાતીમાંયે દલપત-તર્મદથી 
માંડીને ચજેન્દ્ર શાહ ને તે પછીના કવિઓના 
કાવ્યગ્રન્થોમાંથીયે “ઓ-ડ' સંજ્ઞા આપી શકાય એ'વી 
કૃતિઓ મળી. શકે. બલવન્તરાય ક. ઠાકોરે “લિરિક' 
પુગ્તકમાંયે આ અજ કેટલીક ચર્ચાવિચારણા કરી છે 
તે પણ અત્રે સ્મરણમાં રાખવી ઘટે. તેમણે 'ઓડ'ના 
સન્દર્ભમાં “ભાવ્રનિક' કે 'વિભાવિકા' પયાય આપી 
શકાય એ'વો પ્રશ્ર પણ હળવેથી મૂકેલો; પણ 
ગુજરાતીમાં તો. હવે “ઓ.ડ' એટલે સમ્બોધનકાવ્ય 
એ'વો પયાય વાપરવો જ યોગ્ય લેખાશે. 
ગુજરાતીમાં બાળાશક્કકરનું 'કલાન્ત કવિ”; 


ન્હાનાલાલનાં “વરૂતોત્સવ' અને “ગુજરાતનો 
તપસ્વી'; સુનન્‍્દરમૂનાં “બહુરુપિણી' તથા 
“ઝઝ્ઝાનિલને'; ઉમાશકકરનાં 'નિશીથ' અને 


“સીમાઈડાનો પત્યર' *પૃથ્વીને*, પ વગેરે; ગજેન્દ્ર 
શાહનાં 'હે અન્ધકાર', “અશ્રુ હે !” જેવાં કાવ્યોની 
ઓડ પ્રકારના સન્દર્ભે અગ વાડી થઈ છે. (વધુ 





કવિલ્લેક : નવેમ્બરગડિસેમ્તર ૧૯૯૬ [ ૧૩ 


માટે જુઓ ચત્દ્રશક્રકર ભટ્ટ કૃત 'ઊર્મિકવિતા') આ 
બધાંને આધારેય “ઓડ' કાવ્યનાં લક્ષણો જો 
તારવવામાં આવે તો તેમાં સમ્બોધનતત્ત્વ, 
ઊર્મિચિન્તનની પ્રબળતા ને ગહરાઈ, ગામ્ભીર્ય, આદર 
પ્રશંસાની વૃત્તિ, તત્ત્વલક્ષિતા જેવી બાબતો “તુરત જ 
નજરે ચડે. 'ઓડ' નામ નહીં પ્રયોજીનેય એ પ્રકારની 
રચનાઓ અવારનવાર કોઈના કોઈ ડવિ દ્વારા રચાતી 
રહે એ સમ્ભાવના હંમેશાં રહેવાની. 

ઓડ કાવ્યપ્રકારમાં જે ઉત્તમ કવિઓ થયા તેમાં 
પિણ્ડાર, હોરેસ જેવાઓનો તો પછીથી મિલ્ટન. 
કૉલરિજ, વડ્ર્ઝવર્થ, કીટ્સ અને શેલી જેવા સત્ત્વશીલ 
કવિઓનો નિર્દેશ પણ કરવો જોઈએ. “ઓન ધ મૉનિઝ 
ઓફ કાઇસ્ટ્સ નેટિવિટી' મિલ્ટન), 'ડિજેક્શન' 
(હોલરિજ), “ઓન ઇફણ્ટિમેશન્સ ઓફ મોટલિટી ફૉમ 
રિકલેક્શન્સ આંફ અર્લી ચાઇલ્ડહૂડ' (વડૂર્ઝવર્ય), હુ 
અ. નાઇટિઝેઇલ' અને 'ટુ ઓટમ' (કીટ્સ), “ટુ ધ વેસ્ટ 
વિણ્ડ' અને હુ અ સ્કાઇલાર્ક' (શેલી) જેવાં ઓડ આ 
કાવ્યપ્રકારના તેજસ્વી નમૂનો. છે. ઓડ કાવ્યપ્રકારમાં 
કીટ્સનું કામ-નામ ઘણું મહત્ત્વનું છે. કીટ્સનું કવિ 
તરીકે તેનું વ્યક્તિત્વ, એનું કવિ તરીકેનું પોત ઓમાં 
પ્રભાવક રીતે અનુભવવા મળે છે, આન્દ્રે જિદની 
“દાદ 15 112 ઉતપ્ટ' કૃતિની નાયિકા અલિસ્સા 
(ડડ) એક પત્રમાં જણાવે છે કે 'કીટ્સના ચાર 
ઓડને ખાતર મ્હારે લગભગ આખા શેલી કે 
બાયરનને જતા કરવા પડે તો કરું !' કીટ્સના 
કવિત્વની એ'વી પ્રબળ મોહિની હતી એ નાયિકા પર. 
કીટ્સના ઓડમાં શુદ્ધ કવિતા (પ્યોર પોએટ્રી)નાં 
કેટલાંક લક્ષણો સાથે જ મહાન ડકવિતાઉ્રેટ 
, પોએટ્રી)નાંયે કેટલાંક લક્ષણો જોવા મળે છે. 

કીટ્સે કવિતા દ્વારા પોતાના કવિ .તરીકેના 
વિલક્ષણ વ્યક્તિત્વનો તાગ. લેવાનો સનન્‍્નિષ્ઠ 
કલાપુગુપાર્થ કર્યો છે. તેણે અવારનવાર કવિ-કલ્પનાની 


૧૪ 1] કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૧૯૯૬ 


સાર્થકતા અડ્ડેના પાયાના પ્રશ્ચો પણ ક્ય છે. એ રીતે 
તેની કવિતામાં કલ્પનોડયન ને. ભાવોદ્રેક સાથે જ 
ચિન્તનની ગહરાઈ પણ પ્રભાવિત કરે છે. તેની કવિતા 
કોઈ રીતે ચિન્તનનિરપેક્ષ નથી જ. માનવનિયતિ સાથે 
તેની કવિતાનો અત્યન્ત ઊંડો ભાવસમ્બન્ધ રહ્યો છે. 
ઓડયાં- કેટલાક સર્વોત્તમ વિચારોની સાથે જ. 
સંવેદનાનું'મનોહર સાયુજય સિદ્ધ થયેલું જોવા મળે 
છે. તેથી ગેરોડ (૯૩૪૦તં)ને અનુસરી એના ઓડમાં 
વિચારનું ઊંડાણ નહીં હોવાની ફરિયાદ કરનાર ઇઆન 
જેકે ([3ત ]તર્તંઃ) એમ. પણ નોંધ્યું કે કીટ્સના ઓડમાં 
હેમ્લેટ લખી શકે એવી કવિતા છે.' 

કીટ્રસનાં ઓગ્ડમાં સામસામાં છેડાનાં બે 
બિન્દુઓ વચ્ચેના સક્ધર્ષની કોઈ શાશ્વત વેદના સતત 
અનુભવાતી રહે છે. એમાં કવિની સમ્પ્રજ્નના એ 
અનુભવગોચર થતી ભાવસકુલતાનો કંઈક સન્દિગ્ધ 
લાગે એ'વો આલેખ અવારનવાર રજૂ કરતી રહે છે. 

કવિએ જે મહત્ત્વનાં પાંચ ઓડ આપ્યાં છે તેનો 
સમયાનુક્રમ મળતો નથી. સી.એલ. ફિને (૦... 
શિંવલ્)ના અનુમાન પ્રમાણે “ઓડ ટુ સાઇકિ' (૦વંટ 
£૦ 75૮%) પહેલું અને 'ઓડ ઓન "ઇણ્ડોલન્સ' 
(૦ર્વલ ૦૪ 11401૯1૮૬૦) કીટ્સનું છેલ્લું ઓડ હોવા 
સમ્ભવ છે. જોકે આ ઓનો સમયાનુક્રમ જાણવા ન 
મળે તો પણ ચાલી શકે, કેમ કે કવિને કોઈ નિશ્ચિત 
વિચારધારા કે તત્ત્વદષ્ટિનો ક્રમિક વિકાસ અમાં 
અભિપ્રેત હોય એ'વું લાગતું નથી. મનુષ્યના ક્ષણભડુરે 
જીવનમાં જે કરુણિકાનો અનુભવ થતો રહે છે તનું 
વાસ્તવિક ને. માર્મિક નિરૂપણ આ. ઓઝડ૭ડકાવ્યોમાં છે. 
એમાં એક બાજુ કવિની વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ અને , 
બીજી બાજુ એની ભાવનાજગત પ્રત્યેની અપેક્ષિત ગતિ 
એ. બે વચ્ચેની સૂક્મ ને. ઉત્કટ સટ્ધષલીલાનાં અને 
તેમાંથી મુક્ત થવાની પ્રબળ મયથામણનાં અવનવાં 
સ્વરૂપોનું દર્શન છે. ર 

એક અર્થમાં 


કવિનાં આ ઓડન-કાવ્યો 


૧૦૫ ૯તં' [૩૦૯૫૬ જેવાં લાગે. કીટ્સની મુખ્ય 
ચિન્તનધારામાં આ ઓડનું સ્થાન મહત્ત્વનું હોવાનું 
બેઇટ (૫૪.1. 8દ્રદટ)માને છે. સેલિન કોર્ટ (12. તટ 
"5લ]૦૦૫#છે આ. બધાં ઓડ ભાવ-વિચારનાં એક 
બળવાન સૂત્રથી નિબદ્ધ હોવાનું માને છે. એમની 
સગોત્રતા તો. રવયંસ્પષ્ટ છે. આ સર્વ ઓ.યમાંથી 
કીટ્સનો. જીવનને જોવા-અનુભવવાનો અભિગમ કેવો 
છે તેનો, કેટલોક અન્દાજ મળી શકે છે. સૃષ્ટિના સર્વ 
ચરાચર પદાથમિં સન્નિહિત સૌન્દર્યતત્ત્વને પકડવા- 
પામવાનો. કવિનો ભાવાભિનિવેશ ઉલ્લેખનીય છે. 
વિલ્સન નાઇટ (૪150 4પ1ાંદુઇઆ ઓડ કાવ્યોમાં 
કીટ્સની એક નિણયિક ભાવભૂમિકા નિહાળે છે. જોકે 
ઊંડાણથી જોતાં અ. ઓ.ડકાવ્યમાં કવિના ચિત્તની કંઈક 
દોલાયમાન ભાવસ્થિતિ હોવાનું વરતાય છે. કવિ ક્ષણે 
ક્ષણે આઘાત-પ્રત્યાઘાતની સતત પગ્વિર્તનશીલ 
ભૂમિકામાંથી પસાર થતા હોય એ'વું લાગે છે. એક બાજુ 
ચિત્તનો અ-નિવાર્ય એ'વી સ્થગિતતામાંઘી છૂટવાનો 
પ્રયાસ અને. બીજી બાજુ ક્ષણે ક્ષણો કશુંક લવાસ પામતું 
હોવાનો અહેસાસ - આ બે. બિન્દુઓ વચ્ચેના 
તણાવમાંથી ક્યાં કઈ રીતે ઠરીઠામ થવું એજ 
કવિચિત્તની મસમ્હોટી ઉલ્ઝન હોય એ'વું લાગૈ છે. કવિ 
વેદનાના આદિમ સ્રોત સુધી. પહોંચવા મથે છે; અને એ 
રીતે મૂલયપઃન્તિ પહોંચીને વસ્તુસ્ચિતિની આરપાર 
નીકળી જવા માગે છે. પ્રાપ્ત અનુભવોની કસોટીમાંથી 
પસાર થવું એ જ નિયતિ છે. એ નિયતિ પરત્વેના 
સંવેદનશીલ ચિત્તના ભાવવલયોનો સફકુલ પટ ઓડમાં 
તરક્તિ થતો. લહાય છે. કવિ અવારનવાર એલિયટ 
નિર્દિપ્ટ બીજામાંઘી પહેલા અવાજમાં સરી જાય છે. 
કેટલીક વાર કવિ ધ્યાનચિન્તમાં ઊંઠે ધસ્તાં 
એકોક્તિરૂપ કાવ્યાભિવ્ક્તિમાં આવિભૂંત થાય છે. 
એક પ્રકારની ઊંડી આધ્યાત્મિક ખોજની. કહો. કે એક 
પ્રકારની દાર્શનિક ભૂમિકા આ સર્વ ઓડ-કાવ્યોમાં 
પ્રભવેલી જોઈ શકાય છે. જીવનનો ઉલ્લાસ અને તેની 


ઉદાસી, છાકમછોળ સભરતા અને નીરન્ધ્ર શૂન્યતા 
અહીં સામ સામે તોલાતાં જીવનનું એક અખિલાઈભર્યું 
દર્શન સાદર કરીને વિ-રમે. છે. કંઈક કારૂણ્યસઃમર 
દર્શન (દ્રેજિક વિઝન')નો અહીં સવિશેમ ઝોક લાગે છે. 
એફ. આર. લૈવિસ “ઓડ ટુ અ નાઇટિઝેઇલ'ના નિમિત્તે 
વાત. કરતાં, અન્ય વિક્ટોરિયન સૌન્દર્યદ્રષ્ટા કવિઓની 
તુલનામાં કીટ્સની વિશેષતા અની સ્વપ્નોને 
વાસ્તવિકરૂપે નકાગ્વાની એની શક્તિમાં હોવાનું જણાવે 
છે. એનામાં શેકસ્પયરનું સામર્થ્ય નથી, પણા જે સામર્થ્ય 
છે તે પણ ઓછું મહત્ત્વનું નથી. લેવિસ કહે છે ; *1દ 
15 5 15 1૬૯15 પ”૯/#૯ 1141108 838]01% [૦ણ 
૦૫૫ ઈ 101101 25 11, પવ 15, ઇ3૯ જુગતાંપડ ૦ ત 
102]0% [2૦૯1 ૧ઇ૯ા"€ 011૪ 11 ઘન તાત્ાાતરાડ 
બ 10110# [૩૦૯/૪.' કીટ્સની આ ઓડડકવિતા 
વિશઞેપભાવે આત્મખોજપ્રેરિત ને તેથી કંઈક અઝઞત, 
ઉત્ખનનાત્મક અને પ્રયોગાત્મક હોવાનું જણાય છે. 
અહીં વાસ્તવિકતાની વેદના અને ભીતિનો ભાર 
સૌન્દ્યતા દશનોલ્લાસે સંતુલિત થતો પ્રસ્‍તુત થાય છે. 
પિજ્ળદષ્ટિએ પણ ઓ આઔંડનું સ્વરૂપબન્ધારણ 
ઠીક ઠીક સકુલ અને વૈવિધ્યપૂર્ણ છે. કવિની સકલ 
ભાવાનુભૂતિને અભિવ્યક્ત થવા માટે આ ઓડનો 
પદયબન્ધ ઘણો અનુકૂળ આવ્યો હોવાનું કહી શકાય. 
આમ એનો કાવ્યપ્રકાર કવિને ભાવાભિવ્યક્તિના 
માધ્યમ તરીકે સર્વયા અસરકારક રહ્યો છે. કવિના 
ઓડ-કાવ્ય પ્રકારને એફજ્૭િમિઅન (8741301010) 
સાથે સસ્બન્ધ હોવાનો એક તર્ક છે તો બીજો તર્ક 
સૉનેટ સાથેના તેના સમ્બન્ધનો ગેચેકે (૦૧૫૮૦વ 
વ્યક્ત કર્યો છે. એમ.આર. રિડલે અને ડબલ્યુ. જે 
બેઇટનું તેના તર્કને સમર્થન છે. પેટ્રા્ક અને 
શેકસ્પિયરના સૉનેટબન્ધ અ.ગળ. ન અટકતાં કૌટ્સની. 
કવિપ્રતિભ્ઇ ઓ. મછેનો પોતાનો. આગવો પદાબન્ધ, 
નિપજાવી લે છે. આ પદયાબન્ધની ખણુરચના તથા 
પ્રાસ્તગ્ચનાનું ગશિત પહ કેટલીક રીતે પેટ્રાર્ક અને 


કગિકોડ : નવેશ્લ્ર-ડિસેચ્બર ૧૯૯૬ [ ૧૫ 





શેકસ્પયરની સોનેટગત ખણ્ડરચના ને પ્રાસરચનાથી 
પ્રેરિત પ્રભાવિત કે પ્રતિક્િયાન્વિત છે. ક્લૉદ ફ્િન્નેય 
(૯શ0પતંલ 4તળટ))ના અભિપ્રાયાનુસાર સ્પેન્સરના 
એપિથેલેમિઅન (801031400101) ઓડે કીટ્સના 
ઓસઝડના શ્લોકબન્ધને ઘડવામાં ગણનાપાત્ર ફાળો 
આપ્યો છે. ગ્રીક 'કોરલ ઓઝડ'ની પરમ્પમ સાથે 
કીટ્સના ઓડને ઊંડો સમ્બન્ધ છે. આમ ઓડના 
કાવ્યપ્રકારની પ્રશિષ્ટ પરમ્પરામાંથી જ કીટ્સના 
ઓડનું આગવું રૂપ સિદ્ધ થયેલું છે. એડમન્ડ બ્લણ્ડેન 
કીટ્સના “ઓડ ટુ સાઇક'ને સવિશેપ પિણ્ડારરીતિવાળું 
લેખે "છે. કાઉલે, ગ્રે, કોલિન્સ, કૉડિવ, કોલરિજ, 
એનાક્રિયોન તથા હોરેસ વગેરેની કાવ્યપધની 
પરમ્પરામાં જ કીટ્સના ઓડનું પદ્યસ્વરૂપ ઘડાયું અને 
વિકસ્યું હોવાનું સ્પષ્ટ છે. કીટ્સની. ભાવાનુભૂતિની 
અનેકપાર્શ્ચી સફુ્લતાને સૉનેટ કે સ્તોત્રગાન 
(119708)નો. કાવ્યપ્રકાર ન્યાય આપી શક્યો ન ડોત. 
કીટ્સે ઓડ માટેનો જે પદ્યબન્ધ પસન્દ કર્યોં, ઘડ્યો 
વિકસાવ્યો તેમાંયે એની પ્રતિભાનો. ઉન્મેપ કારણભૂત 
છે. ભાવતોષ ચેટરજી બહુ માર્મિક રીતે લખે છે : 
“1/6 4 & . 70૯4572 ૦/ £૯28%5'5 /૦૮//7€47 
7045૯437 7.0૮ /7: 1775 8/૦ ૮0 ૮૦71870૮ £/૮2 £17૦ 
૮6/0૯€/5# 4007275 706 ત ૦ . /0/77 //7. 5૦૮ઘ/#છતં 
8200 /સ્‍૦40/02 «406 /૦5 ૫0 50૮0 410ક5ુટ 47 
20/74, 8050 £/€ 40./૯5£1€ /,0/7720/11* ૦7 02 ૦૦)/ 
17307 416 £/૮ ૮૦/૮૦/4£૯૦ 40૯05427 ૦/ £/૯ 
5077ના.” ત 
(બાળ હટ્યાડ : કડ ડાલ તાતે ૫/0૮ 1971. 2.367) 
ડગ્લાસ બુશ (2૦૫૪5 8પડી)ના મતે ઓડ 
ડુ સાઇકિ'માં વૈચારિક મુખરતાનો અભાવ છે; પરન્તુ 
* “રમાં સિડની કોલિન કહે છે તૅમ, ઊમિનો ઉછાળ અને 
ઉત્કપ $ન્દ્રિયસન્તર્પક કલ્પનસમૃદ્ધિ દ્વાગ પ્રગટ થયો. 
છે. કવિ આ કાવ્યમાં પુરાકલ્પનને પોતાની રીતે નવું 
અર્થરૂપ આપે છે. કવિ પુચકલ્પનને આધારે પોતાનું 
આગવું દર્શન આપે છે. એમાં કવિ પ્રત્યક્ષ અનુભૂતિનો. 


૧૬ ] કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૧૯૯૬ 


મહિમા કરે છે. કવિના પ્રાચીન પુરાતન પ્રત્યેના સમાદર 
સાથે, સ્નેહ-સૌન્દર્યલક્ષી માનવીય ભાવાનુભૂતિ પ્રત્યેનો. 
એમનો પક્ષપાત પણ અહીં નજરે ચડે છે. “ઓડ ટુ 
સાઇકિ'માં કવિની પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનાનુભૂતિ માટેની ઉત્કટ 
પ્રતિબદ્ધતાનો સફ્કેત છે. સાઇક, એક ભૂમિકાએ કવિની 
કલ્પનાશક્તિનું પ્રતિનિધાન કરે છે. ગ્રેહામ હફ 
(બૌ 130૫ડા3)આ કાવ્યને “પ્યોરલી ફેન્સિફુલ' 
હોવાનું જણાવી એમાં કીટ્સના પુરાકલ્પનના 
સોહામણા નિરૂપણ ઉપરાન્ત કંઈક વિશેષ હોવાનું 
નિર્દશ્યું છે. એમાં મનુષ્યના “ઇફ્ટિરિયર લેણ્ડસ્કેપ'નું 
ઉત્ખનન છે. સાઇક માનવ-આત્માનું જ એક રૂપ છે. 
આજના બૌદ્ધિક મુકાબલાઓવાળા વાતાવરણમાં 
કુદરતની સમતુલા જોખવાઈ છે. એ પરિસ્થિતિમાં 
સાઇકના પૌરાણિક પાત્ર દ્વાસ કવિ પોતાના જમાનાના 
અશ્રદ્ધામય હવામાનમાં, કહો કે, નિદૈપિતાની-સ્નેહમય 
શ્રદ્ધાની પુન:પ્રતિષ્ઠા કરવા સફ્લ્પબદ્ધ છે. કીટ્સે મેરી 
(1 પટાપટ)ની સાઇંકિ એસ'ની. એડ્લિઝટન દ્વારા 
અનૂદિત કથા વાંચેલી અને ત્યારબાદ આ ઓડ રચના. 
કરી છે. સાઇકિની અનુભૂતિમાં જીવનનો શાશ્ચત 
યાત્રાનો - મૃત્યુમાંથી અમૃત તરફ જવાનો સાઝેતિક 
નિર્દેશ છે. વિનસ સાઇકિના સૌન્દર્યની અદેખાઈ કરે 
છે અને તૅને કોઈ આંધળા. ને અધમ પ્રાણીના પ્રેમમાં 
પાડવા કયૂપિડ (૯પ%તં)ને મોકલે છે. પરન્તુ ક્યૂપિડ 

પોતે જ સાઇકના પ્રેમમાં પડી જાય છે ! એપોલોનો 
ભવિષ્યવેત્તા સાઇકિને કોઈ ઉજ્જડ પહાડડીમાં છોડી 
દેવાનો. તૅના પિતાને આદેશ આપે છે, 'જેથી. કોઈ સર્પ 
તેને પરજ્ીી શકે. આ આદેશથી સાઇકને તરછોડવામાં 

આવે છે. તરછોડાયેલી સાઇકિ હૈયાફાટ આક્રન્દ ડરે 

છે. તેને મૃદુ પવન એક ખીણમાં લઈ જાય છે. તેની 

સરસ રીતે સરભરા કરે છે. પછી તેને એક મહેલમાં 

લઈ જવામાં આવે છે. જે એના પતિનો. હોવાનું તને 

કહેવામાં આવે છે. કયૂપિ-ડ અને રાત્રિના અન્ધકાસ્માં 

હંમેશાં મળે છે. તે સાઇકને પોતાને કદીય જોવાનો 


પ્રયત્ન ન કરવા સૂચવે છે; પરન્તુ 
ત્તાઇકિ એને જોવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પરિજ્નામે ક્યૂપિડ 

તેને છોડી ચાલ્યો જાય છે. સાઇકિ પછીધી પસ્તાય છે 
ને તેના માટે ઝૂરે છે. તે તેના પ્રેમી ક્યૂપિ.ડને શોધવા 
આખી ધગ્તી પર રખડે છે અને એમ કરતાં વિનસના 
હાથમાં ઝડપાય છે. તે એને. ઝુલામ 1. બનાવી રખે છે. 
અન્તમાં ક્યૂપિડની પ્રાર્થનાથી, જયૂપિટર સાંઇક સાથેના 
તેના લગ્નને સમ્પતિ આપી, સાઈકેને 
સમરપે છે. એક મનુપ્ય આ ગીતે દેવત્વ પામે એ ઘટના 
કીટ્સને આકર્ષે છે, અને ઓડના આરમમાં જ સાઇકિ 
દેવીરૂપે ગ્જૂ થાય છે. અહીં સાઈકિની ૧ વેદન ભરેલી 
ઓ. વાત નથી, અહીં તો “ટેની સુખમ્‌થ 
દિવ્યતાનું સીધું નિર્પણ છે. કતેને જડલમાં ફરતાં જે 
સુખી યુગલનું દર્શન થાય છે તેનું ખૂબ મમ્સ્પિર્થી 
ઇ્ત્રિયગ્રાહ્મ વર્ણન અહીં ગ્જૂ થયું છે. અહં સાઇકિ 
પ્રાચીન ગ્રીક મન્દિરની વિધિવિધાનોની જટાજાળથી 
મુક્ત થઈને સ્નેહન્સૌન્દર્યના નૂતન સન્દ્ભમાં ડવિના 
ચિત્તમન્દિંગની એક શ્રદ્ધામયી પ્રેગ્ણાદાયી સ્‍્વપ્નમૃતિ 
તરીકે ચ્જૂ થઈ છે. સાઇકિ જે રીતે વેદના દ્વારા આત્મ- 
અભિજ્ઞાન પામ'તી,-અમરત્વ-અમૃતત્વ તરફ ઉત્દ્રાન્તિ 
કરે છે તેની સંવેદનકથા કવિ વ્યજનાત્મક રીતે આ 
ઓઝ.ડમાં રજૂ કરે છે. અહીં માનવસમ્પ્રશાતાનું દેવત્વમાં 
ગૃપાન્તરે થતું પામી શકાય છે. કવિ માનવમનની. 
વિકાસધર્મિતાનું એક વિલક્ષણ ગતિચિત્ર અહીં સાદર 
કરે છે. અહીં સાઇકને દિચ્ત્વપ્રાપ્તિ બાદ 
મનૃપ્યલોકથી અળગી ન થતાં વિકોપભાવે 
મનૃષ્યલોકની જ એક અમૃતત્વની સિદ્ધિદાયિની 
શક્તિરૂપે માનવચિત્તમાં સકઈરેત થતી સરેતી છે. અહીં 
સાઇકના મનુષ્યત્વમાંથી કેવત્વ પમવ!ની પ્રક્રિયાનું 
નાટ્યાત્મક પ્રત્યક્ષીકગ્હ થતું નથી. અહીં તો. એવ 
ગ્પાન્તર ધછીની જ દેવીસ્વડપા સાદટિતે સસ્બોધીને 
કવિ પોતાની મનોગત અપેક્ષા ઓ-સ્વપ્નોનું બાવાહાક 
દનિ સૌન્દર્યમફિત કલ્પનોની કમનીય ઇત્દ્રિજાળ 


અમરત્વ-દવત્વ 


વ ગ્લયનું અહીં અનોખું ગ્સા ગ્ઝ 


દ્વાગ કરાવવા મથામણ કરે છે. કવિની વાફ્છટા ને 
ઃ ક થયેડુજાવા મળે 


છેક કવિની ઉત ત્કટ દશ્યસંવેદન્ધનો અનુભવ. કરાવીને 


(7 | પ૫. 
ન પ” 
સિ 


“ઓડ ટુ અ નાઇટ્ઝિઇલ*માં ડવિચિન્તનનું 
માળખું પમાણમાં ઘણું સકૂલ છે. એક પ્રડાટ્નો 
દિવાસ્વપ્તનો. ભાવાનુભવ અહીં રજૂ થતો લાગે છે. 
આ ક્રાવ્યમાં નાદટિડેલ સૌથી વધા પ્રભાવક પ્રતીક 
છે. આ ઉપરાન્ત પણ મદિગ, જામ જેવા અન્ય પ્રતીકો 
જરૂર છે, પરન્તુ ભાવકના મન-મગજને તો 
નાઇટ્ડેઇલનો અવાજ જ ભરી દેતો લાળ છે. કવિ 
પોતે પણ નાઇટિવઇલ સાથે ઊં! તદાત્મતા અનુભવે 
છે. નાઇટિઝેઇલને અનુલક્ષીને કવિચિત્તમાં ૬ 
ભાવપ્રતિભાવનો સૃક્ષ્મ તુસુલ ઝક્્ષ જામે છે તૅયા ઘણું 
ગહન કે ગૃઢ કહેવાય એ' વું, સન્દિંગ્ધ કહેવાય એ'વું 
છે, પગ્ત્તુ એ સર્વમાંથી પસર 
થતાં એક પિકકણ પી આત-મસન્તૃપ્તિનો ભાવ 
પણ અનુભવાય છે, જેમાં વેદનાયે છે ને ઉલ્લાસ પણ, 
મધુરતપયે છે તે માર્મિકતા પણ ! 

આ “ઓડ દુ અ નાઇટ્ફેઇલ'માં 
આત્મતિઝુક્તિ માટેનું સંહડન ઘની'મૃત થઈને પ્રકટેલું 
છે. કવિ નાઇટિકેઇલના અલૌકિક ગાન-સ્વર સાથે 
તાદાત્ય સાધવા જતાં અનિવાર્યતયા અહે-વિસર્જનની 
એક ભૂમિમાંછીયે પસાર ઘાય છે. વિસર્જન માટે સર્જત 
શ સર્જન મછે વિસર્જન - અ! ભૃગિકાનું માર્મિક 
સત્ય આ ઓડ્માંના કવિના ભદ્વવિવર્તોમાં અનૃબવાય 


છે. કવિ એક તબક્કે નાદદિરેદકના ગાનસ્વર 
મૃચ્છામ્ય ભાવસ્ચિતિ અનુભવે છે અને એમાં 


અત્મવિસ્સૃતિર્ની ન્‌ી “મિકા યૅ અાકરી લેડાય છં. એ પછા 

ઠવિ સભાન-સમ્પ્રસ ઘતા નાદટિઝેદલના હોરાની અને 
પ 
ભજતાં ઊં જ અ જએનેઃ ળે રીતે ઉ બરડા ઊતરતાં 


ઠાગા અંધ જ કા થવું છે ત થવાની 





સંવાદમય, ભૂમામય ભૂમિકામાં અન્ત:પ્રવેશ કરે છે. 

કવિ ઓડના પ્રારમ્ભે નાઇટિઝેેઇલના ગાનથી 
પોતાને જે અસર થાય છે તેની વાત કરે છે. એ અસર 
સમ્પ્રજ્ઞનાવાળી વેદનાપૂર્ણ છે તો સાથે સાથે મૃત્યુતુલ્ય 
અસમ્પ્રશ્ઞતાવાળીયે છે. એ ગાન ઘણું ભુલાવી શકે છે 
તો. સ્મરાવી પણ શકે છે ! કવિ ગાનના પ્રભાવે જે 
વધુ ને વધુ આત્મનિમજ્જન. કરે છે તેમ તે. વધુને વધુ 
વેદનામય ભાવસ્થિતિનો અનુભવ કરે છે. કવિ સૂચક 
રીતે '૪/1૯1€ 9૫૬ £૦ 11111૬ 15 ૬૦ 9૯ 1પ11 ૦4 
$0₹₹૦૫?' “પ કહે છે. તેઓ જાણે છે કે આ ક્ષણે ક્ષણે 
પરિવર્તનશીલ વિશ્વ ક્ષણે ક્ષણે નવતા ધારણ કરનારી 
રમણીયતા કે સુન્દરતાને માટે સર્વથા અબાધ્ય નથી. 
કવિને માટે આશ્વાસનરૂપ હોય તો. કવિતા છે, જેની 
પાંખોના લળે તેઓ સર્વ પ્રકારની બાધ્યતા વચ્ચેય કંઈક 
મુક્તતાથી ભલે થોડો સમય યદદચ્છાવિહાર કરી શકે 
છે. કવિ નાઇટિઝેઇલના ગાનસ્વરે જે માધુર્યનો અનુભવ 
કરે છે તેના આધારો પોતાની આસપાસની ચરાચર 
સૃષ્ટિમાંયે મબલખ હોવાનો અહેસાસ પણ કરે છે. 
કવિની નજરનો પ્રભાવક જાદુ અહીં અનુભવાય છે. કવિ 
પ્રકૃતિની સૌન્દર્યપૂર્ણ અને માધુર્યમય રેખાઓને કોઈ 
ઝાકળભીની દ્રાક્ષલતામાંથી કે ગુઝ્ારવ કરતી 
જીવજન્તુની દુનિયામાંથી ઝડપી લઈને સચોટ રીતે 
સાકાર કરે છે. તેઓ નાઇટિઝેઇંલ મરણશીલ છે એ તો. 
જાણતા જ હોય, તેમ છતાં તેને 'અમર' (111101૫141) 
કહી, તેની ગાનકલાની અમરતાયે સડફ્કેતે છે. 
ગાનકળામાં સક્રિય નાઇટિઝ્ઞેઇલને જ ખરી અમૃતાવસ્થા 
પ્રાપ્ત થાય છે. એ જ કવિનોયે કાવ્યગાન દ્વારા 
માનસકલ્પ થાય છે. કવિ જાણે છે કે ગાન ગાનાર 
નાઇટ્ઝ્રિઇલ નાશવન્ત. છે, એનું ગાન પણ વિરમવાનું 
એટલે તેય નાશવન્ત છે, પરન્તુ એના ગાન-પ્રભાવે 
કવિચિત્તમાં જે કંઈ અનુરણન-અનુગુજન થાય છે તે 


અમર છે. ડવિને એ અમરતામાં શ્રદ્ધા છે, અને એની 


પુરસ્કૃતિ કરતાં કવિ નાઇટ્ઝિઇલના ગાને પ્રેરિત્‌ એવી 


ઝૂરે ઝુઝઝ 
૧૮] કવિલોક ; નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૧૯૯૬ 


સઝગ્રીતસય અવસ્થામાં સરે છે કે જેમાં તેમને પોતાને 
“૦ 1 ૪ત્ાદટ ૦1 3૮૯[' એ'વી એક રસાત્મક 
સન્દિંગ્ધતા અનુભવવા મળે છે. કવિ પ્રસ્‍તુત કાવ્યમાં 
કલ્પનોનો. જે રીતે. વિનિયોગ કરે છે તેમાં એની. ઊંચા 
પ્રકારની શક્તિનો પરચો થાય છે. કવિ સમુચિત પ્રતીક- 
કલ્પનોની ઇન્દ્રજાળ રચી, પોતાને જે કહેવી છે તે વાતો 
તે દ્વારા અત્યન્ત. મામિકતાથી સફેતે છે. જીવન. અને. 
મૃત્યુ, સર્જન અને વિનાશ, સ્થૈર્ય અને ગતિશીલતા, 
ક્ષણભડુર ક્રમિકતા ને શાશ્વતતા આ સર્વ વિરોધોની . 
સહોપસ્થિતિ છતાં જે અજરઅમર અન્તરતમ સંવાદની. 
મધુરતા આ સવને પોતાનામાં આવરી લઈને ઊભરે , 
છે તેનું કીટ્સ કલાત્મક રીતે વાગવતરણ સિદ્ધ કરે છે. 

જાણવું ને સહેવું, સહેવું ને સિદ્ધ થવું એમાં મનુષ્યની 

જિન્દાદિલી છે ને સઝ્ડીતાદિ કલા એની જ 

સમારાધનારૂપ છે તે કીટ્સ આ કાવ્ય દ્રારા બરોબર 

રીતે વ્યજિત કરે છે. 

“ઓડ ઓંન અ ગ્રીશ્યન અર્ન'માં ક્ષણભકુર 
અને શાશ્વત આ'વી બે દુનિયા વચ્ચેના સમ્બન્ધ. 
વ્યવહારની ખણખોદ આગળ ધપતી જણાય છે. 
નાઇટિઝેઇલ કુદરતની દેણ હતી, જ્યારે આ ઓડમાં 
રજૂ થતું અવશેષ-પાત્ર (અન) મનુષ્યની દેણ, છે. મનુષ્ય 
આ પાત્ર પર કળા કરીને, ક્ષણભકુરતામાંથી અમરતા 
પ્રતિ ગતિ કરવાનો એક રમણીય પુરુષાર્થ આદરે છે. 
પેલી નાઇટ્ઝિઇલનો ઇલાકો તો દૂરનો હતો, એનાં 
કરતાં આ. અવશેષ-પાત્રનો ઇલાકો વધુ નજીકનો 
જણાય છે. કલાની દુનિયા મનુષ્યની દુનિયાની 
લગોલગ જ નહીં, એની જ દુનિયાના જાણે એક 
આહ્લાદક સાતત્ય ને વિસ્તારરૂપે ઉદ્ધાસે છે. અહીં 
જીવનમાંથી કળામાં, જ્ઞાતમાંથી . અજ્ઞાતમાં, ' 
પરિચિતતામાંથી અપરિચિતતામાં ચિત્તતન્ત્રનું 
ગત્યાદોલન થતું વરતાય છે. કવિ પોતાના અન્તરતમ 
જીવનના ગૂઢાર્થને વ્યક્ત કરતા કલાત્મક વિભાવની 
ખોજ કરતો હોય છે. એ'વી ખોજ આ ઓડમાં 


અવડોય-પાત્રને અનુલક્ષીને ચાલે છે. 
અવશેપ-પાત્ર ભલે. કોઈ ક્ષણભઝુર મ-- “હ પ્રતિલ્ય 
દ્વાગર રચાયું હોય, પરન્તુ એની ચર્ચના કહ -મક 
ભૂમિકાએ. સિદ્ધ થવા સ્ઇથે જ તે. શી વસ્તુ 
બની રહેતી જજ્ઞાય છે. એ મનુષ્યની કલ॥ : 
બની ક છે. ન કલાકર્મનો આ ગૂઢ. પ્તૃત 
તે નિપ્મન્ન. કરે 

ની મ સ લે છે, પરન્તુ અજ્ઞાતનું 
કતુક તને ભારે છે. જે ચગદારીનો અનુ“ભવ. થયો છે. 
એનું પ્રમાણ તો. પોતે. પામ્યો જ છે, પણ જે ગગદારી 
હજુ શ્રવણેન્દ્રિય દ્રાગા મારી શકાઈ નર્થી તેનુંયે 
આકર્ષણ અનેકત્ણું હો પોતાન્ય માંહ્યલાની 


કલાત્મક 


“ત 


આ 
૩ 
ત્ર 


'ડાવાની 
ગ્રાક્ષીએ. તે પ્રમા'ગત કરે છ. કવિ અવશેપ-પાત્રને 
અનુલક્ષતાં, જાછો ગ્રીક-કાલીન સખ્સ્ત સાંસ્કૃતિક 
કલાવારસાનેય ઉદ્બોધતા ન હોય, અવી ઉત્તાનતા, 
એવો. ભાવોકેક એમની. વાગભિવ્યક્તિમાં ન 
અનુભવાય. છે. કવિ. અવશેપપાત્રના કલાત્મક સૌન્દ 

દ્વારા માનવીય જીવનમાં %ે શ॥શ્વત છે, જે સત્યરૃપ 
છે તેની. ઝાંખી 
પણ પાછી તૅમને અલૌક્કિ કલા સૌન્દર્યના નિગ્વધિ 
અવગાહન. મણે પ્રેગે છે. એ રીતે આ કાવ્યમાં 
સૌન્દયદ્રિપ્ટ કીટ્સની “છેલ્ત્રપઇ)? 15 દપર્દા, દત્પર્દા 
ઇટ્થપઇ” એ મન્ત્રવાણી સંસિદ્ધ ઘયેલી પ્રતીત થાય 
છે. કવિને આ. જીવનની, આ પૃથ્વી પરના પોતાના. 
અસ્તિત્વની સાર્થકતા કલાન્તર્ગત મૂલગામી જે રહસ્ય. 
મર્મો છે તેને પ્રત્યક્ષ રૂપે પામી લેવામાં વરતાય છે. 
ક્લાસૌન્દર્યમાં ઊંડું અવગાહન કરી શકનાર મનુષ્ય- 
આત્મા સંવિતની-સંવેદનાની એક. એ*વી સમુન્નત 
ભૃમિકાએ. પહોંચે છે જ્યાં સ્નેહ, સત્ય, સૌન્દર્ય જેવાં 
જીવનનાં મહાન પરિબળો. પર્ષાયાત્મક રીતે એક અને 
અખડ એ'વી શૈતન્યની આલાદક અવસ્થાને 
ઉદ્રાસિત કરે છે ને તેદના અને કેદનાજન્ય સાનનો. 
વિરોધ નહીં, બલકે સાગહ અતરોધ ઉદ્દિષ્ટ હોય. છે. 


કરવા પામે છે અને એ'વી ઝાંખી . 


“ઓડ ઓન મેલન્કલી'માં વેદનાનું કત પ્રગટ 
થયેલું જોઈ શકાય છે. કીટ્સ જવનમાં વેદનાના વ્યય 
અત વર્ચસ્‌નો સ્વીકારે કરે છે, પરન્તુ એને નકારાત્મક 
વલાથી અવહેલવાને બદલે અનો ઊલટપૂર્વક સમાદાર 
રે છે. તે જીવનમાં વેદનાની એક મહાગણીની - દેવીની 
રીતે પ્રતિપ્ઠા કરે છે, વેદનાના સન્દર્ભમાં ઉલ્લાસ 
આનન્દનું મૃલ્ય મહત્ત્તનું છે. વેદનાની અનુભવક્રિયામાં 
જીવનનો ખગેો સાક્ષાત્કાર છે અને તેથી તેઓ વેદનાને 

સ્વીકારવાની, કહો કે પોંખવાની, જિન્દાદિલી દાખવીને 

ગહે છે. વેદન્માં જીવનનું મધુ ને જીવનની 
વાસ્તવિકતાનું સૌ .ય પ્રત્યક્ષ ધાય છે જાં છૈત છે, 
ત્યાં સ્થિ-ત્યન્તર ગત્ઝન્તર છે, વેદનાની મક્ટિયા 
અનુભવ દ્વાસા અભિસ્ાન છે અને ઝો ઇતને કાનો 
થતાં જ એક એ'વી એકાકારતા અનુભવાય છે, જે 
અનિર્વચરનીયતામાં - મૌનમાં પર્યવસાન પામે છે. કવિને 
તેદ્રનાની પ્રક્રિયામાં આત્મચેતનાની સક્રિયતા ને 
સાથકતા પ્રતીત થાય છે. 

“ઓડ ઓન ઇરડૉલન્સ'માં વાસ્તવિકતા પ્રત્યેના 
કવિના એક જૂદા ૪ -ભિગમનો પઝ્ચિય મળે છે. આ 
ઓમાં વેદનામાંથી છુટક પામવા માટે ચેતનાની 
નૈતિમૂલક અવસ્થાની જિકર ફરવામાં આવી. છે. 
માનવીની એપશાઓ અને આવેગોને ક & કરી દઈ 
એક આહ્યદક ચૈતસિક અવસ્થા સુધી પહાન્વાના 
ઉપક્કમનો સકેત આ ઓડ દ્વાસ મળે છે. દિમાગના તાર- 
તન્ત એટલા ઢીલા કરીદવા કે પછી સુખદુઃખના 
અનુકવ-પ્રતિકૃળ સંતેદનોની અથડામણ જ નિવારી 
ગડાકાય ' ધાનવ-ચિત્તની આન્તરયાત્રાના જે ભાવાત્મક 
વળાંકો છે તે આ ઓડમાં સરસ રીતે બતાવાયા છે 

કીટ્સન સર્વોત્તમ ઓડ, ટેટલાકના મને “અડ 
ટુ ઓટમ' છે. અહીં કવિના ભાવાનૃભવન! વિકિધ 
સ્તરનું કલામય નિરૂમણ છે. અ આ કાગ્યયદન 
વિવિધ ભાણ બિન્દુઓની કલાત્યક ગૂંધી અને સમક 
ધ્યાનપાત્ર છે. ભાયા પરા અહીં કવિના ઉન્નત બાવોતે 


ક 


ડઝ 


જૌ 


ણ 


ક કુ ક 
કકિલોક : નહેચ્બ્ર્ઝડેસેએઃ ૧૯૧૬ ૧૯ 


ન્યાય આપે એ'વી રીતે પ્રયોજાય છે. પ્રસ્‍તુત ઓડમાં 
કષિ પોતાના વ્યક્તિત્વનું વિલોપન સ્પ્રધી જે પ્રકારે 
તસ્તુલક્ષી કલાવિધાનને ઉજાગર કરે છે તે કેટલાક 
જૂના વિવેચકોને નોંધપાત્ર ઘટના લાગેલી. તો આન્ળેલ્ડ 
ડૈવનપોર્ટ (£71801ત 3૫20૪૦૮૪ જેવા કેટલાક પવા 
ફ્વિચકોને આ કાવ્ય નવા પ્રકારની તલસ્પર્શી તપાસ 
માટે ખૂબ ક્ષમતાવાળું લાગ્યું છે. અહીં ઓટમ-પાનખર 
જીવનવિલયનું-મરણનું પ્રતીક બનીને આડે છે. 
જીવનમાંથી મરજ્ઞમાં ને મરજ્ઞમાંથી જીવનમાં જે 
આવાગમન. ચાલે છે તેનો લય પકડીને કડિએ આ 
કાગ્યબન્ધ રચ્યો છે. રૂપાન્તર કે પરિવતંનમ્ાં વેદન્ધ 
હોય છે, પરન્તુ એનું હોડું અપરા અસ્તિત્વની સાથે 
જ નિરસિત છે. તેથી પોતાના સ્વ-કેન્દ્રથી દશાઝુલ ઉપર 
ઊડીને જાતને જીવનને-૪ગતને જોતાં જ વાસ્તશિકત્દ 
અને બ્રાન્તિ, શાશ્વતતા ને કલણજિડતા. સફ્ળત્ય ને 
નિપ્કનતા, સાર્થકતા ને નિસ્થકતા - આ'વાં દન્દ્રમાં 
અનુસ્યૂત વેદનામમ ઝતનું સૂત્ર ટવિને હાયવગું થાય 
અને એ સૂત્રબળે આ સૌની વચ્ચે જે સંવાદ 
સુમેળની શક્યતા - અનિવાર્યતા છે તે અઝ્ડે અભિજ્ઞાત 
થવાય છે. કવિ પાનખરમાં વિસજનની વેદના સાથે 
નવસર્જનની આશા-ચેતનાયે જુએ છે. પાનખરનો 
પરિપડવતા સાથેય સમ્કન્ધ છે તો પરિવર્તન સાથેય 
ખસે જ. કરિ ઓડન્ય પ્રારમ્ભે જ પાનખરની 
નિસગશ્રીનું અર્થપૂર્ડા ને રસ્ય ચિત્રણ કરે છે. 
કવિએ આ ઓડની બીજી કડીમાં જીવનના 
શાશ્ચત પ્રગાહની વાત કરતાં કરતાં એના અનુપડ્ડે જે 
કંઈ અવનવી ઘટનાઓ ઘટે છે તેનું સાફેતિક ચિત્ર 
આપ્યું છે. કવિની, કલ્યનાદીલતા કવિની ચિન્તનાત્મક 
વૃત્તિને પ્રત્યક્ષતાનદ રસે. રસી, કાવ્યની આસ્વાઘતા 
સુપેરે વધારી આપે છે. કવિએ આ કાગ્યમાં ઓટમને 
સજીવ રૂપે ચિગા[ફેત કરી છે. તેની શક્તિ ને સત્ત 
બેયનાં અહીં સમતાપૂર્ડક દ?નિ કસ્ય છે. કવિએ 
ધરપષદેડીનેય અહીં અવતાય છે અને તેનાં વિવિધ 


હ 





૨૩ 1] કહિયોક : નરેમ્બરડડિસેમ્બર ૧૯૯૬૬ 


અવસ્થા-ચિગો આપ્યાં છે. વળી અહીં એક જ સત્ત્વ 
વિવિધ વેશોમાં પ્રત્યક્ષ થતું, જવન-મરજ્ઞને, સર્જન 
વિસર્જનને ઊંડજ્ઞયાં લેતું દેશકાલાબાધિત બ્રાલી 
ચેતનાનું જે પ્રતિનિધાન કરે છે તે પજ્ઞ ધ્યાનપૂર્વક જો 
જેવું છે. કવિએ અહીં ઓ:ડની છેલ્લી કડીમાં વસન્તનાં 
ગાહ્ધં ક્યાં છે એ'વો પ્રશ્વ છેડ્યો છે; પેણ તે સાથે 
પાનખરે વસન્તન્પ ગાણાની ચિન્ત્મ ન કરતાં પોતાના 
જ આન્તરગાનની ખેવના કરવી ગનીમત છે એ પણ 
સૂચવ્યું છે. કવિ પાનખરને કહે છે : 10141૬ 1801 
ર દૌપટત, (૦૫ 15૬ 257 #0પશ્ત ૫૦૦.' કાવિએ 
આ કાવ્ય દ્વાર, પ્રકૃતિનું ઓડું લઈ જીવનની શદ્શત 
લીલાનું જે મર્મદર્શન કરાવ્યું છે તે અનન્ય છે. 

આ ડવિ ભારે સર્મી અને ચહસ્યપ્રેમી છે. બધા 
વાત ખોલીને બતાવવી એની પ્રકૃતિમાં નથી. ક્યાંક 
કલ્યનથી. પ્રતીકથી, પુરાકલ્પનથી કે દશ્યાત્મક 
ચિત્રાડુન કે રેખાડુનયી, વાગ્વિરામ કે વાગ્વેગયી; ગ્રાસ ,. 
લય ને પદબન્ધથી ચિન્તજગર્ભ એકોક્તિથી કે 
ચિત્તાવેગગય સમ્બોધનો કે ઉદ્બોધનોથી જીવન- 
કવિતાની નિગૂઢ સત્યલીલાને સૌન્દર્યાફિત કરતો 
ડિલસે છે - વિકસે છે. આમ ઓવરટોનનો આદમી 
લાગે ને આમ અણ્ડર ટોનનો ! ક્યારે કઈ કાવ્યમુદ્રા 
ધારણ કરી તે પોતાન મનોગતને વાગ્ગત 
રમણીયતામાં ઢાળી આપહઇ/માં સફાન્ત કરશે તે કહેડું 
મુશ્કેલ છે. અ! ડવિ. જ કોઈ ચોકઠામાં બન્ધ -ન બેસે 
એ'વો, “અનપ્રેડિક્ટેબલ કહેવાય એ'વી લીલાગતિ- 
વાળો છે. એનાં ઓડ એની આ'વી સમૃદ્ધ ને સપ્રાણ 
ક્વિવ્યક્તિતાનો હૃદયકમ પરચો કરાવીને રહે છે. ઓડ 
કાય્યપ્રકારનું એનું અર્પ્ા એ'વું માતબર છે કે ઓડ 
અને કીટ્સને અલગ રીતે જોવાનુંયે આપણને ન ગમે ! 
[13 ૦તંટ' 0]: 1041 5. ૪109 તથા ૦1% ઉલ્દડઃ 
4ીડ 41 38ર્ત ૫૦૮: 89): 81338310540 
ઉપડધદલ્ઝુય્લ્ન આધારે. ે 


થુ. 


હ કીટ્સનું સોનેટવિઃ્વ ઉ ઝે 


નજક. 


શ 


શ 


૧૯મી સદીના બીજા દાયકાના ચાર સમર્થ 
અજ્ઞેજી કતિઓ બાય્રન, શેલી, કોલરિજ અને 
વડૂઝવર્થની સમાન્તરે જૉન કીટ્સનું નામ છે. 
વડ્્ઝવર્થની જેમ કીટ્સ પણ મહત્ત્વનો સૉનેટકાર છે. 
એના સુધી પહોંચેલું સોનેટનું રે અનેક ફેરફાર 
પામતું રહ્યું છે. 

ઇંટલીથી આવેલું આ સ્વરૂપ મ પ્રયોગ બાદ 
શેકસ્પિયરને. હાથે. નવો ઘાટ પામે છે. પેટ્રાર્કની 
પ્રાસર્ચના અને અસ્ટક-પટ્કની સહ્ટનયોજનાને 
શૈક્સપિયર ત્રણ ચતુષ્ક અને એક યુગ્મમાં પલટાવી 
દે છે, અને લગભગ ૧૫૪ જેટલાં સોનેટ લખીને એ'ને 
દેઢમૂલ કરે છે. ચૌદ પડ્ડિતમાં એક ભાવ કે વિચારને 
વિકસાવવાના નિરધાર સાથે જે કાવ્યવાણીનો સંશ્લેષ 
રચાય છે એનું મહત્ત્વ, અલબત્ત, સતત ચાલુ રહે છે. 
શેકસ્પિયર પછી. મિલ્ટન કાવ્યવાણીનો આ સંશ્લેષ 
ફરીને પેટ્રાર્ક તરેહ પર રચે છે; પણ અષ્ટક અને પટ્ક 
વચ્ચેના દેઢ વિરામને જતો કરે છે; અને છેલ્લે સુધી 
ભાવતર: વિસ્તારે છે એટલું જ નહીં, પણ સોનેટમાં 
મુખ્યત્વે ઘૂંટાતા રહેતા ડ્રણયભાવને સ્થાને 
આત્મકથાત્મક ક્ષણો અને જહેર ઘટનાઓના 
વિશ્લેષણોને દાખલ કરે છે. 

મિલ્ટન પછી લગભગ. અદશ્ય થયેલું સોનેટનું 
સ્વગ્પ રોમેણ્ટિક આન્‍્દોલન દ્વારા કરી પુનર્જીવિત થાય 
છે. વડ્ઝવર્થ પણ મિલ્ટનની, જેમ એકાદ અપવાદને 
બાદ ડરતાં પેટ્રાર્ક તરેહનો સ્વીકાર કરી મુખ્યત્વે 
ગાપ્ટ્રઘટનઓથી નીપજતા ભાવવિશ્વને ધબડતું કરે છે. 
નેપોલિયનના આક્રમણની બીકે ડચ.ડાતા રાષ્ટ્રની 
વાચાને એમાં અભિવ્યક્તિ મળી છે. વડર્ઝવર્થના ૫૦૦ 
જેટલાં સૉનેટ સ્વરૂપઅત્તર્ગત ઊર્ષિને તત્ત્વનિષ્ઠ કે 
ચિન્તનનિષ્ઠ કેવી રીતે બનાવવી એનાં નિદર્શન પૂરાં 
પાડે છે. 


રી ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા ક ન 


કટે પણ ૬૪ જેટલાં સૉનેટ આપ્યાં. એની 


* અભિવ્યક્તિની મથામણ પ્રયોગરૂપે પણ સૉનેટ સ્વરૂપ 


સાથે રહી. એમના આંતરાઓનું ઘડતર પણ. એણે 
સૉનેટના સ્વરૂપમાંથી કર્યું છે. પેટ્રાર્કશાઈ અને 
શેકસ્પિયરશ્ાઈ સોનેટતરેહોને એકઠી કરીને ઓડમાં 
અંશે જલ જલ 7૧૧ મચ જેવું માળખું મેળવ્યું છે. 

કીટ્સની પહેલી પ્રકાશિત રચના જ સૉનેટ હતી. 
આ, *ઓ એકાન્ત' (૦ 5બૌંઘ્પર્તહ) સૉનેટ કીટ્સના 
કાવ્યવિશ્વને સમજવાની કૂંચી છે. અન્ધારિયાં મકાનોના 
અસ્તવ્યસ્ત ખણ્ડેરમાંથી બહાર નીકળી કોઈ પ્વત-ટોચે 
ચઢવાનું એમાં નિમન્ત્રણ છે. જ્યાંથી ફૂલોના ઢાળ, 
નદીનો. પારદર્શી પટ જોઈ શકાય. પણ કીટ્સ ખરો 
આનન્દ તો નિર્દોષ ચિત્તના મધુર સંવાદને ગણે છે, જેના 
શબ્દો પરિષ્કૃત વિચારનાં કલ્પન હોય. “એકાન્ત'નું આ. 
સૉનેટ કીટ્સના માનસને પ્રતિબિમ્બિત કરે છે. કીટ્સ 
કહે છે : “મ્હાગ મિત્રો આગળ હું નમ્ર થ્હઉં, મ્હને નપર 
બનાવવામાં મિત્રોનો આભારી છું, પણ લોકોના. ટોળા 
સામે હું ઝૂકવાની ઇચ્છા ધરાવતો નથી. એમના 
પરત્વેની નપ્રતાને હું ધિક્કાડું છું. માફ કરજો ત્હમને 
પરેશાન કરું છું અને આ બાબતના પ્રશ્ર અજ્ઞે તેમજ 
મ્હારે અજ્ટે રાઈનો પર્વત બનાવું છું પણ ત્હમને કહેવામાં 
મ્હને કરાર વળે છે કે મ્હારા મિત્રોના પ્રેમ વગર ઠું જીવી 
જ ન શંકું. હું લોકહિત માટે ઇંટના (પર્વત)પચથી છલાઝ 
લગાવવા તૈયાર છું પણ બીભત્સ લોકપ્રિયતાને હું 
ધિક્ારું છું' અને પછી ઉમેરે છે : “થોડો સરખો વે 
લોકોનો વિચાર કરીને કાવ્યની એકાદ પડ્દિતિ પણ મ્ટે 
લખી નર્થી,' (ડૈનલ્ડ પરનો પત્ર, ૯ એપ્રિલ, ૧૮૧૮). 
આમ, કીટ્સ અન્ધારિયાં મકાનોના અસ્તવ્યસ્ત 
ખણ્ડેરોથી મુક્ત નિસર્ગમાં, અને ત્યાંથી પણ મુક્ત 
ચિત્તપ્રદેશમાં જવાનું પસન્દ કરૈ એ સ્વાભાવિક છે. અને 
ચિત્તપ્રદેશમાં પણ માત્ર વિચારો નહીં, “પરિષ્કૃત 


કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસૈમ્ખર ૧૯૯૬ [ ૨૧ 


વિચારોનાં કલ્પન' એ ઇચ્છે છે. કીટ્સે વિચારોના નહીં - 


પણ સંવેગોના જીવનની હિમાયત અન્યત્ર પણ કરેલી 
છે. (બેયલી પરનો પત્ર, રર નવેમ્બર, ૧૮૧૭) 
એટલે. કે કીટ્સ સૌન્દર્ય - સમ્પ્રદાયનો પુરષ્કર્તા 
છે. એ કહે છે કે 'હું એટલા સુકુમા2 ઇન્ડ્રિયાનુરાગ 
સાથે હવામાં ઓગળ્યા કરું છું કે મ્હને એકાકી હોવાનો 
સન્તોપ છે' (જ્યોર્જ અને જ્યોજિઆનો કીટ્સ પરનો 
પત્ર, ૧૪/૧૫ ઓક્ટોબર ૧૮૧૮). આથી જ એ 
સંવેગને દૂરવર્તી કે અમૂતની જગ્યાએ પ્રત્યક્ષ અને 
મૂર્તમાં કેન્દ્રિત કરે છે. તર્કના કે દલીલના સત્યની સામે 
એ કલ્યનાના સત્ય ૫૨ પસન્દગી ઉતારે છે. એને 
ખબર છે કે કલ્પના જેને સૌન્દર્ય તરીકે ઝાલે છે તે 
સત્ય હોવું જોઈએ. કૌટ્સે આ'વું સૌન્દર્ય એના સૉનેટ 
“્ચૅપમનના હોમરમાં પહેલીવાર ડોકિયું કરતાં' (૦૫ 
પિંડ 100441૪ 30૫૦ €134[20041'ડ 1401૯10)માં 
ઉતાર્યું છે. અ સોનેટ અજ્ેજી ભાપાનું અતિ પ્રસિદ્ધ 
અને સમર્થ સૉનેટ છે. મિત્ર કાઉડન કલાર્ક રાયે આખી 
રાત જાગીને ચૅપમને કરેલા હોમરના 'ઇલિયઃડ'ના 
અનુવાદના કેટલાક ભાગ કૌટ્સ વાંચે છે અને ગ્રીકનો 
કક્કો ન જાણન્પર ગ્રીઝપ્રેમી કીટ્સને હોમર હાય લાગે 
છે. હોમરતા આ પ્રભાવને એફ સોનેટમાં ઝીલ્યો છે. 
અષ્ટકમાં પ્રવાસનું રૂપક અને પટમાં બે દષ્ટાન્તોની 
ચમત્કૃત્તિ આ બે દ્વામ કીટ્સે સમતુલન સાધ્યું છે. 
સાહિત્યક્ષેત્ર અને નવા જગતની વ્યાપકતાનું સાદશ્ય 
એમાં નવું નથી પણ એ જે રીતે વિસ્તારે છે, એમાં 
એક વૈશ્ચિક અપીલ છે. અષ્ટકમાં કવિ કહે છે.કે ઘણાં 
સુવણક્ષેત્રો, રાજ્યો અને *ઠ્દીપોની સફર કરેલી. 
ઘણીવાર 'હોમરના ભવ્ય સામ્રાજ્યનું પણ સાંભળેલું, 
પણ જ્યાં સુધી ચૅપમનને સાંભળ્યો. નહોતો ત્યાં સુધી 
હોમરના સામ્રાજ્યની નિતાન્ત પ્રાસાદિકતા શ્વસી 
નહોતી. અઆ અનુભવ કેવો. હતો ? પર્કમાં પ્રવેશીને 
કવિ કહે છે કે જાણેઃ કોઈ ખગોળવિદ આકાશમાં જોતો 
હોય અને.એની દષ્ટિસીમામાં કોઈ નવો ગ્રહ ઓચિન્ત્તો 
પ્રવેશી જાય, કે પછી પડછન્દ કોર્ટેઝ (ખરેખર તો 


૨૨] કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૧૯૯૬ 


બાલ્બોઆ. જોઈએ. કીટ્સની આ ભૂલ નોંધાયેલી છે) 
-ડેરીએન પ્રદેશમાં પર્વતશિખર પરથી તાકે અને 


પ્રશાન્ત પેસિફિક પહેલીવાર દેખાય .એ'વો આ 
અનુભવ હતો. નવા ગ્રહઃ સાથે કે નવાઃ વિસ્તાર સાથે 
જોડાતા હોમરને મેળવ્યાનો સંવેગ,- પદ્યની સૃક્ષ્મતા, 
કલ્પનોની - સહજતા અતે : એકાગ્ર શૈલી “સાથે 
મહાડાવ્યની ઘનતા રચે :એમાં કોઈ -શફા' નથી; - 
કીટ્સને માટે એકાગ્ર શૈલી શક્ય બની છે, કારણ 
કીટ્સને સમજ સાથેના અને સમજ વગરના તીવ્ર 
સંવેદનો વચ્ચેનો ભેદ ખબર છે. કીટ્સ કહે છે : પહેલા 
કિસ્સામાં આપણા ખભા પાંખવાળા છે અને આપણે 
હવામાં નિર્ભીક ઊ.ડીએ છીએ; જ્યારે બીજા કિસ્સામાં 
આપણો. દશ. હજાર ફૂટ ઊંડે એકધારદ પડયે .જઈએ. 
છીએ અને અડવા ખભાઓની ભયાનકતા સાથે પાંખ 
વગર પાછા ઉપર ફેંકાઈએ છીએ- (રેનલ્ડ-પરનો: પંત્ર 
૩ મે ૧૮૧૮) આ'નો અર્થ એ કે તીવ્ર .સંવેગનું. છેવટે 
શિલ્પ રચાવું જોઈએ; અને આ શિલ્પ સમજ સૌથેના 
સંવેગમાં જ શક્ય છે. આ જ કારણે કીર્સ સૉનેટ સ્વરૂપ 
કે એનું શિલ્ય જેવું છે તેવું એકધારું સ્વીકારી શકયો 
નથી. પ્રારમ્ભમો પેટ્રાર્કશઘઈ અનેક સૉનેટ લખ્યપછી 
કીટ્સ શેકસ્પિયરશાઈ સૉનેટ તરફ વળે છે. . “હને 
જ્યારે છે આ ભય' (૯% 1 141 હ્ય) કદાચ 
એનું પહેલું શેકસ્પિયર-શાઈ સૉનેટ છે. યુવાવયે ક્ષયથી 


"અવસાન પામેલા કીટ્સની મૃત્યુસભાનતા પણ 


પહેલીવાર એમાં ઊતરી છે. ઊભરાતા.યિત્તને કલમ 
સગ્ચિત કરે એ પહેલાં રાત્રિના તોરકાફિત, મુખને જોવા 
છતાં એના વાદળિયા સફેતો. ઉકેલાય એ પહેલાં પોતાનો 


, અન્ત હશે એનો. ભય કવિને વિશાળ જગતમાં'એકલો 
. છોડી દે છે.-ત્રણ -ચતુષ્કમાં ઉત્તરોત્તર' ઉદાહરણથી 
-આગળ વધતો સંવેગ છેલ્લા યુગ્મમાં “શૂન્યતા સુધી 
: સહજતાથી પહોંચે છે. આ સૉનેટ કવિ તર્કવિદ કે"યન્ત્ર 


કરતાં કોઈ છોઃડ જેવો. છે-અને કવિતા જીવત પુદ્ગલ 
છે એ'વી રૉમૅણ્ટિક યુગની માન્યતાને પુષ્ટિ આપે છે. 
કીટ્સની તો માન્યતા હતી કે કવિતા જો સહજ રીતે 


ન આવે તો બહેતર છે કે આવે જ નોંહે. 
કીટ્સે ૬૪ જેટલાં સૉનેટ લખ્યાં, ' એમાં 
શેડસ્પિયરશાઈ સોનેટની સદ્ધયા ૧૮' જેટલી છે. ફેની 


બ્રોન પરત્વેનું એનું આકર્ષણ લગભગ ઉન્માદ કક્ષાએ : 


પહોંચે છે ત્યારે જીવનના અન્તભાગમાં એણે અફલિત 
પ્રણયભાવને. ઘૂંટતાં સૉનેટ શેકસ્પિયરની તરેહને 
અનુસરીને લખ્યાં છે. એક સોનેટમાં પ્રેયસી પોતાને. 
એનું સમસ્ત સમર્પી દે, 'એનો અશુનોય અણુ એની 
પાસે ન રાખે એ*વી પ્રણયવાસના કરે છે 'તો અન્ય 
સોનેટમાં ગયેલા દિવંસની. મધુરતા સાથે ગૌરદેહ, સ્વર 
- શ્વાસનું સ્વર્ગ લુપ્ત થયાં છે એની વેદનામાં પૂરો 
દિવસં પ્રેમગ્રન્થ વાંચ્યો છે, તો પ્રેમ એને ચેનની નિદ્રા 
આપશે એ'વી આશા પ્રગટ કરે છે. શેકસ્પિયરગાઈ 
તરેહમાં જ ફેની પરનું કીટ્સરનું કદાચ છેલ્લું સૉનેટ 
લખાયું છે; જૅમાં કવિએ દીપ્ત તારકને સમ્બોધ્યો છે. 
એની જૅમ સ્થિર રહીને સમુદ્ર અને લરફને જોવાને 
બદલે. કવિ પ્રિયાના સુગૌર સ્તનનું ઉશીકું રચી, એની 
પડતી-ઊપડતી છાતી પર સ્થિર અને નિશ્ચલ ગહેવા 
માગે છે, કવિ માટે એ જ કદાચ જીવન અને મરણ 
બન્નેની અડોઅડ ક્ષણ હોય એ'વું એ અનુભવે છે. 

આ સૉનેટો સ્પષ્ટ કરે છે કે કલા જો વેદનાને 
અભિવ્યક્ત કરૈ છે, તો કલા વેદનાના અભિજ્ઞાન માટે 
મનુષ્યને સક્ષમ પણ કરે છે અને વેદનાથી ઉપર ઊઠીને 
વેદનાને. જોતાં' પણ “શીખવે છે. આ દૂરત્વને કીટ્સે 
“નિપેધાત્મકઃ ક્ષમતા'' (પટ્ટુવં?ટ ૯૧૪૩9) 
તરીકે ઓળખાવ્યું. છે. આ નિપેધાત્મક ક્ષમતા જ 
હકીકત-*કે' તૂકની ' સંક્ષુબ્ધકર દરમ્યાનગીરી વગર 
અનિશ્ચિતતા, ચ્હસ્‍્યો, ॥ઝાઓ વચ્ચે. જીવવાનું મનુષ્ય 
માટે શક્ય બનાવે છે; એને સૌન્દર્યની અપાધિવતા 
પરત્વે ખુલ્લો કરે છે; પોતાના અહમ્ને વિગલિત કરી 
અન્યની ચેતનામાં રોપાવાની તત્પરતા આપે છે. આમ, 
અન્ય વસ્તુઓ. માટે અને? અન્ય વસ્તુઓમાં ઢળ્યા 
કરતા કવિની કોઈ ઓળખ નથી. કીટ્સને મન કવિ 
સૌથી વધુ આત્મઘાતક છે; પણા એ જ અની ખરેખરી 


ઓળખ છે. આ ઓળખ વગર કવિમાં ગમે એટલી 
ચિનગારી હોય પછા બધું વ્યર્થ છે. આ 'ઓળખ 
“આત્મગ્ચંના' (5૦પ-ત1તજી) છે. 

. આ “આત્મગચના'ની મથામણ કીર્સને ઠરીતે 
બેસવા દે એમ નહોતી: પોતાના સંવેગોને દૂરત્વ આપવા 
જે સોનેટ સ્વ૩પ સ્વીકાર્યું એમાં પણ એ સતત મથતો 
રહ્યો. પેટ્રાકશાઈ તરેહથી કણ્ટાળી શકસ્પિયરગાઈ 
તરેહમાં કીટ્સે ૧૮ જેટલી સોનેટર્ચનાઓ કરી. પણ 
કીટ્સ સતત કોઈ સાસ સૉનેટ-શ્લોકની શોધમાં રહ્યો. 
આક્રમક પ્રાસગ્યના (9૦૫વંત્છુ 113988૯5)ને. કાગણે 
કીટ્સને પૅટ્રાર્કશ્પઈ તરેહ પસન્દ નહોતી: તો 
શેક્સ્પિયરશાઈ તરેહને એ કરૃણ (લંલ્ટ્ા) તરીકે 
ઓળખાવે છે. અને યુગ્મ ક્યારેય પ્રરુન્ન પ્રભાવ 
જન્માવી શકતું નથી એપ્વું માને છે. આ બધાની વચ્ચે 
કીટ્સે સોનેટમાં અનેકવાર પ્રયોગ કર્યા. 'નેદ્રાને' (1'૦ 
ડટ) સાનેટમાં બે શ્લોક (૮ પક્રિત)માં 
શેકસ્પિયરકાઈ પ્રાસરચના (કખ કખ ગઘગઘ]ને 
અનુસગી એને એ પટ્કથી તોડે છે. અને ખગચ છંચછ 
પેટ્રાર્કશાઈ પ્રાસચ્ચના દાખલ કરે છે; સાથે સાથે યૃગ્મને 
જૃતું કરે છે. આમ કરવાથી અષ્ટક અને પટ્ટકતી 
પ્રાસરચના જોડાઈને વધુ પ્રવાહિતા દાખલ કરે છે. 
“કીતિ-૨' (હવ? 11) સોનેટમાં ગેડ્સ્પિયર્ગાઈ તરેહને 
પેટ્રાર્કયાઈ ષટ્કથી તો. છે. અલબત્ત. અહીં અપ્ટકની 
પ્રઆસરચનદને ષટ્ક સાથે જોડી. નથી. “ગાન્સિને'' (૦0 
2206૯) ળેડ્સ્પિયરર્નઈ સૉનેટ છે. એમાં કખ કખ ગથ 
ગઘ. પછી ત્રીજા સતુપ્કમાં - ચ - ચ નવમી અને 
અગિયારમી પરિતને પ્રાસમુક્ત રાખી છે. “સોનેટ અરે 
સૉનેટ' (5૦॥॥લ ૦૪ ઘટ 5૦0ટા)માં પ્રાસરચનાને 
અત્યન્ત સંકુલ કરી છે કખગક ખઘગક ખંકઘ ચઘચ,' 
અહીં દશ પડત સુધી પ્રાસનાં અનિયમિત આવર્તનો 
છેલ્લી ચાર પફ્િિતમાં વૈકલ્પિક નિયમિતતા ધારતા કરી 
નવા પ્રકારની પ્રવાહિતા ઊછમી કરે છે. તો “સારેકાએ 


ગું કહ્યું' (8૪01. દોટ કડ ડત) સળ પ્રાસહીન 
સૉનેટ છે. અમાં સમાન્તર વાડ્યવિન્યાસોથી ક્યાંક 





નવેન્બ્સ્ઝડેસેમ્બતર ૧૯૯૬ [ ૨૩ 


જાર 
ડાવવ્‌શ: 


ક્યાંક કામ લીધું છે. 

કીટ્સનાં સૉનેટો પાછળ સમર્થ સગ્ચલનોની 
એક ગુગ્જ (130 પપ ૦ હાછુા1 370 0પટડ) 
હંમેશાં રહી છે. કીટ્સ મ્હોટો વાચક હતો. શબ્દકોશો 
અને સન્દભંગ્રન્થોમાંયી પ્રવેશેલી પુરાકથાઓ અને. 
ઇતિહાસકથાઓના ઉલ્લેખો એનાં સૉનેટને નવા 
સન્દર્ભોથી જીવન્ત કરે છે. લી હણ્ટે કીટ્સને 
ઇન્દશાસ્રના પાઠ આપ્યા તો હેઝલિટે એને પ્રાચીન 
કવિતાની સમ્મુખ કર્યો. સ્પેન્સર અને શેડસ્પિયર 
પાસેથી એને શબ્દની સંમોહનશક્તિ મળી છે. 
ચિત્રકાર મિત્ર હેયૂડન પાસેથી એ સ્થિર ચિત્રકલા શું 
આપી શકે તે શીખ્યો છે અને તેથી કાલગત. વિકાસ 
અને સ્થલગત તરેહને એનાં સોનેટોમાં એ વારંવાર 
અનુસરે છે. “તીતીઘોડો અને કંસારી' (૦૪ ઇ૧૯ 
૦૪55102૪૯4 ત્રર્ત €તર્તત્ટઇ સોનેટમાં કે સમુદ્રને. 
(૦ ઘી 5૯4) સૉનેટમાં કાલગત વિકાસ ધ્યાન ખેંચે. 
છે, તો. “બેન નેવિસના શિખરે લખેલું સોનેટ' (9૦૫7૯૬ 
લા ૫૦0 પૌલ ૬૦૪ ૦? કલ પપટપાડ)માં 
સ્થલગત તરેહ ઊપસી આવે છે. 

કાલગત. વિકાસ અને સ્થલગત તરેહમાં વૈશ્વિક 
ઇન્દ્રિયસંવેઘતા (પત્તાં7૯52ા1 5215૫0૫૬1૯5) 
ઉમેરાતાં કીટ્સનાં કેટલાંક સૉનેટો ક્યારેય અન્ત પામતાં 
નથી, પણ આપણને સતત સાંભળતા રાખી મૌનમાં 
શમી જાય છે. આથી. જ, અન્ધરાતા અવસાદમાંથી ઊંચે 
ઊઠી પૂર્વપ્રકાશને ચીરતું જતું રૂપેરી કબૂતર, સવારની 
આંખને ભરી દેતાં આંસુઓને ચૂમતો સૂર્ય, કોઈ 
પલ્લવિત સમ્પન્નતા, તાજા સળગેલા કોલસાની લપકતી. 
ઝાળ અને છવાયેલા મૌનમાં સરકી આવતી એની. 
ગાછી તડતડ, સ્વચ્છ આકાશમાંથી શાન્ત ટપકતાં. 
ફરિસ્તાના આંસુનો માર્ગ, ફરિસ્તાની પાંખમાંથી 
ઝલાતી તાજગી, મધ્યરાત્રિમાં પાંગરતી આવત્તી કાલ 
- આ.બધું વાચકચિત્તની સ્થાયી સામગ્રી બન્યા વગર 


રહેતું નથી. 

કીટ્સના આ'વા સોનેટવિશ્વનો પ્રભાવ ગુજરાતી 
સાહિત્યમાં પ્રચછન્નપણે ઝિલાયો ન હોય એ'વું ભાગ્યે 
જુ બને. બ. ક. ઠાકોરનું અત્યન્ત પ્રસિદ્ધ કાવ્ય “સર્જક 
કવિ અને લોકપ્રિયતા'નું મૂળ કીટ્સના “કીતિ - ૧' 
(₹806-1) સોનેટમાં પડેલું છે. આ સોનેટમાં કીટ્સ કહે 
છે કે કીર્તિને “આવજો' કહો. અને પછી એ ઇચ્છશે તો 
ત્હમને અનુસરશે. આ વિષયબીજ બ. ક. ઠાકોરે 
વિકસાવ્યું છે; અમાં કોઈ શફા નથી. એ જ રીતે. બ.ક. 
ઠાકોરના 'રેવા' સૉનેટની “ઊંચાંનીચાં સ્તનધડક શાં 
હાલતાં સુપ્ત વારિ / એમાં મેળે તલ સમ પડે-ઊપડે 
નાવ મ્હારી' જેવી પડ્તિઓનાં મૂળ પણ કીટ્સના છેલ્લા 
સૉનેટમાં પડેલાં છે. સૉનેટની “સૂતો રહું પ્રિયા સુગૌર 
સ્તનનું ઉશીડું રચી/ધીમેક પડતી અને ઊપડતી હું 
છાતી. લહું (“0110%હર્ત ૫[૦૦૫ 10097 કિં 100'5 
કંછલપાંતજી 0૮૯45૬ ૬૦ «િર્લા (૦: ૯૪૯ 1ઘ૬ ૭૦ તિ! 
શ્રળતં ડલી) જેવી પડ્તિઓનો સીધો પડઘો 
બ.ક.ઠાકોરની પડ્તતિઓમાં સમ્ભળાય છે. એ જ રીતે 
રા. વિ. પાઠકના સૉનેટ “ઉદધિને'માં મહાગર્જનથી 
દુનિયા ખળભળાવી નાખતો સમુદ્ર સૌકુમાર્યથી હલકી 
નાવને ઉરે ધારી રાખે છે એ. ચિત્રનો સાદેશ્ય સઝેત. 
કીટ્સના “સમુદ્રને' (“૦ ઇટ 5૯4') સૉનેટમાં જડે છે. 
કીટ્સના સોનેટમાં દશ હજાર ગુકફ્રાઓને હડપ કરી 
દેતો સમુદ્ર તળે બેઠેલી લઘુ છીપને દિવસો સુધી ત્યાંની 
ત્યાં રાખે છે. બ.ક. ઠાકોર અને રા.વિ. પાઠક કીટ્સના 
સૉનેટોથી અજાણ હોવાની સમ્ભાવના બહું ઓછી છે. 

ટૂંકમાં, કીટ્સે તો ઉચ્ચારેલું કે મ્હારા મૃત્યુ પછી 
હું અઝ્ડેજી કવિઓની વચ્ચે હોઈશ (જ્યોર્જ અને 
જ્યોજિઆનો કીટ્સ પરનો. પત્ર, ઓક્ટોબર, ૧૮૧૮), 
આજે કીટ્રસનું માત્ર અઝ્ડેજી કવિઓની વચ્ચે જ નહીં, 
જગતના કવિઓની વચ્ચે સ્થાન છે. 










“ક દ ક 
ક ધ ન 


જ્હૉન કીટ્સ શેલીની માફક કાવ્યદેવીનું લાડીલું 
બાળક ગણાય. બાયરન, શેલી અને કીટ્સની ત્રિપુટીએ 
અજ્ઞેજી કવિતાને વિશિષ્ટ બળ આપ્યું. બાયરને એમના. 
પઘમાં સમાનતા, સ્વતન્ત્રતા અને સાહચર્યની ભાવના 
આલેખી, રૂઢિચુરત રિવાજોની સામે જેહાદ ઉઠાવી. 
શેલીએ સૌને પ્રેમની અગત્ય સમજાવવા પ્રયત્ન કર્યો 
અને કહ્યું : 

“0૯0707 પ્પા॥5 ત્તા1 પં11ટઠડ ૬૦ 
100લા॥૯5ડ; 1 લ«ઝ%તાદડ ઘીટ છલ્ત્રપા ૦ પૌત્ર 
૪11 15 1005 છેલતપાાી॥..'' ગેલી એમની. 
કલ્પનાઓમાં વિહરતાં દુન્યવી વાસ્તવિકતાને સહજ 
રીતે વિસારે પાડે છે; અને એ પાછા ફરે છે ત્યારે 
આખુંય વિશ્વ એમને શુષ્ક લાગે છે. આથી એમના 
કાવ્યોમાં નિરાશાનો સૂર સમ્ભળાય છે. પણ કીટ્સ 
જાણે સાબદા બનીને સમાજના બન્ધનથી દૂર રહેવા 
પ્રયત્નશીલ રહ્યા. એમણે સુધારણાની ઝુમ્કેશમાં 
રૂઢિચુસ્ત પ્રણાલિકાઓને પડકારવાનું વિચાર્યું નહીં. એ 
સૌન્દર્યના ઉપાસક તરીકે મહદંશે અળગા રહેવાનું 
પસન્દ કરતા -- “રમ્યતા એ સત્યછે, અને સત્ય એ 
જ રમ્યતા' આ એમની કવિતાનો મુખ્ય સૂર રહ્યો. 
'લૅમિઆ' ૧.4 કોટ 12 000 3415 ]ટાત' 
(“દયાહીન મુન્દરી') કાવ્યની વધુ મ્હોટી પ્રતિકૃતિ 
(ર૯) કહી શકાય. ગ્રીક દન્તકથા પર આધારિત 
બે વિભાગમાં વહેંચાયેલા આ કથાકાવ્યની. રજૂઆત 
સાતસો પફ્તિતિઓમાં છે. અઝ્જેજી વિવેચક સિડની 
કોલવીનના મન્તવ્ય પ્રમાણે. આ કાવ્ય સૉબર્ટ બર્ટનની. 
'એનેટોમી ઓફ મેલનકલી' (૩.૨)ની. અસર હેઠળ 
તૈયાર થયું છે. કીટ્સે એમનાં બીજાં કથાકાવ્યોમાં 
અનેક પ્રેમીયુગલોનો. ચિતાર આપ્યો છે. સિન્થિયા- 


., લૈમિઆ ... 
ઉથાકાવ્યનું-એક અધ્યયન) ઝુ» 


સુરેશ શુક્લ 





જ્ક્ડ્ક્જ 





ફિબા, એડોનિસ-વિનસ, ગ્લૉક્સ-સિલ, મેડલીન- 


પોગફિરોઇજબેલ-લોરેન્ઝો પણ આ બધાંની 
સરખામણીમાં લૅમિઆ-લિસિયસનો પ્રેમસમ્બન્ધ 


કાંઈક નવીન ભાત પાડે છે. અહીંયાં પ્રથમ દષ્ટિએ 
વિચારીએ તો. ભરતના વિભાવ કે સ્થાયીભાવ નથી. 
અહીંયાં કીટ્સે કપોલ કલ્પિત સુન્દર શબ્દચિત્રો 
આપ્યાં છે. કોરિન્યિયન લિસિયસના સૂક્ષ્મ મનોભાવ 
માયાવી... કામાતુર નારીના હૃદયમાં છુપાયેલો ઉન્માદ 
લૅમિઆના પરિબ્રમણમાં દેખાય છે. 

શરૂઆતમાં ગ્રીક દેવ હમીઝની ગચથાની વાત 
છે. ક્રીટના દરિયાકિનારેથી હમીઝ ફરતાં ફરતાં 
નજદીકના જઝ્ાલમાં એ એમની નવી પ્રેયસીની શોધમાં 
ભટકયા કરે છે. અચાનક અમને કોઈ સ્રીનું આક્રન્દ 
સમ્ભળાય છે. એ અવાજની દિશામાં તપાસ કરતાં 
નવાઈ લાગે એ'વી ચળકતી ચામડીવાળી સપિણી જુએ 
છે, એનું મુખારવિન્દ મોહિનીનું છે. એ લેમિયા - 
હમીઝને તેના પ્રીતિપાત્રને તાત્કાલિક શોધવામાં શરતી 
મદદ કરે છે, અને હમીઝ તેની પ્રેયસી. મળ્યા બાદ 
લૅમિઆને. ખૂબસૂરત નારીદેહ બક્ષીને વિદાય થાય છે. 
હવે આપણે નાયિકાનું વર્ણન કવિના શબ્દોમાં જોઈએ ' 
(87072, /01# 4 7/40 0:77 
4 /4// 00/0 ૯9807 72019 &006 ૪0/54 


7૪7૯7૯૦ 5/૯ 57004 


4001 8 01105 6/65 શ ત્' 100. 3%30%7 
7948, 09 વ 50/20 #₹૦0 0/10 581 (87 
8) 4 64 /06/ પીલ પ 3/16 /9૫3# ૫૦૧% 
9 બટ 716177 ૯ ૯/9 100૫ 3પ પ૫ 1 
॥///8 /' (0/૪ / 1108 પ૭ 0 16મ0 


)* 


અહીંયાં કવિના ગ્રીક માનસનો શૃજરી ઝં 
ઢાંક્યો રહેતો નથી. હમીઝે લૅમિઆને જોબન 
છલકાવતી નારી બનાવ્યા બાદ તના આન્તરમનમાં 
પડેલી ઝદ્નનાના સૂરનો પરિચય. કરીએ. : 
“17 £0 01૮ 4/7 7૯ 7૮1% 10/૮૯ /1£705 ૦/૮. 
€૮તટત '£/૮#૫ડ ? ટુલ ઈટ £ ઘે / 8૦010 4/0 


૫7 0૮ 8745 70455 38001 1/૯ 70021084485 4071. 
77૯52 ૫"૦/૪ડ //45૦/9' : 


€/૮£૮૯5 7૦/૮5 £5 /૮.9 4૦ 40204૮2 
6-4 £ - /6ઝ-/77) 
“લેમિઆ'નું બીજું આકર્ષક તત્ત્વ એ'નાં મોહક 


“કલ્પનાયિત્રો છે. કવિ કલ્યનાશીલ ચિત્ર આ પ્રમાણે 


આપે છે, તે જોઈએ: 


404 ૦1૮૯, 000170 411048 (1૦ 1004475 
૮/૦4/0405 પ5 
૭/૮ 5પ £0૮૦ /0ઘ0ટુ ૯૦/05/0489. ઇડ 
૮04/40ઘ5 /૦૮24004£ 41 ઘી૯ ૯0040ઘડ5 :પત૯ 
£.૮ 4 7૦૫45 7૦૪ પ0 ૮1742 ઇઇલ્યછુટ” #િત્જ 
477 /// 40૮૦0 4 5070070૪ /0#૯ ૦/ 700. 
220014 6લીજત શ ૮૦૦છુ, ૧૯40 41010 4૯ 
૮41052 £૦ 7૯ ૪4555. 70 /04/ ૯0૮૯ 77૯44.. 
(281£ 1 - 213-219, 237-238) 
કીટ્સનાં બીજાં કથાકાવ્યોની સરખામણીમાં 
“લૅમિઆ'નું ક્ષેત્ર ખૂબ જ મર્યાદિત હોવાથી કવિને વધુ 
તંક મળી નથી એમ અનુમાન કરી શકાય. આમ છતાં 
તૅમણે ધ્વન્યાત્મક સૂચકતા વાપરી વાચકના મન પર 
અસસ્કાર્ક રીતે તે અફ્િત થાય એ'વો પ્રયત્ન કર્યો 
છે. દા.ત. : 


10૮ 5/01 041 ૫૯૮-7૦૦,% 501042 

પ7 17/0૦૮-47૮/૮7 ટુ7ત૦- 
4 450૪ 8૮ 5૦/72 ૭૦/74/05 207 /0/7૦ 
58/97 55 ૦7 £0૦ 4૯77004 040૯ 00442 


* ૬ ] કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૧૯૯૬ 


) 


77:0૫ 8૦ઘ& 25 /8/7/ £0€ 197072 ૮04770 
424547 શિતલ 


(ત ૪ - 420-290 

ત્રીજું આકર્ષક તત્ત્વ અંમાં કાર્યકારણની 

શૃહ્વાથી સતત સચેત અને તરવરતી કીટ્સની 

ભાવમયતા છે. આ પ્રવાહબળને સમુચિત રીતે કવિએ. 
સાચવ્યોછે, તે તપાસીએ : 


“1૪077 0૦ 7૦ઘ 5૪7, 7 «હ્ય ઇટ 7' 
૫70507૯7 48૦ : 
037 ૮૦ 7૦૪ “24 
£€£૫/7'6 ડ ૦ £થ07૦/17 . 
“0૪ 4402 7૯5૯17૯ 40૮6 - 
૫70૮/€ 40 7 90૫7 2' 
(૦£ 20 087 8૮4/£ 19/0/70 ૮/૦ 
૫7/5/5 ૦/7 70ઇ/ 77૦037 2 
7૪૦, 7૦% ₹25'પ ૮6772/5'7 72૮ 277 7 5૦. 
££048 ૦૪૮ 8,૯45 #0ય5૮/૮55: 27 4£ 4255 5૮ ૭૦ : 
(“દ ક - 70-60 
લૅમિઆ-લિસિયસના સંવાદ દ્વારા કવિ સૌ 
વાચકમિત્રોને કથાકાવ્યના કરુણ અન્તનો સ્પષ્ટ સફૅત 
કરે છે. આ પહેલાં પણ કવિએ ખૂબ જ થોડા શબ્દોમાં 
₹૦017 411 દૌપાંડ વ્યાટ ત #પાંળ...' લૅમિઆ 
લિસિયસથી કાંઈક છુપાવવા પ્રયત્ન કરે છે. 
લિસિયસના આગ્રહને વશ થઈને લેમિઆ કૌરિન્થ 
શહેરમાં જઈને સગાસમ્બન્ધીઓને લગ્નની મિજબાની 
આપવા તૈયાર થાય છે. લિસિયસની દરખાસ્ત 
સાંભળતાં પહેલાં લૅમિઆએ ખૂબ જ અગત્યની 
વાતની સ્પષ્ટતા કરેલી : 
7 40૯ ૦0 4૦0% 527 7220244 


2૪૦, 4૦0% ૦70.. 
આમ છતાં લૅમિઆએ પોતાની માયાવી 


શક્તિથી કેવો ભવ્ય મણ્ડપ તૈયાર કર્યો એ અફરે કવિનું 

શબ્દચિત્ર જોઈએ: 

4૮ 12755 £૦/72/72૮ /7૮0, 42/47 5244૮૮ 
2240 '૦ 

€/ 87207016 7૮/85 400 70૪% /%, 4૮% 

જ 4૯8/'ઈ 
24૮૯ ૦07 &04દ ૮17% 22 '£8#/5 4/57 64704૯ 
77૮ 47૦0774/ 5... 


(2 # 277229 
47 7૯૭7૮૯ 42 ૪70૯ ૮૦/00 74/0/7 

4/07 : 

247 ,૦2/૯0&5' 6૦/૯5 4/€ 07 £/0160” તઇ5£% /724..” 

નાગી પ્રેમનું પ્રતીક બને અને આત્માનું પ્રતીક 

બની શકે. નારી પ્રેમ માટે પુરુષે અનેક પ્રકારના સદ્ર્યો 

હયા છે. લિસિયસ લગ્નની ઉત્તમ પળે લૅમિઆ માટે 

જે કાંઈ કરવું જોઈએ તે અચૂક કરે છે. લૅેમિઆના 

કહેવાથી તે તેના આદરણીય શિક્ષક એપોલિયસને 

નિમન્ત્રણ આપવા જતો નથી. પણ એપોલિયસ શિષ્ય 

માટેના અપાર પ્રેમથી લિસિયસના શ્રેયાર્થે 

મિજબાનીમાં આવી પહોંચે છે. કીટ્સે રોમાગ્યક પળને 
ખૂબ જ સરસ રીતે ગ્જૂ કરી છે: 
7/1€ £4/0-/240 //./05૦0//૯ 

7740 /%'ત 4/5 ૮/7 પ્ર11/010૮ ડ ૮0704૯2 ૦# 

5 
£7/ ૦0 70૯ 2/4#0૮ 6૮45૪ ૦7 £0€ 7/૯, 


8/0૪ -/2૮4£5ુ 7૮ 7 /૦/70, 406 
£૦૪ઇ૯//0કુ 4૮/ 58/2૮ /)7779... 
અહીંયાં કીટ્સના કેની બ્રોત સાથેના પ્રેમ- 
સમ્બન્ધનું સ્મરણ કરવું જરૂરી છે. લિસ્િયસ 
લેમિઆના પ્રેમસ્ઝના દ્રાવફામાં ઓસરી જવાનો હતો. 
આ વાંચતાં કીટ્સનાં સૌ ચાહકોને 'ઓડ ટુ ધ 
નાઇટિઝિલ' કાવ્યનું સ્મરણ થાય એ. સ્વાભાવિક છે. 
પ 7247૮ 4૮/65 &/0 4 
૮4/09/5૪ 4705872655 /24705 
147 5૯/5૭ 45 £/00ઘ5/8 ૦07 7૦/0/70૮7 
7 /464 ૦/ઇ/#&... 
કીટ્સે મૃત્યુની વાત કરતાં ક્યાંય હીચકીચાટ 
અનુભવ્યો નથી. લેમિઆમાં નિર્પજ્ઠ માવાવતીનું છે. 
“લેમિઆ' સૌ વાચકોને ગ્રીસની. મનોહર 
સૃષ્ટિમાં સેર કગવે છે. અહીંયાં પાત્રસૃષ્ટિ મર્યાદિત 
છે. લૅમિઆ લિસિયસની કથા વાચકોના હૃદયમાં તીત 
સ્પન્દનો જગાવે એ'વી ગ્સપ્રદ વાત છે. 


સન્દભગ્રન્થો 

૧ [(હ્ાડ, 2૦૯૬૫૪ 4 1/05€ 1960 (૦% 

૨ #ટ્તાડ 9): $1તં1૯૪ ૯૦10 

39 [તહ્ડ્ાડ 174૪૯ ?૦ટ 5 (€તરડટ 8004 $5૯ા4ટડ) 
દતાદલ્વં 97 ૦11 50૯1૯% 11111 


કતિક111218 17૯55 1983 £૦૧૦૦. 


5.2: -.#રૂ૪.---- 
કવિલોક : નવેશ્બર-ડિસેમ્ઝર ૧૯૯૬ [ ૨૭ 





સઝ... 


ભરત મહેતા 


વડ્ઝવર્થે કોલર્િજિને એમ લખ્યું કે “૧૯મી 
સદીની કવિતા નાટ્યાત્મક નથી પણ કથનાત્મક 
(પપંતાપંપ્ટ) છે? ત્યાગે એમના મનમાં એ ગાળાની 
કવિત્તા કવિના સ્વજીવનથી અત્યન્ત પ્રભાવિત કવિતા 
હતી; આત્મકથનાત્મક કવિતા હતી એમ જ કહેવું હતું. 
શૅલી, કીટ્સ. બાયરન અને ખુદ વટ્્ઝગર્થની કવિતા 
માટે આ સાચું જ છે. એમાંય શેલી, કીટ્સની 
જીવનલીલા પણ બહુ જ ઝડપથી સફ્ેલાઈ ગઈ. 
કીટ્સની એક કવિતામાં છે : 
“ઈ 20૯/06125 4/૯ ડ "૯૦૮, 0ઘ£ £003૯ 
£/7764/6 
4/૯ ૭1#૯€2£૯/% £/6/₹/0/૯€ ટ 5૦ # 040% 
7247 ૦0: 
કવિતામાં પ્રગટવી બાકી રહી ગયેલી અનેક 
ક્ષણો કીટ્સના પત્રો છે. એના સર્જનાત્મક ઉદ્દેકોની 
ધગધગતી રગ એના પત્રોમાં પ્રગટી છે. જીવનના 
અન્તિમ પાંચ-છ વર્ષ જ કવિતા લખી અને કીટ્સ 
જગખ્યાત કવિ શી રીતે બન્યો હશે ? એની ચેતનાના 
આન્તરવિકાસનો સજીવ આલેખ એના પત્રોમાં છે. જેમ 
ઉર્દુ સાહિત્યમાં ગાલિબની ખ્યાતિ. એમની કવિતા 
ઉપરાન્ત પત્રોના કારણે છે તેવું જ જગતસાહિત્યમાં 
કીટ્સની કવિતા. અને પત્રો માટે છે. લૉર્ડ હગ્ણ્ટને 
* -” કીટ્સની રસિક જીવનકથા એના પત્રોના આધારે લખી 
ર પરન્તુ એમાં ફેની બ્રાઉની સાથેના એના 
ણયસમ્બન્ધંને, ફેની પર લખેલા કીટ્સના પત્રોને 
' 'ટાળ્યાં છે.* એ તો. મરણાસન્ન પ્રેમીનો. ચિત્કાર છે. 
કીટ્સ કરતાંય મનૃષ્યસ્વભાવ વિશે આપણી સમજમાં 
એ. પત્રો ઉમેરો કરે છે. કોઈપણ સર્જકના મૂલ્યાકુન 


ર૮ ] કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૧૯૯૬ 


» ચેતોવિસ્તારનાં પદચિહ્નો 
ઊંટ્સના પત્રો) 





માટે એ બાહ્ય પરિસ્થિતિમાં કેવું જીવ્યું તેના કરતાં એણે 
કેવું સર્જન કર્યું એ જ મહત્તનું લેખાતું હતું. કીટ્સ 
જેવા સર્જકે એના સર્જનની જેમ જીવનમાં પણ 
ભાવકોને રમમાણ કર્યાં છે એમાં એના પત્રોની ભૂમિકા 
નિ:શ ઘણી મોટી છે. એણે લખેલાં પત્રોમાંથી એની 
સૂચનાના કારણે કેટલાક પત્રો એના અન્તેવાસી મિત્ર 
સેવર્ને (ચિત્રકાર) એની કબરમાં મૂકી દીધેલા ! બચેલા 
૩૨૦ પત્રોમાંથી કીટ્સના-આન્તર જીવનનો કેવો 
દસ્તાવેજ પ્રાપ્ત થાય છે તે જોઈએ. 

ગુજરાતી ભાવકોને કીટ્સના જીવનમાંથી પસાર 
થતો, અકાળ અવસાન પામેલા રાવજી અને કલાપી 
યાદ આવે તે સ્વાભાવિક છે. રાવજીને ક્ષયના કારણે 
થયેલી વેદના અને કલાપીની પ્રણયવિચ્છિન્નતાનો 
સરવાળો કીટ્સના જીવનમાં મળે છે. એના જીવનમાંથી 
પસાર થનાર અનુભવી શકશે કે જીવનના અત્તિમ 
વર્ષોમાં ક્ષયના કારણે એનું મરણોન્મુખ હોવું અને 
પ્રિયપાત્રને પામી ન શકવાની ઘટના જ માત્ર કીટ્સના 
પ્રતયે સહાનુભૂતિ જગવે એ'વું નથી. એની 
સંવેદનશીલતા, પરિવારજનો. પરત્વેની મમતા, કળા 
પ્રત્યેની ઊંચી નિસ્બત એ'વું ઘણું જ છે જે કીટ્સ પરત્વે 
આદર પ્રેરે. 

કીટ્સનું ન્હાનકડું જીવન (૧૭૯૫-૧૮૨૧) 
ભારે ઉત્પાતોથી ભર્યું હતું. નવમા વર્ષે પિતાનું ખૂન 
થયું. પન્દરમા વર્ષે મા ગુમાવી. ભાભી-ભાઈ વિદેશ. 
બહેન દૂર. બચેલો બીમાર ભાઈ કીટ્સના મૃત્યુ પૂર્વે 
બે વર્ષે જ મૃત્યુ પામ્યો; ક્ષયમાં જ કવિતા અને મિત્રો 
વડે જ સચવાયો છે. બાળપણમાં આખી નિશાળ 
રમવામાં પડી હોય ત્યારે અનુવાદો કરતો છતાં 


કવિતાના કુમળા પ્રદેશના બદલે લશ્કરમાં જોડાવાની 
ઇચ્છા હતી. દાક્તરીની તાલીમ પામ્યો હતો. 
પરણવાનો. વિચાર ફેનીને જોયા પહેલાં આવેલો. જ 
નહીં. ફેની ન મળે તો. ક્યાંય જોડાવાની જરાય ઇચ્છા 
નહીં. ફેની. એના માટે ઈશ્વર કરતાંય વિશેષ હતી. 
ઇઝલેણ્ડ કરતાં ઇજલેણ્ડની બહાર વિશેષ ફર્યો છે. જ્યાં 
જ્યાં ફરે ત્યાં સસ્તામાં સસ્તી. જગાએ. રહેવાનું પસન્દ 
કરવું પડતું, મધ્યમવર્ગીય સ્થિતિની રિબામણી અના 
ભાઈ-ભાભીના પત્રોમાં વ્યક્ત થઈ છે.* 

કફમાં લોહી પડવા માંડ્યું ત્યારે મોતની પડધમ 
સાંભળી લીધી. દુ:સ્વપ્નોય આવતા. લખે છે : 
“સકહ્છોગો તો. વાદળો જેવા હોય. છે. સતત ભેગા થાય 
અને. વિખેસય,. જ્યારે આપણે. હસતા હોઈએ. છીએ, 
ત્યારે યે એ આપણી અન્દર દુ:ખનો દાણો. (કોઈક) 
રોપી. જાય છે. એક દિવસ એને વિષમય. ફળ બેસે. છે. 
એ. આપણે તોડી, નાખવું જોઈએ.''* 

કીટ્સ. પત્તા ટીચવાનો શોખીન હતો. મિત્રતાનો 
શોખીન હતો. સ્પેન્સરના. અનુકરણમાં કવિતા શરૂ 
કરી, પછી વિકસતો. ગયો. લી હણ્ટ જેવા તો એના 
ખાસ પ્રોત્સાહક હતા. 

૧૮૧૯માં ૨૩મા વર્ષે એને પોતાના હાથ 
પચાસ વર્ષના માણસના હોય તેવા લાગતા. નવેમ્બર 
૧૮૨૦ પછી તો. પત્ર લખવુંય મુશ્કેલ થઈ ગયું. 
હોજરી એટલી બધી બગડી ગઈ કે ચોપડી 
ઉઘાડવાનુંય મન થતું નહીં. મિત્રોના હસ્તાક્ષરવાળા 
પત્રો જોતો તો. ય ઢીલો પડી. જતો. એના અન્તિમ 
દિવસોમાં એની સેવાચાકરી કરનાર મિત્ર સેવર્ન 
પોતાના કારણે. નીરસ જીવન, જીવે છે એ એને ગમતું 
નથી. અન્તિમ દિવસોની દર્દનાક યાતાનાનું હૃદયસ્પર્શી 
વર્ણન સેવર્ને કર્યું છે. પૈસાની તઝ્ડીના કારણે એને 
અન્તિમ દિવસોમાં સામાન્ય સુવિધા પોતે પૂરી પાડી 
શકતો. નથી એનો. સેવર્નને વસવસો. હતો. સેવનને થતું 
કે જો પોતે દિવસ. દરમ્યાન થોડો સમય પણ બહાર 


જાય તો ચિત્રો દ્રારા થોડા પૈસા કમાઈ શકે પણ કીટ્રસ 
એના. વિના. એક ક્ષણ પણ રહેવા તૈયાર નથી. “પૈસા 
નથી' એવું સેવર્ન કીટ્રસને કહી શકતો. નથી. એને. 
ખબર છે કે આ શબ્દો જ કીટ્સને મારી નાખશે. 
સેવર્ન જીભ કચરીને મરી. જવા તૈયાર હતો. પણ 
મરણપથારી પડેલા મિત્રને અ વાત. કરવા તૈયાર ન 
હતો. કીટ્સની રિબામણી જોઈને સેવર્નની આંખમાં 
આંસુ, આવી. જતાં. કીટ્સે સેવનને પોતાની કબર પર 
લખવા આ. વિધાન આપેલું - જેનું લખાયું હતું નામ 
તે અહીં સૂતો છે, [આપણે જાણીએ છીએ કે કીટ્સના 
ન્હાના જીવનનો મોટો પ્રભાવ પડ્યો. કીટ્સને કીતિ 
તો મૃત્યુ પછી. જ મળી ગણાય. એના કાવ્યસઝહો એના 
મૃત્યુ પછી. વીસ વર્ષે પુન: મુદ્રણ પામ્યા ! પછીથી 
મ્હોટાભાગના વિવેચકોએ એને શેકસ્પિયર અને 
મિલ્ટન પછીનો ખૂબ મહત્ત્વનો અજ્જેજ કવિ લેખ્યો.] 

એના મૃત્યુ પછી ડૉક્ટરોને એ વાતનું આશ્ચર્ય 
હતું કે એ અન્તિમ બે. મહિના શી રીતે જીવ્યો ? એનાં 
ફેફસાં સમ્પૂર્ણ નકામાં હતાં. ૨૭મી ફેબ્રુ '૨૧ના રોજ 
એ મૃત્યુ પામ્યો. લી હણ્ટ જેવા નજીકના મિત્રને પણ 
ઘણા દિવસે ખબર પડી. એને જીવતો માની ૭-૩- 
૧૯૨૧ના રોજ સેવર્ન પર લખાયેલો ભાવસભર પત્ર 
ખૂબ મહત્ત્વનો. છે. એને કહેજો-ના શબ્દને પુનરાવૃત્ત 
કરતો. પત્ર મહત્ત્વનો છે. “એને. કહેજો કે હંમેશ એ 
બધી બાબતોમાં આપણી આગળ નીકળી જતો એમ 
મૃત્યુપપય પર આગળ નીકળી ગયો. છે... આપશે એની. 
પાછળ આવી. જ રહ્યા છીએ... એ મહાન કવિ અને 
ઉદારહૃદયી મહાનુભાવને કહેજો કે એની યાદ તો 
આપણા કાળજા કેર મોંઘા કટકા પ૨ અફિત રછેશે. 
જગત્ત એને નમશે. “કીટ્સની કબર પછી તો રોમ જતા 
બ્રિટનવાસી માટે યાત્રાધામ બની ગઈ. શેલીએ તો એ 
જગા પર કાવ્ય લખ્યું છે. એ જગા જોઈને શેલીએ 
પત્રમાં લખ્યું : “મોત સાથે મહોબ્બત કરનારાને 
આ'વી પ્યારી જગાએ દફનાવાય.'' પોતાના. મોતની 


કવ્લિક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૧૯૯૬ ! ર૯ 


એને ખાતરી થઈ ગઈ' હતી. મોત પહેલાના પાંચ 
મહિને બ્રાઉનને લખે છે : “હું એ'વું અનુભવું છું કે 
જાણે આ મ્હારો અન્તિમ પત્ર હોય''” એ જ પત્રમાં 
એ કેવો વલોવાયો છે જુઓ: “ર્દમાંથી મુક્ત થવા 
હું રાતદિવસ મોતને ઝહુ છું. વળી એ'વું થાય છે કે 
દર્દ વડે તો હું જીવનથી અલગ પડી ગયો છું જ્યારે 
મોત તો જીવનથી મ્હને હંમેશા છૂટ્ટો પાડી દેશે તેથી 
મોત ન આવે અમ ઇચ્છું છું” “કીટસ્‌ એની એક 
કવિતામાં [૦૪ ડટલતળજુ લંછાંઘ 10101૯5'] મૃત્યુ- 
ઇચ્છાનું આ'વું રૂપક આપે છે તે યાદ આવે. 


' /0ઘ5£ બટ 
2./:€ 4 ૭/૮: ૯5/૦૯ /૦૦/15ુ 2£ ઘી 547” 

ઉડ્યનના બાદશાહને ઊડવાના ઓરતા અધૂરા 
રહી ગયા. પોતાના મોત પૂર્વે જુવાનજોધ ભાઈ 
ગુમાવ્યો તે વેળા લખે. છે ત્યારે મોત વિશેના વિચારો 
કેગ, નથી મૂકતા : “હું ટોમના મોત વિશે કશું જ નહીં 
કહું.'' સામાન્યમાં સામાન્ય લોકોના મોત વિશેના 
સામાન્ય નિરીક્ષણો એમની કહેવતો. જેટલાં જ સાચાં 
હોય છે.'” 

આ'વી પરિસ્થિતિમાં રહેંસાતી સ્થિતિમાં એણે 
કવિતાને છેહ નથી દીધો. કવિપદની તેયારી માંહ્યલો 
મજબૂત રાખીને કરી છે. હયડન, રેનોલ્ડસ્‌ અને હણ્ટને 
લખેલા પત્રો આ સતન્દર્ભે ખૂબ મહત્ત્વનાં છે. હેઝલિટની 
વ્યખ્યાનમાળામાં નિયમિત વિદ્યાર્થી તરીકે જાય છે. 
ચચાસ્પદ મુદ્દા ઉઠાવે છે. રૅનોલ્ડસને લખે છે : “હું 
શાશ્વત કવિતાના સાથ વિના જીવી શકીશ. નહીં” ૦ 
હયડનને લખે છે. “હું દિવસમાં સાતથી આઠ કલાક 
વાંચું છું. એક કહેવત છે ને કે ધરમના. કામમાં ઢીલ, 
નહીં. એ બરાબર નથી. ટીપે. ટીપે સરોવર ભરાય એ 
બરાબર છે તેથી હજુ તૈયારી વિના કવિતા લખી નથી.” 
“હું શેકસ્પિયર વાંચું છું. એમની ચોપડીઓ, હું 
જેટલીવાર વાંચું છું તેટલી બીજા કોઈની નથી વાંચી. 
હું હેઝલિટ સાથે એ બાબતે પૂરેપૂરો સહમત છું કે 


૩૦ ] કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૧૯૯૬ 


એકલો. શેકસ્પિયર જ આપણા ગુરુ તરીકે પૂરતો છે, '* 
હણ્ટને લખે છે : “હેં મ્હારી જાતને વારંવાર એ સવાલ 
પૂછયો છે કે મ્હે બીજું કંઈ બનવા કરતાં કવિ બનવાનું 
કૅમ પસન્દ કર્યું ?''*” કીટ્સની પ્રારમ્ભિક કવિતાનું 
અવલોકન “બ્લેકવૂડ' સામયિકમાં નરી હાસ્યાસ્પદ 
ઠઠ્ઠામશ્કરી વડે થયું. (ઓગસ્ટ ૧૮૧૮) 'ઠવાર્ટલી 
રિવ્યુ' (એપ્રિલ ૧૮૧૮માં કીટ્સને હણ્ટનો નકલખોર 
ગણાવી તુલના કરી કે કીટ્સે હણ્ટથી બમણો ઝાંખો 
અને દસ ગણો કણ્ટાળાજનક! શેલીએ આ 
અવલોકનોને 'ખૂની હૂમલા' તરીકે ઓળખાવેલા. થોડો 
સમય અસ્વસ્થ થઈને કીટ્સે પત્રમાં એ 
અવલોકનકારોને “મૂર્ખ ખલનાયકો''* કહેલા. થોડા 
સમય પછી સ્વસ્થ થઈ જાય છે. “જે પોતાનો જ 
વિવેચક છે એ'વા સૌન્દર્યપ્રેમી માટે વખાણ કે નિન્દા 
ક્ષણિક છે. “્લેકવૂડ' કે “ક્વાર્ટલી'ની તુલના કય વિના 
મ્હેં પોતે જ મ્હારું વિવેચન કર્યું છે. જ્યારે મ્હને એ'વી 
લાગણી થઈ કે હું સાચો છું ત્યારે બહારના વખાણની 
શી જરૂર ?'*“* નિષ્ફળતાને એ માણે છે. એ માને છે 
કે એ આપણને આપણા સ્તરનું ભાન કરાવે છે.“ 
ઉતાવળે આંબા ન પાકે એની એને ખબર છે.” 
પોતાના ભાઈ જ્યોર્જને લખે છે. “હણ્ટ મ્હને પૂછે છે 
આ લાંબી કવિતા પછી હવે શું ? તો હું જવાબ આપું 
છું કે કવિતાના રસિયાઓને ભમવા. માટે ન્હાની 
ગલીઓ ફાવતી. નથી.''*“ પોતાની કવિતા 
'એન્ડીમીઓન' માટેનો આ ઉદ્ધાર સૂચક છે. એને 
પોતાની નબળાઈનું પૂરેપૂરું ભાન હતું. શેલીને પણ એ 
કવિતા બહુ ગમી ન હતી પણ એણે કહેલું “હવે 

આવનારી કવિતા ઉત્કૃષ્ટ હશે એની પૂરી ખાતરી 

આપતી રચના છે.'''* આમ, એ અણસારા પામી ગયો 

હતો. કીટ્સનો પોતાનો અવાજ રચાતો જતો. હતો. 

રૈનોલ્ડસૂને. લખે. છે : “હું જ્યારે એમ કહું છું કે કવિ 

તરીકે મ્હારે વડૂર્ઝવર્થ કે હણ્ટ સાથે ઝાઝી લેવાદેવા 

નથી ત્યારે હું એમની ટીકા નથી કરતો... જ્યારે આપણે 


ગરુડ જ બની શકીએ તેમ હોઈએ ત્યારે ઘૂવડ કાં 
બનવું ?”*૦ ઉત્કૃષ્ટ સર્જન માટે ધીરેધીરે પરિપક્વ 
થતી જતી બૌદ્ધિકતાથી વિશેષ કશું જ નથી એની 
ખાતરી થતી જાય છે. હેઝલિટના વ્યાખ્યાનો 
ધ્યાનથી સાંભળી લખે છે “છેલ્લું ગ્રે, કોલિન્સ, યઝ 
વગેરે પર હતું.'સ્વીફ્ટ, વોલ્તેરનું પૃથક્કરણ પણ સારું 
કર્યું. જો કે ચેટર્ટન વિશેની એમની સમજથી'' હું 
નિચશ થયો. છું.૨૨ આમ, બધામાંથી શીખે છે 
કી.ઈઈનાથી અક્જાતો નથી. તેથી જ એની કાવ્યસમજ 
સઘનતા પામે છે. ટેલરને લખે છે. “કવિતાના 
સૌન્દયસ્પર્શો કદી અધૂરાં ન હોવા જોઈએ. વાચકને 
અ#્સ્શ્વાસ કરી દે તેવા હોવા જોઈએ. કલ્પનશ્રેણીનો 
ઉદય, પરાકાષ્ટા અને શમન સૂર્ય સમાણાં સહજ હોય. 
સહજતાની નિકટ આવે, પ્રકાશિત કરી દે, આનન્દની 
ભવ્યતામાં છોડી દે... ઝાડને પાન આવે. એટલી 
સહજતાથી જો કવિતા ન આવે તો વધુ સારું એ. છે 
કે એ. ક્યારેય ન આવે.'*” આ'વી કાવ્યસમજના 
આધારે ફૂટેલાં કીટ્સના કાવ્યફળો એને ખાતરી. અપાવે 
છે કે મૃત્યુ પછી. અઝ્ડેજ કવિઓમાં એની. નામના 
હશે,“ (કાન્તનો “વસત્તવિજય' રચ્યા પછીનો 
અભિપ્રાય યાદ આવે.) એની. કલ્પનાશક્તિ એટલી 
ઉત્તેજિત થતી જાય છે કે એને. લાગે છે કે પોતાને એક 
જ જગત ન્હાનું પડશે ! “મ્હારે ઘણી દુનિયાઓ 
જોઈએ.'*“ થોડી કવિતાઓ. લખ્યા પછી જ્યારે કીટ્સે 
વિરામ લીધો ત્યારે ઘણા કીટ્સનો. કાવ્યાગ્નિ ઠરી ગયો 
તેમ માનતા ત્યારે એ લખે. છે : “કેટલાક એ'વું માને 
છે કે મ્હારામાં કાવ્યાગ્નિ પહેલા જેવો. જવલન્ત નથી. 
પણ હકીકતે એ'વું, નથી. મ્હારે વાંચવું અને વિચારવું 
છે વધુ ને વધુ. જેથી હું પહેલા કરતાં વધારે સારા 
કાવ્યો લખી શકું''૨* કળાના સત્ય વિશેની એની 
રૂપકાત્મક સમજ કેટલી સચોટ છે તે જુઓ. : **“આપણો 
કવિઓએ. અહીંથી તહીં મધમાખીઓની પેઠે આવી 
પડેલા જ્ઞાન પર ઉતાવળે. ધસી જઈને. એને એકઠું નથી 


કરવાનું. આપણે તો આપણા પાંદડાં પુષ્પની જેમ 
ઉઘાડાં રાખવાનાં, શાન્ત સત્કારી બનવાનું.''* 
પોતાના ભાઈ જ્યોર્જને લખે છે કે “*હાગે અન્દગનો. 
ઝરો સાબૂત છે.***“ આમ, કવિપદની તૈયારી દરમ્યાન 
અંનાં આંખ, કાન અને નાક ખુલ્લાં હતાં. એ કંઈપણ 
ચલાવી લેવા તૈયાર ન હતો. જાણીતી કહેવતના 
સત્યનેય ચકાસીને જ ગ્રહણ કરવા ઇંચ્છતો.ર“ અની 
આ પ્રકારની ગ્રહણશીલતાના કારણે પરમ્પરા સાથેનો 
એની વૈયક્તિક પ્રતિભાએ માંડેલો મોર્ચો માણવા 
જેવો પત્રમાં સચિત છે. આ રોમૅન્ટિક કવિને ક્લાસિક્લ 
કવિઓ, પરત્વે ખૂબ આદર છે. મિલ્ટતના 'પેરેડાઇઝ 
લૉસ્ટ'ને પોતાની ભાપાનો. અપૂર્વ નમૂનો લેખીને એ'વું 
કહે છે કે પોતે એના માર્ગે ચાલે તો મિલ્ટન જીવતો 
રહેશે પણ પોતાનું મોત છે. પોતે બીજે માર્ગે જ આગળ 
વધશે. નપ્રતાની સાથોસાથ રહેલી વિદ્રોહમીલતા એ 
કૌઈપણ સાચા કવિનું લક્ષણ છે. 

રેનોલ્ડ્સને લખે છે “શેકસ્પિયરની 
કવિતાઓ'નું પુસ્તક મ્હારી સાથે છે. મ્હેં કદી. આ'વું 
સૌન્દર્ય સોનેટમાં જોયું નથી. સરસ, સહજ અને સઘન 
એણે કોઈ બાબત કે ન-બાબત વિશે. કંઈ પણ કહેવાનું 
બાકી રાખ્યું નથી.” ** (વ્યાસની જેમ 2) 

બૈલીને લખે છે. “ગઈકાલે જ “કીઝ લીઅર' 
પૂરું કર્યું. નાટ્યવસ્તુની મહાનતાએ. મ્હને એ'વો તો 
ખેંચ્યો કે એના વિશે એક સૉનેટ લખ્યું છે. આવતા 
પત્રમાં મોકલીશ'** આમ, પત્રોમાં જોઈ શકાય છે કે 
કીટ્સ શેકસ્પિયર પર ઓળઘોળ. છે, સ્પેન્સગ્તા 
અનુકરણમાં કવિ થવા નીકળેલા છોકરાનો આમ 
વિકાસ જોઈ શકાય છે. “ગુણવત્તાપૂર્ણ સિદ્ધિ, ખાસ 
કરીને સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં કોને મળી એમ કોઈ કહે 
તો તે શેકસ્પિયરને જ એમ હું કહીશ.” શ્રીમતી 
હણ્ટને શેકસ્પિયરના. જન્મદિને પાર્ટી ગખવાનું કઢે 
છે.” સ્કૉટલેણ્ડ ફરવા જાય છે ત્યારે બન્સના 
જન્મ્સ્થળે ફરતાં થતી અનુભૂતિને બે સોનેટમાં મૂકે 


કડિલોક ; નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૧૯૯૬ [ ૩૧ 


છે. વળી એ સોનેયે પઝ પત્રમાં મિત્રને મોકલે છે. 
એના યજ્ઞા પત્રોમાં કનિતાઓ મોકલાવાઈ છે. બર્ન્સની 
કમનસીબી સાથે એ સમસંવેદન અનુભવે છે.” 

વૉક્તેર અને. દાન્તે અનુવાદો દ્વારા વાંચ્યા છે. 
દાન્તેને વાંચતાં ગાંચતાં રમમાજ્ઞ ઘઈ જાય અને એ 
કૃતિના દેક્યો સ્વપ્નમાં આવે છે ! “એ સ્વપ્ને સ્હને 
ખૂબ આનન્દ આપ્યો. જીવનમાં આ'વાં સ્વપ્ન બહુ જ 
ઓછાં આવ્યાં છે. ઝાડની ટોચ પર બેસતો,.વાદળમાં 
વિહાર કરતો, પવનથી ફૂંકાતો હતો. એ અનુભવનું 
એક સેનેટ લખવાનો પ્રયાસ કર્યો છે પજ્ઞ એ સોનેટમાં 
મ્હે જે અનુભવ્યું એમાંનું કંડપણ ન આવી શક્યું? એ 
સ્વપ્ન મ્હને રોજ અવે તો કેવું સારું !'”** “મહાન 
કવિતા વાંચવાનો પ્રારમ્ભ કો એ જ મહા આનન્દની 
વાત છ. જેમકે દાન્તે કે “હેમ્લેટ'માં પ્રથમ પગલું મૂકતાં 
જ મ્હને એ'જે અનુભવ થાય છે.” મિત્ર વૈલીને લખે 
છે. “હું ઉત્તરોત્તર એ માન્યતામાં દઢ ઘઈ ગયો છું 
કે રરો લેખક આ. જગતનું સૌથી પ્રામાઝિક અસ્તિત્વ 
છે. શેક્સપિયર અને પપેરેયાઇઝ લોસ્ટ' દિવસે દિવસે 
મ્હને મહાન જાદુ લાગે છે. ન કૃતિનદ ઉદ્ધારો પ્રતિ 
હું પ્રેમીની માકક જોયા કરું છું.” “હું દિવસે દિવસે 


ન 


$# 


વધુ ને વધુ સાનતો થયો છું છું છકે પર ાઇઝ લૉસ્ટ' 
ઉત્કૃષ્ટ છે.“ ચેટર્ટન એને સૌથી વધુ શુદ્ધ ઇંડ્લીશ 
કવિ લાગે છે. ચૉસરની માફક એનામાં ફેસ શબ્દકજ્ઞો 


ભમતા નથી” લેમ્બ, કોલરિજ, લોક, વાંચ્યા છે. 
વડર્ઝવર્થથી એ પ્રભ્ઘવિત નથી. એમની કવિ તરીકેની 
કોઈ “સ્વકીય ઓળખ' નથી એડું કીટ્સને લાગે છે. 
પુરોગામી પાસેથી આમ સઘન થતાની તાલીમ પામે 
છે. બાયરન એની અ સૌષ્ઠવપ્રિયતાનપા ડારલ્ે જ 
કદાચ કીટ્સને *ગ્રીક' ડહીને નતાજ્તો હરો. 

આ સિવાય કીટ્સના એક વ્યક્તિ તરીકેના 
ગુણવિશૈષો તરફ પડ અ પત્રો ધ્યાન ખેંચે છે. કેટલાક 
પત્રોમાં એનું આ'ડું અન્તરમન ઝડપાયું છે. રમત 
રમવા જતાં તન્દુરસ્ત હેઝલિટને જોતાં એ બીમાર ભાઈ 


૩ર ] કવિલોક : નવેશ્લરનડિસેમ્બર ૧૯૦૯૬ 


લૅનના વિચારોમાં ગરકાવ થઈ ગયેલો તે લખ્યું છે. 
પ્રકાશન સમ્બન્યી ચિન્તાઓ રાબેતા મુજબની હોય 
છે** તેવી છે. કેટલાક યુદ્ધપ્રિય સમ્પાદકો હોય છે તેવું 
પલ નોંધે છે “કરાર્ટલી'એ આકરી ટીકા કરી તો એ 
એટલું જ લખે છે કે “હને આશ્ચર્ય થાય છે કે આ 
સામયિક પોતાનું ગળું રહેંસે છે.”* દમ્ભી માલ્સો 
એને ગમતા નથી-* ક્યારેક પોતાનો ઉત્સાહ ઓછો 
હોય તો મિત્રની ક્ષમા પણ માગે છે “પ્રિય બૈલી, ત્હને 
મ્હાચમાં કંઈ ટાઢાપણું જણાયું હોય તો એને મ્હારી 
હદયહીનતા ન માનતો. ક્યારેક હું મૂડમાં નથી 
હોતો.''“* “હું જ્યારે શાળામાં હતો ત્યારે રૂપાળી 
સ્ત્રીઓને વિશુદ્ધ દેવીઓ માનતો. સહારા ન 
નાજુંક માળામાં કેટલીક રહેતી પણ ખરી જો કે તે 
જાજ્ઞતી ન હતી.” “પુરુષની વચાળે હું બધા પાસેથી 
કંઈ શીખું. હું મુક્તિ અનુભવું. સ્ત્રીઓને જોતાં જ 
ક્યારે ભાગી છૂટું તેમ થતું. ૪ર આ'વો શરમાળ કીટ્સ 
રાવજીની માફક સભ્યતાની કુંવરીને બહુ સાચવી 
શકતો નથી. એ લખે છે “*્હને પાર્ટીઓમાં જતાં ખૂબ 
દુઃખ થાય છે. હું ચૂર્ખ જેવો લાગું છું. સામાજિક 
અભિમાન માટેનો જરૂરી શિરસ્તો પાળી કી નથી. 
ક સાડ હે વર્તું તો બધા મ્હને. આશ્ચર્યવત્‌ જોઈ રહે 
છે.”*“ કોઈ મિત્રને કીટ્સ બદલાઈ ગયેલો લાગે છે 
તો ખોટું ન લગાડવા કહે છે. એ કહે છે. “સાત 
વરસની અન્દર આપણું આખું શરીર બદલાઈ જતું 
હોય છે. સાત વર્ષ પૂર્વે કોઈની સાઘે મેળવેલો હાથ 
પણ સાત વર્ષ પછી એનો એ નથી રહેતો.” 
અનુભવને પજા ખૂબ મહત્ત્વ આપે છે. “કશું પણ 
અનુભવ્યા વિના સત્ય ઠરતું નથી. એક જ સુદ્ધાં 
પણ આપશી જિન્દગીના અનુભવથી સાચી ઠરે તો. જ 
સાચી લોકપ્રિયતાને ગન્નકારતો નથી. “હું 
વિશ્વાસપૂર્વક કહી શકું છું કે જો હું બનવા ધારું તો 
ચોક્કસ લોકપ્રિય લેખક બની શકું. એ ક્યારેય 
બનવાનું નથી. મ્હને સ્ત્રીનો પ્રેમ અને લોકપ્રિયતા બન્ને 


ન 


સરખાં ગમતાં નથી. સ્વતન્ત્રતાની પાંખો એ કચડી 
નાખે છે. મ્હને. પડછાયા જેવાં સ્તરીપુરુપોયોના ટોળાનું 
રજવાડું ગમતું નર્થી. લોકપ્રિય શું થવાનું ? આત્મા પોતે 
જ એક જગત છે. એડ અન્દર જ એટલું બધું કરવાનું 
છે કે બહાર જવાની નતવગડા નથી. મ્હારા માટે 
માનવજાત. એક સ્વપ્ન છે.''** 

કીટ્સના. કેટલાક પત્રોમાં રમૂજ પણ સરસ છે. 
હણ્ટને લખે છે, “શું શૅલી હજુ ચજાઓના મોતની. 
વિચિત્ર વાતાઓ. કહી રહ્યો છે ? અને કહેજો કે એ'વી 
જ વાત ઓ કવિઓના મોતની પણ હોય છે. ઘણાય 
કવિઓ. જન્મતા પહેલાં જ મૃત્યુ પામે છે.” ૨ ગઇસ, 
રેનોલ્ડૂસ અને રિચર્ટ્ડ્ઝ જેવા ત્રણ મિત્રોની અત્યન્ત 
રમૂજભરી, દીર્ઘતુલના કરી છે.“* ડીલ્કે નામના મિત્રને 
લખે છે “ત્હારે ત્હાગ અક્ષરો સુધારવા જોઈએ. ત્હારા 
અક્ષરો ત્રણ વર્ષના બાળકના શબ્દો. જેવા છે, જેને 
એનો બાપ જ સમજી શકે ! બૈલીના અક્ષરો પણ 
એ'વા જ પણ. કમસે કમ વાંચી શકાય. જ્યારે ત્હારા 
તો...'”'* પ્રિય મિત્ર શોલી એના ઘેર બોલાવે છે ત્યારે 
એને. અનુકૂળતા ન હોવાથી જતો નથી પણ કારણ 
રમૂજી આપે છે ! “'મ્હારે ત્યાં નહીં આવવું જોઈએ. 
નહિતર વિવેચકો. ત્હારા ઉપર મ્હારો અથવા મ્હારા 
ઉપર ત્હારો પ્રભાવ ખોળી કાઢશે !''“5 કીટ્સના 
અત્યન્ત રસપ્રદ પત્રો છે એની પ્રેમિકા ફેની બ્રાઉની 
પરના. કીટ્સના જીવનમાં અની પૂર્વે ઇઝાબેલા જોન્સ 
કે જૅની કોક્ષ જેવી સ્ત્રીઓ આવી છે. સ્ત્રીઓથી એ 
પોતે આકયયો પષ્દંહતો છતાં ભાઈ-ભાભીને પત્રમાં 
લખે છે કે પોતે.પ્રેમંતો નથી જ અનુભવ્યો. ઇઝાબેલાને 
કેટલાક કાવ્યોમાં વિવેચકોએ જોઈ છે. અભ્યાસીઓ. 
રોબર્ટ ગીટીઝ્સનું “ધ માસ્ક ઓફ કીટ્સ' જોઈ શકે. 
કીટ્સ ફેનીર્ને મળ્યો ઈ.૧૮૧૮માં. કેની સાડાસત્તર 
વર્ષની અને કીટ્સ-ત્રેવીસનો. કેની પૂર્વે કે પછી કીટ્સ 
કોઈના પ્રેમમાં પડ્યો નથી. સર સિડની કોલ્વિન જેવા 
તો ત્યાં સુધી કહે છે કે કીટ્સે ત્હેની સાથે પ્રેમ કર્યા 


એ. જ એંતા જીવનની સૌથી મોટી કમનસીબી ગણાય. 

પણ એટલું નકી કે કીટ્સે એની મહાન 
કવિતાએ કેનીના સમ્પર્ક પશ્ડો જ લખી છે. મ્હોટા 
ભાગન્પ કવિઓ બાળપણમાંર્થ. જ કવિતા કરતા હોય 
છે; કિશોરાવસ્થામાં પ્રેમમાં પ -તા હોય છે. કીટ્સની. 
કવિતા અની અઢારવપની વયે શરૂ થઈ. પ્રેમમાં તો. 
તે ૨૩મા વર્ષે પડ્યો. પ્રેમિકા પગ્ત્વેની શા, શ્રદ્ધા, 
ઇપ્ય, રોમાસ્રના ભાવોથી એ પત્રો તરબતર છે. એ. 
લખે છે. ““હું તહાસ વિના જીવી શડું તૅમ નથી. પણા 
માત્ર ત્હાર વિના નહીં 'પૃનિત' અને. “ગુણવન્તી' કેની 
વિના'''” આ પાવિત્ર્યની અપેક્ષા રાખ્યા પછી લખે. 
છે કે એ અપેક્ષાનો ભ થશે એ ગત પોતાની અન્તિમ 
રાત હકો. પ્રેમીસહજ અધિકાગભાવ પપ એટલો જ 
છે. પોતાના મૃત્યુ પહેલાના વર્ષે મિત્ર ભ્રાઉનને લખે. 
છે. “મ્હાગ મૃત્યુ પછી તું મ્હાગ ખાતર એનો મિત્ર 
બનજે. તું માને છે કે એનામાં ઘણા દુર્ગુણો છે પણ 
એનામાં એક પણ નથી. કેનીને છોડીને જવાનો વિચાર 
જ મ્હને આંખે. અન્ધારાં લાવી દે છે. વેણ્ટવર્થમાં મ્હારી 
ચાકરી કરતાં કરતાં બોલાયેલા એના ખહિડત ઉદ્રારો 
મ્હાસ કાનમાં હજુય ગણક્યા કરે છે.'”*” ફેનીને લખે 
છે. “તું મ્હને હંમેશ નૃતન લાગી છે. ત્હારાં છેલ્લાં 
ચુમ્બનો મધુગ્તમ. ત્હારું છેલ્લું સ્મિત તેજવત્તુ... તું 
ગઈક્રાલે બારી પાસેથી પસાર થઈ ત્યારે ત્હને 
પહેલીવાર જ જોતો હોઉં તેમ જોયું'*'““ “[૦' નામની. 
એની કવિતા આ પત્રના સન્દર્બે જોઈ શકાય. 
'%/4£ ત્47 7 40 702 ૨૫0% 
/૯/77૯/25:2/૮૦ /૦0.#0 /2# ૭/4 ?' £૦# 

£0€% 74 ડ૦્૯0 


7 


4), 4 40ઘ. 4૪૦ 63277 6:77///4/7£ ૯૪૦૯૭ 
૦0 2૮ £0૦052 704 યકુ27૪ 

£/70/૬/ # «7૦57 # # # ૦0૦૪587 7 4૪2 
70 «૦:24 ૦ 0૦૦? 


કવિલોક : નવેસ્બર-ડિસેસ્બ્ર ૧૯૯૬ [ ૩૩ 


મિત્ર બ્રાઉન લખે. છે “હું ફેનીને જોઈ નહીં 
શકું એ લાગણી. જ મ્હને વિશેપ મૃત્યુ તરફ ધકેલી 
રહી છે. મ્હારાથી મોત સહન થશે પણ એનાથી છુટ્ટા 
પડવાનું સહન થવાનું નથી.''5* ઉન્મત્ત કરી મૂકતા 
પ્રલાપી. પત્રાચાર અહીં છે. “મ્હારી એના વિશેની 
કલ્પના ભયકર ઉત્તેજિત થતી. જાય છે. આ જગતમાં 
એવું કંઈ જ નથી કે મ્હને એક ક્ષણ માટે પણ એના 
વિચારોમાંથી વિચલિત કરી શકે. હું એને પત્ર 
લખવાનુંય કહેતાં ડરું છું કારણ કે એના અક્ષરો જોતાં 
જ કદાચ મ્હાડું હદય ભાંગી પડે... પ્રિય મિત્ર બ્રાઉન 
હું શું કરું ? કદાચ મ્હારા બચવાની જગ પણ આશા 
હોય તો પણ ફેની પ્રત્યેની ઉત્કટતા જ હવે મ્હને. મારી 
નાખશે.''* “પ્રેય બ્રાઉન, તું હંમેશાં એનો વકીલ 
બની રહેજે. નેપલ્સના સૌન્દર્ય વિશે હું ત્હને એક પણ 
શબ્દ નહીં લખી શકું. મ્હારી આજુબાજુની હજ્જારો. 
નીનતા મ્હને સ્પર્શતી નથી. હું એને જણાવવા માગું 
છું કે હું એને નહીં ભૂલી શકું. બ્રાઉન, મ્હારી છાતીમાં 
તીવ્ર બળતરા થાય છે... આ'વા અન્ત માટે જ મ્હારો 
જન્મ થયો. હશે ?''5* 

એ ફેનીને વહેલી સવારે પત્ર લખતો. મૃત્યુ અને 
પ્રેયતમાને એણે વારંવાર પત્રોમાં જોડાજોડ મૂકયા છે. 
ફેની પરત્વેનો કીટ્રસનો પ્રેમ 'છિન્નપત્ર'ના અજયની 
પણ. એ રીતે યાદ આપે છે. અમૃતા પ્રીતમના પત્રોય 
યાદ આવે. જુલિયટ પર લખેલા વિક્ટર હ્યુગોના 
પ્રેમપત્રો પણ આ'ની સાથે સરખાવી શકાય. 

પત્રોની. સમ્બોધન શૈલી પણ સૂચક છે. શૅલી 
પર લખેલા પત્રોમાં કીટ્સ હંમેશા “બિચારો શૅલી' 
લખતો અને શૅલીએ. કીટ્સના મિત્રને કીટ્સના 
અવસાન પછી લખાયેલા પત્રમાં એ જ સમ્બોધન ક્યું 
છે. જગતથી તરછોડાયાના ભાવમાં આ સમ્બોધન એ 
સહતારકો (ઇાંતત-ડધ્ણ) માટે સૂચક છે. મુદ્દા પરથી 
વાર્તા લખતો. હોય તેમ પત્રો લખાયા છે, કેટલાક. 
ભાપા સ્નિગ્ધ છે. 


અ કડ-:2--ડડ5 
૪ ] કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૧૯૯૬ 


સમકાલીન જીવનરજો નથી ઝિલાયા. 
ઓક્સફર્ડનું વર્ણન સરસ છે. અનેક સ્થળોએ. ફર્યો 
હોવા છતાં.મરણાસન્ન અને ફેનીમય હોઈને “બહાર'નું 
બહુ ઝિલાયું નથી, પત્રોમાંથી કહેવાનું તો એટલું જ 
રહે કે- 

“11167 1૯11 11 ડપર્ણીલાાજીુ 97121 11૯)? 
ધ્લ્તલ 11 504૬ુ.' 
પાદટીપ 

૧. ॥1110તંપ૯૫૦1 ૫૦ ૧ લત્વાડ: ૫111ત03 
તાડ,'પૃ. ૧૧૬. ૨, 1.110 દ્વ [લાલા ૦ ૦110 
[લ્વાડ : 1.01તં 110૫૬૦1. ૩. એજન, પૂ. ૯૮. 
જ, ૯૧, ૫, એજન, ૨૨૩. ૬, એજન, ૨૨૪. ૭, 
એજન, પુ. ૨૧૨. ૮, એજન, ૨૧૧. ૯, 1.16, પૃ. ૨૯. 
૧૦, એજન, પૃ. ૫૭. ૧૧, એજન, ૩૦. ૧૨, એજન, 
૩ર. ૧૩, એજન, ૩૩. ૧૪, 1..1.].[., પૃ. ૧૫૭. 
૧૫, એજન પૃ. ૧૨૯, ૧૬, એજન, ૪૦. ૧૭, એજન, 
૪૩. ૧૮, એજન, ૪૪. ૧૯, એજન, ૫૮. ૨૦, એજન 
પ૭. ર૧, એજન ૬૩. રર, એજન ૬૪૭. ર૩, એજન 
૭૦. ૨૪, એજન ૧૩૬, ૨૫, એજન ૧૪૧. રદ, 
એજન ૧૯૧. ૨૭, 1.1૬4. ૪૭. ૨૮, એજન ૮૮. ૨૯, 
એજન-૯૬. ૩૦, એજન-૯૬. ૩૧, 1..1..].1[4.-૪૮. 
૩ર, એજન-૫૪,. ૩ઝ એજન-૬ર. ૩૪, એજન-૬૪. 
૩૫, એજન-૯૯. ૩૬, એજન-૧૬૦. ૩૭, એજન. 
૧૬૩. ૩૮, એજન-૧૭૬. ૩૯, એજન-૧૭૮. ૪૦, 
એજન ૧૮૪. ૪૧, 1..-૪૭. ૪ર, એજન-૮૬. ૪૩, 
એજન-૮૮. ૪૪, એજન-૧૦૧., ૪૫, 1..1..[.૪-૪૭. 
૪૬, એજન-૧૦૭. ૪૭, એજન-૧૦૮. ૪૮, એજન- 
૧૫૦. ૪૯, 1%-૧૦૨. ૫૦. 11.1] ૧૫૯. ૫૧, 
એજન ૧૭૭. ૫૨, એજન-૧૭૮. ૫૩, એજન પૃ. ૩૪. 
પ૪, એજન-૧૯૭. ૫૫, એજન-૨ર૦ર૨., પદ, 1.6, 
પૃ.૪૮. ૫૭, એજન, ૧૧૧, ૫૮. એજન, ૧૧૩. ૫૯. 
1..1..].5. પ્રસ્‍તાવના. ૬૦, 1.1.8, ર૧૩. ૬૧, એજન- 
૨૧૪. દર, એજન ૨૧૫. ૬૩, 1.8. દૃ. ૩૩. * 


હુઈ કીટ્રસના પત્રોમાંથી 


ડીડ 


ડકુક્રુ અનુવાદક : જ્યન્ત પંડ્યા 


૧૩૪ ફેની બ્રૉનને ગુરુવાર ૧ જૂલાઈ, ૧૮૧૯ સરનામું : 
મિસ બ્રૉન, વેન્ટવર્થ પ્લેઇસ, હેમ્પસ્ટીડ, મિડ્લસેક્સ ટપાલની 
છાપ : ન્યૂપૉર્ટ અને ૩ જુલાઈ, ૧૮૧૯ 

શૅન્કલીન, 
આઇલ ઓફ વાઈટ, ગુરુવાર 

પ્રિયતમે, 
મક્ઞનળવારે રાત્રે ત્હને લખેલો પત્ર મ્હેં રવાના ન કર્યો 
તેનો. મ્હને આનન્દ છે, એ કંઈક વધારે પડતો રૂસોના 
હેલિયૉસમાંથી ઊતરી આવ્યો હોય તેવો હતો. આજના 
પ્રભાતે હું વધારે શાણો. છું. જેને હું ખૂબ જ ચાહતો હોઉં 
તે રૂપાળી કન્યાને લખવા માટે સવાર જ યોગ્ય સમય છે 
કૅમ કે રાત્રિની વેળાએ, એકલવાયો દિવસ જ્યારે આટવાઈ 
ગયો હોય અને એકાકી, શાન્ત, સઝ્ીતવિહીન શયનખણ્ડ 
કબરની જેમ મ્હને આવકારવા રાહ જોઈ રહ્યો હોય ત્યારે 
મ્હારો ભાવોદ્રેક રમણે. ચઢે છે. એ વેળાનાં ઉદ્રેકગાન જેને 
હું અશક્ય માનતો. અને હસી કાઢતો, તે તું ન જુએ એમ 
છું ઇચ્છતો, કારણ કે તું મ્હને અત્યન્ત દુ:ખી. અથવા કદાચ 
થોડો પાગલ માની બેસે એ'વો ભય લાગતો. અત્યારે હું 
મ્હારા કૉટેજની અત્યન્ત પ્રસન્નકર બારીએ બેસીને, સમુદ્રની 
ઝાંખી કરતો, સુન્દર ટેકરિયાળ પ્રદેશને જોયા કરું છું; સવાર 
પણ ખૂબ સરસ છે. ત્ડારા સ્મરણનો આટલો બધો. ભાર 
મ્ડાગ નૈયે ન હોત તો. મ્હારો હૈયાનો ઉછાળ, અહીંનો મ્હારો 
વસવાટ અને શ્વાસોચ્છવાસ તથા સાગરકાંઠે સાબરના 
ભ્રમણ જેવો મુક્ત વિહાર કેવો હોત ત્હેની મ્હને ખબર પઃડતી 
નથી. આટલા બધા દિવસો, સુધી ને્ભેળ, સુખનો. અનુભવ 
મ્હેં જાણ્યો નથી: કોઈકના મૃત્યુએ કે કોઈકની માંદગીએ 
હંમેશાં મ્હારા કલાકો બગાડ્યા છે અને હવે જ્યારે આ'વી 
કોઈ મુસીબત. મ્હને. કનડતી. નથી ત્યારે બીજી એક વેદના 
મ્હને પીડ્યા કરે છે ત્હેનો એકરાર કરવો અઘગ્રે લાગે છે. 
પ્રેયે, ત્હારી જાતને જરાક પૂછી. તો જો કે આ'વી રીતે 
ફાંસલામાં નાખીને, મ્હારા સ્વાતન્ત્યને બન્ધનમાં નાખીને, 
તું મ્હારા પર ફરૂરતા ગુજારી રહી નથીને ! મ્હને તરત 










ન 
અ, 
ર. 


લખવાના મત્રમાં તું આ'નો એકરાર કરી, શક્ય હોય તે કરી 
છૂટી, મ્હને આશ્ચાસાન આપજે, અને એ પત્રને ખસખસના 
ડૂંડવાની માદક સુગન્ધ લાવતા પવન જેવો સમૃદ્ધ બનાવજે, 
ત્હેમાં અત્યન્ત મૃદુ શબ્દો આલેખી તેમની ઉપર ચુમ્બન 
ચોઢજે કે જેથી, કંઈ નહીં તો, ત્હારા હોઠ જ્યાં ફયા હોય 
ત્યાં મ્હારા હોઠથી તેનો સ્પર્શ કરું. એક રમણીય મૂર્તિ પ્રત્યે 
મ્હારો ભક્તિભાવ કૅમ વ્યક્ત કરવો તેની મ્હને ખબર નથી : 
મ્હારે તો ઉજ્જ્વલથી અધિક ઉજ્જવલ, મુન્દરથીય વધારે 
સુન્દર શબ્દ જોઈએ છે. મ્હને થાય છે કે આપણે. પતજ્ઞિયાં 
હોત અને ઉનાળાના ફક્ત ત્રણ જ દિવસ સાથે જીવ્યાં હોત, 
એ'વા ત્રણ દિવસ કે જેમાં એ'વી પ્રસન્નતા હું ભરી દઉં 
જે પચાસ સામાન્ય વર્પોમાંય સમાવી ન કાકાતી હોય. 
સ્વાર્થની ગમે તેવી લાગણી હોય તોપણ, મ્હને ખબર છે 
કેહુંસ્વાર્થી થઈને કદી વર્તી શકું તેમ નથી. હેમ્પસ્ટીડ છો તાં 
પહેલાં મ્હેં ત્હને કહેલું કે મ્હારું પ્રારબ્ધ કુલ્લીના ગુલામને 
હુકમનું પાનું બનાવીને ખુલ્લું ન કરે ત્યાં સુધી હું લહ્ડન 
પાછો આવવાનો નથી. હું મ્હાડું સુખ ત્હાસમાં કેન્દ્રિત કર્ડુ 
તો પણ ત્હારું હદય પૂરેપૂરું ઓળઘોળ થઈ જાય એ'વી 
આશા ગખી ન શકું. આ ક્ષણે, ત્હારે માટે, ખરેખર જે લાગણી 
હું ધરાવું છું તેવી જ તું પણ ધરાવતી હો. તો. મ્હને લાગે 
છે કે આવતી કાલે ત્હને મળતાં આલિજનના આનન્દથી 
મ્હારી જાતને હું રોકી નહીં શકું. મ્હારે તો આશા અને 
અવસર ઉપર જ જીવવું રહ્યું. ક્યારેક કશું અઘટિત બને 
ત્યારે પણ ત્હને હું ચાહતો રહીશ પણ અન્ય માટેનો મ્હારો 
ધિક્કાર કેવો હશે ' હમણાં વાંચેલી કેટલીંડ પદ્દિતગનો સતત 
મ્હારા કાનમાં રણક્યા કરે છે- 

જે આંખોને સવાઈ ગળણી મઉ? અખો 

તેની કૃપ ફઝોળાતી જોજિ અન્યની ઉપર 

અને (નિત્યના અમૃત સવતઇ મલ હોટ 

મૃદુતા! કી ચમ્પ/તદ જોવ 

મ્હાર! તિ?/% અન્ન અરે 


કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ':૯૯૬ ' 9૫ 


૨ ર્ન 


કલ્પન તી કર ફાન્સિસ્ક', ડેવો એ અભિશષ 
અભિવ્યક્તિની પરન! પ્રદેશને : 
જને. 

જવાબ જલદી લખજે. ટપાલની અહીં સગવડ નથી 
તેથી ત્હારે પોસ્ટ અક્ષિ, ન્યૂપોર્ટ આઇલ ઓફ વાઇટનું 
સરનામું કરવું પડશે. રાત પડતાં સુધીમાં તો આ'વો 
ઠણ્ડોગાર પત્ર મોકલવા માટે હું મ્હને ભાંડતો; તેમ છતાં 
શક્ય હોય તેટલી સમજપૂર્વક વર્તવું વધારે સારું છે. અન્તર 
ત્હને રજા આપે એટલો હદે દયાળુ લનજે. 

જે. કીટ્સ 

ત્હારી માતાને અભિવાદન, માગરિટને પ્રેમ અને 

ઠીક લાગે તો ત્હારા ભાઈને મ્હારું સ્મરણ પાઠવજે. 
9. 


૦%? 


૨૨૭, પર્સીબાયશી શેલીને. બુધવાર ૧૬ ઓગ ૧૮૨૦ 
ટપાલ છાપ નથી. 
હેમ્પસ્ટીડ ઓગસ્ટ ૧૬ 

પ્રિય શેલી, 

પરદેશમાં વ્યસ્તતાથી છલકાતું ચિત્ત હોવા છતાં 
મ્હારી બાજુમાં પડેલા પત્રને ત્હમે જે રીતે લખ્યો તેનો મ્હને 
અનહદ આનન્દ છે. ત્હમારા નિમન્ત્રણનો લાભ જો હું નહીં 
લઉં તો મ્હારા હદયમાં ભાવિનો સફ્ટેત પડેલો છે તે સઢ્રોગ 
મ્હને અટકાવશે. ઇડલૅણ્ડનો શિયાળો મ્હારો અન્ત લાવશે 
અને તે પણ ઘૃજ્ઞાજનક રીતે લમ્બાવીને, તે વિશે કોઈ શફ્ા 
નથી, તેથી સૈનિક ત્હેની ટુકડી તરફ કૂચ કરી જાય તે રીતે 
મ્હારે ઇટાલી ભણ જવું પડશે. મ્હારા સાનતન્તુઓ એ. 
અત્યારે મ્હારો કનિષ્ટ ભાગ છે પરન્તુ કોઈ એક સ્થળે, 
મ્હારા પલઝના પાયા ધિક્કારવા માંડે ત્યાં સુધી રહેવા હું 
નિમયો. નથી એ વિચારથી મનને શાતા વળે છે. મ્હારી 
રાંક કવિતામાં ત્હમને કંઈકે રસ પડ્યો તેની મ્હને ખુશી 
છે; જેને અણલખી કરવાની તસ્દી હું રાજીખુશીથી લઈશ, 
જેમ મારી ખ્યાતી વિશે કાળજી રાખી છે તૅમ. ત્હમારી વતી 
*ચેન્ચી'ની નકલ મ્હને હણ્ટ મારફતે મળી છે. એમાં એક 
જ ભાગનો કાજી હું તો થઈ શકું; કવિતા અને નાટ્યાત્મક 
અસર કે જૅને આજના જીવો ધનદેવતા (મેમન) ગણે છે, 


૧ હેવાય છે કે આધુનિક કૃતિને ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ. તે કદાચ 


૩૬ ] કાંવેલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૧૯૯૬ 


ઈશ્વર હોઈ શકે. કલાકારે તો ધનદેવતાને જ સેવવા રહ્યા 
ત્હેનામાં “આત્મા એકાગ્રતા', કદાચ, સ્વાર્થવૃત્તિ હોવી 
જોઈએ. ત્હમે મ્હને અવશ્ય માફ કરશો, જો સહદયતાથી 
એમ કહું કે ત્હમે સમુદારતાને અટકાવી વિશેપત: કલાકાર 
થાઓ અને ત્હમારા વિષયની પ્રત્યેક તિરાડને ધાતુથી ભરી 
દો.' (50 તં ટટ ક? ૦ 0૫ ડપાંઝ]ટત પદો 
૦૯) ત્હમારા જેવા, એક સામટા છ માસ પાંખો વાળીને 
ન બેસનારા માટે આ'વી શિસ્તનો વિચાર હિમની બેડીઓ 
જેવો લાગશે. અને “એન્ડીમિયન'ના લેખકની આ'વી વાત 
શું અસાધારણ ન ગણાય ! જેનું ચિત્ત એકઠાં કરેલાં છૂટાં 
પત્તાં જેવું હતું તેવા મ્હને તિખેરી નાખી હતાશાને હવાલે 
કરી દેવામાં આવ્યો છે. મ્હારી કલ્મના એ છે મ્હારો મઠ 
અને હું ત્હેનો મહન્ત છું. મ્હારું તત્ત્વજ્ઞાન ત્હમારે ત્હમારી 
જાતને સમજાવવું જોઈએ. પ્રૉોમીથિયસ'ની રાહ હું રોજેરોજ 
જોઉં છું. એના અવતારમાં મ્હારા રસની વાત કરું તો હજુય 
તે ત્હમારી પાસે હસ્તપ્રતરૂપે હશે અથવા તો એનો. બીજો 
અફ સમાપ્ત થવામાં હશે. મ્હને યાદ છે કે હેમ્પસ્ટીડ હીથ 
વિશે મ્હારા પહેલ વહેલા વાંધાઓને પ્રગટ કરવાની ત્હમે 
મ્હને ના પાડી હતી એ સલાહને ત્હમાગ। હાથમાં હું પાછી 
વાળું છું. જે સડ હું ત્હમને. મોકલી રહ્યો છું ત્હેની મ્હોટા 
ભાગની કવિતાઓ,* બે વર્ષ પહેલાં લખાઈ હતી અને કશી. 
પ્રાપ્તિની આશા ન હોત તો તે પ્રસિદ્ધ ન થઈ હોત; તેથી 
ત્હમે જોઈ શકશો કે ત્હમારી સલાહ માનવાનું મ્હારું વલણ 
છે. ત્હમારી ઉદારતા માટે મ્હારા હદયની ઊંડી ભાવના 
મ્હારે વ્યક્ત કરવી જ રહી, શ્રીમતી શેલી માટે આદર અને 
આભાર ઉમેરીને ત્હમને જલદીથી મળવાની આશા સાથે 
અત્યન્ત સહૃદયી 
જ્હૉન કીટ્સ 
અનુવાદકની નોંધ : કીટ્સના આ પત્રમાં કેટલાંક વાક્યોનો 
અર્થબોધ સ્પષ્ટ થતો નથી. એ'વા વાક્યોનો અનુવાદ સમગ્ર 
પત્રના પરિવેશને ખ્યાલમાં રાખીને કર્યો છે. એમાં તિસડતિનો 
દોપ જણાય તો. તે અનુવાદકનો ગણવો. 
૧. સ્પેન્સર “ફેરી ક્વીન' 1 ૫, ૨૮, ૧.૫ 
ર. લૅમિઆ, ઇસાબેલા આદિ 





ગેમમાં ટાઇબગને કાંઠે ચાલતાં ચાલતાં અમે 
વીયાદેલ કોર્સો ભણી જવા ઇચ્છતાં હતાં. દીપ્તિએ. 
નકશો ખોલ્યો. અને નકશાની મદદથી અમે વીયા દેલ 
કોસોથી. જાણીતા એ. રાજમાર્ગ તરફ વળ્યાં, આ લાંબો 
રાજમાર્ગ આજના રોમનો. વેપાર્વણજથી ધમધમતો. 
માર્ગ છે. આ માર્ગ પ૨ મ્હોટી મ્હોટી ઇમારતો. અને 
મહોલાતો. છે. મધ્યયુગની, ઢળતી અવસ્થાએ. જ્યારે 
બેગેક કલાળૌલીનો સુવર્ણયુગ, ચાલતો. હતો ત્યાટે આ 
વિસ્તારમાં અશ્વદો-ડ યોજાતી આ કોર્સો અઝ્ઞેજી 
કોર્મસનો ઇટાલિયન પથયિ.(વીયા - માગ, કોર્સો - કોર્સ 
રેસકોર્સ રોડ એડું અય્ેજી નામકરણ કરી શકીએ.) 

કવિ નિરટ્જુન ભગતે. કહેલું કે વીયા ડેલ કોર્સોથી 
દેબી બાજુની એક ગલી વીંયા.ડાલ કોણ્ટોડીમાં જર્મન 
કવિ ગેટે રહેલા. એટલે વીયાડેલ કોર્સો ઓળડ્ડી અમારે 
એ. ગલીમાં ગેટે જે મકાનમાં રહેતા હતા, એ જોવા 
જવું હતું. જમન. કવિ ગેટેનો, ઇંટલીનિવાસ એમના 
સર્જનમાં મહત્ત્વનું સ્થાન ધગવે. છે. અમે વીયા ડેલ 
કોન્ટોડીમાં જવા માગતાં હતાં, પણ એ માર્ગ પર 
અમને. કાફે ગ્રીકો દેખાઈ, જ્યાં લખેલું, 'કવિ ગેટે અહીં 
જમવા આવતા.' ચલો, ગેટેનું ઇટાલીનું નિવાસસ્થાન 
નહિ, તો. એમની સ્મૃતિવાળી એક જગ્યા તો જોઈ. 
અનેક યુરોપીય લેખકોએ આ કાફે ગ્રીકોનો ઉલ્લેખ 
પોતાનાં સંસ્મરણોમાં કરેલો છે. અમે ત્યાંથી આગળ 
ચાલ્યાં તો એકદમ પાલાઝા દ ગ્પાન્યા - સ્પેનિશ 
ચૉંકમાં આવી પહોંચ્યાં. સત્તરમી સદીમાં એક સ્પૅનિશ 
ગજદૂત આ. ચોક વિસ્તાગ્ના એક આવાસમાં ગ્હેલા, 
ત્યારથી આ ચૉકનું એ નામ પડી ગયું છે. 

પણ. આ વિસ્તાર સ્પૅનિશ ચોકમાં માત્ર ગૈટે કે 
પેલા રાજદૂત રહી ગયેલા એ'વું નથી, અઝેજ 


કવિઓમાં કૉલરિજ, શેલી, બાયરન, બ્રાઉનિઝ દમ્પતી, 
જેમ્સ જોય્યસ વગેરે પણ રહી ગયેલા, અને અલબત્ત 
કવિ જોન કીટ્સ. ગેમની હૃદયકુઞ્જ જેવો આ વિસ્તા૨ 
યુવાન કવિઓ, લેખકો, સંઝ્ીતકારો, કલાકારોને ઘણા. 
ર્્રેંય હતો. 

હા, કીટ્સે જે ઘરમાં અન્તિમ શ્વાસ છો)ેલા, 
એ. ઘર પણ આ સ્પૅનિશ ચોકમાં છે; અહીં એક ઊંચે 
જતી સોપાનમાલા છે, જે પણ સ્પૅનિશ સ્ટેપ્સને નામે 
ઓળખાય છે. ખુલ્લો ચોક અને ખાસ્સી લમ્બાઈ 
ધચવતાં ઊંચે જતાં ૧૩૭ પગથિયાં ચઢો એટલે આવે 
દ્રૉનેટા દાઈ મોન્ટીનું ચર્ચ. ફેશ રાજવી ચાલ્સ 
આઠમાએ. ૧૪૯૪માં બન્ધાવેલું. અમે ચર્ચમાં તો ન 
ગયાં, પણ એ સહજ આરોહણક્ષમ સોપાનમાલા ચઢી 
ત્યાંથી રોમ શહેરને નવી રીતે જોયું. 

આ. જગ્યા નિરાંતે બેસવા જેવી છે. 
દુનિયાભરના પ્રવાસીઓ તો જોવા મળે, નિરાંતે 
સુસ્તાવા મળે એ'વી ખુલ્લાશ છે. રોમમાં રહેતાં હોત 
તો મિત્રોને રોજ સાંજે આ સ્થળે મળવાનું ગમે. 

આ સોપાનમાલાની બરબર જમણી બાજુએ. 
લાલ સ્ક્ઞનું ન્હાનું ચાગ માળનું એક મકાન છે - 
કાસીના ગેઝા. એના ત્રીજા માળની એક ઓગ: માં 
આરોગ્ય-લાભ માટે રોમ આવેલા ક્ષયગ્રસ્ત કવિ 
કીટ્સે ૧૮૨૦ના સપ્ટેમ્બરથી તૅમના ર 2 ફેબ્રુઆરી 
૧૮૨૧ના ગેજ થયેલા કરુણ મૃત્યુ સુધીના દિવસો 
વિતાવેલા. એ મકાનને “કીટ્સશેલી મેમારિયલ હાઉસ” 
હવે તો કહે છે. શેલી અહીં કદી રહ્યા તહોતા, પણા 
પોતાના શોગશય્યામાં પડેલા મિત્ર કીટ્સને મળવા 
અહીં આવતા. 


નિરઝઞ્જનભાઈએ. કહેલું -- એ ઓરડાની 
કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૧૯૯૬ [ ૩૭ 


અવશ્ય મુલાકાત લેજો. કદાચ એમણે ન કહ્યું હોત 
તો સ્પૅનિશ સોપાનમાલા જોઈ અમે સીધા ટ્રેવાઈ 
ફુવારા ભણી નીકળી ગયાં હોત. એટલે પહેલેથી એ 
સ્થળનાં દર્શન અમારી યોજનામાં હતાં. અમારાં ત્રણ 
સાથીઓ રૂપા, દીપ્તિ અને નિરૂપમાને તો સોપાનમાલા 
જ ગમી ગઈ. મ્હેં અને ડૉ. અનિલા દલાલે ૩૫૦૦ 
લીરા પ્રવેશ કી આપીને મેમૉરિયલ હાઉસમાં પ્રવેશ 
કર્યો. 

એની સાથે જાણે સૌન્દર્યપ્રેમી ડવિ કીટ્રસનો 
કાવ્યલોક ઊઘડતો ગયો; સાથે અકાળે અસ્તમિત 
કીટ્સના જીવનની કરુણ કહાણીનાં પૃષ્ઠો ખૂલતાં ગયાં. 

કીટ્સનું નામ શાળાના દિવસોમાં સૌપહેલાં કવિ 
કલાપીના સન્દર્ભમાં સાંભળેલું, કવિ કલાપીની જેમ 
આ અદ્ડેજ કવિ પૂરાં છવ્વીસ વર્ષ (૧૭૯૫-૧૮૨૧)નું 
આયુષ્ય લઈને પણ નહીં આવેલા. કલાપી અમને 
ગમત્પ કવિ. એટલે જ્યારે અમારા શિક્ષકે બન્નેની 
વયની સરખામણી કરતાં કહેલું કે કવિ તરીકે કીટ્સ 
કલાપી કરતાં ચઢિયાતા ત્યારે અમારી ગુજરાતી 
અસ્મિતા ઘવાયેલી, પણ પછી કીટ્સની કવિતાઓનો 
અભ્યાસ કરવાની તક મળી અને પ્રમાણ્યું કે અમારા 
શિક્ષકની વાત ખરી હતી. કલાપીની જેમ કીટ્સ પણ 
પ્રેમના અને સૌન્દર્યના કવિ છે અને એ પણ કલાપીની 
જેમ કહી શકે કે- 


હે ઝેમમાં તડપતાં મમ શાન્તિ ખાંઈ.. 

આ બન્ને કવિઓમાં બીજી એક સમાનતા 
જોયેલી અને તે બન્નેના પત્રો, કલાપીના અને કીટ્સના 
પત્રો. તેમની આત્તરિક વ્યથાવેદનાની અભિવ્યક્તિ છે. 
તમાં કીટ્સના પોતાની વાગ્દત્તા ફેની બ્રોઉનને લખેલા 
પત્રો તો જગતમાં પ્રેમપત્રોના સાહિત્યમાં માન મુકાવે 
એ'વા છે. 

કીટ્સનું જીવન કરૂણતાઓથી ભરેલું છે. તે 
. આઠ વર્ષના હતા અને પિતા ઘોડેસવારીના 
 'કસ્માતમાં મૃત્યુ પામ્યા. ઊીટ્સ સમ્પન્ન સૂત્ત- 
3૮ ] કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૧૯૯૬ 


કૌચવાન પરિવારમાં જન્મેલા), તે ચૌદ વર્ષના થયા-કે 
ક્ષયમાં માંતાનું મૃત્યુ થયું. વારસામાં અમને પણ ક્ષય 
મળેલો, છતાં એ પ્હોટા થયા, અલબત્ત, ઊંચાઈ પાંચ 
ફૂટ સુધી સીમિત રહી. પછી ભાઈ ડરતાં વિશેષ એ'વો 
ભાઈ ટોમસ ક્ષયમાં મૃત્યુ પામ્યો. કીટ્સને મમન્તિક 
આઘાત કરનાર તો. તરુણ કવિની કવિતાના વિવેચકો 
હતા. ૧૮૧૭માં પ્રકટ કીટ્સના પ્રથમ કાવસડ્ડહની 
સખત ટીકોઓ થઈ, જે સહન કરવાની આ ઊગતા 
કવિની શક્તિ નહોતી. 

૧૯૧૮માં પહેલી વાર ફેની બ્રાઉનને મળવાનું 
થયેલું અને પછી બ્રાઉન પરિવારના વેણ્ટવર્થના ઘરની 
બાજુની કૉટેજમાં એ રહેવા જાય છે. એ ઘરના 
બગીચામાં જ બુલબુલનું ગાન સાંભળીને એનું પ્રસિદ્ધ 
સમ્બોધન કાવ્ય 'ઓડ ટું અ નાઇટિઝેલ' લખેલું. ફેની 
સાથે એ વર્ષે એની સગાઈ થાય છે. એ અને પછીના 
વર્ષે ૧૮૧૯માં કીટ્સની સર્જકતા પરાકાષ્ઠાએ. પહોંચે 
છે, પણ એ. દરમ્યાન સ્કૉટલેણ્ડની એક યાત્રા દરમ્યાન 
એને ક્ષયરોગનો પહેલો હુમલો. પણ થાય છે. 

કીટ્સ અને એની વાણ્દ્તા વચ્ચેના 
પત્ર-વ્વવહારની શરૂઆત. ૧૮૧૯ના. ૧લી. જુલાઈએ 
કીટ્સે લખેલા પ્રથમ પત્રથી થાય છે. કોઈ પણ પ્રેમીની 
પહેલા પત્રમાં જે મૂંઝવણ હોય તેવી મૂંઝવણ કીટ્સની 
છે અને પહેલા પ્રેમપત્રમાં હીય તેવો રોમેન્ટિક 
ભાવોચ્છ્વાસ પણ છે; અછે લખ્યું હતું : 

[11017 10 10%/ ૫૦ €%1*655 10) 
તંટ1૦૫૦1 ૫૦ 5૦ ત્રિ ત 10110: 1 11 દ 
ગદ્ય 37૦074 ધ 948 4 ત્વિધટા” ૪૦૫ 
1પદ્રા ત્િંદ 
ઇપઘઘાલાાટડ તરત પલત ઉપા ઘીદલ્ટ 5010100101 
તંત)... 

બન્ને જણ પતઝિયાં બની ત્રણ વાસન્તી દિનોની 
જિન્દગીને સાથે માણે એ કલ્પના કેટલી રોમાગ્ચક 
છતાં તરુણ પ્રેમીઓ માટે કેટલી સહજ છે ! ફેની 


41005દ ૫/51 ૫72 ૫/૯૯ 


બ્રાઉનનો પ્રેમ એની સર્જકતાનો પયયિ હોય એમ શ્રેષ્ઠ 
કવિતાઓ. ગ્ચાતી ગઈ અતે અની સાથે કેનીને પત્રો 
લખાતા ગયા. એ સ્રથે ક્ષય પલ વૃદ્ધિ પામતો ગયો. 
અને પરિદ્યામે ૧૮૨૦ના મેમાં કીટ્સ અને ફેનીનો. 
વિવાહ ક્વોક ઘયો. કીદ્સના જીવનમાં ક્ષય કગતાં પજ્ઞ 
એ ભયકર આઘાત હતો. હિવાહ ડોક થયા મછી અના 
કેની પગના પત્રોમાંના છેલ્લા પત્રમાં લખેલું : 
ગ? ૮૯4/€5૮ 6/7 
2 પ/5/ /૦ઘ ૮૦/૦૮ 401૯૮£ 5૦70૮ 407૯275 ૮૦ 
248૯ 27૮ 4૮ 7 74૪૪ 70705 7૦૪... 
7 709 70% £0/0# 477 7૮2/7// 7/ /727/0 8 
£25૮0 19/4૦ 7 ૭/7 5904/74£૦7 40.70 7૦... 
2 4૨&# /૪7૯0 270 10.0૯ 42075 4 ડ૯ટ 
£0£0/0છુ 5ઘ& £/2 /7૦0705 40 0૫૮. 

કીટ્સ એટલો બઘિત હતો કે એ પત્રમાં અશો 
લખેલું કે દુનિયામાં કબર જેવી ચીજ છે, તે માટે મ્હારે 

ખુશી ની વાત છે, કેમકે 1 2 5પ 1 ડોર્તા: 1૯૪૯7 

કહ 41% ૯51 1111 1 દુલદ ઘટ૪૯. 

અને રોમતનું ખ્રિસ્તી કબ્રગાહ જાશો ટીટ્સની 
ગહ જોતું હતું - ટીટ્સ ઇડ્લેટ્ડના ઠટડા શિયાળાથી 
બચવા અને કંઈક સ્વાસ્થ્થલલાભની આશાથી ચિત્રકાગ 
મિત્ર જોસેફ સેવર્ન સાઘે ઇટલીન્ઇ ભૃરા અઆડારની 
આશા લઈ ૧૯૨૦ના ૧૮મી સપ્ટેમ્બરે જહાજમાં રોમ 
જવા નીકળ્યા હત્ઇ. અતડ વિટમ્બહ્માઓ સહી વરસતા 
વરસાદમાં નેપલ્સ ઊતરી ત્યાં ક્યારન્ટાદનમાં થોડા 
દિવસ્ન ગહી છેવટે ૧૮૨૦ના નવેમ્બરની ૨૦ તારીખ 
રોમ પહોંચ ત્યારે સ્વાસ્થ્ય વધારે લધત્દું હતું. 
સ્પૅનિશ ચોક પાસેના કાસીના રોઝા ઘરમાં બે ઓરડા 
ભાડે રાખેલા. 

પગઘિયાં ચઢતાં કીટ્સની દવિતાની સાથે 
અમન કેની માટેન, અચરિતાર્થ રહેવા જન્મેલા પ્રેમની 
વાતો યાદ આવતી હતી. કલાપીની પેલી પફિત જ 
કીટ્સાના એ પ્રેસજવનનો સચારોય કરી રકે એમ છે 


ષે 


(પ 
પડ, 


મજ તડમત મથ શન ખઈ” 
ઓરડામાં અમે પ્રવેઝ કર્યો. આ 
ઓરડાની એક બારી બાજુન્પ્ર સ્મંનિશા ચોકમાં પયત 
હતી. એ જ બારી પારે બીમાર કવિની પધારી ગહતી. 
ગમ અધવ ઇટલી તો રોમેણ્ટિક ડહિઓના 
પિયર જેવું હતું. પત્ન આ. રૉયમાં આવ્યા પછી કીટ્સ 
કવિતાની એક પડા લીદી લખી રાક્થા નહોતા. કીર્સને 
બે પ્રિયતમા હતી; જાગે, એક દડિત્ટ અને બીજ 
કૅની. અર્હી સાવ્યા પછી કહિતદ નહિ, પજ કેનીના 
નામને જાપ જયતઇ, અન કૅની તે હતી દુર સાગર- 


પાર, ઇટલીમાં નેપલ્સમાં ઊતયા પછી ત્યાંછી અક 
મિત્ર અર્લ્સ બાઉનને ત કે કૅનીને [ડવ કદી નડે 
જોઈ રડું એ બીડ જ સ્હને ખતમ ક્ર, દેશે. 7 ત્ત્ત 


છંલ્વ ૫૦ તટ, ન 1 ૮47101 5૯%: £૦ 1૯45૯ 16૮. 
તમાં વતી દિદાઇરળઃએ ફેનતીએ આપેલી કજની 
હાજરી તેને ભાલાની જેમ વીઘે છે, એની કલ્યનામાં 
એ છે : 1 ડટટ 167, 7 પ૯૩/ 12૯7. 
કીટ્સને ખબર પડી ગઈ હતી કે હવ પોતે 
જઇ રાકવાના નથી. મિત્ર જાન 
છેલ્લા) પત્રમાં લખી દીધું હતું કે 'દુ હદે મર 
જીવન જં છું ( દ્ર 1લ3તીળછુ 4 9૦ડઈ૩પ'પતક 
૯૩1૬1210€૯.) 

ગેમમાં કીટ્સની સારવાર એક 
કરતા. એમજ જ સનિય ચટનું અ મકાન અપાડેલું. 


ક્વ/ાક 


આ મદાનમા અત્યારે કીટ્સના અત દિ ન 
કેટલાંક સ્મૃતિચિકો ઝ,ચવી રખલ અચ ઈ. એક 
અલ્યસ્ણ્ધન મરઝાસ્-૦ કથિન્ઇ કિફેશવાર#નો. ચહ 


આરવે. શલસા સળ-.રરાની ચીમની જોડેજછી વહી 
મ્‌ ઈ કાંકોમથી કહિનં 


અંતની એમ ઈ. શકે 
ણુ 


આવતુ, ત અહ ગરેમ કરા લર!તં અ'૬ નાલ છ 
૦૦૮ ક :૮-ત 1 ક ક મે (ન પ્ર ક 
ક્લ્લા ગ્ન્સ “૬.૦*-- ક ક ૦.૦. 
મ ક્યે જ 
પીડા કડિને ક દમરતી ડત 
૫3543... ગકકર-.સરૂ- 3૯-81 કડ 


ઓરડાની ભીંતો. પર કેટલીક તસવીરો અને 
રૈખાફનો લટકાવેલાં છે. તેમાં એક રેખાફનમાં કીટ્સની 
પ્રિય એક મુદ્રા છે : આરામ ખુરશીમાં એક પગના 
ઢીંચણ પર બીજો પગ ચઢાવી પોતાને પ્રિય મ્હોટું થોથું 
વાંચતા કવિની. કીટ્સના મિત્રોએ તેમને આ “પોઝ'માં 
ઘણીવાર જોયેલા. એક શો. કેસમાં “જીવન ક્ષણભઝુર 
ઝાકળબિન્દુ જેવું છે' કંઈક એ'વા ભાવની પડ્ડિતઓ 
કીટ્સની શરૂઆતની એક ડવિતા 'સ્લીપ એન્ડ 
પોએટ્રી'માંથી લખેલી છે. ત્યાં એક ગ્રીક વાઝ - 
કુમ્ભનું રેખાકુન જોયું. કીટ્સે સ્વયં દોરેલું. કીટ્સની 
કવિતાના કોઈ પણ ચાહકને તરત જ એ વિચિત્ર કુમ્ભ 
જોતાં એની પ્રસિદ્ધ કવિતા “ઓડ ઓન અ ગ્રીશ્યન 
અર્ન' અને એની અન્તે આવતી પેલી મત્ત્રોચ્ચાર જેવી 
પડ્ઠિતઓ યાદ આવી જાય : 


8447 5 (પ, ઇદ 5૮4% - £/08£ ક &7/ 
9 400% ૦4 ૮૨//0, 40 4// 7૯ 7૮૯4 ૮૦ 
800૫7 

રૂમમાં સામેની ભીંત પર કવિના અન્તિમ 
દિનોના સાથી ચિત્રકાર મિત્ર જોસેફે દોરેલું મૃત્યુ- 
શય્યાપર પડેલા કીટ્રસનું આલેખન જોતાં મન 
વિષાદથી ભરાઈ ગયું. એ ચિત્ર પર જોસૈફે લખેલું છે : 
280 તા1૫દ17 3 0૦'તં૦વંદ પાટુ. 212070 ૫૦ 
[૬૯૯ 10૯ ત07ત16€.' રાતરાતભર જાગતા રહેતા એ 
મિત્રે કીટ્સની અન્તિમ ક્ષણોની નોંધ પોતાની ડાયરીમાં 
કરી છે ; 

“110 15 છુ૦ળ૯ - 10 તૉલ્ત પધા ઘંટ 100૦૩ 
2642ત ૯૭૯ - [6 $૯૯00૯તં £૦ ઠુ૦ £૦ 41૮. 
0 234, 40૦0૫૬ 4 11૯ [20:૦૯ ૦7 તહ 
€201€ ૦10. “$૯૪ણા' - 1 - 1 10 ૫ - 1 ત 
વં?11ટ્ટુ - 158 વોલ ૯5 - તં01 ૬ 9૯ 
પંદધ્ટાલ્તં - છટ પિં!11, તં ઘો દુ0તં 10 15 
“001૯ !' 1 1લતં ઊપ ૫૪ 10 11) 21005. 11૯ 
પલટા ડટલાલ્તં 9011૫ટ્ટ 1 પંડ ઘી-૦ત0 તતર્ત 


૪૦ ] કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૧૯૯૬ 


1પ્રતતલ્દ્રડલ્તં પાઈ 11, ઝલ 106 દુતરતપતા1) 
ડપા11૬ 1110 વતંલ્વ્રપી - 50 વૃપાંલ - પૌત્વા 
1 ડા પ૦૫ટાં1દ 1૯ ર્ડ૯[૭૫. 1 411001 5237 1037 
- 1400 8101૬0 તં૦070 10100 7૫1 41દુ'૭ 
દ્વ્બૌ1તટ્ઠ વં 10 ૯૯૭ 9116૯, તં 110) [૦૦ . 
45ટદ્વાડ ૪૦1૯.” 

ઓરડામાં એ. દિવસની ઘટનાને મ્હોટા અક્ષરે : _ 


અફ્ડિત કરતી. પડ્ઠિતિઓ છે : 


0 £0/ 70૦040 
૦4 ઈટ 2777 7877ઇ. 7827 
22 
7/97. કહ 
હા, આ ઓરડામાં જોન કીટ્સ માત્ર રપ વર્ષ : 
૪ માસની વયે મૃત્યુ પામેલા, હૃદયમાં પ્રિયતમા ફેની : 
બ્રાઉનની સ્મૃતઓ ભણ્ડારીને. આ ઓરડાની બારી 
આગળ થોડી શાન્ત ક્ષણો પસાર થવા દીધી, પછી 
બારીમાંથી નીચે સ્પૅનિશ સ્ટેપ્સ પર મ્હેં નજર કરી. 
એ'વું લાગ્યું કે એ પ્રસન્નમન પ્રવાસીઓને કદાચ . 
ખબર પણ નહિ હોય કે બાજુની ઇમારતના ત્રીજા 
માળના ઓરડામાં એક વિપન્નમન કવિએ, છેલ્લા શ્વાસ 
લીધા હતા. 
આ ઓરડામાં અનેક કવિતાપ્રેમીઓ આવે. છે, 
આ યુવાન કવિને અગ્જલિ આપવા. રિલ્કે અહીં આવ્યા 
હતા. મૃત્યુશય્યા પર પડેલા કીટ્સના જોસેફે કરેલા 
રેખાકુન ઉપર એક કવિતા રચી છે. અહીં આવનાર 
સામાન્ય સહૃદયનું હૈયું ભારેખમ બની જાય, 
કવિજનની તો વાત જ શી ? સિફલેર લેવીએ તો કહેલું 
કે ૧૬ ૪745 11૯ ૦117 ઘંપટ 1૯ વવંલતં.' 
મિત્ર જોસેફ સૈવર્ન આગળ મૃત્યુ પહેલાં કીટ્સે 
એ'વી ઇચ્છા વ્યક્ત કરેલી કે એની કબર ઉપર કોઈ 
નામ કે તારીખ ન લખવામાં આવે. માત્ર આટલા જ 
શબ્દો હોય: 
ટા ઊડ ૦0૯ ૪૪13050 410૯ ૪/25 ૪141 


14 ૪ત્રાલા-.' 

(ના કવિ, ત્હમારું નામ જલે લિખિતમ્‌ અક્ષરમ્‌ 
નથી, અપિતુ શિલાલિખિતમ્‌ અક્ષરમ્‌ છે - અક્ષર છે.) 

કીટ્સે કહેલું કે એ શબ્દો સાથે એક ગ્રીક લાયર 
(તન્તુવાઘ) અફ્ઝિત હોય, જેના આઠમાંથી ચાર તાર 
તૂટેલા હોય, એમ. સૂચવવ। કે પોતાની પ્રશિષ્ટ પ્રતિભા 
સોળે. કળાએ પ્રકટે એ પહેલાં મોતે. એને વિચ્છિન્ન કરી 
દીધી. 

આ રોમ શહેરમાં ઓલ્ડ પ્રોટેસ્ટણ્ટ સેમેટરીમાં 
કવિ કીટ્સની કબર છે, અને એની ઇચ્છા પ્રમાણે કબર 
પરની સ્મરણશિલા પર ચાર તારવાળું ગ્રીક લાયર 
અને પછી. આ પ્રમાણે શબ્દો. અડ્ડિત છે : 


39/1/45 6/1૦ 


૮૦10/2/05 47 04 ૪745 77707747 


૦0:44 


૪૦૫1૧૯૦ 81૫6115 2૦81 


૫70 


07 45 ૮૮47757૮૮4 


40 ડ્ર 2/11/૦1.0૮55 ૦/ 745 772477 


વદ [0૮ ]42//ત/0ઘ5 20% 07 4/9 2/7024/૯5 


£0)૯5//૯ઈ 


£/૯4€ પ7૦/5 £૦ 62 ૯05780૮7 ૦7 7/2 


70406 5૮૦04૮2 


(72/૮૯ 7/૮5 ૮૦0૮ 


10૦૭૦ 7૪8472૯ 725 ૪7૮ /0 199/7૯/” 


ક્લોક : 


7૮0. 2#ઈ 7427 


ન્વેમ્બર-ડિસેમ્તર ૧૦%૬. ; 


પ રોમૅફ્ટિક પુનરુત્થાન અને કવિ કીટ્સ ક્ટ, 





અજ્ડેજી સાહિત્યના રોમૅણિટિક પુનરુત્યાનના 
યુગને (૨0દ્વધંલ રિળ૪દ્રાં ૧૭૯૮-૧૮૩૨) 
કેટલાક “ઉત્કટ સંવેદનોની અભિવ્યક્તિ' તરીકે, તો. 
કેટલાક '્રકૃતિ તરફના પુનર્ગમન' તરીકે ઓળખાવે 
છે. બીજા વળી તેને 'વિસ્મયની નવજાગૃતિ' કે 
“સૌન્દર્યવાદનો પુનર્જન્મ' તરીકે મૂલવે છે. આ 
વર્ણનોમાંનું દરેક તત્ત્વ રોમૅણ્ટિક આન્દોલનના કોઈ ને 
કોઈ મહત્ત્વના લક્ષણને ઉપસાવે છે, પછી તે 
સંવેદનશીલતા હોય કે વિસ્મય કે પ્રકૃતિપ્રેમ હોય. 
આમ તો અજ્ટેજી સાહિત્યમાં એલિઝાલૈેથન યુગ 
(૧૫૭૮-૧૬૨૫) એ પહેલો રોમૅણ્ટિક યુગ છે, જ્યારે 
'ઊમિકવિતા ચોપાસના પરિવેશમાં લહેરાતી' એમ 
કહેવાયું છે. ૧૯મી સદીના પૂર્વાધના સાહિત્યમાં એ 
બધાં વલણોનું પુનરુત્થાન (૨૮૪૪41) થાય છે. 
કવિઓની ભૂતકાળની સભાનતા, એમના વિસ્મયનું 
સંશોધન, એમનો અતીતરાગ, એમનામાં રહેલી 
રઝ્દરશિતાને પૂર્ણપણે ઉદ્ધાટિત ડરે છે. 
વડ્ઝવર્થ અને કૉલરિજના ૧.4 
કેદ્દ્વતંડ'ના પ્રકાશન વર્ષ ૧૭૯૮થી આ યુગ શરૂ 
થયો અમ સામાન્ય રીતે ગણાવવામાં આવે છે. પણ 
આપણે જાણીએ. છીએ. તેમ સાહિત્યના ઇતિહાસમાં 
એકાએક તો કોઈ ક્રાન્તિ કે ભારે પરિવર્તનો આવતાં 
નથી; એ એક ક્રમિક પ્રકિયા છે. ૧૮મી સદીના 
ઉત્તરાધમાં રોમેણ્ટિક પુનરુત્થાન માટેનાં બી. રોપાઈ 
ગયાં હતાં. જોકે, આ પુરોગામીઓમાં (0૮૯૦૫૪૬૦૯૬ 
રબા ૨૦૧૧0 રટપખદ્ર) રોમૅણ્ટિક ઉદ્રેકનાં ઘણાં 
એંધાણો હોવા છતાં તેઓ પોતાના સમય સાથે પૂરેપૂરો 
“ “*્છેદ સાધી શકયા નહોતા. એ. પરમ્પરાને તદ્દન 
'વેખી દેનારા કવિઓ તે રોમૅણ્ટિક કવિઓની પહેલી 


૪૨ ] કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૧૯૯૬ 


અનિલા દલાલ ૪ 


ર 


પેઢી -- વડ્ઝવર્થ અને કૉલરિજ, તેમ જ બીજી પેઢી 
બાયરન, શેલી, કીટ્સ વગેરે. 

પુરોગામી કવિઓ. કાઉપર, કૉંલીન્સ, બર્ન્સ, 
બ્લેઇક વગેરેમાં જે નવા વળાંકો આવે છે તેંમાં તેમનો. 
સાચુકલો પ્રકૃતિપ્રેમ અને માનવજીવનની આદિમ 
સહજતા પ્રત્યેની અભિમુખતા મુખ્ય છે. ગોલ્ડસ્મીથના 
“૯ ઝિલ્ડલાલ્ત 111%દુટ' (૧૭૭૦)માં નિખાલસ 
ગ્રામજીવનની યશોગાથા છે, તો કાઉપરના “ટ 
૧પ: (૧૭૮૫)નાં કાવ્યો ગ્રામજીવન અને 
નગરજીવનનો વિરોધ આલેખી, “06૦ તત્ર પ૯ 
€૦૫1૧૫) દ્વા ળતા (તંલ11) 1તતલ પટ 101711' 
જેવી ઉક્તિ આપે છે. બ્લેઇકના “5૦તટ્ુક રબા 
111000610૯ (૧૭૮૯)માં શૈશવની ગૌરવગાથા ' છે. 
અહીં વડર્ઝવર્થનું સ્મરણ થાય. કવિ એલેકઝાણ્ડર 
પોપમાં જે ઊર્મિતત્તત્તનો અભાવ હતો તે જ તત્ત્વ આ 
પુરોગામીઓમાં પ્રધાનપણે પ્રક્ટે છે. બ્લેઇક તો મ્હોટો 
ઊર્ષમિકવિ છે, તેનાં કાવ્યોમાં તીવ્ર લાગણી અને 
સહજસ્ફુરણા (5૪૦૫૫4૯૬) છે, * બર્ન્સનાં 
ઊર્મિકાવ્યોમાં ગામડું, ખેતર, તનાં પ્રાણીઓ પ્રત્યેનો 
નર્યો ઉલ્લાસ નીતરે છે. કોલીન્સનાં ઓડ કાવ્યો 
(૦વંટડ)ની. સઝ્ડીતાત્મકતા સ્પર્શી જાય છે. આ ઉપરાન્ત 
આ બધા કવિઓની કવિતામાં પ્રાણી પ્રત્યેની અનુકમ્પા 
અને સમાજનાં કચડાયેલાં લોકો પ્રત્યેની ઊંડી હમદર્દી 
વ્યક્ત થઈ છે. મધ્યકાલીન સાહિત્ય માટેનો તેમનો 
રસ, પર્સીના 'રેલિક્સ' જેવી કૃતિઓનાં પુરાણાં અઝ્ડેજી 
બેલાડ (દ્રૉદ્રતંડે (કથનાત્મડ) કાવ્યોને નવે રૂપે 
પ્રકાશિત કરવામાં પ્રકટે છે. 

રોમૅણ્ટિક પુનરુત્થાન માટે કારણભૂત 
પરિબળોમાં ૧૮મી સદીની પ્રશિષ્ટવાદી રૂઢિચુર્તતા, 


કૃતકતા, ભાષાની રૂઢતા સામેનો વિદ્રોહ તો છે જ, 
પણ વિધાયક પરિબળ છે ચોસરથી સ્પેન્સર, 
શેક્સપિયર અને મિલ્ટન સુધીના ભૂતકાળના સર્જકો 
પ્રત્યેની ઉન્મુખતા. કવિ કીટ્સની સર્જકતા અને એના 
ભાવોદ્રેકને સ્પન્દિત કરવામાં એલિઝાબેથન યુગના 
કવિ સ્પેન્સરનો મ્હોટો ફાળો છે. વિદેશી પ્રભાવોમાં 
સૌથી મ્હોટું પરિબળ ફ્રેન્ચ કાન્તિ અને રસો. કાન્તિના 
પહેલા તબક્કાનાં વર્ણનોથી ગદ્યલેખકો એડમન્ડ બર્ક 
કે વિલિયમ ગોડ્વિન જેવા પ્રભાવિત થયા હતા. બીજા 
તબક્કા દરમ્યાન રોમૅણ્ટિક કવિઓની બન્ને પેઢી એક 
યા અન્ય રીતે પ્રભાવિત થઈ. વિશેષે તો રુસોની 
સ્વાતન્ત્યભાવના, પ્રકૃતિનું માહાત્મ્ય, '00010 
520%૪ુલ'તી. વિભાવના, પ્રેમભરી સામાજિક ક્રાન્તિની 
વિચારણા વગેરે આ કવિઓને પ્રેરણા. આપે છે. જર્મન 
કવિઓ. ગેટે, શિલરની રઝદકિતા અને ચિન્તન, તેમ 
જ કાન્ટ અને હેગલનો વ્યક્તિવાદ, અને 
અનૃભવાતીત- વાદ (૫#5તલાતંલતારાડ)નવી પણ 
અસર પડી છે. બીજી પેઢીના કવિઓ ગ્રીસ અને 
ઇટલીનાં સાહિત્ય અને કલાઓથી મુગ્ધ બન્યા હતા 
-- કીટ્સને તો “ટ ૪5 4 ૦૬૯ા₹ એમ કહેવામાં 
આવ્યું છે. તો. શેલીની દિવ્ય પ્રેમની ફ્લિસૂફી પ્લેટોની 
પ્રેમ વિભાવનાથી પ્રભાવિત છે. દાન્તે, બોકેશિયોએ 
કીટ્સને દીર્ધ કાવ્યોની વસ્તુ આપી છે. ખરેખર તો 
બાયરન, શેલી, કીટ્સને ઇટલીનું તીવ્ર આકર્પણ. કીટ્સ 
અને શેલીએ તો. અન્તિમ શ્વાસ ત્યાં છોડીને એ રીતે 
પણ ઇટલીને વહાલું કર્યું. 

રેમૅણ્ટિક પુનરુત્યાનની આગવી લાક્ષણિકતા- 
ઓનો. વિચાર કરીએ ત્યારે તે સમયની કવિતામાં 
ઊભરતું કાવ્યાત્મક સંવેદન અને કલ્પનાનો વૈભવ સૌ 
પ્રથમ દષ્ટિગોચર થાય છે. આગલી સદીના કવિ 
પોપની કવિતા ઉપદેશાત્મક, વ્યઝયાત્મક, તથ્યાત્મક 
હતી, જ્યારે રોમૅણિટ્ક કવિઓનો કાવ્યત્વનો ઉદ્ેક 


ત્યાં 831 તંડ' (૧૭૯૮ નાં કાવ્યોમાં 


પહેલવહેલો અનુભવાય છે. વડ્ઝવર્થ કે શેલી કે કીટ્સ 
પ્રકૃતિસૌન્દ્યથી વિસ્મિત થઈ કાલ્પનિક વિશ્વમાં 
ઉડ્ડયન કરે છે; તૅમનો પડ્ઠીઓ અને પ્રાણીઓ પ્રત્થેનો 
સમભાવ પણ એટલો જ હૃદયમ્પર્શી છે. બ્લેઇકનું 
“ટ 'ંદુલ” કે વડૂર્ઝવથ-શેલીનાં “112 €પવંદ૦૦' 
કાવ્યો યાદ આવે. માનવીય સૌન્દર્ય તો તેમને 
આહૂલાદની ચરમ અનુભૂતિ કરાવે છે. આ'વી 
લાગણીપ્રધાનતા સાથે તેમનું બીજું આકર્પણ છે ગૂઢતા 
માટે, દૂરત્વ -- અપરિચિતત! માટે. રોમૅણ્ટિક કવિ એ 
રીતે કાલ્પનિક દુનિયાનો નિવાસી છે. તેની શિશુ જેવી 
વિસ્મયભરી દૃષ્ટિને બધું અર્થસભર ભાસે છે. 
વડૂર્ઝવર્થ કુદરતની સામાન્યતામાં આધિભૌતિકતાને 
નિહાળે છે, તો કોલરિજ આધિભૌતિકને ભૌતિક 
દુનિયામાં લઈ આવે છે. વડ્ઝવર્થને માટે પ્રકૃતિ 
અધ્યાત્મની સન્દેશવાહક છે. શેલીની સરવે-યરવાદી 
દૃષ્ટિમાં (9ત્રપ્રધટાંડપ) અને કીટ્સની 
સૌન્દર્યોપાસનામાં આ જ તત્ત્વ સમાયેલું છે. જોકે 
તમના ગુરુ રસોનો નિસર્ગવાદ શુદ્ધ પ્રકૃતિપ્રેમનું 
નિરૂપણ છે; તેમાં રહસ્યનું તત્તત્ત સફળાયેલું નથી. 
ગ્્સોની વિચારધારા રોમૅણ્ટિક કવિઓને માનવીનું એક 
નવું દર્શન બક્ષે છે -- ૧૦12 ડત૫ફુટ' માનવીનો 
મૂળભૂત ગુણવાન સ્વભાવ, અને માનવીનું માનવી 
તરીકે ગૌરવ. વડર્ઝવર્થની કવિતામાં માનવસ્વાતન્ત્યનું 
મહત્ત્વ નિરૂપિત થયું છે; શેલી અને બાયરન આ 
બાબતમાં ક્રાન્તિકારીઓ છે. જ્યાં દા્શનિકોનું જ 
આધિપત્ય હોય, એ'વા આદર્શ વિશ્વની શેલીની 
કલ્પના જાણીતી છે. 

અતીત માટેની પ્રીતિ અને સામ્પ્રત માટેનો 
અસન્તોષ આ કવિઓનાં ઘણાં કાવ્યોમાં પ્રકટ ઘાય 
છે. અતિ દૂર માટેની, અ-ગમ્ય, ગૃઢ માટેની તેમની 
ચાહના શેલીના “તંટ્ડાદ્ટ ૦1 ઘંટ 10013 50% દાટ 
ડ#, ૦ ઘટ ઊાઈાકદ [૦ ઘટ 80:£૦૪” શબ્દોમાં 
આકષખાઈ છે. સધ્ય&ગીન ભાવનાઓ અને સાહિત્યમાં 


કક્લોક : નરેમ્બર-ડિશેમ્ભર ૧૯૯૬ [ ૪૨ 


રસ અને રુચિ તો ૧૮મી સદીના. ઉત્તરાર્ધથી જોવા 
મળે છે. “ટડ (૨લોંવૃપલ્ડ' (૧૭૬૫) જૂનાં 
કથનાત્મક કાવ્યોનો સડ્ડ છે; '*લીરિકલ 
બેલાડ્ઝ'માંની કૉલરિજની રચનાઓ આ'નાથી 
પ્રભાવિત થયેલી છે. “૫%ત181501'5 0૦38ત11 
70૦૯લ05' (૧૭૬૨-૬૩) અતે 'ઉૌત્રધલા૫૦10'5 
૨૦037127 7૦ટા૧5' (૧૭૬૯-૭૦) એમાં રહેલી 
રોમાઞ્ચકતાને કારણે લોકપ્રિય પણ બને છે. બન્ને 
પેઢીના રોમેણ્ટિક કવિઓની રચનાઓમાં મધ્યકાળની 
રોમાગ્ચકતા આવિષ્કાર પામી છે. મધ્યકાળ કે તેનાં 
સાહિત્યની રૂચિ એ આ કવિઓનું મૂળભૂત લક્ષણ 
નથી, તેમને તે સાહિત્યમાં રસ નથી, પણ તેનું દૂરત્વ, 
તેની ગૂઢતા, અને તેની અ-પ્રાપ્તિ તેમને ગ્યાકર્ષે છે. 
આ કવિઓમાં કલ્પના અને સંવેદન સાથે બૌદ્ધિક 
કુતૂહલ (ળલીટ્લપત્ાં ૯૫૫૦૩૫૪)નો આવિભવિ. 
થાય છે. પ્રશિષ્ટવાદી મિજાજ સ્વસ્થતા અતે શાત્તિનો 
ધોતક છે, રોમૅણિટિક કૌતુકપ્રિય મિજાજ નવી ઉત્તેજના 
અને નવાં સંશોધનોમાં કુતૂહલ દાખવે છે. રોમૅણ્ટિક 
કવિઓનું આ બૌદ્ધિક કુતૂહલ કોઈ ને કોઈ 
તત્ત્વચિન્તનમાં પ્રકટ થાય છે. તેઓ તર્કબદ્ધતાથી નહીં 
પણ લાગણીઓ દ્વારા જીવનનું આકલન. કરે છે, તેથી 
તે બધા એક રીતે રહસ્યવાદી ચિન્તકો છે. વડઝવર્થ 
પ્રકૃતિનો મર્મી કવિ છે તો. શેલી પ્રેમનો, અને. કીટ્સ 
સૌન્દર્યનો મર્મી છે. બ્લેઇક ધર્મનો મર્મી છે. 
કવિતાક્ષેત્રની એક કમનસીબી છે કે કૉલરિજ 
તત્ત્વચિન્તક બની જતાં તેનામાં રહેલા “કવિ'ને ગુમાવે 
છે. (વિવેચન, નવલકથા વગેરેમાં આ કુતૂહલ જુદે જુદે 
સ્વરૂપે નિરૂપિત થાય છે.) 

વ્યક્તિવાદ અને. આત્માભિમુખતા રોમેણ્ટક 
મિજાજની પાયાની વિશિષ્ટતા છે. પ્રશિષ્ટ્વાદની 
રૂઢિચુસ્તતાને પરમ્પરાના વિરોધમાં રોમૅણ્ટિક કવિ 
'. જક્તિતી સ્થાપના કરે છે. મેથ્યુ આર્નોલ્ડે આ ભેદ 


,.. ૬શીવવા ઉતતોટાંડાળ (ઉલીપ્રડમાંથી) અને 


૪૪ ] કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૧૯૯૬ 


ઉટંાંડણ (રિટ પરથી) સંજ્ઞાઓ પ્રયોજી છે. 
હેબ્રેઇઝમ પરમ્પરા, ધર્મશ્રદ્વા અને સુ-ચારિત્ર્યને 
પ્રાધાન્ય આપે છે, જ્યારે હેલેનિઝમ જ્ઞાન અને સૌન્દર્ય 
માટેની ગ્રીક વિભાવના પર ભાર મૂકી સ્વતન્ત્રતા અને 
જ્વ'નું લક્ષ્ય તાકે છે. 'સ્વ'ના વચસ્વના પરિણામે 
રોમૅણ્ટિક યુગમાં ઊર્મિકવિતા અને લલિત નિબન્ધનાં 
સાહિત્યસ્વરૂપો પૂર્ણકળાએ ખીલે છે. 

રોમૅણ્ટિક પુનરુત્થાનની બીજી પેઢીના કવિઓ 
બાયરન, શેલી, કીટ્રસમાં, લેઇક સ્કૂલના કવિઓથી 
ભિન્ન એવું જે સામ્ય દેખાય છે તેની પશ્ચાદૂભૂમિમાં 
યુરોપનાં આન્દોલનો -- પ્રગતિવાદ, ઉપયાગિતાવાદ, 
ક્રાન્તિના પરિણામે અશાત્તિ અને ઉત્તેજના રહેલાં છે 
તથા સ્વતન્ત્રતા માટેનાં પ્રચાર-પ્રસાર રહેલાં છે. તેથી 
શેલીના લોકશાહી આદશવાદ અને બાયરનના 
ઉમરાવશાહી વ્યક્તિવાદ જેવી. વિરોધી વિચારસરણી 
વચ્ચે પણ છૂપા સમ્બન્ધની કડી છે. લેઇક કવિઓ 
તીવ્ર ભાવોદ્રેક પછી સમતુલન તરફ ગતિ કરે છે પણ 
ઊમિઓનો ઉછાળ બીજી પેઢીના કવિઓમાં સ્વતન્ત્ર 
માર્ગે અભિવ્યક્ત થવા તત્પર બને. છે. તે ઊર્મિઓ 
બાયરનની અ-વૈતતિક વક્રદશિતા, શેલીની 
સર્વેશ્વરવાદિતા -- માનવતાવાદિતા અને કીટ્સની 
એન્દ્રિકતામાં પરિણત થાય છે. શેલી અને બાયરન 
સાથે કીટ્સની ઘણી સમરસતા છતાં ધાર્મિક 
ચિન્તનમાં તે આત્યન્તિક વિચારો ધરાવે છે. બાયરન 
ક્યારેય પોતાને ખ્રિસ્તીધર્મની મોહિનીમાંથી પૂરેપૂરો 
મુક્ત કરી શક્યો નહોતો, તો શેલીનો અનુભવાતીત 
ગૂઢ ચિન્તન માટેનો જુસ્સો ક્યારેય પ્રકટ થયા વિના. 
રહેતો નથી. કીટ્સને સૌન્દર્યોપાસના સિવાયનો બીજો 
ધર્મ કદી. ખપ્યો નથી; તે હંમેશાં ગ્રામીણ નિસગદેવના 
પૅનનો (241) ઉપાસક રહ્યો છે. ધરતી અને પ્રકૃતિ 
માટેનો એનો પ્રેમ શેલી કે વડર્ઝવર્થ કરતાં વધારે 
સ્વકીય અને મૂર્ત છે. ગમે તે રાજકીય વલણો સાથે 
તે સહાનુભૂતિ ધરાવતો. હશે, પણ તે વિચારોએ. એની 


કવિતાને કોઈ ગ% ચઢાવ્યો નથી. શેલીમાં વ્યક્ત ધતો. 
આદશ? વાદ ક્રાન્તિકારી ઉપ્માથી સતત રક્ઞાતો રહયો છે. 
કીટ્સ તેના સ્વપ્નીલ વિશ્વમાં ચાલી જઈ, એ એકાન્ત 
સૌન્દર્યવિશ્ને સજવા ગ્રીક સંસ્કૃતિ, જીવન અને 
સાહિત્ય, તથા મધ્યકાલીન ગેમાકષ-કથાઓ- 
દન્તકથાઓનું પરિશીલન કરે છે. તેમાંયે તેને 
ઇત્્રિયગ્રાહ્મ હપંદ્રિક જડ્યો. છે, કોઈ નીતિવાદી 
પ્રેરકબળ. નહીં. 

કીટ્સની ગ્કદર્શીતા વ્યક્તિવાદી હતી. છતાં 
તેની પ્રતિભા તો સાગગ્રાહી હતી. તેને જે કંઈ ઉમદા 
અને સુન્દર ભાસ્યું તેમાંથી, ઉદાડ વૃત્તિથી, તણો 
પોતાની ડવિતામાં સમાવી લીધું છે. ગ્રીક સંસ્કૃતિમાંથી 
તે. માનવ-માહાત્મ્ય અને સપેન્દર્યોપાસના શીખ્યો; 
સ્પેન્સરના. રૂપકાત્મક કાવ્ય “કેરી કવીને' અને માટે 
પરીઓન-ની ઔન્દ્રિક જાદુઈ દુનિયા ઉઘાડી; મધ્યયુગીન 
રોમાગ્ચકથાઓએ. સ્તરીદાક્ષિણ્ય અર્પ્યું, શેકસ્પિયરે 
વિશ્વનાં. વિસ્મય અને. ઉલ્લાસ તો. બતાવ્યાં પણ સાથે 
જીવનમાં વ્યાપ્ત દૂરિતના રહસ્યની ઓળખ પણ 
કગવી; મિલ્ટને માનવીય આદર્શવાદનો પગિચય 
કગવ્યો. આ રીતે. સજ્જતા. પામેલો કીટ્સ પોતે કવિ 
પાસેથી ઘણી ઊંચી. અપેક્ષા ચખે છે, તેને મન કવિ 
કેવળ. સ્વપ્નોમાં રાચનાર કે ગીતો ગાનાર નથી. કવિએ 
ધરતી સાથે. તાદાત્મ્ય કેળવી, જીવનની વિપમતા અને 
વ્યથા પ્રત્યે કરૂણા, દાખવવાની છે : “11૯ ત્વિ1 ૦1 
1170૯101' માં એક સ્થળે. કહે છે : 


ય 


172 ૦૯ :00 00 76/૯2/0૯67 4/૯ ૮/££0૮£ 
7૯ ૦/4€ 2૦ઘ4% ૦૫૬ ગ 627003 ૪/૦૪ ઈ/0€ ૫0:70 


17૯ ૦£/0€/ ૫૦-૦૭ 41... 

કીટ્સની કવિતાની આ ઉમદા વિભાવના 
આપણને તૅનાં ઓડ કાવ્યોમાં, 10/#ટ4૦તના ભવ્ય 
ખણડોમાં, તેનાં પ્રસિદ્ધ સાનેટ્સમાં, દીર્ઘ ડઘનાત્મક 
રચના ટ ૦ $દ કછુળલ્ડમાં નિરૂપિત થયેલી જોવા 
મળે છે. તે માને છે કે આ'વી કવિતા અન્ત:સ્ફુરણ 


અને પ્રેરણા દ્વારા ડ્ચાય છે. સહજ સ્કુર્ણા 
(5૩૦ ૫લાંછુ) મહાન કવિતાનું પ્રધાન લક્ષણ છે. 
મેક પત્રમાં તેણે લખ્યું છે : “૧1૯55, ૩૦૯૫૫૪ ૯૧01૯ 
114૯ દલ 1૯૮3૫૯5 1૦ 113૯ ઇ૯ટ, 1૬ તત છેટા 
101 €૦૧ણ દ્રા ત11'' આ'વી ઉન્નત કણો વિગ્લ હોય 
છે; તે કહે છે કે કાવ્યગ્ચનાનો આ'વો પરમ આનન્દ 
સૌન્દયોપાસના, પ્રકૃતિપ્રેમ, માનવજીગનનું 
સાધતાં સાધતાં સિદ્ર થાય છે. 

કીટ્સની ડવિતાસૃપ્ટિનું મુખ્ય લકાણ તની 
એન્દ્રિકતા છે. કવિ સ્પેન્સગન॥ “કૅરી ક્વીન'ના વાચને 
ત્હાની વયે જ કૌટ્સને એન્દ્રિકતા અને લયબહતાની 
મોહિની લગાડ હતી. એક પત્રમાં તે લખે છે : “0 
10₹ 4 11 ૦1 ૬૯154110105 
પપ૦પછુડ' -- કવિનો આ આત્તગેનાદ છે. કોઈ પણ 
કવિ માટે લાગણીયુક્ત ઇન્દ્રિયજન્ય અનુભવો. અને 
પ્રતિભાવો કાવ્યસર્જનનું મ્હોટું નિમિત્ત બને છે પણ 
કેલી કે વડઝવર્થમાં જોઈએ છીએ તૅમ તેમના 
પ્રતિભાવો કે સિદ્ધાન્તો અધ્યાત્મમાં પરિવવિત થાય 
છે. કીટ્સની કવિતા નક્કર સઘન કલ્પનોથી વ્યાપ્ત 
છે; ત્યાં વિચારો નથી એ'વું નથી, - ઓડ;ઝ કાવ્યો 
અંનો પુગવો, છે પણ તે અમૂર્ત ભાવનાઓને નિરૂપવાને 
બદલે એ. ભાવનાઓને મૂર્ત રૃપ આપે છે, અને સ્પર્શ, 
દર્શન, શ્રવણ, દ્રઘાણ, સ્વાદ એ પાંચેય ઇન્દ્રિયોની 
જાદુઈ દુનિયા સર્જે છે. *૦તંટ 1૦ #૫૫૪1॥' પાનખર- 
ગતુના વૈભવ અને ઉપ્માનું ચિત્ર છે; કાવ્યની 
અત્તર્ગત કે પશ્ચાદ્ભૃૂમાં કોઈ ચિન્તન નથી. *પંતલ્ડ 
*19ણ 2091૯4' કૅ 


ગૌરવ 


"તપાલ્ઈઇ ૬134 


104તંલ્તં પા દતાંછ' કે 
“ઈટ્તરધંદ્રજ્ઠુ 130105', કે “૪115 ₹૦111 
ઇન્દ્રિયગમ્ય ચિત્રો છે. *૦તંટ ૬૦ 3 પોંછુદંતદુર૯'ની 
આરમ્ભની પર્તિમાં ઉદાસીનતા, જડતાતા. ભાવને 
મૂર્ત કરે છે : 


“7/૪ #૯& 40૯% 41 ૩ ૮76067 
/0/7278/૯55 /2:7/05 


કરિતોક : નવેમ્બર ડિસેમ્બર ૧૯૯૬ [ ૪૫ 


237 5૦05૦ ૨5 £00ઘ૭ુ0 ૦7 4૮0270૮4 7 #4 

એ દિવસે પૂજાવિધિ કરનાર કન્યા ભાવિ પતિનાં 
સ્વપ્ન અને મિલનને પામે એ. મધ્યકાલીન દન્તકથા 
પર “છપ્ટ ૦ 3. કડુતતટડ' તો ચિત્રાત્મક કાવ્ય જ 
છે, જેમાં સુન્દર, બારીકાઈથી આલ્ેખેલાં દશ્ય-શ્રાવ્ય 
ચિત્રોની એન્દ્રિકતાનાં અને ભાવનાઓનાં ચિત્રો છે. 
મેડેલિનની બારી અને બારસાખનું વર્ણન, મેડેલિન 
ઘૂંટણિયે પડી પ્રાર્થના કરે છે ત્યારનું ચિત્ર, અને 
આરમ્ભની પડ્ટિતઓમાં શિયાળાની ઠરડીનું વર્ણન... 
કોઈ વસ્તુ કે લાગણીને આલેખવા કીટ્સ ચિત્રકારની 
જેમ શબ્દોના લસરકા પર લસરકા, અર્યચ્છાયા પર 
અર્થચ્છાયા ભરતા જાય છે. ભાષાનું આ પ્રાચુર્ય 
એલિઝાબેથન યુગની. કાવ્યબાનીના ભવ્ય વૈભવની 
યાદ આપે. 

ગ્રીક જીવન અને સંસ્કૃતિ પ્રત્યક્ષ કરવાનો 
કીટ્સનો. જાણે આદર્શ હતો. મિલ્ટન કે પછીથી 
આર્નોલ્ડની જૅમ તે ગ્રીક શીખ્યો નહોતો; મૂળ 
ગ્ચનાઓને સીધો જ પામવાનો અવસર તેને મળ્યો 
નહોતો, તેથી તેણે. ગ્રીક સાહિત્યનો પરિચય અન્ય 
માધ્યમો દ્વારા ઉત્તમ રીતે કરી લીધો. સ્પેન્સર પછી 
કીટ્સને મન્ત્રમુગ્ધ કરનાર બીજા કવિ હોમર. ચૅપમેને 
કરેલા હોમરના અનુવાદના વાચન પછીનો. કીટ્સનો. 
હર્ષોલ્લાસ “0૦ વંત્ત્દ 1.00914તછુ 1100 
€130044'ડ 11040૯” સોનેટમાં વ્યક્ત થતો 
જોઈએ. : 
7720 /£ & //ટ 5૦70૮ ૫૪૨૮૦7૮ ૦7 £0૮ 
ડડ 
10સ0 ૨ 42૫7 /0/40૯£ 5071775 £0£૦ 7/5 40 
૦/7 #&૯ 4 5£૦૫£ ૮૦/£૦2 પ૯0 ૫94૮ ૬/૦ 

૯૦૦ 

272 547૯4 4૮ £4૮€ /04૮/૮.. 

ગ્રીક સર્જકો અને કલાકારો તથા કીટ્સ વચ્ચેની 
હદ ] કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૧૯૯૬ 


એકવાક્યતા અન્તનિહિત લાગે છે. એટલે. તો શેલીએ 
કહેલું, “તટ ૪5 ત ઉત્ટ્લદ ! ગ્રીક પુરાણકથાઓ, 
ગ્રીક સૌન્દર્યભાવના, ગ્રીક ચિત્ર અને શિલ્પ, તેમ જ 
ગ્રીક પ્રજાનો પ્રકૃતિ માટેનો આદિમ રાગ આ યુવાન 
કવિના ચિત્તને જકડી લે છે. આદર્શ સૌન્દર્યના રહસ્યને 
આલેખતી દીર્ઘ કવિતા “27ત0110॥' ગ્રીક 
પુરાણકથાના સુન્દર યુવાન ઇળતં71૦0પ પર 
આધારિત છે; મિલ્ટનને અનુસરી લખવા ધારેલા 
'8979ય૦'માં પુરાણ ગ્રીકદેવતાઓના 
ઓલિમ્પિયન દેવતાઓ દ્વારા થતા પરાજ્યનું નિરૂપણ 
છે. *0્તંટ ૦ ત્ર બત્લ્લંદ્ર પ/ત્તા'માં ગ્રીસનો કુમ્ભ 
કેન્દ્રમાં રાખી વાત તો કરી છે ગ્રીક સૌન્દર્યભાવનાની. 
ગ્રીક દન્તકથાની “માનસ સુન્દરી' (૦૦તંતંટડડ ૦4 
25910૯)ના પ્રેમમાં 21૦૭ (૦૦તં ૦ 1.૦૪૯) બન્ધાય 
છે તે “09તંઢ ₹૦ 859તંમટ'ની કથાવસ્તુ છે, જેમાં ગ્રીક 
નિસર્ગદેવતા અને વિધિઓમાં કવિનો આનન્દ અને 
ગ્રીક સ્થાપત્યકલાનો કવિનો લગાવ પ્રકટ થાય છે. 
કીટ્સની ઇટાલિયન સાહિત્યની અને મધ્યયુગીન 
ગેમાગ્યકથાઓની પ્રીતિ જાણીતી છે.' “ઇંઝાબેલા'ના 
મૂળમાં બોકેશિયોની “ડેકામેરોન'ની કથાઓ 
પશ્ચાદ્ભૂમાં રહેલી છે, તો “ઇંવ ઓફ સેન્ટ એંગ્નીસ' 
સેન્ટ એગ્નીસ વિશેની મધ્યકાલીન દન્તકથા પર 
આધાસરિતિ છે; નિષ્ઠુર સુન્દરી. વિશેનું કાવ્ય “લા બેલ 
દામ સાં મર્સી' પણ મધ્યકાલીન સ્ત્રીદાક્ષિણ્યની 
કથાવસ્તુ લઈ રચાયેલી એક ઉત્તમ ગચના છે. પણ. 
સમગ્રપણે જોતાં કીટ્સની કવિતામાં ગ્રીક જુસ્સો અને. 
સત્ત્વ એક યા અન્ય રૂપે વ્યાપ્ત છે. 

રોમૅશ્ટિક આન્દોલનના બધા કતિઓ 
સૌન્દર્યરાગના એક સર્વસાધારણ મિજાજયી સ્પન્દિત 
થયા હતા, છતાં દરેકનાં સર્જનમાં ચિન્તનનો 
વ્યક્તિવાદી વિશેષ છે : વર્ડ્ઝવર્થ કુદરતનો પૂજારી, 
કૉલરિજ આધિભૌતિકનો ઉપાસક, બાયરન 
સ્વતન્ત્રતાનો. ચાહક, શેલી પ્રેમવિભાવનાનો. વિશિષ્ટ 


દાર્થીનિક, કીટ્સ સૌન્દર્યનો પુરસ્કત, દૂત. કીટ્સ માટે 
સૌન્દર્ય એ વિશ્વનું અનન્ત તત્ત્વ છે. જ્યારે એ કહે 
છે “6. 11310૪ ૦ 8લ્ત્રપછ૪ 15 ત્ર ]0 [01 ૯૪” 
(801101), અથવા “ઉતદ્રપછ 19 ' પરદા, પ 
_8લદ્રપણુ' (૦્તંટ ૦% દ્ર બત્લવંદ્ર1 ૫૧૫) ત્યારે તે 
પોતાના અસ્તિત્વની સાચી શ્રદ્ધા પ્રક્ટ કરે છે. તેને 
માટે એક માત્ર સત્ય તે સૌન્દર્ય છે : તે કહે છે : 
“11 1૯ 110તદા1ત0૦0ત ડલાં?લડ વડ 5િલ્ત્રપ) 
1005૬ છટ "પપઇ' સૌન્દર્યની આ વિભાવના 
સર્વગ્રાહી છે - પ્રકૃતિ-સૌન્દર્ય, માનવજીવનનું 
સૌન્દર્ય, કલાનું સૌન્દર્ય; પ્રકૃતિ અને જીવનની 
સુન્દરતાની મર્મવેધકતા અન્ય કલાઓ -- શિલ્પ, 
સ્થાપત્ય, ચિત્ર સુધી વિસ્તરે છે. 
સૌન્દર્યનો પ્રત્યેક ઉન્મેપ કીટ્સની 
સંવેદનશીલતાને સ્પર્શી જાય છે. તેમાં મિત્ર હેડને કહ્યું 
છે તેમ “પ૯ 10૫1011111૪ ૦ દ 9૯૯, ઘી વંદુ 
૦1% 1037૯1, ઘંટ છાંધલા ૦ પૌલ ડપ॥ ડ૯લાલ્ત 
૬૦ 1021%૯ 1115 11૫1૯ 1૯1816 : (161 1115 €)7૯5 
5૯વં, 115 ૮1૯૯1૬ ટા૦૫ઇ૯્વં, ત્રયાવં [15 000૫00 
તૃપાં7લટતં...' કીટ્સને મન. સુન્દરતા તેનાં સઘળાં 
સ્વરૂપોમાં અથપૂણ છે, પછી ફૂલ હોય કે વાદળ, પ્ડીનું 
ગાન હોય કે સુન્દરીનું વદન, કલાકૃતિ હોય કે 
પુરાણકથા. એક રીતે 1*114)8801'થી. 
૧10૯401 ' સુધીની કવિની કાવ્યયાત્રામાં એક જ 
કથાવસ્તુ “સૌન્દર્ય' ગૂંથાયેલું છે. ખરેખર તો કીટ્સની 
એતન્દ્રિકતા અને વર્ણનોની સઘનતા તેના સૌન્દયપ્રેમનાં 
જ ઘોતક છે, અને એની પરિમતિ પણ છે. કવિનો આ 
પ્રેમ શુદ્ધ અને નિર્ભેળ છે; તૅમાં કોઈ ચિન્તન કે 
આધ્યાત્મિકતાનું સંશોધન નથી. એમ કહેવાયું છે કે 
કીટ્સ “ઘડ પડ પપંપ પ $૯05€2 ૦? 110)5૯1)* 
તળતં ૫૪૯, પત પત્તા 11૯5 ૬11€ ૮૦10101011 
દતક ૦ છત્ાપ...' 
'1૯1101'માં દેવતા ૦૮૯૧૧૫૩ એક સ્થળે 


કહે છે *..દ 1$ પોટ 149 દતા, દલ દંઇડદ 1 
8૯4019 $10૫1તં છટ ઊડા 10 પાછા... કીટ્સ 
જણાવવા માગે છે કે સૌન્દર્ય કેવળ સત્ય જ નથી, 
એ સામર્થ્ય પણ છે “૦110 15 ઘટ છત્તા 5ુ૦ત,' 
અને *“8૯દપ%, પ૯ દુર દુ૦તંતંટ્ડડ', છે. અહીં 
કીટ્સ ગ્રીક પુરાણકથા, જેમાં “&,00110 15 1141101 
1૦ ]પઝંઘ્લા” છે, તેનાથી પણ આગળ. જઈ સૌન્દર્યની 
મહત્તા સ્થાપે છે. આમ છતાં આ કવિ કુદરતનાં જઝલી 
અને હિંસક તત્ત્વનું આલેખન કરતો નથી; શેલીની જેમ 
તે “0તંટ ૬૦ ઘંટ ૯૬ તં ના લખી શકે. 
કુદરતના કવિ તરીકે તે “?૦ટ ૦4 ₹૯[૦5૯'ના કવિ 
છે : વાદળોની સૌમ્યતા કે વનોની રહસ્યમયતા, 
સત્રિની ગહનત॥ કે બપોરની સ્તબ્ધતા એનાં કાવ્યોમાં 
આલેખાઈ છે. વળી કવિની આ વિભાવનામાં વેદનાનો 
સૂર ભળેલો છે. “0તટ 1૬૦ ॥0દ61101)7'માં કવિ 
ળાત્રાલ1૦17 વિશે કહે છે ; “9/૯ તં ૪/00 
8૯ત્રપા/.' જીવત અને વિશ્વની વિપમતામાંથી આ 
વ્યથા ઉદ્ધવેલી છે. “2॥તં/11૦॥' “ઓડ કાવ્યો' અને 
“લા બેલ...'માં સુન્દરતા અને વેદના એ બન્ને તત્ત્વોની 
સહોપસ્થિતિ વિશિષ્ટ ભાવવિશ્વ સર્જે છે. ગ્રીસના 
પાર્થેનોનમાંથી ઇઝલૅણ્ડના મ્યૂઝીઅમમાં લાવેલાં સુન્દર 
દાળ /દ01લ5 નિહાળી કવિ-હૃદયમાં ઉદ્ધવેલા 
સંવેદનોનું જીવન્ત સ્મારક તે “૦તંટ ૦% 2 બલંદ 
૫૫”. પ્રેમિકા ફેની બ્રોઉન અને તેની સુન્દરતા કવિની 
ઘણી ઉત્તમ રચનાઓનું પ્રેરક બળ છે. '૦તંટ ૦1 ત 
બત્લ્વંત્રત પળા'માં કુમ્ભ પરનાં સુન્દર કલાત્મક 
દશ્યોની ચિરન્તનતા સામે વાસ્તવિક જીવનની 
ક્ષણભઝુરતા દશાવી કવિ ઊંડી વેદના પ્રકટ કરે છે, 
તો 'ઉતંટ 1૦ 4 'પાંટ્ઠપઘંતજુરલ'માં પરીના ગાનના 
શાશ્વત આનન્દને આલેખી માનવીનાં વાસ્તવિક 
જીવનની વ્યથા અને વિદ્યળતા પ્રકટ કરે છે. 

આમ, કલ્યનપ્રધાન રચનાશૈલી અને ઇન્દ્રિય- 
સંવેધ કવિતાના સર્જક કીટ્સના સમકાલીનોમાં શેલી 


કવિલોક ર નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૧૯૬૧૬ [ ૪૭ 


કેળ પછ છો. કમે ડમ મ શ ક શી મોમ 
સપ પ ઉ મંયોકમેપ 
મી ઉફે કે ઊણિઇઇ ધ ઇમ 
॥11ાણીયાઇ,મો ર શશિ ઉં કી હ રલે મે 
ણા ના [ પ પેલે ડે ॥ ામેઈમ પળે માણો 
188 ॥1 પણર શ કેડ કિક ઇમઉ 
01 જ કઃ મકો 00540 ઊેશળમોમથા 
મમ દ મેં ળા ભો પીસ એ શમણે 
સમી ભમીય 9 ળે મોિેઇે 

ક 9 1પ 


ક જૉન કીટ્સ - વિશિષ્ટ સૌન્દર્યબોધનો કવિ “૬ 


પક્ડતકકડત-તતનટટતસન્ઝગઝસઝસ:-£૭*૭૧::2૮:૨૬૫૬૦-,૯ઝ:ઝ 





જૉન કીટ્સના જન્મને (૧૭૯૫-૧૮૨૧) બસો 
વર્ષ વીત્યાં અને બીજા ઘણા રોમૅફિટકયુગના 
કવિઓની કવિપ્રતિભા પાછળના યુગમાં ઝાંખી પડવા 
લાગી, પરન્તુ કીટ્સની કવિતા તો તેના પછીના 
વિક્ટોરિયન યુગમાં, વીસમી સદીના અર્વાચીન યુગમાં 
અતે. ત્યારબાદ બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછીના આધુનિક 
યુગમાં પણ સરખીજ પ્રતિભાયુક્ત રહી. છે. આ'નું 
મુખ્ય કારણ એ છે કે કીટ્સની કવિતામાંથી રોમેણ્ટિક 
યુગની કવિતાનાં મુખ્ય તત્ત્વોના સૌન્દર્યબોધમાં બાધા 
ઉત્પન્ન કરતી. આત્મરતિ, ગળાઈ ગઈ છે. આ સિદ્ધિ 
તેને કવિ તરીકે ઉચ્ચતમ સ્થાને, ઘણાના મતે તો 
શેક્સપિયર સાથે મૂકે છે. 

કીટ્સના અલ્પકાલીન જીવનમાં કવિતાનું 
મહોરી ઊઠવું એ પણ એક સધ ન સમજી શકાય તેવી 
ઘટના છે. રોમૅણ્ટિક યુગના કીટ્સના પૂર્વ કવિ હતા 
વર્ડ્ઝવર્થ અને કોલરિજ. વર્ડ્ઝવર્થે ગહન તતત્વશાન 
અથવા નિસર્ગ સૌન્દર્યની કવિતા જનજીવનની. 
નજીકની ભાષામાં લખવાની નેમ રાખેલી, કોલરિજ 
તેથી ઊલટી રીતે જનસાધારણ અનુભવ ભવ્યવાણીમ્તં 
રજૂકરવાની નૅમ સાથે કવિતા કરવામાં માનતો. તેમને 
કવિતા નવ્ય કવિતા લેખાતી; અઢારમી સદીની. કવિત્વ 
માટે દઢ થએલી શૈલીથી આ શૈલીઓ. જુદી હતી. 
કીટ્સનો પ્રથમ સડ “એન્ડિમિઅન અને બીજાં 
કાવ્યો' પ્રગટ થયો ત્યારે તેની નવ્ય લેખન-શૈલીને 
સારો. આવકાર ન સાંપડ્યો. તેના મિત્ર લી 'હન્ટની 
સાહિત્ય પ્રવૃત્તિથી દુશ્મન થએલા “બ્લેકવુ5 મેગેઝિને' 
તથા “એડિનબરો રિવ્યૂ'ના વિવેચકોએ કીટ્સને 
“કોક્ની પોએટ', લણ્ડનની હલકાવર્ણના વોકોની 
બોલીના કવિ તરીકે ખોટી રીતે ભાંહ્યો. લી હન્ટના 





રજનીકાન્ત પગ્ચોળી 


ફે. ટ ક 
કદ 


હિતશત્રુઓ બિચારા કીટ્સ ઉપર તૂટી પડ્યા 
કીટ્સ આમ તો લર્ડનના ધમાલિયા જીવનમાં 
“સ્વોન એન્ડ હષ” સરાઈ ખાતે તેની અશ્વશાળાના 
અશ્વપાળનો પુત હતો અશુદ્ધ દૂપિત વાતાવરણન 
કારણે આખા કીટ્સ કુટુપ્લ ઉપર તે વખતે જ ની 
લેખાતા ક્ષયરોગની છાયા હતી. માતા બેઠા ઘાટની 
સુન્દર, નાજુક બાળા હતી અને જીવનમાં ચાર 
સન્તાનોને ઉપ્રાઉપરી જન્મ આપી ક્ષવરોગમાં 
સપડાઈને મૃત્યુ પામી. પિતા દંઢ બાંધાનતો હતો પણ 
કહેવાય છે કે મદિરપાનના શૉખ સાથે ઘોડા 
દો.ડાવવાનો પણ તેને શૉખ હતો. આમાં તે દોડતા ઘો)ે 
પડી જવાથી ડોક ભાંગીને મૃત્યુ પામ્યો. ન્હાની વિધવા 
માતાએ તો પુનર્લગ્ન પ* ક્યું. બાળકો માતા-મહીની 
છાયામાં ઊછર્યા. પછી તેમના માટે ટ્રક્ટ થયું અને 
બોર્ડિંગ સ્કૂલમાં ગયાં. એક ન્હાની બહેન માતામહી 
પાસે રહી. માતાથી તજાએલાં ન્હાનાં ભાણ્ડુ ઉપર 
કીટ્સે માતા જેવો જ સ્નેહ વરસાવ્યો. સૌથી ન્હાના 
ભાઈ, ક્ષયથી પિડાતા અને મરણ પથારીએ પ.ડેલા 
ટૉમની કીટ્સે માતાથી પણ વધારે પ્રેમથી અન્ત સુધી 
સારવાર કરી ન્હાની બહેન કેનીને લાડ લડાવતો; તેના 
માટે તૅણે જોડકણાં પણ કરેલાં. પોતાનાથી ન્હાનો 
જ્યોર્જ નસીબ અજમાવવા અમેરિકા ગયો ત્યારે 
એકલો પડેલો અને પોતે ક્રયથી બીમાર હતો છાં 
હસતે મોંએ તેને વિદાય આપી. માતાએ કરેલું 
પુનર્લગ્ન સુખી ન થયું અને તેનું ત્યા? પછી મૃત્યુ 
નિપજ્યું. તેની વ્યથા પણ કીટ્સે, મૂક ઞનીને સહન 
કરી. આ એની માતાના કટુજીવનનો તણે ક્યાંય 
કડ્લેખ નથી કર્યો કે નથી કોઈ ફરિયાદ કરી. જીવનમાં 
ડરૃણા ને કરુઝા જ ભરેલી હતી. લયરોગ્થી પિડાતો 





કવિ પડોશણ “નટ બ્રાઉન' વાળ વાળી ફેની બ્રૉનના 
પ્રેમમાં પડ્યો. પરન્તુ આવા ક્ષયપીડિતઃ પ્રેમીને., પતિ, 


કૉણ બનાવે ? માત્ર તેની નિવાસીશાળાના' આચાર્ય * 
રેવરન્ડ જૉન ક્લાર્કના પુત્ર કાઉડન કલાર્કે જ તેને” 


છેવટની ઘડી સુધી, તે ઇટલિ-રોમમાં મૃત્યુ પામ્યો ત્યાં 
સુધી, ડો આપ્યો. મિત્રપ્રેમની આ એકું' અહ્ટુંતે 
કથા છે 


આ આ કરુશામૂર્તિ કીટ્રસ કવિ. તરીકે આત્મરતિથી' 
ઉપર ઊઠીને વિશ્વના પરમ સૌન્દર્યનો. ઉદ્રાતા કવિ બને ” 
છે. પ્રેમભડ, માતૃપ્રેમની વગ્ચંના, જીવલેણ ક્ષયરોગની 
બીમારી, કૌટુમ્બિક વિશૃદ્દમતા - આં બધું જીવનેમા' 
ઘેરો ૨% પૂરે છે. પરન્તુ કવિ કીટ્ઞ ખાં દુ:ખને કલ્પના” 


મિશ્રિત જીવનાનન્દના રસાયણર્માં રસી દે છે.' ' 


ગુજરાતી કાવ્યસાહિત્યના ઇતિહાસમાં' પણ" 
કીટ્સનું વિશિષ્ટ સ્થાન ' છે. ઇઝૂલણ્ડના ' રોમૅફિટક” 
થં, શેલિ અને' કીટ્સનીઃ ઊંડી" 
“કવિઓ, નરમદ,' 
નરસિંહરાવ ઉપર દેખીતી વરતાય છે.'ઓઃઅસર તળે ' 


યુગની ત્રિપુટી વર્ડ્ડ્ઝવ 


અસર આપણા '' નવ-ઉત્થાનના 


ગુજરાતી કવિતામાં નવીન વિષયો. અને કાવ્યરૂપો 


સૉનેટ વગેરે આવ્યાં; આત્મલક્ષી કાવ્યકૃતિઓ રચાઈ; ' 
જીવન-ફ્લિસૂફી, નિસર્ગ | અને સમાંજ વિશેમા' 


અભિગમો બદલાયા; નવું સૌન્દર્યદશન' આવ્યું. 


કીટ્સની કવિતાની પ્રમુખ અસંર ખાસ તો. નરસિંહરાવ' 


દિવેટિયા, કલાપી અને કાન્ત ઉપર' છે. 
કીટ્સની કવિતાનાં ત્રણ “અલગ 


કલ્પનાસજિત મધ્યયુગીન વિશ્વ (૩)'નિસર્ગ'- સૃષ્ટિ. 


કીટ્સ ગ્રીક કે લેટિનનો વિદ્દાન ન હતો. તંબીબી * 


વસાયના વિદ્યાર્થી તરીકે લૅટિન ડિક્ષમરીમાં આવતાં 
* ક દેવદેવીનાં પુરાણ કથાનકોએ' તેની કલ્પનો 


ઉત્તેજિતિ કરી. પછી ચૅપમેનનું હોમરના “ઇલિયંડ'નું” 


પદ્ય - ભાષાન્તર તેણે વાંચ્યું. આ નવીન વિશ્વસૃષ્ટિમાં 
આમ તેણે પ્રવેશ મેળવ્યો. 'એષ્ડિમિયન' અને 





૫૦ ] કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૧૯૯૬ 


અલગ ' 
ભાવવિશ્વ છે. (૧) ગ્રીકો-રોમન પુરાણકથા વિશ્વ (ર)” 


“હાઇપેરિઅન'ની કાવ્ય-કથાઓ, “ઓડ ટુ સાઇકી' 


«વરીરે:5આ-ભાવવિશ્ચમાં ;રમંતી કૃતિઓ. છે. આ ત્રણેય 


પ્રેમ, સૌન્દર્ય અને' શક્તિની ખોજની રૂપકકથાઓ છે. 
 ““અડઝ્જેજ રોમેફિટિક કવિઓનું બીજું પ્રિય ભાવવિશ્વ 
તે યુરોપનો મધ્યયુગ. સત્તરમી સદીના અગ્ડેજ કવિ 
સ્પેન્સંરની કૃતિ 'ફેઅરિ ક્વીન'ની. 'કીટ્સ ઉપર સારી 
અસૅરઃરહી. આ કૃતિ જેવું જ 'ભાધવિશ્વ « તેણે “ઇવ ઓવ્‌.. 
સેન્ટ એગ્નીસં', “ઇંઝાબેલો ઓરં ધ પૉટ'ઓવે બેઝલ”,' 
“લા' બેલ દામ 'સાં 'મેર્સિ'મૉ' રસ્યું છે. “લેમિઓઆ' પણ * 
આવીજ કૅતિ છે. અત્યારે” સુધીનો આબે ભાવવિશ્વમેં' 
તેને 'પોતૌનું 'શ્વત્વ ચં મળ્યું. તે” પોતાંયો 'ઓંગવો”' 
ઉક્તિધ્રંકાર “વૉઇસ” પાંમી' નં'શંક્યો' 'કીટ્સને પોતાનો 
યોગ્ય'ઉક્તિપ્રકૉર તેનાં ચોર ઓડ સમ્ધોધન કાવ્યોમૉ” 
લાધ્યો; સ્તોત્ર ધેકારંના ઓ! સમ્બોધન કાવ્યોમાં:કીટ્સઃ 
સ્વભૂંમિનાં નિસર્ગ સૌગ્દર્યમાંથી, પોતાની ક - 
કલાસૃષ્ટિ ઊભી. કરી'શંક્યો: ” જુ 
કીટ્સનો યુગ અજ્ઞેજી ઇતિહાસમાં રિ રજસીયુગે ી 
તરીકે ઓળખૉયૅ છે. ગાંડા થએલા રાજા જ્યોર્જ : 
ત્રીજાના” સ્થાને તેનો જ્યેષ્ઠ પુત્ર પ્રિન્સ 'ઓવ્‌.* “વેલ્સ!'' 
જે પછીથી જ્યોર્જ ચોથા તરીકેઃ તખ્તનંશીએ થયો” તેઃ 
રિજન્ટ,” કાયકોરી રાજવી, તરીકે-'રાજ્ય કરતો! 'હંતો.”” 
સમાંજમાં વૅગભેદં તીવ્ર હતો. રૉજ્યસત્તા' ઉમરાવોના 
હાથમાં હંતી: 'ડેમોક્રેટિક' રિફૉમ્ઝ હેજી “થયા નઃ હતા. 
આ'વાં'''ઓલિગાર્કિક ઉમરાંવૅ“જેવા 'હઉશ્ચતગનાં 
શાસનકાળમાં કૌઈ'કવિ સૌહિત્યકાર સરાંઈના” અશ્ચ-” 
પાળનો. પુત્ર“હોઈ' શંકે'? લેના પ્રેથમ”-કાવ્યં “સંગ્રહ” 
“એણ્ડિમિઅને “અંને બીજાં 'કાંવ્યો*નું'"'“બ્લેકવુડ ' 
મેગેઝિન' 'અને “એ! ડિનબરો રિ રિવ્યૂ'એ ખૂંબ જ ઉતારી 
પાડતું વિવેંચન પ્રગટ' કર્યું. વિવેચન નમામું હતું. એમ 
પણ લખાયું કે લણ્ડનનો અંભદ્રવર્ગનો. કોકની. બોલીઃ” 
બોલતો છોકરો વળી કવિ કેંમ  થંઈ' શકે ! જાઓ,” 
સર્જનના આસિસ્ટન્ટ તરીકે પાટાર્પિડી- કરો અને 
લોહીના ડાઘવાળાં કપડાં ધૂઓ. કંવિતા હહમારું. કામ 


"1 ૯ 


નહીં. ઘણા એમ માનતા થયા કે આ _ કટુવિવેચનેના 
કારમાં ઘાથી કીટ્સ મૃત્યુશરણ થયો. જોકે આ. તાત 
સત્ય નથી કેમ કે ક્ષયગેગની છૂતાછૂતની બીમારી તેને 
વારસાગત. મળી હતી. પછીથી છતું થયું કે આ'વું 
વિવેચન કીટ્સેના વડીલ મિત્ર કવિ લી હન્ટતા 
દ્રેપીઓનું . , પરાક્રમ હતું. .લી. હન્ટતા મિત્ર તરીકે 
.-કીટ્સની અવહેલના, ક કરવામાં આવી હતી. બાયરને તો 
તંનો' જવાબ પણ આપ્યો એક કટાક્ષ કાવ્યમાં - 
,,ઇડ્િલશ બાર્ડઝ એન્ડ સ્કોચ ગ્વ્યૂઅર્સ'માં. 
., ..કીટ્સ બીજા ગેમૅણ્ટિક કવિઆ પેઠે માનતો કે 
કવિતા ની સ્કુરણા સહજ, અનાયાસે થાય તે જ ખરું. 
':કૃત્રિમતા, સમ્માર્જન કાવ્યસ્રોતને ડહોળે છે. “વૃક્ષને 
' જેમ સાહજિકતાથી કૂંપળો ફૂટે છે તૅમ જો કવિને કવિતા 
ન્‌ સફરે તો બહેતર છે કે કવિતા ભલે ઉદ્ધવે જ નહીં. 
'.. કીટ્સની કવિ તરીકેની સભાનતા તેશે તેના 
ભાઈ જ્યોર્જ અને, બીજા. મિત્રો વગેરેને લખેલા 
પત્રોમાંથી મળી આવે છે. તેનાં સૌથી ઉત્તમ કાવ્યો, ચાર 
ઓડ, વિશે લખતાં પહેલાં તેના એક અસ્ફુટ સિદ્ધાન્ત 
“નેગેટ્વિ કૅપેબિલિટી' વિશે વાત. કરવી જરી છે. 
“હાઈપેરિઅન'ના લૈખન 
મનોમન્થનમાંથી આ વિચાર સ્ફરેલો જણાય છે. 
હાઈપેરિઅનનું કથાવસ્તુ પ્રાચીન ગ્રીક પુગણકથામાં 
આવતા ટાઈટન નામના દેવગણો અને તેમના વીરનાયક 
.હાઈપેરિઅન (સૂર્યદેવત!) વિરુદ્ધ ઓલિમ્પિયન દેવગણો 
અને તેમના વીરનાયક.અપોલોના શુદ્ધ વિશેનું છે. આ 
માટે કીટ્સે મેલ્ટનના પેરેડાઇઝ લૉસ્ટની ઉર્જસ્વી 
] વર્ણનરીલીનું અનુકરણ કરવાનું ધર્યું. પરન્તુ તેને કૃતિનું 
કાવ્યત્વ સિદ્ધ થતું જણાયું નહીં. તંત્તે લખ્યું : “વેર ઇઝ 
ડેથ ઇત મિલ્ટન- મિલ્ટનમાં મૃત્યુ છે !' (પૅરેડાઇઝ 
લૉસ્ટમાં ડેથ નામનો પલ્ત મિલ્ટને નરકમાં રહેતો. 
વર્ણવ્યો છે. મિલ્ટનનું ઉર્જસ્તી વ્યાંક્તિત્વ પરેડાઇઝ 
. લૉસ્ટની દરેક લીટીમાં છતું ઘાય. છે. તે જ વ્યક્તિત્વની 
છાયા તેશે ગ્ચેલાં પાત્રો - સેતાન. ગૉડ. આદમ 


-અજુલિ આપતાં વડ્ઝ વરર્થે કહેલું : 


વખત 


વગેરેમાં પણા ઊપસી આવે. છે. મિલ્ટને જાણે પોતાના 
અહમૂમાંથી આ પાત્રો ઉપજાવ્યાં ન હોય ! મિલ્ટનને 
દ *ગૉડ-ગિફ્ટે: 
ઓરગન વૉઇસ ઓવ્‌ ઇડ્લૅણ્ડ'' આ'વો ઉચ્ચ ઉક્તિ 
પ્રકાર કૌટ્સ સિદ્ધ.ત કરી શક્યો. આત્મખોજ કરતાં 
તને આ પોઝિટિવ કેપેબિલિટીથી વિરુદ્ધનો “નેગેટિન 
કેપેબિલિટી'નો સિદ્ધાન્ત લાધ્યો. આ'નો અર્થ અને 
આ'ની વ્યાખ્યા પણ તે એક પત્રમાં સમજાવે છે. ડવિના 
વ્યક્તિત્વનું, તેના અહં-તત્ત્વનું તેની કવિતામાંધી સાવ 
નિર્ગલિન થવું ઘટે તો જ પાત્રો આગવાં વ્યક્તિત્વવાળાં 
સર્જાય, અને કવિને નાટ્ટ્રાત્મક ઉશ્તિપ્રકાર - લાપ. 
દરેડ માનવીય અનુભૂતિને બે પાસાં હોય છે. એક પાસું 
સવદેશીય હોય છે, અને બીજું પાસું સ્થળ, કાળ અને 
વ્યક્તિથી પરિમિત હોય છે. ગેમૅહિટિક યુગના ડવિઓ 
આત્મકથાત્મક કવિતા કરતા. કટસ શરૃઆત તો આમ 
જ કરે છે. “આન લુકિઝ ઇન્દુ ચૅપમેન્સ હોમર,' આઇ 
ક્રાય ફૉર મિ, પિટી લવ, આઇ લવ' વગેરે આ'વાં 
કાવ્યો છે. પરન્તુ હવે છેલ્લે તેની કલા અનુભૂતિના 
સર્વદેશીયત્વ તરફ ઢળે છે. આથી આત્મનિમજ્જન 
કરીને નવી જ કલ્પનાસૃષ્ટિ સ્ચી શકે ઇ. 


હ્ડ્‌ 


પ આદશ પ્રેનની ખોજની 
રૂપકકથા. છે. *ઓ. ટુ સાઈકી'થાં પ્રહાગના અ!દર્શાને 


ગ્જૂ ક છે. “હાદ ઈપેર ઝેઅન' જૂની અને નવી રસ્ક્રતિ 
વચ્ચેના સદરની કથા છે. ઘણા નવ્ય ભારતીય 
વિવેચકોને “હાઈપેરિઅન'માં ભારત ઉપર પોતાનાં 
બળ, બુદ્ધિ અને સુન્દરતાથી વિજય પામતા 
ઓલિમ્પિયન - અઝેજોની પુરાણ! કિગાળકાય ટાઇટન 
રૂપી ભારતીયો ઉપરના વિજ.ની રૂ''કકવા દેખાય છે. 
વિજય પછી ઓલિમ્પિયન દેવ અપોલા પ!પક્ષોભધી 
આંસુ પણ સારે છે ! 
“ઇંઝાબેલા ઓર ધ પોટ ઓક્‌ બેઝલ'નું કધાનક 
મધ્યયુગીન ઇટાલિયન કઘાકારે બોકાચિવોના 
“ડડામેરન'માંથી લીધું છે. બે સમૃદ્ર વેષઓરી બાઈઓ 





કક્કડ : નરમ્લરે-ડઝિસેખ- ૧૯૯૬ [ ૫૧ 


પોતાની સુન્દર ન્હાની બહેન તેમનાં ગુમાસ્તાના પ્રેમમાં 
પડી તે ન સાંખી શકયા. તે ગુમાસ્તાને કોઈ બહાને 
_ શહેર બહાર લઈ જઈને મારી. નાંખીને વનમાં દાટી 
દે છે. તે યુવાન લૉરેન્ઝો સ્વપ્નમાં આવીને ઇઝાબેલાને 
પોતાના અપમૃત્યુની વિગત કહી જાય છે. યુવતી ગુપ્ત 
રીતે.તેની દાસી સાથે. જઈત્તે વનમાં દાટેલા ઇુવાનનું 
મસ્તક કાપી. લાવી મ્હોટા કુણ્ડામાં. માટી નીચે દાટી 
તેમાં બેઝલ - મરવા-નો. છોડ ઉગાડે છે આંસુથી 
તે સીંચે છે અને આખરે મૃત્યુ વહાલું કરે છે. આમાં 
મધ્યયુગીન કથાતત્ત્વ લક્ષણ “મોટિફ' એ છે કે મરેલો 
માણસ સ્વપ્નમાં આવીને આપવીતી કહી જાય છે. 

“ઇવ ઓવ્‌ સેન્ટ એગ્નિસ'માં પણ આ'વું જ 
મધ્યયુગીન કથાતત્ત્વ લક્ષણ (મોટિફ) છે. સેન્ટ 
એગ્નિસના ઉત્સવના દિવસે જો. કન્યા આખો દિવસ 
પ્રાર્થના કરી ઉપવાસ કરે તો તેને તે રાત્રિએ સપનામાં 
તેના ભાવિ પતિનાં દર્શન ૬1ય એ'વી માન્યતા 
પ્રવર્તતી. અહીં સૂતેલી. કન્યાને તેનો ખરો પ્રેમી મળે 
છે અને. બન્ને કૌટુમ્બિક કલડથી દૂર પ્રેમપ્રદેશમાં 
પ્રયાણ કરે છે. લૅમિઆ પણ મધ્યયુગીન ઇંચ્છાધારી 


નાગણ વિશેની માન્યતા ઉપર આધારિત છે. ઇંચ્છા- . 


ધારી નાગણ લૅમિઆ સુન્દર યુવતીનું શરીર ધારણ 
કરી એક યુવાનને પરણવા માગે છે, પરત્તુ તે યુવાનના 
ધર્માચાર્યને ખબર પડતાં તે પોતાના. દષ્ટિબળથી તેને 
ફરી તાગણ બનાવી કાઢી મૂકે છે અને યુવાનને 
નાગણના પાશમાંથી મુક્ત કરે છે. અદ બધાં કથાનક 
તો સપ્દાં છે પણ તેમની વર્ણનશૈલીમાં કીટ્સની કવિ- 
પ્રતિભા ખીલી ઊઠે છે. અમૂર્ત અતિમાનવીય સૃષ્ટિને 
તે મૂર્ત સવરૂપ આપે છે. 

કીટ્સની સવચ્ચિ સિદ્ધિ તો તેનાં ચાર ઓ.ડ, 
સમ્બોધન કાવ્યો, (૧) ઓ.ડ ટુ અ નાઇટ્ઝિલ (ર) ઓ: 
ઓન અ ગ્રીશ્યન અર્ન (૩) ઓડ ટુ મેલનકલિ અને 
(૪) ઓડડ ટુ ઓટમ છે. આ કાવ્યોમાં કીટ્સને પોતાનો 
આગવો ઉક્તિપ્રકાર સાંપડે છે. ટી.એસ. એલિયટ તેના 


પર ] કવિલોક : તવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૧૯૯૬ 


“થ્રી વોઇસિઝ આવ્‌ પોએટ્રી'માં જે ત્રીજા 
ઉક્તિપ્રકારનો ઉલ્લેખ કરે છે તે નાટ્યાત્મક 
ઉક્તિપ્રકાર છે. આ પર-કાયા-પ્રવેશના ઉક્તિપ્રકારના 


_પ્રભુત્વથી શેક્સપિયર ઓથેલો, લીયર, ક્લિઓપાટદ્ટા, 


ફોલ્સ્ટાફ, લેડી મૅકબેથ, જુલિયટની નર્સ જેવાં પોતાનાં 
આગવાં જીવવાળાં પાત્રો સરજી શકે છે. આ ચાર 
ઓડ-સમ્બોધન કાવ્યોમાં આ ઉક્તિપ્રકાર દેખાય છે. 
ગમેણ્ટિક અગ્ઞેજ કવિઓનાં પોતાનાં પ્રીતિપાત્ર 
પક્ષીઓ છે. આ પ્રિય પક્ષીઓ પણ તે કવિઓની 
લાક્ષણિકતાઓનાં ઘોતક છે. વર્ડ્ઝવર્થની કવિતામાં 
કુક, કીક્લિસદેશ પક્ષી વારંવાર આવે. છે. ઇઝ્લણ્ડમાં 
વસનત બેસતાં આ પક્ષી દક્ષિણમાંથી ગાતું ગાતું ઊડી 
આવે છે. તે વસન્તનું વૈતાલિક લેખાય છે. શેલીનું પ્રિય 
પડ્ડી ચણ્ડોળ સદેશ લાક છે. તે શાન્ત બેસે જ નહીં. 
સવારથી સાંજ ઊડ્યા જ કરે અને ઊડે પણ 
હેલિકોપ્ટર પેઠે સીધું ઊંશે ! વળી થાકીને ઔધું નીચે; 
વળી ઉપર. શેર્લીની આદર્શ ભાવના અને કલ્પનાના 
ઉડ્ડનનું ધોતક લાર્ક છે. કીટ્સનું પ્રિય પક્ષી છે 
સત્તાતું ફરતું બુલબુલ સદશ. નાઇટિતિલ. ગ્રીક 
પુરાણકથામાં ફ્લિમિલા નામની યૌવના ઉપર રાજા 
તેરિયુસે બળાત્કાર કર્યો અને તે લજ્જિત કન્યા દુ:ખમાં 
રુદન કરતી કાળી, નાઇ્‌ટીજ્રેલ, ફ્લિમિલા, બની. ગઈ. 
તેનું ગાન કારૃણ્યસભર છે. કીટ્સના જીવન ઉપર પણ 
મૃત્યુના ઓળા તો. શરૂઆતથી પડતા આવેલા. પિતાનું 
મૃત્યુ, ક્ષયમાં ક્ષીણ માતાનું મૃત્યુ, તે જ જીવલેણ 
રોગથી ન્હાના ભાઈ ટૉમનું મૃત્યુ તથા પોતાના સદ્ય 
અવશ્ય ભાવિ મૃત્યુનો લોહીની ઊલટીમાં અણસાર, 
આ'વાં દુ:ખનું ઓસડ શું? રક્તવર્ણી મદિરા, 
અફીણનો. અક, હેમલોક ? ના, કલ્પનાની પાંખે નૃવીન 
ભૂમિમાં ઉડ્ડયન. આકાશની તારિકાઓની. સૃષ્ટિમાં 
ગમન. પ્રોસપિનાના હેડીઝના બાગમાં મૃત્યુ પહેલાં 
કલ્પનાની પાંખે લટાર. દૂરની ભૂમિમાં પરીઓના 
પ્રદેશમાં એક બારીમાંથી છુપાઈને જતા રહેવું. આ'વીઃ ૨ 


અસગ કવિ ઉપર બુલબુલના ગીતની થાય છે; પરન્તુ _ 


ગીત તો. પૂરું થયું. પછડાટ સાથે પાછા ફરીને હવે તો. 
દુ:ખની દુનિયામાં જ વસવાનું છે, જ્યાં માનવી 
સામસામાં બેસીને એકબીજાનાં દુ:ખ રૂએ છે. “ઓડ 
ટુ અ નાઇટિઝેલ' એક સક્ષમ કરુણ કૃતિ છે. 

“ઓડ ઓન અ ગ્રીશ્યન અર્ન' માં કલાની 
અમરતા સિદ્ધ કરે છે. અને આ કલાથી જ માનવી 
પણ અમરત્વ પામે છે. સત્ય વિના સૌન્દર્યનિમાણ થાય 
જ નહીં; વળી, સૌન્દર્ય વિશ્વનું સનાતન સત્ય છે આ'વું 
દશન એક ગ્રીક ધાતુ-પાત્ર ઉપર જુદા જુદા 
આળખેલાં દશ્યો જોતાં કીટ્સને. થયેલું. આ કાવ્ય 
સમ્બોધન કાવ્ય. કરતાં ચિન્તનપ્રધાન કાવ્ય વધુ છે. 
આળખેલાં દશ્યો કવિને કલ્પના વડે પૌરાણિક ગ્રીક 
- જીવનમાં ડોકિયું કરવા પ્રેરે છે. સાંભળેલું સગ્રીત 
તો કણપ્રિય હોય પરન્તુ આ ચિત્રમાંના. સડીતકારોનું 
સગ્રીત વધારે કણપ્રિય હોવું જોઈએ કેમ કે આપછે 
તે સાંભળી શકતા નથ્થી ! પ્રેમીનો પાશ છોડાવવા 
દોડતી. રૂપગર્વિતા દોડતી જ રહેશે અને પ્રેમી પણ 
તેની પાછળ દોડતો. જ ગ્હેશે પણ તેમના પ્રેમમાં ઓટ 
આવશે નહીં ! આમ, આ'વી કલા જ જીવનને સૌન્દર્ય 
બક્ષે છે. જીવનનું પરમ. તત્ત્વ સત્ય છે અને સુન્દર 
પણ છે, અને તે. સત્ય છે તેથી. સુન્દર છે. સત્યની 
સુન્દરતા અને. સુન્દરેતાનું સત્ય પિછાણવું તે જ 
જીવનનું ધ્યેય હોઈ શકે. 

“ઓડ ટુ મેલનકલિ'માં કવિ જીવનના કારુણ્ય 
વચ્ચે પણ જીવનનો! ઉલ્લાસ માણવાની. કલાની વાત 


કરે છે. આનન્દના ભવ્યમન્દિગ્નો મધ્યગ્થિત્‌ દેવતા 
તો અસિતવર્ણા દેવ મેલનકલિ જ છે ! 

'ઓ.ડ ટુ ઓટમ' કીટ્સે લખેલાં કાવ્યોમાં;નું 
સવૉત્તિમ કાવ્ય છે અને તે સમગ્ર અડ્ેજી સાહિત્યના 
ઉત્તમોત્તમ કાવ્યોમાંનું એક છે. અહીં ઇડલણડની 
નિસર્ગસુન્દર શરદ ્કતુને કવિ દેવીરૂપ આપે છે. આ 
અન્નદાત્રી દેવી તેના મિત્ર સૂર્યદેવ સાધે મળી 
સુવણરિડ્ડી ધાન્ય પકવે છે, ફળકળાદિમાં રસ ભરે છે. 
પુષ્ખોને ઘેચ ર આપે છે અને તેમના ઉપરે ભ્રમગે 
ભમતા ફરે છે. જીવનમાં એવી ઉપ્મા ઊઠે છે કે હવે 
આ'વા દિવસો જાશે કાયમ રહે તો કેવું સારું. ધાન 
ઊપણાતા ખેડૂતો. વગર હલાવી દાણાફોતગં જુદાં કરે 
છે અને તમાંથી ઊઠતા પવનથી આ શરદદેવીની 
સોનેરી લટો અસ્તવ્યસ્ત ઊડે છે. ક્યાસ ઉપર કામ 
કગીને થાકેલી શરદદેવી ત્યાં ને ત્યાં ખળી ઉપર જ 
નિદ્રાધીન થઈ જાય છે. આધમતા સૂર્યની ઉપ્મામાં 
આખું વિશ્વ નાહી રહે છે. રોબિન રેડળસ્ટ પોતાના 
ગાનમાં મસ્ત થઈને ઊંડે છે, અન ચકલાચકલી, 
સ્વૉલોઝ, ચારો ચણીને, તૃપ્ત થઈને પોતાના માળા 
ભણી ઊડી આવે છે. ઇડ્ઞલણ્ડની શર્દઝતુના પરમ 
સૌન્દર્યનું આ ચિત્રણ છે. 

 કફ્રીટ્સ આ!વા વિશિષ્ટ સૌન્દર્યબોધનો. કવિ છે. 
(ટ્સની જેશતાબ્ટી નિમિત્ત ઉત્તર. ગુજરત વનિરસિટોમાં 
યોજાવેલા અખિલ ભારતીય સેમિનારમાં 'શૉમ ધ વર્નલ 
બ્લૂમ ટુ ધ આંટમ્નલ ક્ટફ્લનેસ-મૈચ્યોરિંગ ઓવ્‌ જૉન 
કીટ્સ, એ ભાષરાનો સંક્ષેપ.) 


જે કીટ્સની કવિતામાં ક ઉ 


ર 


રોમેણ્ટિક કવિઓમાં છેલ્લો પણ સહુથી સમર્થ 
અને સમ્પૂર્ણ કવિ જ્હૉન કીટ્સ સાચો સૌન્દર્યલુબ્ધ 
કવિ છે. અના “દ॥તં/101૦0'ના આરમ્ભની નીચેની 
પડ્દિતઓ એની સૌન્દર્યભાવના વ્યક્ત કરે છે : 


4 £0/05 ૦7 :4ઘ£7 4 /07 /0:” 0૯7 
79 /006//0૮55 40676485૯6 7૮ 170/ 4૮161" 
45૭5 4070 70/45/7૯55 5ઘ£ 5£ઈ/ 1૪0/ ૯૭૪ 
4 58007૮ «ઘ1€૮ /0# ઇડ 40 & 5/૮૮ 
// ૦7 417૮૮4 41205 4707 /૮87£/ 42/76 
જૃય/૯ 67૦45745: 
સુન્દરને એ આનન્દ સાથે સાંકળે છે; સત્ય 
સાથે પણ સાંકળે છે. એણે. કહ્યું છે : 
8૯457 45 £ 0, ઇ&0 6૦4057 £04/ 45 &/7 
4 402017 ૦/2 ૯7/ 417 & ૯ 7૮૮4 £૦ 4001૪ 
પ્રસ્‍તુત બન્ને અવતરણો વિશે પોતાનો 
પ્રતિભાવ આપતાં મેથ્યુ આનલ્ડિ નોંધે છે : '1 15 10 
૭10411 પટ્ટ £૦ 10૯ 5૦ 10૪૯તં દર ૩ પલં૩1૯ 
૦1 ૯પ) પ્ર 10 [૯1ત્લાં?#€ પલ 1€5€5501“7 
“્ંત્રધં૦પ ૦1 0૯0૫1? પ ધના ત્રત ૦ 90 
ઝાઈ ]૦૪.'* 
આનલ્ડિ કીટ્સને શેકસ્પિરની જોડે મૂકે છે તે 
સૂચક છે. કીટ્સની ઉત્કૃષ્ટ અને પ્રસિદ્ધ કૃતિ છે “૦તંટ 
£૦ 4 1પોંછાંતટટલ. એના અભ્યાસીને આટલાં 
કવિલક્ષણોનો તરત જ ખ્યાલ આવે છે -- ઇત્ત્રિગ્રાહ્ય 
ચૌન્વ્યપ્રીતિ, કંઈક નિરાશાવાદી વલણ, પ્રકૃતિ પ્રત્યેનો 
શુદ્ધ ઉપાસકનો અભિગમ અને સબળ વ્યક્તિતા. 
કવિની આ લાક્ષણિક કૃતિ “જાણે કે મ્ટેં હળાહળ પીધું 
ન * એ'વા ઉદ્રારથી આરમ્ભાય છે અને “હું જાગું 
કે સુપુપ્તિમાં છું ?' એ'વા પ્રશ્વ સાથે વિરમે છે. 
સ જગતના બુલબુલના ગાનથી શરૂ થયેલી 
સ્વપ્નયાત્રા; જાગૃતિ, જીવન, મૃત્યુ ને સમયનો. જાણે 
કે તાગ લે છે; અમર પક્ષીના અવલમ્બને કવિ જીવનની 


સ્લ 5-25. 
પ૪ ] કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૧૯૯૬ 





હેમન્ત દેસાઈ 


હ 


ભઝુરતાનો સાક્ષાત્કાર કરી રહે છે. સાતમી . ટૂંકનો 
છેલ્લો શબ્દ [૦110141 કવિને. પોતાનું - પોતાની યથાર્થ 
સ્થિતિનું ભાન કરાવે છે : 
701101 ! પટ 0૯17 ૫701 1$ 11૮૯ દ છટા 
"૦ ૦11 10૯ લંદ 1૦10 પલટ ૫૦ 119 501૯ કર્લા. 

આ. પુનઃ વાસ્તવપ્રવેશ કવિની ક 
પરિક્રમાનું રૂપ આપે છે. ી 

વસ્તુતઃ કીટ્સ પોતાનાં ઓડ ર કલ્પના 
દ્વારા એને આ વાસ્તવિક વિશ્વની પેલે પાર લઈ જાય 
અં'વા કોઈ પદાર્થ સાથે એકતા સાધવા મથે છે. આ 
કાવ્યમાં પણ કવિની ઉચ્ચતર સુન્દરતર દુનિયાની, તીવ્ર 
ઝદ્નના વ્યક્ત થઈ છે. એ વિશે 48111 1₹0ત970)નો 
અભિપ્રાય નોંધવા જેવો. છે : “૯ “ઉંટ ૫૦ ॥ 
શાંદાાપપદુભાઈ ત 1 ટલા 9૪04ાલા 1070 
ઊપતર્તલ્ત લ“ હ્ાવટા, 370પાંતં તઢ0005 
€૯111)7 1૪૯ છલ્ટા1 ત ૦તંટ 1૦ ઉંટ 11017 
5016 101 1 ' ૯૪૦1૫૯૭૭૯૬ ત )૯વ'1પટ્ઠુ ૫૦ 9૯ 
ઇર્ડાદ્રદલ્તં 1૦ ત છેલા કણ 10070 01155 
સ્/૦ાતં. 9૦ ઘૌ|ડ 4ાંદુપંપટ્તાંલ 15 ત ૫૯૦1૦ટયાત્તાં 
£2111€1* પૌ તળ ૦10111010૬ાઊલ્તા1 ૦11€ તાત પંઞટ 
[2૦૯0 15 ત્ર ઇઝાહ્યા19 1૦૫41 પંલ 11 ઘં3લ પડ€ 
૦8 ત્ર લ.''* ર 

પ્રકૃતિને કવિ તેનાં રૂપ, રસ, શબ્દ અને સ્પર્શના 
સૌન્દર્ય ખાતર ચાહે છે; એમાંથી માનવજીવન માટેના 
સદુપદેશોની શોધ એને કરવી નથી. (1૯ ઊંળતંડ 10 
5€110015 11 15 $10165 ૦૪ 0૦૬૭ 11 1ડ 
1પપ10૪ુ 91૦૦૬5) કવિની સર્જકદષ્ટિથી જોતાં 
આપણને પ્રકૃતિ અધિકતર સુન્દર લાગે છે. પ્રસ્તુત 
કાવ્યની પાંચમી ટૂંક નિરપેક્ષ પ્રકૃતિવર્ણનનું ઉદાહરણ 
છે. એમાંનાં નિરીક્ષણપૂર્વકનાં ચિત્રાકનો કેવાં સચોટ 
સન્તપક છે !- 


7 ૮0//20£ 5૮૦ પ77:8£ ૦ 7૯/૯5 ઢ/:€ 4 377 7૦૮૯, 


ક 


0 004 5૦૮ #200૮€ 74/28 1008 £0€ 60555. 


586, /0 ૯0064/00€'6 60/77/1655, કુધલ્ડડ ૯4૮7 5૫7૯૯૮ 
10/૯4 0૯ 50450/48/0 000/6/ 20700906 
772 52/39 £40€' 01:૮1, 2/77 (00 1/£-£ ૮2 ૪/0 
10/10 14/10/70 216 £/10 [24510:/0 5ુ/301610; 
245-5615 પ/0/2/5 ૮૦૫૮” ઘ૪ 40 7241૯57 
4/7 4047-1647 ૯/75 ૮/77 
772 ૮0/2/05 455-705૯, /ઇ// 97 027 પ૮, 
77.2 131/5225/01૫5 તા1£ ૦7 7/25 0/0 50/7/7167 ૯0૯%. 
પ્રકૃતિનાં ઇન્દ્રિયસન્તપક વર્ણનોમાં કીટ્સની 
તોલે ભાગ્યે જ કોઈ અડ્ઞેજી કવિ આવી, શકે એમ 
હડસન કહે છે તે યથાર્થ છે. એનાં વર્ણનો 
ચોકસાઈપૂર્ણ અને તાદેશ પણ છે. વર્ણન તરીકે સુન્દર 
પણ કથાના પાત્રના સન્દર્ભમાં હેતુપૂર્વક આવેલું 
૧17[0૮1101'માંનું આ નિરૂપણ ખાસ. નોંધવું જોઈએ : 
£2૮ 40 1૮ 5/44)7 5400655 ૦/7 4 1/2 
4 ૭0141 07% £0€ /28/503 6/૯0 ૦7 01040, 
781 /£0/ 0૯ /૮/7 0001, 204 €0૯'5 ૦476 5/47 
5% ટુ/૦/-/34'7 5૫/70, 4/૮૮ 42 4 ૭/૦7૪, 
5£1// 85 €/€ 5//૮/7૮2 7૦/72 2605£ 445 7447 
£૦/૯5૬ ૦4 /૦/૮5£ /ઇ/5 2005 45 44 
£./&૯€ ત/0ઇવ ૦4 ત0ઘ4. 7/૪૦ 5 ૦7 217 8/85 £0૯/, 
2૪૦ 5૦ /2ઇ૯/ /7 4: 07 2 5૪/27/59 6477 
૨085 1101 ૦1 4/6 5૯૯ 7044 ઘટ //લા” 
58455, 
8 પટ £0૯ 6240 4૯17 2. [9૯૯ 6.6 #£ #૦૬” 
અહીં પહાડનો પરિવેશ, સેટર્નની ભવ્યતા તેમ 
જ તેની એકલતાને સૂચવવા માટે યોજાયો છે. વર્ણનની 
ઝીણવટથી ચિત્ર સુરેખ બને છે. વનનાં વન અને 
વાદળનાં વાદળની નિબિડતા એક જ લસરકે કવિ કેવી 
છતી કરે છે ! પ્રકૃતિ દ્રારા નિષ્ફળ પ્રણયભાવનું સૂચન 
૧.8 3૯1૯ 210 5405 ળુતાતં'માં થયું છે : 
772 5૦૮૬૯૦ /7:5 ૫/૯/”'7 707% £/7€ 7/5 
4/06 4૦0 ૭84 5/05 


2 5૯૯ 4 /1//77 ૦4 177 8701% 

10 2105ુઇ/0 700457 406 20%" 0૯૫૪ 
4/4 ૦4 ઈંટ ૮0૮4415 4 0/0 7૦૭૦ 
£રડદ પ 06/૯// ૮૦૦. 

પ્રકૃતિ અહીં અડત વ્યથાની વ્યઝ્જના પ્રગટાવે 
છે તે ઉપગન્ત રહીન સૌન્દર્યદર્શનના નમૂના તરીકે 
આ પડ્તતિઓ મહત્ત્વની છે. શ્રી નલિન ગવળે યોગ્ય 
રીતે જ નોંધ્યું છે કે '્રણયવૈફલ્યને પ્રકૃતિના આટલા 
વિશાળ પરિપ્રેહ્યમાં માત્ર બાર શ્લોકની ૪૮ પડ્રિતિઓ 
દ્વારા ગ્જૂ કરીને કીટ્સે પ્રશિષ્ટ કવિનો અત્હુત 
કલાસંયમ અને રડદર્શી કવિની અપૂર્વ કલ્પના- 
શક્તિનો ઉન્મેપ દાખવ્યો છે.”” કવિ તરીકેની તેની 
વિશિષ્ટતાને લીધે કીટ્સ પ્રકૃતિકવિ તરીકે પણ જુદો 
તરી આવે છે. 

સંદભનોંધ 

1 “255375 1% €તંઘંલંડા%' 5€2€0॥તં ડ૯ાાંલડ 
1970 1/40111141 4 ૮૦. ૯€ત્રાંતાત 7.70 

2 “11૯ ૨00્1ઘંલ €૦૧॥ત' #દા0 
ર ૦ર્ત%ત)7, 1963, €1ત0૦ & 11 ્વપડ$, 1.૦1૦. 
[. 239. 

3 આ અવતરણ માટે તેમ જ વિશેષ અભ્યાસ 
માટે ઉપયોગમાં લીધેલા સડો છે: ૧2 [૦૯૬'5 
'૦૧૬ુઘટ' ૧.1. /પતંલત ત્રપર્ત [13૦01 ૦પાટલાઇલ્ટ, 
1935 6. 8ર્બાં ત્રણવં 5015, 1.વં; 1.૦1૦. (1) “4 
8001૬ ૦1 70૯117 [01 5૯1561 10 કિયંતંદુલ્ડ'. 
&. ઊ૦0 કઉતાંપ 1928, €૧100011તંટૂલ 
પલા 71૯55 અને (11) “1૯45૫105 61 
છાડ 1૯/5૯, 11૯70૯11 91૪, 1933 €0%/તં 
01119૯1557 21૯55. 

૪. “પાશ્ચાત્ય કવિતા' : પ્રથમ આવૃત્તિ ૧૯૭૩, 
યુનિવર્સિટી ગ્રન્થનિમાણ બોડ, ગુજરત ગજ્ય, 
અમદાવાદ - ૬, પૃ. ૧૭૩. 

[અર્વાચીન ડવિતામાં પ્રકૃતિ નિરૃપગ્ન' (૧૯૮૨) 
શોધપ્રબન્ધમાંઘી] 


ફં કીટ્સનું કાવ્યસૌન્દર્ય જફ, 


| જ 

દ પ ધના 
“ઝક 2” જા 
અર્‌ ધીરુ પરીખ : ટ 


“& 1118 ૦ ૯૫137 1ડ 4 1037 10૮ લખ્લા” 

કીટ્સની પ્રારમ્ભની અને પરિપક્વ. નહિ એવી. 
દીર્ઘ કાવ્યરચના “એણ્ડિમિઅન'ની આ પ્રથમ-પડ્ડિતએ 
કીટ્સની સૌન્દર્ય-મીમાંસાને અને એ. નાતે કીટ્સને 
જગપ્રસિદ્ધ કર્યા છે. કે પછી “ઓડ ટુ અ ગ્રીશ્યન 
અન'ની આ. ઉપાન્ત્ય પડ્ભિત “8ટ૩પ13 15 ધતી, 
દ'પર્ઇંઝ છ9૯4૫૫3#' પણ એમની એ ખ્યાતિ દઢાવે છે. 
જો કે “એફ્ડિમિઅન'ની અપૂર્ણતા એમને ખટકતી 
હતી, અને એથી પોતે. ખસૂસ ખિન્ન પણ હતા. આ 
ખટક વિષ સ્વર્ય એમણે જ લખ્યું છે : “૯૯ 15 
101 ત પટા€€ [રજા દળ પલ ત્રિ 11 ત છાલા 
૦ઝંલ્ત.' (મહાન લક્ષ્યની નિષ્ફળતા જેવું વધુ ભયાનક 
નરક બીજું નથી.) એક લબરમૂછેયા યુવાન કવિની 
મહાન ભાવના, તેમનું મહાન લક્ષ્ય અને તેમાં મળતી 
નિષ્ફળતાથી અસુખ જન્માવતી સભાનતા છતાં 
'સૌન્દર્ય' વિષેનો પોતાનો. ખયાલ અને અનુભવ આમ 
મૂકવામાં એમની નિતાન્ત નિષ્ફળતા નહિ પણ 
સરિયામ સફળતા છે. 

પરન્તુ આ તો થઈ સૌન્દર્ય વિષેની, અમની 
પ્રતીતિ, એમની વિચારણા. પરન્તુ સૌન્દર્યની સદૈવ. 
સરાહના કરનાર આ કવિનું કાવ્યસૌન્દર્ય શામાં ? 
એમની કવિતાનાં સૌન્દર્યસ્થાનો કયાં ? અ મુદ્દાનો 
ઉત્તર છે અંમની સ્વલ્પ સમયાવધિમાં રચાયેલી 
શિરસ્થાયી કવિતાનું કલાસૌન્દર્ય. 

આમ તો રોમેન્ટિક પ્રવાહના તેઓ તરવૈયા છે. 
આમ છતાંય એક પ્રશિષ્ટ કલાકારને છાજે તેવો 
કલાસંયમ તૅમણે દાખવ્યો. છે, આનું એક ઉદાહરણ 


છે “લા બેલ દામ સાં મેસી' કથાકાવ્યની આ પડત. * 


ડચ 2.225 23. 
૫૬ ] કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૧૯૯૬ 


(5/૯ 004 02 £૦ ૯” ૯111 5/૦2, 
474 ઇ0૯૪2 51€ 12/00, 486 51816 7૫17૭૦૫૯, 
440 47 ડીપ 6# %7/6 પત ૯/૯૬ ' ક 
17 5૯૭ 7૦૪૮ ' . ી 

એક વાચના પ્રમાણે અહીં ચોથી પડ્ડિત “100 
પ્ાંડડટડ ૬૯૦૫૯ હતી. અહીં “૬૦૦૪૯'ને સ્થાને ૧૦0” 
કરવામાં કીટ્સનો રોમૉન્ટેક મિજાજ પ્રશિષ્ટતામાં 
પરિણમે છે. 5૮૦#ટ-વીસ-માંથી 1(૦૫#-ચાર-નું 
પ્રમાણ રત્યાવેગનો. સંયમ સૂચવે છે, અને એ. રીતે આ. 
અભિવ્યક્તિમાં કવિનો કલાસંયમ પ્રકટ થાય છે, :જે 
એમની પ્રશિષ્ટતાનો ધોતક છે. એમનામાંનું આ છે 
ગ્રીકપણું. આવો કલાસંયમ એમની કવિતાની આસ્વાદ 
સૌન્દ્યસ્થિતિ છે. આ જ રીતે પૂર્વોક્ત પડ્દિત “&. 
૧ળછુ ૦4 9૯40૫9 15 ત 107 7૦% ૯૪ા”નો 
પૂવવિતાર હતો : *& 'પપળટઠુ ૦ 24007 15 દ 
૮૦૫૬૫૧૬ ]૦%. આમાં પણ. અર્થની દષ્ટિએ જ 
૮૦૩૩૫૫૬ ૦) એટલે કે “આનન્દનું સાતત્ય' કરૂ 
જર ]07 ૦ ટ?” કરવાથી “સનાતન આનન્દ' 
કહેવામાં છન્દોલયગત સૌન્દર્ય તો સિદ્ધ થાય જ છે, 
પણ અનું અર્થસૌન્દર્ય પણ વિશેપ રૂપ ધારણ કરે છે. 
કારણ કે “8 ૮૦૫૬૫૫૬ ]0$”' એટલે કે 'આનન્દનું 
સાતત્ય' ખરું, પરન્તુ એ સાતત્ય સનાતન ના પણ હોઇ 
શકે, એ કોઈ ચોક્કસ સમયાવધિમાંનું સાતત્ય હોઈ 
શકે. જ્યારે ૧ 1૦07 4૦1 ૯૪૯1” એટલે કે “સનાતન 
આનન્દ' કહેવાર્માં “સાતત્ય તો છે જ, પણ એ 
'સાતત્ય' સનાતન છે એમ કહી અર્થનો. વિસ્તાર, વ્યાપ 
સધાય છે. આ સભાનતા જ એની ગ્રીક રુચિ અને 
મિજાજની ધોતક છે. વળી, એમનું, ગ્રીકપણું એમની 
કવિતાના નૈસડિક આવિષ્કારમાં છે. એક પત્રમાં એઓ 


આવી ચિત્તાવસ્થાને આશ્ચાસક કૉણ બને. છે ? 
“ૃ્રિડ્ધાપટ્ટુ 1064 ત્રજ્રર્વ પઝટ ૮૦૫૧૫૪) 
છુટલા,' પુષ્પાચ્છાદિત ગ્રામપ્રકૃતિની હરિયાળી તો 
આંખનો. વિષય છે. એને “ત્તડઘળઇુ' કૃદન્ત વાપરી 
સ્વાદેન્દ્રિયનો વિષય બનાવી આપી છે. આમ, 
ઇન્દ્રિયવ્યત્યય પણ કીટ્સની કવિતામાંની ઇન્દ્રિય- 
ગ્રાહ્મતાનો એક વિશેષ. છે. કીટ્સની ઇન્દ્રિયગ્રાહ્યતાના 
બીજાં બે સુન્દર દેષ્ટાન્તો માણીએ. 'ધી ઇવ ઓવ્‌ સેન્ટ 
એગ્નિસ'માં સૂતેલી નાયિકાનું એ વર્ણન કરે છે : 
“૦ ડ હ 5/12 5/૦0૮ 4 42૪/€-//66૯7 57૦૦૦ 
2 87/4/૮/1૯4 7/00, 5/700£/ 406 /400/0૯6/€' 
અહીં “$100૦0ઊ' અને 'દ્રખ્થયતંલા”તં' દ્વારા 
લિનન-વસ્ત્રની સુંવાળપ અને સુગન્ધ એટલે. કે એ 
કાપડનો સ્પર્શ્ય અને ઘ્રાણ્ય અનુભવ ડરાવી રહે છે. 
તો “લેમિઆ' નામક એમની કથાકાવ્યકૃતિમાં લેમિઆ 
હજુ તો. સપસ્વરૂપે છે તેનું કેવું ઇંન્દ્રિયગ્રાહ્મ વર્ણન 
આપ્યું છે ! 
(02 745 4 5૦/6/37 5/1/૮ ૦7 ૮8221705 ૦. 
10૮00404 - ૭૪૦૮૯૯, 5૦/71, 5/૦૦, 40 8/૪2 
54020 /&૯ 2 2૮774, ૦૮/4/૦4 ///૮€ 3 ૦446. 
47૮4 ///૦ ડ /૦૯4૦૦૮, ,0700 47) ૮1400507 4/4“, 
4/6 #િ// ૦/ ૭0૮/* 70075 £/048 45 5/1 
85/00/7૮૯6 
428550/0૮6, ૦/ 4178/£૯/- ૭5/0/7૯ ૦7 /0 ૯7૦8000 
706 705£/૯5 પ7£0 £/૯€ 5/0044૯/ 
24965777૯૭. 
અહીં સૂતેલી સપિણી લૅમિઆનું રફરેખાભર્યું 
અને અંદ્ઞાગનું ઝીણવટભર્યું અને કલ્પનારમ્ય ચિત્ર 
આપ્યું છે તે નેત્ર-સ્પર્શેન્દ્રિયને સન્તર્પક બની રહે છે. 


હાઈપેરીઅન'ન જીજા ૪૪૭મ૮ન? અ ૧૪ન૬ત્જક 


2: 5355 2. 52." 
* પં ] કવિલોક ; નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૧૯૯૬૬ 


પણ્તિઓ પજ ઇન્િયઝ/ તાનો સારો નમની જજે 
રહે તમ છે: 


૮4/૮૯ 4048૯5 ૦7 ///% 010 7૮૪, ૦0૯ £06/૭, 
447 પપ૭£ 300 ૦૦8૦374175, 7/4૯ 4 ત ત૮«ઇ૯ 
૦/ £/%/7.56/2% ૦7 2 79/79 49004; 
17/૯0 ઈટ ૮0/// #/0 6૦૪705 4 ડ/0£ ૦7 ૯૫૦ 
24 407/ 7૪૦૪૦૪૩58૯0 4 દ/0૯/ ૮724000 પ્ઇ/ઇ 
77૮ 772209 /હ/ 5 5//04૮4 £8/૦૭૪#૦૪૬ 

ર ી 424511.' 

“ઓડ ટુ ધ ગ્રીશ્યત અન'માં તે પાત્ર પરની 

ચિત્રાવલિને એક સુદીર્થ પ્રશ્વાવલિ દ્રારા કેવી 
ઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષ કરી આપી છે ! 


૧10.5૮ રઇ 7૬5૯4 74075 :1૪014£ £/17 ૭/4/0& 
€/ ૮45૮૭ ૦/ /70/77/5 ૦/ ૦7 605), 
20 £૮/700૮ ૦7 £0૮ 04/29 ૦? //૮44૪ ? 


197% કત ૦% 504 -/2 £0૮6૦? 1904/ ૭£705/€ £૦ 


૯૭૮૧/€ ? 
16) ટડ ૩0 £/006/6/4 ? 108૮ પ ૯૮૭૫૭૪7 ?' 
લિપ્ત દ્દારા આકાર' “પાહપાંઇ 
અને “હત મે જેવાં ક્રિયાપદોથી ગતિ' '210૯4 અને 
“ણે ત્ટા: દ્વારા નાદ - એમ નેત્ર અને શ્રોત્રને પ્રત્યક્ષ 
કરી. આપતા ચિત્રો અહીં પ્રશ્નશેલીએ સજયાં છે તે 
કીટ્સનો શૈલીવિશેષ પણ એમની કવિતામાં સૌન્દર્ય 
નિર્મિતિ કરે છે. તો વળી, અહીં પ્રસ્‍તુત અવતરણોમાં 
જોઈ શકાશે કે છન્દોલય અને પ્રાસાનુપ્રાસ દ્રાર એમણે 
કેવી ક્ણરકકતા સિદ્ધ કરી છે ! 

4 1111૪ ૦4 9૯4૫ 45 ત.]07 (૦17 ૯૪્લ” 
એમાં સૌન્દર્ય દ્રાર આનન્દનો સદૈવ સાક્ષાત્કાર 
કરનાર વસ્તુની જેમ કવિ કીટ્સની પોતાની કવનસૃષ્ટિ 
અનેક સૌન્દર્યસ્થાનો ઠ્વારા તેના ભાવક માટે સદૈવ. 
આનન્દની, જણસ બની રહી છે. 





કવિતામાં અરધોઅગ્ધ ક્યારેક , તો 
અધઝાઝેરો અર્થ અવાજ દ્વારા પ્રગટ થાય છે. 
કવિતામાં અર્થ જેટલો જ અવાજનો. મહિમા છે. 
કવિતામાં અવાજનો. જેટલો મહિમા કરીએ એટલો 
ઓછો છે. બલવન્તરાયે કવિતાનું પદ્ય એ પ્રવાહી પદ્ય 
હોવું જોઈએ, અથનિસારી પટ હોવું જોઈએ એમ 
આગ્રહ કયો છે. એમાં એ'વું સૂચન છે કે પદ્ય 
અથતિસારી ન હોય તો અર્થને હાનિ થાય, બલકે અર્થ 
પ્રગટ જ ન થાય. આમ, બલન્તગયે કવિતામાં પ્રવાહી 
પદનો, કવિતાના છન્દનો, લયનો, અવાજનો મહિમા 
કર્યો છે; અલબત્ત, ભલે અર્થને ખાતર કર્યો હોય પણ 
મહિમા અવશ્ય કર્યો છે. ઉમાશકરે કહ્યું છે, “કાવ્યમાં 
તૅમની (વિશ્વના સકલ માધુર્ય, કરુણા, ઉલ્લાસની) 
ઉપસ્થિતિ અઝ્ડે સીધાં કવિવચનોનો ન. કરું તેટલો 
વિશ્વાસ હું લયનો કરું. લય જૂડું બોલે નહીં. લય એ 
કવિની શિરાઓમાં વહેતા લોહીની વસ્તુ છે.' આ પૂર્વે 
ઓકડને નવોદિત કવિની કવિતાના સન્દર્ભમાં એ'વું 
વિધાન કર્યું છે કે નવોદિત કવિ શું કહે છે એનું અગત્ય 
નથી પણ એ ઇન્દમાં, લયમાં વિચારે છે કે નહિ એનું 
અગત્ય છે. નવોદિત કવિ. એ છન્દમાં, લયમાં વિચારે 
તો સમજવું કે એ ભવિષ્યમાં કવિતા ૨ચી શકશે. 
કવિતામાં છન્દના ધનુષ્યના અવાજની જ્યા પણછ તૂટી 
ન જાય ત્યાં સુધી જેટલી વધુમાં વછુ ખેંચાય એટલું 
શબ્દના અર્થનું શર વધુમાં વધુ દૂરે જાય. આમ, 
કવિતામાં 10૬૦5 અને ળાલાંતડનો, 11૯4111૪ અને 
'પકાત્નો બન્નેનો એકસમાન મહિમાં છે; અથ અને 
અવાજનો સમ્પૂર્ણ સંવાદ, તેની સમ્પૂર્ઈ એકરૃપતા, 
એકગ્સતા; તેનું સમ્પૂર્ણ સાયુજય અનિનાર્ય છે. 

એટલું જ નહિ પજા પ્રત્યેક કવિતે અનો આગનો 





નિરજન ભગત 


કીટ્સની છન્દ પ્રતિભા ઉફ 


ક જ 
ટ 


અવાજ હોય એ પણ એટલું જ અનિવાર્ય છે. પ્રત્યેક 

કવિને અનું તિર્લ વ્યક્તિત્વ હોય છે, એનું વિશિષ્ટ 
દર્શન હોય છે, એનો આગવો અર્થ હોય છે, કંઈ 
બિન-વિવાદાસ્પદ અથવા તો ઓછો વિવાદાસ્પદ શબ 
યોજીએ તો એનો આગવો અનુભવ હોય છે એથી 
એનો આગવો અવાજ હોય એ અનિવાર્ય છે. કવિનો 
પ્રત્યેક શબ્દ અર્થ અને અવાજ સમેતનો શબ્દ એના 
વ્યક્તિત્વની મુદ્રાથી અક્રિત હોય એ અનિવાર્ય છે. 
કવિનો આગવો અવાજ એ. જ એની ઓળખ છે. કવિનો 
પ્રત્યેક શબ્દ એની ડવિપ્રતિભાનો સાક્ષી છે. ડવિની 
પ્રત્વેક પટ્તિ એ કવિનો હસ્તાક્ષર છે. જે કવિને આવો 
આગવો અવાજ અને આગવો અર્થ નથી તે ડવિ 
નામને ભાગ્યે જ પાત્ર હોય ! 

અવચીન ગુજરતી કવિતાના દોઢ સઢીના 
ઇતિહાસમાં બાલાશકર, મણિશફર, બલવન્તરાય અને 
ન્હાનાલાલ એમની ઇછન્દ-પ્રતિભા માટે પ્રસિદ્ધ છે. 
એમની એક પગમ્પગ છે. આ પરમ્યગમાં પછીના 
અનુકાલીન કવિઓ સુન્દરમ્‌, ડમાશકર અને રાજેન્ડનું 
પ્રથમ પડ્રિતમાં સ્થાન છે. અડ્ઞેજી કવિતાના પાંચ 
સદીના ઇતિહાસમાં પણ કેટલાક મહાન કવિઓ 
એમની ઇન્દ-પ્રતિભા માટે પ્રસિદ્ધ છે. એમની પશ એક 
પરમ્યગ છે. આ પરમ્પરામાં સ્પેન્સર, મિલન, પોમ 
અને ટેનીસનની સાઘે કીટ્સનું પગ પ્રથમ પરિતમાં 
સ્થાન છે. 7 

કીટ્સે ૧૮૦૩-૧૮૧૧ના 
માં ક્લાક સ્કૂલમાં અબ્યાસ ક 


સમયમાં અનડીલ્ડ- 
યો હતો. ત્યારે સ્દ્લન્સ 


જીવનભરની મેત્રી હતી. ૧૮૬૨-૧૮૧૧૫ન૪ સકકસાં 
ક 3 


એડ;મણ્ટનમાં ટોમસ હેમણડના માર્ગદર્શનથી તબીબ 


એપોથેકરી - સર્જન તરીકે તાલીમ પ્રાપ્ત કરી હતી. 
પછી ૧૮૧૫માં લણ્ડન ગાઇસ અને સેન્ટ ટોમસીસ 
અમ બે હૉસ્પિટલોમાં તબીબી શાસ્ત્રનો વધુ અભ્યાસ 
કર્યો હતો અને ૧૮૧૬માં આ હોસ્પિટલોમાંથી પરીક્ષા 
પસાર કરીને પ્રમાણપત્ર પ્રાપ્ત કર્યું હતું. આમ, એણે 
તબીબ તરીકેની કારકિર્દીની તેયારી કરી હતી. પણ આ 
સમયમાં જ ૧૮૧૨માં એક દિવસ મિત્ર કલાર્કે એની 
સમક્ષ સ્પેન્સરના '8[ઞ1014181108'નું, વાચન ક્યું. 
આ હતો કીટ્સનો. કવિતા પ્રત્યેનો પ્રથમ પ્રત્યાઘાત. 
એની જાદુઈ અસર અનુભવીને એણે સ્પેન્સરનું “13૯ 
14૯ાટ ઉપલ્લાપટ' વાંચવા માટે કલાર્ક પાસે માગ્યું, 
વાંચ્યું. તરત જ ૧૮૧૩માં એણે. એનું પ્રથમ કાવ્ય 
“ાંપ્તપંબ ૦ 50૯15૯” રચ્યું. ૧૮૧૭માં એણે 
એનો. પ્રથમ કાવ્યસક્રહ '2૦૯૭1૭' પ્રગટ કર્યો અને 
કહ્યું, 5 પિત 1 ૮01 ૯૩ાંડદ ૪11૦0૫૬ [૦૯૫૪ 
- ઝપ૦૫૬ દપ્ટાર્દ્ા ૩૦૯૫૪ - 1ના: પટ તંત 
સ1 0૬ તં૦.' (મ્હને લાગે છે કે હું કવિતા વિના 
- શાશ્વત. કવિતા વિના-નહિ જીવી શકું - અરધો. 
દિવસ પણ નહિ.) આ હતી સ્પેન્સર દ્વાર કીટ્સની 
કાવ્યદીક્ષા. પછી ૧૮૧૮માં એણે મિલ્ટનની કવિતાની 
'મિજબાની' (“૯દડઘપજુ ૫[૩૦૧ 11૬01') માણી 
હતી. અને તરત જ ૧૮૧૮-૧૮૧૯માં એણે મિલ્ટનના 
૬9્તરલ્ત્રતાંડ 1.૦૭ઇ*ની, પરમ્પરામાં બ્લૅક વર્સમાં એનું 
સૌથી વધુ મહત્વાકીક્ષી. કાવ્ય 179૯1401" રચ્યું હતું. 
આ લઘુલેખના વિષયના સન્દર્ભમાં કીટ્સનો. આ 
અનુભવ, કીટ્સના કવિજીવનની આ. ઘટનાઓ 
અત્યન્ત સૂચક છે. 

કીટ્સની છન્દ-પ્રતિભા વિશે આમ તો સ્વતન્ત્ર 
ગ્રન્થ - બલકે ગ્રન્યો રચી શકાય. રાતાટ)ના ₹ટતાડ' 
€૫૩150ત0518' જેવા એકાધિક ગ્રન્યો રચાયા પણ 
છે. કીટ્સની છન્દ-પ્રતિભાના નવનવોન્મેપોનાં 
અસદ્ધય ઉદાહરણો. આપી! શકાય. આ લઘુલેખમાં' બે. 
જ ઉદાહરણ બસ છે. એ. પરથી પણ કીટ્સની છન્દ- 


જસ». 5.-.-૦.7 
૬૦ ] કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૧૯૯૬ 
શે 


પ્રતિભાનો અણસાર આવી શકે છે. 


૧૮૧૭માં કીટ્સે પર્ગણ યુગ્મો હ”ટ-8૦૦૬- 
૮૦૫ઢાડ)માં એનું પ્રથમ દીર્ઘ કથાકાવ્ય 
*80ત)/00101' રચ્યું. એની પ્રથમ પડ્ડિતિનો અસલ 
પાઠ આ પ્રમાણે હતો :. 

£& ઘટ ૦ ૪૯૫૫૪ 15 ત ૯૦૫5૫તર 1૦૪. 
પછી ૧૮૧૮માં કીટ્સે જ્યારે આ કાવ્યનું પ્રકાશને કર્યું 
ત્યારે એમાં આ પ્રમાણે પાઠાન્તર, પાઠપરિવર્તન. કયું : 

સિ ઘૌપંતકુ ૦ લદ્રપછ૪ 15 ત 10); £૦1 ૯૪” 
કીટ્સે આ પાઠાન્તર શા માટે કર્યું એ વિશે કોઈ ઉલ્લેખ 
કર્યો નથી, કોઈ ખુલાસો. ક્યો” નથી. (અહીં નોંધવું 
જોઈએ. કે કીટ્સે એના પત્રોમાં ૧170લ૯40॥'નું. 
પુનલેખન શા માટે કર્યું એ વિશે. ઉલ્લેખો. કયા છે, 
ખુલાસા કર્યા છે. હમણાં જ જોયું તૅમ ૧૮૧૮- 
૧૮૧૯માં એણે મિલ્ટનના '્ળ્તૉંડટ 1.૦૭ઇની 
પરમ્પરામાં બ્લૅફક વરસમાં “8370૯1104' રચ્યું. પણ 
પછી. તરત જ ૧૮૧૯માં એણે ડૅન્ટિના “12 પાપત 
€૦૫૯તં)'ની પરમ્પરામાં બ્લૅક વર્સમાં એનું “1૧૯ 
ત્ર ૦ 87૯1101'માં પુનલેખન કર્યું હતું. આ બે 
કાવ્યોની સરખામણી કરવાથી વસ્તુતિષય અને 
શૈલીસ્વરૂપ બન્નેના સન્દર્ભમાં એણે. આ પુર્નલેખન કર્યું 
હતું એ સ્પષ્ટ થાય છે. આમ, આ પુનલિખન શા માટે 
કયું એના અનેક કારણો. હશે, પણ એમાંના એક કારણ 
વિશે એણે. અના પત્રોમાં ઉલ્લેખો કર્યા છે, ખુલાસા 
કર્યા છે. મિલ્ટન અજ્ઞેજી ભાષામાં અજ્ડેજી ભાષા જાણે 
કે લેટિન ભાષા ન હોય એમ લેટિન ભાષાના 
વ્યાકરણની વ્યુત્ક્રમયુક્ત વાક્યરચના યોજે છે. લૅટિનિ 
ભાષામાં વિભક્તિના પ્રત્યયો છે. એથી. એનું વિશિષ્ટ 
વ્યાકરણ છે, એમાં વ્યુત્કમયુક્ત વાક્યર્ચના છે. 
અજ્ઞેજી ભાષામાં વિભક્તિના પ્રત્યયો નથી. એથી એના 
વ્યાકરણમાં લૅટિન ભાષામાં હોય. એ'વી વ્યુત્કરમયુક્ત 
વાક્યરચ4. ન હોય. છતાં મિલ્ટન અજ્ેજી ભાષામાં 
લૅટિન ભાષામાં હોય એવી વ્યુત્કમયુક્ત. વાક્યરચના. 


યોજે છે. એને 1110115 અથવા 1પ ઘંાંડપા 
કહેવાય છે. કીટ્સે “817ત0'માં આ 10110011154 
અથવા 1ત્વઘંત્ાંડ વારંવાર યોજ્યા હતા. પરિણામે 
૬૧170૯1૦॥'માં અજ્ઞેજી ભાપાના સ્વરૂપનો. કંઈક 
હાસ થયો હોય એ'વું એણે અનુભવ્યું હતું. એથી એને 


આ )ર૫૦રાડત્ત અથવા 1.1ત15નો પરિહાર 


કરવો હતો. આ કારણે એણે “ટ ૪11 ૦ 
117 401માં ૬117[0૯101'નું, પુર્નલેખન કર્યું હતું. 
એક પત્રમાં એણે લખ્યું છે, 1 106 દૂાંઝલા ૫૪ 
110 ૯11010' - પૌલ ૯1૪૯ ૫૦૦ 110210) 
1711101816 11૯€151018$ 11 11 - ॥11૫011૯ ૪૯1૭૯ 
૯૧101 છેલ ૪% પલા પ૬ 11 વ્રત ત્રાધપાં, ૦૪ 
“રા ત્રાતઘંડા'ડ 10010૫1. 1 ૪ડ ૬૦ દ્ા7€ 
ઊ09ડ્ા ૫૩ ૫૦ ૦રઘૌદટા" 5૬૯5210105. ટાડા 
૦પ્દદ ૦ ૪૯ 1૬૦૪1 ૫૪.' (મ્હે “હાઇપેરિઅન' ત્યજી 
દીધું છે - એમાં ઘણા બધા મિલ્ટનશાઈ વ્યુત્ક્રમો હતા. 
કલાત્મક-કલાકારની વિનોદવૃત્તિ વિના મિલ્ટનશાઈ 
પદ્ય રચી ન શકાય. મ્હને અન્ય પ્રકારનાં સંવેદનોનો 
અનુભવ કરવાની ઇચ્છા છે. અજ્ઞેજી ભાપાનું સ્વરૂપ 
સચવાવું જોઈએ.) પછીથી એક પત્રમાં તો એ ચીખી 
ઊઠયો. છે, “11૯1*€ 15 વંત 10 )411૫01' (મિલ્ટનમાં 
મૃત્યુ છે. આપણા. યુગમાં પાઉન્ડ અને એલિયટે પણ 
નોંધ્યું છે કે મિલ્ટને અજ્ઞેજી ભાષા લખી નથી. તો. ભલે 


કીટ્રસે આ પાઠાન્તર શા માટે કર્યું એ વિશે કોઈ ઉલ્લેર્ખ : 


ન કર્યો હોય, કોઈ ખુલાસો. ન. કર્યો હોય, પણ એણે 


આ પાઠાન્તર કર્યું એનું કોઈ કારણ તો અવશ્ય હોવું, 


જ જોઈએ. નહિ તો. એણે આ પાઠાન્તર કર્યુ જ ન હોત. 
પાઠાન્તર કર્યું એનો અર્ય જ એ કે એને અસલ પાઠથી 
સન્તોષ નહિ થયો હોય, એને અસલ પાઠ અપયપ્તિ 
લાગ્યો હશે, અસફળ લાગ્યો હશે. 

કીટ્સે અસલ પાઠમાં જે પડ્ડિતિ છે એના 
પૂર્વરધમાં કોઈ પાઠાન્તર કર્યું નથી. પણ એના 
ઉત્તરાર્ધમાં 'વબળડદત્તદ ]૦03/'નું ૦૪ 1૦૯ ૯૪૯?” એ'વું 


પાઠાન્તર કયું છે. અસલ પાઠમાં અને. પાઠાન્તરમાં 
બન્નેમાં શબ્દોનો અર્થ, વાચ્યાર્થ, શબ્દકોશના અર્થ 
પ્રમાણેનો. અર્થ, 108૦5, 1૦દાત્યાં 00૯4011૪ તો 
એકસમાન છે. તો પછી. કીટ્સે આ પાઠાન્તર શા માટે 
કર્યું હશે ! કાવ્યનું ઉપાદાન શબ્દ અને શબ્દના બે 
ગુણ અર્થ અને અવાજ. અસલ પાઠમાં અને 
પાઠાન્તરમાં શબ્દોનો. અર્થ ભલે. એકસમાન. છે પણ 
અવાજ એકસમાન નથી. એથી હમણાં જ જોઈશું તેમ 
અસલ. પાઠમાં અને પાઠાન્તગમાં શબ્દોના અર્થ, 
અવાજના ઝ્રન્દર્ભમાં શબ્દોનો અર્થ, ઘ્વન્યાર્ય, 
અવાજમાં જે અર્થ છે તે અર્થ, છ610$, 10૫5 
1લ્ત્રપ્ાત્ઠુ એકસમાન નથી. અન્ય શબ્દોમાં કહેવું 
હોય તો. અમલ પાઠના શબ્દોમાં અર્થ અને અવાજ 
એકરૂપ એકરસ નથી, એમનો. સમ્પૃૂણ ગંવાદ નથી, 
એમનું સમ્પૂર્ણ સાયુજય નથી. જ્યારે પાઠાન્તરના 
શબ્દોમાં અર્થ અને અવાજ એકરૂપ એકરસ છે, 
એમનો સમ્પૂર્ણ સંવાદ છે, એમનું સમ્પૂર્ણ સાયુજય છે. 
અસલ પાઠમાં શબ્દોના અવાજ દ્વારા શબ્દોમાં જે અર્થ 
છે તે અર્થ પ્રગટ થતો નથી - બલકે એથી વિગેધી 
અર્થ પ્રગટ થાય છે. પાઠાન્તરમાં શબ્દોના અવાજ દ્રારા 
શબ્દોમાં જે અર્થ છે તે અર્થ પ્રગટ થાય છે. 
અસલ, પાઠમાં જે પડ્ડિતિ છે અને પાઠાન્તગમાં 
જે પટ્ઠિત છે એ. બન્ને પડ્ડિતમાં એકનો એક ઇન્દ છે. 
1401110 [૯0૧18૯૯ - પાંચ આયમ્બ (2%/) ગણનો 
છન્દ. અસલ પાઠમાં જે પડ્ડિત છે એનું છન્દવિશ્લેપણ 
(5૯115101), એનો પદવિન્યાસ આ પ્રમાણે થાય : 














ડો 05 હેં? 5840 ઈ & | 8 ૮૦015. 7૦૪ 
પાઠાન્તરમાં જે પફિત છે એનું ઇન્દવિશ્લેપષમ 
આ પ્રમાણે થાય : 


# / % 


જ | / પિ 
707 2ખટ/ 


ર્ત ક પાઈ છ 8 14 /૦7 
અસલ પાઠની પક્િતમાં '૮૦521' શબ્દ છે. 











કવિલોક : નનેમ્બર-ડિસૈમ્બર ૧૯૯૬ | ૬૧ 


પાઠાન્તરની. પડ્ડિતિમાં એને સ્થાને એ જ અર્થના. “101 
ટલા” શબ્દો છે. અસલ. પાઠની પડ્ડિતિ ૦)”ની પહેલાં 
“૦૦૫ડ૫ શબ્દ છે. પાઠાન્તરમાં પછી, 4૦% ૪” 
શબ્દો. છે. આમ કીટ્સે પાઠાન્તરમાં શબ્દપરિવર્તન 
અને શબ્દક્રમનું પરિવર્તન કર્યું છે. પરિણામે પૂવક્તિ 
છન્દવિશ્લેષણથી સ્પષ્ટ થાય છે તૅમ .પાઠાન્તરની 
પડ્ડિતિમાં ગણવિકલ્પ (1104૫188૦1) છે. (અઝેજી 
ભાષાના પિજ્નળમાં આ ગણવિડલ્પને અવકાશ છે. 
અહીં માત્ર એટલું જ નોંધવું પ્રસ્‍તુત છે. એથી વિશેષ 
નોંધવું હોય તો ગણવિકલ્પ એ ભાષાના પિડ્ળનો 
આત્મા છે, એથી એ. પિડ્ળળના સમગ્ર. ઇતિહાસનું, 
આલેખન કરવાનું થાય.) અસલ પાઠની પડ્ડિતિને અન્તે, 
છન્દને અન્તે આયમ્બ ગણ છે. એમાં બે શ્રૃતિ 
(5914016) હોય છે. એમાં પહેલી શ્રુતિ પર ભાર 
(દ€૦€131, $11"€55) હોતો નથી અને બીજી શ્રુતિ પ્ર 
ભાર હોય છે. એથી અસલ પાઠની પદડ્ડિતના પઠનમાં 
પડ્ટિતને અન્તે, છન્દને અન્તે શ્રુતિ પર ભાર છે એને 
કારણે અવાજનો જાણે કે અન્ત આવે છે, અવાજ જાણે 
કે સાન્ત છે, અનન્ત નથી, શાશ્વત નથી એવો અનુભવ 
થાય છે. આમ, અસલ પાઠની પડ્િતના શબ્દોમાં જે 
અર્થ છે કે સુન્દર વસ્તુ એ અનન્ત આનન્દ છે. શાશ્વત 
આનન્દ છે, એ અર્થ અવાજ દ્વારા પ્રગટ થતો, નથી. 
ઊલટાનું સુન્દર વસ્તુ એ સાન્ત આનન્દ છે, ક્ષણિક 
આનન્દ છે. એ'વો. વરોધી અર્થ અવાજ દ્વારા પ્રગટ 
થાય છે. પાઠાન્તરની. પડ્ડિતિમાં પડ્ડિતને અન્તે, છન્દને 
અત્તે એમ્કિબ્રાક (0011-01 :) ગણ છે. એમાં 
ત્રણ શ્રુતિ હોય છે. એમાં પહેલી અને ત્રીજી શ્રુતિ ૫૨ 
ભાર હોતો નથી. બીજી શ્રુતિ પર ભાર હોય છે, એથી 
પાઠાન્તરની પડ્ડિતના પઠનમાં પડ્તિતને અન્તે, છન્દને 
અત્તે શ્રુતિ પર ભાર નથી એને કારણે અવાજ જિતંટ 
૦૫૬ થાય છે. અવાજ જાણે કે, કાળમાં, અનન્ત કાળમાં 
શાશ્વત કાળમાં વહચે જાય છે, અવાજ જાણે કે અનન્ત 
છે, શાશ્વત છે એ'વો અનુભવ થાય છે. આમ, 


દ્ર ] કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૧૯૯૬ 


પાઠાન્તરની. પડ્િતિના શબ્દોમાં જે અર્થ છે કે સુન્દર 
વસ્તુ એ અનન્ત આનન્દ છે, શાશ્વત આનન્દ છે એ 
અવાજ દ્વારા પ્રગટ થાય છે. અસલ. પાઠની, પડ્ફિત રચ્યા, 
પછી કીટ્સને એ પડ્ડિતમાં અર્થ અને અવાજમાં જે 
વિસંવાદ છે, વિસડતિ છે એથી. અસત્ત્ોષ થયો હશે 
અને પાઠાન્તર કર્યું હશેં. પાઠાન્તરની પડ્ડિતમાં અર્થ 
અને અવાજ એકરૂપ એકરસ છે, એમનો સમ્પૂર્ણ 
સંવાદ છે એમનું સમ્પૂર્ણ સાયુજ્ય છે. આ પાઠાન્તર 
એ કીટ્સની છન્દ-પ્રતિભાનું ધોતક છે, આ પાઠાન્તરમાં 
કીટ્સની છન્દ-પ્રતિભાની. પ્રતીતિ થાય છે. 

૧૮૧૯માં કીટ્સે બૅલઃડ છન્દ (0ત્ર]ત્રત 
ઘ્લાલાઝમાં એનું એક માત્ર “સાહિત્યિક બૅલડ' 
(ધટ છર્ત્રાદ્વત) 1. કિલ 271000 5103 
યાલ લંઇ' રચ્યું (અજ્જેજી ભાષાની કવિતામાં, બેલડ એ 
મધ્યકાલીન લોકવૃત્તની પરમ્પરાનું કાવ્યસ્વરૂપ છે. 
બેલ એ.કોઈ એક અનામી કવિની કૃતિ હોય અથવા 
સમગ્ર સમાજની સામૂહિક કૃતિ હોય. પણ કોઈ 
કવિવિશેષ બૅલડ રચે ત્યારે એને 1૯1137 દ્વ દ્રત 
- સાહિત્યિક બૅલડ કહેવાય છે.) એમાં જે છન્દ છે 
તે પરમ્પરાગત. બેલડનો. છન્દ - [711તં તતટદટ છે. 
બૅલ.ડ છન્દનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે : એમાં ચાર 
પડ્ડિતિનો. શ્લોક હોય છે. એમાં પહેલી અને ત્રીજી 
પક્દિતિમાં ચાર આયમ્બ ગણ ઉ(ત103010 ૬૯1:4100€1૯19) 
હોય છે; બીજી અને ચોથી પફ્ઞિતમાં ત્રણ આયમ્બ ગણ 
ઉતા પટલ) હોય છે. આમ, એમાં કુલ ચૌદ 
આયમ્બ ગણ હોય છે. એમાં પહેલી અને ત્રીજી 
પડ્િતમાં પ્રાસ હોતો. નથી, બીજી અને ચોથી પફ્ફિતમાં 
પ્રાસ હોય છે. ગણ માટે આંકડા અને પ્રાસ માટે 
અક્ષરની સંજ્ઞામાં એનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે. છે : 

૪4, ૩8, ૪૯, ૩૩ 

“લા બેલ દામ સાં મેસિ'માં કીટ્સે બૅલડ 
છન્દના પરમ્પરાગત સ્વરૂપમાં પરિવર્તન કયું છે, બૅલડ 
છન્દની પુન: રચના કરી છે. કીટ્સે આ પરિવતન શા 


માટે ક્યુ આ પુન:ર્થના શદ માટે કરી એ હિશે ડોઈ 
ઉલ્લેખ ક્યો નથી, કોઈ ખુલાસો કર્યો નથી. પણ એલે 
બ પરિવર્તન કર્યું, અ. પુન: રચના કરી એ'નું કોઇ 


કારણ તો. પ જ જોઈએ. નહિ. તો અકે અ ઝા પરિવર્તન 


“લા બેલ દામ સાં મેશ સ પ્રથમ ક આ 
પ્રમાણો છે : 

“6 જસઊદ €ત08 તા ઈપલલ, કછાંદુદ-ત્રદ-4£005, 
£104૯ 

110 ડટ્તંછુટ પ5 ૪લ્ત્લત £૦ પીટ 141૯, 
ક્ત 10 ઈંદ્તંડ ડતદૃ' 

આ શ્લોકમાં પહેલી અને ત્રીજી પટમાં 
આયમ્બ ગણ છ. પણ બીજી પફ્તિમાં પણા ચાર ગ 
છે અને ચોથી પફટ્ટિતમાં બે ગલ છે. પહેલી અને ત્રીજી 
પફિતમાં પ્રાસ નથી, બીજી અને ચોઘી પકિતમાં પ્રાસ 
છે. આમ, આ શ્લોકમાં કીટ્સે પ્રાસર્યનામાં ક 
પગિવર્તન કર્યું નથી. પહેલી અને ત્રીજી પિ. પણા 

પરિવર્તન કર્યું નથી. પડા બીજી અને ચોથી 
પ્તિમાં પરિવર્તન કર્યું છે. ા અને ચોથી પડ્ફિતનું 
ઇન્દવિશ્લેયણા આ પ્રમારો છે 


1બધ્ટાપ્તટટુ ? 


વ્વ ઝરશ્રદાં) 


૬? 
સિ 
મ? 


ને 


૪7 
60212 








૪« /|%*. 
20 બ 7૦7 ક્ટ 





44૮ મ ક ટ 
બીજી પફ્તિમાં ચાગ ગત ઉટા૪ા0લદદાડ) છે અને 
ચોઘી પફ્ટિતમાં બે ગદા છે (તાંઝળલાલત) છ. ગજા 2 


યાટે 
આંકડા અને પ્રાસ માટે અક્ષરની સંશામાં આ હ્લાંકનું 
સ્વરૂપ અ] પ્રમાણે છે. 


૪54, ૪૭, 


અનો અર્થ એ કે રજી અને ચોથી 


પા 
ક 
પ 


ઈ“ 


પટ્રિતિસાં પસિકર્તન કયું છે. બાજી હફિતમાં અક ગછાની 
વદિ છે અને ચારથી પટ્વિતમાં એક ગરન 

લોકમાં કુલચારપફિતિઅનેચૌદ ગસઈ.અમ,ટીટ્સે 
પ ઝસકયા અને ગછાસક્યાથ્ાં કોઈ પરિરર્તત ક્વ 
નથી. સમત્ર શ્લોદની સંગદિતામાં દાઇ પરિડતન કક 
નથી. કીટ્સે શ્લોક સમત્રની સંવાદિતા તો સિદ્ધ કરી 


“જ છે. માત્ર બીજી અને ચોથી પકિતની ગરાસ 
છે 


॥ અખવુદ્ધિ ઈ. 


પારેવર્તન કર્યું છે, શ્લોકમાં આન્તાડિક પરિવતન કર્યું 
એટલે કે એથી પરિતમાંથી એક ગગનું બીજી 3 પદિત્મા 
.અ.શ્લોકના પડનમાં એથી મા ક 


। છે અથી ત્રીજા ગ 2 નીચ અપેકા 


સ્થળાન્તર કર્યછે 


ત્રણ ગગઝનેસ્થાને જે ગડા 


રહે છે. પટ કીંજા ગઝાનું અનરિતત્ડ છે, એની 
અનુૃપસ્થિતિ છે, એથી એમાં અળજતા અભાવનો 


અનુભવ થાય છે. ચોધી પદ્ધિ ટેતન્ઇ શબ્દોમાં જ અર્થ છે 
કોઈ પરી ગાતાં તથી એટલે કે અરવતા, નીરવતા, 
ય છેં એ અ। અવાજના અભાવ દાસપ્ાગટ 
થાય છે. આમ, ચોથી પફિતમાં રબ્દોનો અર્થ અવાજ 
। પ્રગટ લાય છે. આસ, 


€૫૧# 


૧. 


હ 


દાગ - અવાજન્ય અભાવ ઠાર 
સ આ પરિવર્તન, ઇન્દની આ પુનઃર્યનાને દારો 
ની ચોથી પકિંતયાં અર્થ અને અવ/જ% અ.કરૂપ, 
ક્ગ્સ છે, એમનો સમ્યૂર્સ સંવાદ ઈ, અમનું સઃ 
સાયુજ્ય છે. આ પરિવર્તન એ કીટ્સની ઇન્દ-પ્રતિલાતું 
ઇતક છે, આ પરેવર્તનગાં દીદ્સની ઇન્દ-ઝતિલ્યની 
પ્રતીતિ ઘાય છ. 

આમ, અ! માઠાન્સર અને અઇ પરિવર્તટ અ 


ર્સની ઇન્દ-પ્રતિભાનો ચમત્કાર છે 


૨-૨ 


ધ્પ્જ્ક 








આમ તો કલાપીનું ટ]ટા૧ ૯0૫. તેમનો મિજાજ, 

એ કીટ્સનો નથી. વિસ્મરણ અને મૃત્યુ એ બે 
અવસ્થાઓ પ્રત્યેનું આકર્ષણ બન્નેમ્પં છે, પણા જે રીતે 
કીટ્સને એનું આકર્ષણ છે તે જ રીતે કલાપીમાં નથી. 
કીટ્સ એ આમેય ચિત્તાવસ્થાઓ “ડપ્હ્ડ રઝ 
$ટ1$00પ5તટ$ડ'ના કવિ છે. એમના ઉદ્ગાર એ 
ભાગ્યે જ સહજ ઉદ્ગાર હોય છે, જ્યારે કલાપી સહજ 
ઉદૂગારના કવિ છે. આ'નો અર્થ એમ નથી કે 
કલાપીમાં બૌદ્ધિક પ્રક્રિયા, જેને એલિયટ પ111131છુ 
કહે છે, તે ઓછી છે. કીટ્સમાં તો આ જાતની પ્રક્રિયા, 
ખાસ કરીને તેમની શ્રેષ્ઠતમ કુતિઓ જેમ કે તતંટ્ડમાં, 
પડ્ડ્તિએ પડ્ડિતએ. રસાયલી છે. પણ એ પ્રક્રિયા જે 
રીતે ચાલે છે, જે રીતે શબ્દ, પડ્ડિત, કણિડકા, કાવ્ય 
સમગ્ર એમ આખીય કૃતિના દેહને ઘાટ આપે છે, તે 
જ રીતે કલાપીમાં નથી બનતું, જુદી રીતે બને છે. 
કલાપીનાં લાંબાં કાવ્યોમાં પણ આવર્તનો આવે છે, જેમ 
કીટ્સમાં પણ કલાપીનો મુખ્ય તન્તુ કથનાત્મક 
ઊતઇટ્નો હોય છે, એક પ્રકારના ઊંડે ઊંડે 
ચાલતા ચિન્તનનો નહીં. કલાપી છન્દોલયની મદદથી 
આવતનો સાધે છે, જ્યારે કીટ્સ તાર્કિક સાંકળીયી. 
કલાપીનું “જન્મદિવસ શીર્ષકનું એક કાવ્ય છે. 
“ત્રેવીસ વર્ષ મહીં સ્વપ્ન અનેક વીત્યાં,' -- એમ શરૂ 
થતું. પાછું ફરીને જોવાની એમાં મુદ્રા છે. અને આમ 
પાછા ફરી, પાછળ વળી જોવું. જોયા કરવું, તે ભઝ્િ 


૫૨ જ રોમૅણિટિક કવિકર્મની મહોર છે. વડ્ર્ઝવર્થ એનો 


મુખ્ય પ્રયોજક છે. કદાચ એમ કહી શકાય કે ગુજરાર્તી 
સૅંવેદનાએ સેમેફ્ટિક કવિઓ પાસેથી શીખેલી એ શૈલી 
છે. પણ કલાપી સુધી આવતાં એ પાછા ફરી જોવાની 


૬૪ ] ડકિલોક : નગેમ્બર-ડિક્ષેમ્તર ૧૯૯૬ * 


કીટ્સ અને “કલાપી' ન 
“સુખમય અજ્ઞાન'તો. એક કિસ્સો ડે ઝુ 
દિગીશ મહેતા 





આખીય ચેષ્ટામાં કંઈ કેટલાય બધ! સંસ્કારગત નવા 
પહલૂઓ ઉમેરાય છે. આ બધી દષ્ટિએ, “જન્મદિવસ' 


'કાહ્ય જ્મ વધુ ધ્યાનથી. જોતા જેવું છે. પણ આપણને. 


અત્યારે તો કીટ્સ સાથે નિસ્બત છે તો તેમાં કલાપી 
એક સ્થળે લખે છે : 
અ ઝિન્દઝી દુખભર્ચી ઝુજ્ને મળી કાં ? 


./ હર્ત્ટી ન૧ અને નવ રખી છે ? 


&૮૮ રહી રસ મહીય કશ મ્હને નઇ ? 
અન્કર મૃત્યુ યદૂરું મછૂરું દિસે છે ? 

આ આખાય શ્લોકની શૈલી, ખાસ કરીને ચોથી 
પડ્ટિતિનું “અન્ધાર મૃત્યુ', એ તરત જ કીટ્સ, તેની મૃત્યુ 
વાગ્છના, મૃત્યુખેવના ત્તરફ લઈ જાય. પણ આખરે, 
આખરૈ કલાપી માટે આ પડ્ડતિઓ લખતાં, મૃત્યુ એ 
સર્વજન માટે નિર્માયલી એક વૈશ્ચિક સ્થિતિ અને સ્થિતિ 
માત્ર - છે. એ નાડીના ધબકાર પર ઝીલેલો બોજ 
નથી, જેમ કીટ્સમાં છે. આથી કલાપીનો કાવ્યોદ્રાર 
ઓછો તીત્ર કે ઓછો ઊર્ષિશીલ છે એમ કહેવું નથી. 
માત્ર એટલું કે ઉપરથી એટલું બધું સામ્ય દેખાવા છતાં 


' કલાપીનું મૃત્યુસંવેદન અલગ છે. અલબત્ત, અપ વાતને... 
“અને બન્ને કવિઓની જીવનકહાનીઓને, તેમની 


આપવીતીઓને સમ્બન્ધ છે. 

કીટ્સની બાજુમાં મૂકતાં કલાપીમાં જે દેખાય' 
છે તે તેમની શારીરિક તાજગી, તેમનામાં શારીરિક 
રીતે ગતિ કરવાની ઉત્તેજનાનો આનન્દ, ખુલ્લા 
ઊઘડતા આકાશની લહેરખી, એની સુરખી -- એ 
બધું છે. કીટ્સમાં ઇન્દ્રિય સંવેદનોના યૂંટાયલા સ્પ્શો, 
સુગન્ધો એમ અનેક ઇજનો છે, પણ એ બધા પર એ 
અસ્થાયી હોવાની કાક્ષિમા છે, ફેર છે : 


નથી નથી ૩% તત્ત્વો કથક કેળ વેત 
હદય કુજ ઘડાયું અન્ય કો વિશ “ટે / 

કલાપીની અ. જાણીતી પડ્તિઓ., છે, જે નિર્વેદ, 
વિફલતાના પડઘા. કીટ્સમાં પણ એકથી વધારે વખત 
પડઘાયા છે. 

શું કલાપીને કે કીટ્સને આ વિશ્વ અકારું લાગ્યું 
છે ? પણ એ નિર્વેદ કે દુ:ખનો સ્વાદ -- કે આસ્વાદ 
-- લેવાના બન્નેના નિયમો. જુદા છે. બન્ને ઊર્મિકાવ્ય 
લખતા હોવા છતાં, કીટ્સનો ઉદ્ઘાર જાણે. વધુ તીદ્ર, 


વધુ અડત, વધુ પોતીકો છે. કલાપીનો. ઉદ્રાગ પોતાની , 


રીતે, સાચો. હોવા, છતાં વધુ શૈલીના અંશોવાળો, 
નમનીય, પ્રશિષ્ટ, ઓછો ગેમૅહિટક રીતિનો છે. આ 
ભૈદમાં ઇજ્ઞિલશ અને ગુજરાતી. કાવ્યપ્રણાલીના ભેદ 
છત્તા થાય છે. 
ક્રલાપીનું એક 'વિષપાન' શીંપકનું કાવ્ય છે : 
અહો કોળી જીછું ઇર 4૫૪૫૪ છું હેજ સખ 
વે હું જૂલું છું જજત સવળું તે ન 
ધીમે છકે મૂચછ/ જ ગજવે ચુમ્બન કરુ, 
અહા ! હું ગાતો તે અનુભવી. શકું છું સુખ હવે, દેખીતી 
રીતે કીટ્સની ૦તંટ ૬૦ દ ઠ્ઠાપપતટટાલ્નું સ્મરણ 
થાય, જેમાં નાઇટિઝ્ઞેલનું ગીત સાંભળી થતા સઘન 
આનન્દના સંવેદનને ઝીલવા જતાં કવિને સુરાપાન, 
વિપપાન, મૃત્યુ એ'વા તીત્રતમ અનુભવોની ઝાંખી 
થાય છે. લાગણીની આ'વી. તીવ્રતમ અવસ્થાઓને 
સ્મર્વાની, સેવવાની, ત્ટાટંદ્રાટ કરવાની વૃત્તિ એટલે 
જ ગોમણ્ટિસિઝમ, કૌતુકવાદ એ'વું ઝડપથી સમીકરણ 
કરવા લલચાઈએ. પણ બૉબ્દના, ઉદ્વારના, લયના અને 
છેલ્લે તો આ. બધામાં ઘોળાતા સંસ્કારના ભેંદોને 
સાંભળીએ. તો આ'વા કોઈ પણ તત્કાલના સમીકગણને 
તોડી, ખોલી, એની અન્દગ્ના સાંધા - પૂજાની 
મેળવણી -- ગોઠવણી કરી જોઈ જવાની ઇચ્છા થાય. 
કાવ્યપદાર્થને પામવાની આ રીત પણ કાયદેસરની છે. 
અહીં જે અપૂર્વ ગ્મણીય કિસ્સા તરફ ધ્યાન 


દોરવાનો પ્રયત્ન છે તે એ છે કે આમ તો. કલાપીને 
કીટ્સનું એટલું વળગણ નથી જેટલું વડ્ઝવર્થનું છે. 
બીજી રીતે જોઈએ તો એ શેલીની વધુ નજીક છે, 
કીટ્સની નહીં. અને છતાં જ્યારે કલાપી કીટ્સમાંથી 
ભાષાન્તર કરવા સુધીની અસર ઝીલ્યાની સાબિતી 
આપે છે, ત્યારે કીટ્સનું એક ખૂબ જ વિલક્ષણ કાવ્ય 
પસન્દ કરે છે જેથી આપણને તાજુબ થાય કે કંઈ નહીં 
ને કીટ્સનું આ કાવ્ય ક્યાંથી તૅમની નજઝે ચઢયું ? કવિ- 
કવિ વચ્ચે કેવી આપ-લે ચાલતી હોય છે તેનું આ 
વિચારપ્રેરક ઉદાહરણ છે. 
કીટ્સનું 10 વઢ ઝલ પપોંઠુપપ્લ્ત 
1િટ્ત્થ॥લા' નામક કાવ્ય છે. કીટ્સ એમાં બછુ બહુ 
વિલક્ષણ વાત મૂકે છે. એ કહે છે કે ચેતન કરતાં ન 
સ્થિતિ સારી છે. ડિસેમ્બરની વેરાન રાતમાં સુકાઈ જ 
બળી બેઠેલા વૃક્ષની ડાળીને એટલું સુખ તો છે કે ન 
વસન્તની યાદ જ નથી, તેને સ્મૃતિ જ નથી. તે જે પળે 
જે કાંઈ છે, તે છે. અને અ'વું જ વહેતા ઝરણાનું. 
શિશિરમાં બરફ થઈ થીજી જતા ઝરણાને સૂર્યની 
આંચ અડે અને એ હૂંકાળા સ્પર્શે પોતે પીગળી અને 
વહી ગ્હે, એ અવસ્થાની સ્મૃતિ જ નથી. એ એક 
શક્યતા તરીકે યણ તેને સતાવતી નથી, કેમ કે એ 
અ-ભાવઅવસ્થા જ એની સામાન્ય સહજ અવસ્થા છે. 
નિસર્ગનું આ અ-ભાનપણું જોઈ કીટ્સને 
પોતાનું માનવી. તરીકે સભાનપણું રગ્જા!ી જાય છે. 
આ'વું અભાનપણું માનવીને પણ વગ્દાનમાં મળ્યું હોત 
તો? કેટકેટલી દુઃખાવસ્થાઓમાંથી બચી રહેત ? પણા 
છે કોઈ એ'વું જેને વિગત આનતન્દનાં સ્મરણ ન 
સતાવતાં હોય ? એ'વું સ્મરણ એ % તો શિક્ષા છે 
એ માનવ-પણાનો... અને કીટ્સ એને 1૯૮ ટ્િટિં 0[ 
10૬ ૬૦ હિલા 11 - એ ન અનુજ્નાવાનો અનુભવ, 
એ ન હા કથનો હિટાં એ અ-ભાવના ભાવ - એમ 
એક અનન્ય પફિતમાં એક સફલ સંવેદન કણડાર 
આપે છ. 


કનિતવાક્‌ * તેમ્બ્રનડિસેમ્બર “કદ દ્ર 
કાવલાક : નઉશ્બ્ડગેડ્સક્બંર ૧૯૯૬ | દય 


આ કાળવે વાંચી કલાપીએ તતા ફરેલા 
ભૂપાત્તરે તરફ કરતાં શિખરિણીનો જાદુ જડી સહે. 
એવાર્થ્‌ કાભ અતે તમાંનું વિલક્ષણ સંવેદન છે મૂળ 
કીટ્રમાંથી કિએ ઝીલ્યું છે તતા પર જાણે કે એક 
રમપ્ર પ્રશિષ્ટ હોળ ચહ્યા જેવું લાગે, લય છે, માધુર્ય 
છે, ચમલૃતિ છે, કલાપી છે એટલે ઊમિતી વેધકતા 
છે, આખાય તર્કની ભાપક સવબ્રાઈ ૫૬૩ ઈ, બૈદિક 
ધાર ચહાવેલી છે - 0ધું જ છે પણ કૌટ્સના 1 
દ છ પોણા ઝિટણ॥0'વા કરતાં કંઈક જુદી 
જ ફૂતિ (ખાઈ 30 છે. 

ટ્રુ ઊંતાંઉ1 એટલું 9 સેંસ્ડુત ઇં, જેઠું 
કલાપી. ડીટ્મ અપોલોતો ઉલેખ કરે છે તો કલાપી 
પ્રભુનો. કીટ્સ કાલાભક અને વે સમકાલીન 
ભાપાથી દૂરે વસતા વિશિષ્ટ પ્રયોગો કરે ઇં; 
0000118 દ ઇટ 01110 તો કલાપી પણે તરે, વૃક્ષ, 
હત કાત્તિ અંમ કહે છે, ધને કવિકર્મને પ્રધાન 
રણી વિશિષ્ટ વાણીનો આશ્રય પુક્ત મતથી લે છે 

તાં પણે ડીદ્રેનું કાળ તેની પ્રણાલીમાં પણ 


ઊફરું શૂલતું કાલ ઇં, મતે 118 [દિલ 01 101 10 
કદ 1 -- સુધી આવતાં તો એક અનન્ય દાર્શનિક 
એનુભૂતિવે પ્રયમ વારે જ વાચા આપવાનું શય, તે 
રીતના શરકસિયર પ્રકારના સાહસની ધારે ૫૨ રમવા 
માંડે ઇે. આ'તી સરખામણીમાં, કલાપી મટે આ ફાલ 
ઉ0વું એ એક મજાતું હોમવર્ક જ રહે ઇં, છે જરા 
ફરીથી વાંચી જ્યાથી મનેક ભેદો ઇતા થતા રહે છે. 

ીટ્રતું ત્રો જે ઘલાવું હોય તે ઘય પણ 
આપણને ફલાપી વિશે કુતૂહલ થાય કે એમનું સંવેદત- 
ત' કેવી રીતે ચાલતું હશે. જરો ઝડપથી શેઈમે તો 
એ કેયું, ગોલમીથ, ગદે, હમન, દેવીસત, દોમઃમૂર, 
લી, આત, મિસિસ બ્રાઉતિંગ, વરર્ઝીર્થ એમ 
કેટલીય જગ્યાએથી પ્રેરણા લે છે, કંઈ ને કંઈ અસરો 
ઝીલે છે. આ બધા વચ્ચે કીટ્સ, અતે કીટ્સવું 10 8 
છા યદા 0ટત્ટળદા જેવું કાળ ? કોઈ 
તળો મળ છે ? તુલનાત્મક સાહિત્યના ગભ્યારીને 
શમ ધાય કે કદાચ સુખમ્‌ અજન એ જ સર્વોતમ 
અવર છે ! 


હ 





0૦તંટ ૫૦ 4 પપંદૂધંળટુ્કંઢ 
એક બુલબુલને 
(લાવણી) 


હદય સોંસરી એક વેદના અને ચેતન બથિર સજ મૃજ ભાવ, 
કેમ ન જાછે ન ચડવતું તેજ ન કોઈ ઓસડ ૧ીછું હમણ, 
અથ૬ ત *હે કર્જ પહેલ! અશ્વ હળવું ઈક ર રગરગમ/ 
જે થકી રચ્જૃલિ-જૈતરણમાં ગયો ઊતર હોઉં ન એક જણાય # 
ત્હા્ર આ સહું 4, એ'વા કોઈ કારળે દશ તહ અ મ્હારી, 
પરન્તુ હે મૂદુ-પ પરી અ ત્છાર્ર 

નવ ભૂ તરુવર 
અગણિત છંવયામય ઝુર્ચલ અ સ્થળની 


મોકળે કજ ડ્લ્ગુની રત રેલન્તી હોશે, 
* એ તર સુખ" વહું મું હું મર% સૌખ્ય તે તોયે. 


રે એક ફૂંટ અડૂરી / જેવે કરેલ તલ 
ધગ તણા ઊંડાણ ગતમાં દીર્ષ કાલ રાખી, અસ્વાદન જેનું 
વનસ્પતિનું, હરિયાળીનું વળી ભોમન/ નૃત્ય ગન વાદનનું 
અને હોય જે તાપ-તાત્ર ઉલ્લાસ રમ૨૪૧... 
રે એક ચયક પરિમૂછ કજ જે દિયે ઉષ્ય દક્ષિણનો, 
ભર્યો ભયો સાથે જ લલિમાસભર વહત નિઝરેનો, 
બિન્દુ બિન્દુએ ગિત એહવા પલક-તરલ પરષોટ! જયહીં ઉન(રે 
જામ્યું ર૩ રંજિત એ'જી ગે. 
જેનું કરી શકું હું (ન, અને કેકું જગને ૧% જોયું, 
અને હું વાઉ સઝ તવ કુપ્ત, મન્‍્દપ્રભ ૨૧, એડું મન કહું. 


દૂર છું કુખ ૧. તું થા ઉજીન, સચમુચ ભૂકી. 
જાણ્યું નથી ત્હેં કઈવ કશુંયે પણ-પુ?માં રહીને- 
યકન વ્યતત ખીજ મુશબત સહીને : 


દ્ર 
જે 


જ્યાં અહી મનજી કરે પરસપર અહ-કરાહની ૧ત જ એક અટવી. 


જયાં વકવ-ત્રેસ્ત કંઈક કમ્પતા ખિન્ન શેત પળિ**/, 
જમા વોરન તેજરિહીન થતું, છોલા-નબળું મરશા મ, 
જ્યાં જિચ!ર કંઈ કરજાનો તો તે ડેવળ દુ:ખ વ્યયાનો 
ને બરભારમક લોચનમ એક હત૬ કયાની; 


કાવ્યાનુવાદ 
ન અનુ. રાજેન્દ્ર શાહ , દં 








શય રજ ડે સૌન્ડજ નહી તિજબા ઇુતિ-દપ્ત નયનને 
ડૈ પ્રેમ નવ્ય એ કાજ તરસતો ટકે ન ક્ષણના અયન. 


દૂર દૂર / હું ત્વરિત ઊડતો આવું ત્હારે કારજ, 

ના વ્ય/&-જોતવ/ મવદેવન રથમાં સવર વઈને, 

તન્દ્રાળુ થન મ્હારું કરે ગ/કુળ, રડતું, તો પજ, 

અથ દશ% ન એ” કલ્યન-પાંખ તલા ઉટયને. 

આ હવે હું તારી સઝ ! સદર છે રતી: 

ને ભાગ્ય કજીું ! સિંહારને ૫2 છે ચનદ ઉશ્શરલ ગજ. 
એ” ચારેઓર ચળકતી કશી મો/િનીમ/% ? 

રે અહી ૪રન્તું તેજ ન કંઈ વરતાય # 

સિન/૧ ડે નભયકી આશે કંઈ «યુની હર લહરી સડ 

આ હરભશ અન્ધાર અને જામલ જીલન ઇુજરની લઈ મત્થ. 


હું નશી જીરખી શકતો મહારા ચરણ કને જે પડી હોય તે પુષ્ય, 
કૈ ડળ તળે અવલમ્બત ડેર રુચિર રહેલ સુગન્ધ: 
છત મહકમવય અન્‍્કારે પ્રત્યેક મરન? અટકળ આજ કરન્ત, 
જે વડે સુટાડત સ્‍તુ-સમ્પન્ન થતાં તૃ, ઝાંખર અને વન્ય-હળ- 
ૃક્ષો-. 
કંટાળી બદરિક, ગામ% જાઝુન્દ 
અને પના આવરો તે શીદ વત “લ-અડુલ ઝુલનૃન્દ, 
અને મધ્ય શૈશાખનું કથય-૪ બાળ 
આગ ધવલ ગુલાલ 
છવોઇવ તુષાર સિક્ત મદિરાએ, 
જયાં આવજા ગુનગ” ભમરી રસની રન્ડ!એ. 
અન્કક/રમ/ *&વષ;: અને કંઈ ૨2 
સરલ નિકનની સર ડ્જે શહે અંશિક કેમ ઉમરે 
થ#ન્ત પ્રાણને હરમ કહાં મનોમય ઇન્દે. 
ને પાવતી લઈ નામ ઘળાંવૈ મધુર મધુર સમુદ!ર. 
હવે પરમ આનન્દમજી તું જયારે 
સતત ૧૯2 રર હૃડયને ત્યારે 
કયારેય ઘહયું તે કર્ક અક રૅલરનું રૃત્યુ છ અદજે 
કઈ પીંડ નહિ, નથી રદન, શજી જકું મધરાતે. 


ક લ. 


અચવ ર ૩/૧/ ડરશે તું, અતે ત્ર રૂ૬ ક: 
તજ 20ક-ર/તને કચ્ચચાન હું વકુડ રો નઝર 





ડવિલોક : નઉેમ્બર-પિસેમ્બ૨ ૧૯૯૬ [ ૬૩ 


પ્રભવ નહીં તવ નિધન કાજ પર છો તું, અમત્ય જહિ? 
નહીં કોઈ પણ ભુખાળ પેઢી ત્હને દલી શકશે. 
ક્ષણે કણે અ/ સરજી રાતે રહું સુજી જે કજ... 
સુણ્યો હતો પ્ર્ચીન સમયે નૃપ-કટે જન-૨૦તે. 
એમ કદાચિત એ જ ગાનને માગ સ/પડયો રદ, 
જ્યારે ઘર4રિરહે અતિ વ્યહુળ રુટ જે હદય-દાહતા કલેશ, 
ખડી હતે જીતરતે વોચન કોઈ પરાય દેશે, 
એ ૪ ખરેખર એળે જાદુ ૧% ૨/૨ છે ઝકે- 
બારી પર જે ફેનીલ જીપણ અબ્ધિ ભણી ઊકેલ. 
દાખવી જે પરલોક પરિત્યક્ત ઉદાસ અકેલ. 
અકેલ ! રે એક શબ્દ તે મૃત્યુ-૫૦2 સમન, 
ત્હરરી કનેજી પરત *હને લઈ રત અ/ત્જને સ્થ/ન. 
વિદાય ! વિત કલ્પન, વગ્યન પ્રી, 
કીતિ નાથન ત્છારી જેમાં, શકીશ ન તે કરરી, 
વિદાય જિતિઝ વિઠાવ, ત્હાટું અ કરુણ ગન આઇગતું, 
શક ટિકટ હરિયાણી ને અરર નથીન/ ૪2૧ 
ટેક્રીઓન ઢળ પરે ને હવે જાય ઊતરતું 
તરત પછીની ખીજમહી - વનમથમ.. 
હતું અ્તીન્્રિય દશન ડે એ હહું જાગૃતિ સ્વષ્ન ? 
દૂર દૂર ગત નાદમ!ઇુગી, છું જાગત ડે સુષુપ્ત ? 


1.4 ક8ર્ટા1€ 410૯ 3તત5 ડરતાં 

એક સુન્દર નિઈય નારી 

(પૃથ્વી) 

'ત્હને હૃદય-પીડ કે? રણશ્ર સ/મન્તને ? 
અકેલ મુખથી વવ ભમવું અવર સું 
રરરર ર૪૪૫ જહું /૧૮ઈ દુવરટ અ? 
અને ેહંગનું ન ટૂજન કંઈ... 

'ત્હને હદય-પડ કેર રણશ્ર સમન્તને ? 
કશે મૃત સમન અ ગમગીન શેક નું? 
ભવયભર હજીય તે ચમરષુચ્છ' ભશડ#ર છે, 
અને ન લષ્યી, ન ગેસ"... 

'છું જોઉ તવ ભાલ-ભૂ પરન? પોય પ#છ્ડુરુ 
*"”ગત વમ અને 9૧ર-તુષ#ર જીન કઈ. 


૬૮ ] કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૧૯૯૬ 


અને તવ કડષલનું કુસુક ૯/૧ ફીકું થછું, 
વળી શિથિલ, ₹# અમ કરમછું...' 


*હને હરિત રનભૂકિ પર એક નર મળી, 
નિતદનત રજછીય, કોઈક પરની હી કન્યક#. 
%૧*% અતિ કે2, થી ચપલ ચ/૧ : કર ગતે / 
અને નયન વ્યુઝ, ઉત્સુક... 

“તટ કબર અલકૃત કરન્ટ વેજી રજ : 

૭8૯ કર-કઝને, કહય તેમ ઝૌગ્ન્વિક : 

સ્‍્હને પ્વય-કીડની નજરથી હળી રહી. 

અને મુર /જે:થ૪૪... 


'રવ#૯-ગત થન્દ-જેગ રગે લઈ «4 મહે, 


_ કલગ્બ દેન, અન્ય ડચ/% નહે દષ્ટિ *હ/ર ૧. 


અપ કરી એય તે નજર, ઝૂકતી, ગુઞ્ક? 
લયોચ્છલ પરનું ઝન... 


“હને કંઈક કન્દમૂળ ડુટચે /મેષ્ટ અષેલ ને 
વનજ મઉ સઝ દિવ્ય શુચિ અહ તે અન્નને. 
અવ૨૧% જુશજે કહું છું અન/ભેશ ૧% જ 
“ખરે, હું ચહું છું ત્હને...'” 

“સુશોભનથી યુક્ટ ગલર મહી 'હને અછત, 
૧૧૮૫ કરતી ત્ય દુખદ અહ-ઉચ્છ્વ/સથ 
ત્ય કરું છું બન્ક એ નવન ઉગ્ર ઉચ્છલ 
હું ચર »ુ% ચુ*જે... 

“અને ત્યહી' કસ ન્ત્વન,થી સુખ-સુપ્ત કીજો *હને. 
અને હું ત્યહી સ્વપ્ન કોઈ લહું, -- રે વ્યય 
જવનું. 

હતું ચરમ સ્જપ્ન એ ડવ ચિત નરખેજ/ મર્હ, 
ત્યહી' અમિત ૨0ત ૫% મરે... 

કંઈક નૃપ, ર/જમુત્ર પણ પઠડુવણદ લહ, 
જિવર્ણ ત્યમ યોજ કૃત્યુ-મિત સવ અકન્દત 
કથ કરત “એક દ હે ઝુન્દરએ ત્હને 
કરેલ /તેજ દ/સ...”” 


ઉઘાડકુખ સવન્દં અધર ભૂખ શુષ્ક તે 
ભયકર ધરન્ત ચેતવણી ઉઇૂંધળઃ તેજમ/. 
અને તરત જાગતાં હું જને /નેહ! જ રહું 
અહી અગિત્:ત પવત "રે... 


“અહ મુજ નિવાસનું સહજ એક આ કારણ, 
અકલ ઝુડદા!જ જે ભમતો રહું છું અહી: 
સરોવર સજષન! ગઈ લઈ દુવ? અને 
ન્છી' વિહગનુંય ફૂજન છત./...' 


૦4 ૮ £૦/048 200 ૯040202280 '૭ 
201264 


ચૅપમૅનના હોમરના પ્રથમ અવલોકને 
(વસન્તતિલકા) 


કીધી ઘણી સફર સ્વણંપ્રિદેશની મ્હે, 

જોયાં સુરાજ્ય બહુ તેમ જ આધિપત્ય; 

જે સૂર્યલોક સમ. ચારણ-ભક્તિ સેવ્ય- 

યાત્રા કરી કંઈક પશ્ચિમ દ્વીપની તે. 

કૅ વેળ વાત સુણી. વિસ્તૃત ક્ષેત્રની યે 

જ્યાં છે ગભીર્મુખ હોમરનું પ્રભુત્વ; 

તે તો ય ચૅપમન-વેણ પ્રગલ્ભ તીત્ર 

સુણ્યાં ન, ત્યાં લગી ન શુદ્ધ હવા શ્વસી મહે. 


જે તે પછી, :હગતિશ સમન જે 

છું; કોઈ નવ્ય ગહ ઇચ સરતો જણ ૧. 
કૈ શક્ત કોર્ટિઝ પ્રશાન્ત સમુદ્ર સમે 
તારક રહ્યો ગરુડદષ્ટિ તણે વિભાવ; - 
ચરે ઊભો, અરવ, ડેજનમાંહિ, -- સારથી 
જ્યાં ચણ્ડ વિસ્મિત પરસ્પર નેત્ર માંગી. 
શરદ 

(કટાવ) 

વૃ 


ધુમ્મસને મબલખ રસમધરં ફળફળી છે કોટક, 
ક્લિજાન દોસ્તી મહી છે પ્રોઢ કલોન્યુખ પૂષન્‌: 
અન્દ સાથે મળી જઈને - અડુરના વેલાને, 


ઇૃણ-છાજે ડેલા ત્હેન, ભારસુખી કરવાને; 
યક્ટર%નથી કુર્ટીર તુને નીચે લગ ઝૂકરવ, 

અને ગ્રવને ગભ ઝુર્%ી પૂણ પડ્વતદ ૧૨૧; 
કોળાને જસ *્હોટું તેવું [ન કવચ હૈન્ઝલનું 

મકુર મીજેજ! ભુ ડરને ઝઝેટું ઝીલ૧નું, ક 
અને હજી વધ, -- પાછળનાં પુપ્પોને અલિગણ કાજ 
શય અન્ત નહી હૂંશ્ાળ સમવન એ'વું અમને જાગે, 

કાં જે ગીખ્યે છવકાવ છે શીતળ મધપૂડાને. 


૨ 


ત્છને જોઈ ન કણે વારંવ(ર સકરે જેઠી ? 

ચોમેર અવરનવ/ર લહે જે કોઈ થકે તે પેખી. 
ત્હને નફિકરી જેટલીને ભોંય ઉપર કટાર, 

સહજ હલ્ય તવ કેશ ઉપણવે હજ હવ-હેજરે, 
અગર ગઢ નિદ્રામાં સૂતી અર્ધ લણેલા ચાસે, 
ઘઇનમહી ખસખસની, અની ગન્ધ લીધેલા શ્વાસે. 
(શર) ધર બાજુ ને ટૂલ એન! ચડયા નહી 
દતરડે, 

અને કટી કછક% ભેગ કરન/રી અંખે ૨2 

નદી પદર, માથે લીધેલો ભાર છતાં સ્થિર પગ”, 
અથવ! એપલની અ#સવ -ઈકળે ત્યાં ઈર નયન”, 
છું રહે જોઈ અ/ખરડું ઝમવું, સાન ભુલેલ સમવન. 
૩ 


ઝત વસનત તળા કયાં છે ? હ/, ડય સવળા અટરા ખદ ? 
નહીં વિચ/ર હશે એને, છે ત્હરથી કને તર ચાખ 
આડ-રઠળા ખીલશે હળવે અસ્ત કનાર હિરસને. 
અને ખૂંષરારાળાં મૈદાનોને પટલ વરે : 

પછી નદીન રેત - પરન ૨૭2 ૨૩ ઝે ઘમ 
તે રીતે ઊંચડતાં કેંર! જાત રહેતી 29. 

એમાં દુખને સૂર ડસ મચ્છર કેં હિવાપ કરતા: 

અને પુખ્ત મેશ ડુડરનાં વેઝ તે બેં તરત. 
વાડટિટ્િ્ની ઝમઝમ. તે અર વિગુભિત માદર સકે 
સેલિનની ઉપરન-વઢ થી ઝીઝી કિરોટી ચગે; 

અને એકઠાં થયેલ ચડતા થીચ' કરતા આભે. 





કડિલોક : નરેમ્બર-ડિસેમ્લર ૧૯૯૬ [ ૬૯ 


કલ્પના 
(મિશ્રોપજાતિ) 


ભલે રહેત્ણ ચર “ેત્ટ, કલ્યનદ. 
અંનન્દન્ટી સંટસ્થિ/તે ન/, નરહ વરે. 
એકટદ કૈં સ્પર્શ થત જેછુય્ત તે 
જેવ થત્દં જુદ્બુદ ગૃષ્ટિક/રથી. 
તધ છો ભમે એમ સપર કલ્પન, 
વિચર-વ%પાર અત્ટક* કર્જ, 
ઉઘ ને પિર પૂજ /ચેત્તનું 

વેગે જ ત્ઈર-૨/ અ ૦% ભ. 
હ કલ્યનદ ષ્ટ? 


કચે વિઝુક્ત્ટ તે. 
નેદ#થ-ડેલી થતી નષ્ટ ભોગ; 
પ*ોદ સન્તોષ વસનન્‍્તનઇે જે 
જેડ ખુષ્ષે ₹%% હ 4. 
રક્તદષ્ઠ જે ઝેં ફ્લ શરટીય. 
ધરે હેમે સીય કષઠોલ-રટગ, જે 
કરન્ત અસ્વ#દન-તૃપ્ત, તે ય, - તે ? 
-- તે અગ્નિકુછ્ડે જઈ જેસવું, જ્ય 
સૂકાં જલે ડષ્ઠ, ૩કઠશપૂ્જ જે 
છે તત્ત્વ શતળુન0 થમેનનું. 
ને રનત જથ જે/્ટિત થર ૧/જેનઈ, 
ધિ પગે ખેડૂત બળ જય 
કરય અ અહ ત્જ૮ કર જ; 
-૨૨૮ રતિ જધ્ય#લ 5” રહેલ 
નિગૂઢ કોઈ ક૪ટઝ%જન્જૈ 
ન્િ:રરકો વ્મ સ્કકન. 
ત્ય સ*૦% અ/કુજચેત્ત જેસ તું 
ને કલ્યનદ “કલ દૂર ૧/૮: 
યોજીને ઉચ્ચષદે, છું *છેડલ : 
અનરી કને સંશ્િત ઝે સહાયમાં 
નહારન્ઇ રો ઉવેખી અણશે 


૪૦ ] કવિલોક : નવેમ્બર-ડિસેમ્બર ૧૯૯૬ 


સૌન્દજ ઉ્વતછું જે લુપ્ત તે. 
--ને વ/«શે ત્હ/ ૪ કને સમજસ્તને 
જા ઝુદ-મઝવ 2પ કલન, 
જય મે-૫૯૯૧, ઘછ્ટનદદને, 
ઝટ” ઝે ઓલ જડવ#સથ 
નિગૂઢ ને "રવ ચૂષરઝી ક 

બય તે શ#રદ-રેદે સથેત. 
રે'શે ઝરી જેશ્િત અ વસ તે 
જેરી થત રે જષકે જુર ક% 

ને ઘૂંટ જેશે છું: - સુક રહેશે 
છુસ્જષ્ટ શરઈત્સ્ટજગ#નદ દરન 
લજ/યલ/ ૧ન્ચકક્ન્ટિ મ*ર; 
વિહઝની ર*% 2ભત-સંસ્તુ/: 

ને એ જ તે 3% હી, તું સભળે 
ચછ્ૂલને અગત ચૈત્ર ચસન્‍, 
-કે ક/ગ કં કાં મહી વ્યસ્ત, ખ્ઇેજ્તદ 
રહેલ કાંઈ કણરદ -- પરળને. 

છું એક હ&ેજફ નજરે /નેહ/ળશે 
ડેઝ, હજારીઝુલ, પંદડીનદં 
સહસ્ત્ર તે અમ્છુજ શેત, ને હજી 
તજ જ વડે જેમરોઝ ઊજડય#: 
હેટસિન્જ "નવે ઝજન? સ 

જે ન% ર/ઝ-શી વસનત મધ્જન : 
--જે પૂજ %ત્જેક, હરેક છુષ્ષ જે 
છે ગૌડ/્તઝ વ %ધટરશી /ેજ 
-- હળ એન દરમ ડ/કકું 
જર કરે ખેતર-ઘૂર/, પેખશે. 

- ને સમ જે સવ શિયળ, પતળો 
ઉત્દરત તેજલ-તઈર કાંચ”: 

-- થળ અછ્ડ જદ/* ઝેક 
સેવદયછું કછ્ટક ઝુલ્મને વેશે _ 
જોશે તું, પાંખ) જવ ૯૯૧૮ળ& 
"દડ રેર રહ, ૪/ર૧૯૦?ન?; 


- પછી, ત્વર ને જય ર૧૮૪ 
ઊટે %૧ ૨૨૮ જઇુકોષ - ઝુણ્ડ : 
ને 95 શરદ્-વ/યુનટી ઝુનઝુનટ હો- 
પછ પડે કબૂધબ વહન કળ. 
હે કલ્મન મેષ્ટ 7 

કરો વિકૃક્ત તે. 
જે કાંઈ હો તે બછું નષ્ટ ભોગર્થી. 
ડય છે નેહા” કીધ તે કપલ 
થયા વેન વછજિર્હીન ? -- કન્યક 
કથ, હોઠ જે ખુખ્ત સદાય કીર ? 
ડય ને% તે 25/5૯ ર/૧ ત જે 
લહે ન કલા ? મુઝ તે કહી છે 
જેને જેહ શકીએ સ્થળે સ્કલે ? 
તે વેણ ડયાં છે, કૃદુ-મજુ સાવ 
ફરી ફરી જે શ્રતિસીખ્ય અપ ? 
એકદ કૈં સ્પ વેછુપ્ત શ*... 
જેવાં થત બુદ્છુદ ગૃષ્ટિક/રી. 


પળ, તે તો *ર કલ્યન હે 
ત્વટીય તે /ેત્તન? ૧૯૧૦ સ. 
-- %ખી ૯ દેવકી ૧/૮ 
ડેવ રતે જત્ઇ”, ભ્રજિકર, 

તે મૂ સેરેનીઝુત# ઝુજેચન# 
કટીજી ને ગ/%ની બાજુએથી 

જે શ્વેત હીબીસમ; કાસિ જેની 
સચ ગઈ સઇનલ હૂક, ને 

નચે પડયો પાથી ૪ર ૧વર, 
જ્યારે મધુપાત્ર ધરેલ એછે, 

ને ઝુસ્ત જયાં જોવ. વિદી ૪/૨ હો, 
હી રદ? ઝત 5૯૪૦/-: 

ટે ત? ઝટ જન્કન-કેર એને... 
અ/લ/દ અ/'%# અતે અજ એ. 
છો કલ્યનદ સઝ્ચરત્ી ઇતસ્તતઃ 
અનન્દિ સંટ્થિતિ ન, «છી ઘરર. 


9: 
કવિલોક : નવેશ્બર-ડિસેક્બ ૨ ૧૯૦૯૬ [ ૭૧ 


સાલવારી 


૧૭૯૫. લણ્ડનમાં પેવમેન્ટ ફિન્સબરી ખાતે *સ્વૉન એન્ડ 
હૂપ' અશ્વશાળામાં ઓક્ટોબરની ૨૯ કે ૩૧મીએ. 
જન્મ. 

૧૮૦૪. પિતાનું અવસાન. 
માતાનું વિલિયમ સૉલિઝસ સાથે ૨૭મી જૂને 


પુન્્લગ્ન. 
એડમન્ટન ખાતે દાદીમા જેનિ%ઝને ત્યાં રહેવા 
ગયા. 


૧૮૦૩-૧૧. રેવરન્ડ જોન કલાર્કની શાળામાં એનફીલ્ડ 
ખાતે અભ્યાસ. વજિલના મહાકાવ્ય *ઇનીડ'ના 
ભાપાન્તરનો આરમ્ભ. 

૧૮૧૦. માતાનું માર્ચ માસમાં અવસાન 

૧૮૧૧. સર્જન ટૉમસ હેમોણ્ડને ત્યાં અભ્યાસ. 
“ઇંનીડુ'નું ભાપાન્તર પૂરું કર્યું. 

૧૮૧૪. હૅમોણ્ડને ત્યાંથી છૂટા થઈ સેણ્ટ ટૉમસ એન્ડ 
ગાઇઝ હૉસ્પિટલમાં અભ્યાસ. 

૧૮૧૨. “ઇંમિટેશન ઓવ્‌ સ્પેન્સર' લખ્યું. 

૧૮૧૩. સિત્રકાર સેવર્ત સાથે મુલાકાત. 

૧૮૧૫. પ્રસિદ્ધ સૉનેટ 'ઓન ફર્સ્ટ લૂકિ% ઇનટુ ચૅપમેન્સ 
હોમર' રચ્યું. 

૧૮૧૬. *એક્ઝામિનર'માં સૌપ્રથમ રચનાનું પ્રકાશન - 
“ઓ સોલિટ્યૂડ' નામક સોનેટ. 
ગાઇઝ ખાતે ડ્રેસર' તરીકે નિયુક્તિ. 
લી. હન્ટ સાથે મુલાકાત, આંક્ટોબરમાં 
હેડન સાથે મુલાકાત, નવેમ્બરમાં. 

૧૮૧૭. પ્રથમ કાવ્યસડહનું માર્ચમાં પ્રકાશન. 
વસન્તમાં 'એશ્ડિમિઅન'નો આરમ્ભ 
નવેમ્બરમાં પૂરું કર્યું. 
એપ્રિલમાં વાઇટ ટાપુ, પર અને મેમાં માર્ગેટ ટાપુ 
પર રહ્યા. 
સપ્ટેમ્બરમાં ઓક્સર્ફ્ડખાતે બેઇલિને મળ્યા. તેમની 


ર 


સાથે સ્ટ્રેટફર્ડ ઓન એવનની મુલાકાત લીધી. 


કર્યો. 


૭૨ ] કવિલોક : નવેમ્લર-ડિસેમ્બર ૧૯૯૬ 


૧૮૧૮. “એણ્ડિમિઅન' પ્રકટ કર્યું. 
“ઇંઝાબેલા' એપ્રિલમાં પૂડું કર્યું. 
જુલાઈમાં, મુલ ટાપુ ખાતે શરદીનો. સખત્ત હુમલો. 
“લૅકવૂડ્ઝ મેૅગેઝીન'માં 'કૉકનિ સ્કૂલ'નો 
નિન્દાત્મક હેવાલ. ] 
સપ્ટેમ્બરમાં ગળાનો દુખાવો. 
સષ્ટેમ્બરમાં “ક્વાર્ટીલ રિવ્યૂ'માં ટીકાત્મક લખાણ. 
સપ્ટેમ્બરમાં ફૅનિ બ્રોન સાથે પ્રથમ મુલાકાત. 

૧૮૧૮-૧૯. 'હાઇપેરીઅન'નો આરમ્ભ. 

૧૮૧૯. “ઇવ ઓવ્‌ સેન્ટ એગ્નિસ'નો આરમ્ભ. 
“ઓડ ટુ સાઇકિ' અને *લા બેલ દામ સાં મેસિ” 
(એપ્રિલ-મેમાં) લખાયાં. જૂલાઈમાં “ઓડ ટુ 
નાઇટિક્રેલ' પ્રકટ થયું. 

“લૅમિઆ' રચ્યું 

“હાઇપેરિઅન'નું લેખન પડતું મૂક્યું 

"ટુ ઓટમ' લખાયું. 

સપ્ટેમ્બરમાં લણ્ડનની. ઊડતી. મુલાકાત. 
ડિસેમ્બરમાં ગળાનો દુખાવો તીત્ર બન્યો. 

૧૯૨૦. 'ઓડ ઓન ગ્રીશ્યન અર્ન' જાન્યુઆરીમાં પ્રક્ટ 
કર્યું. 
ફેબ્રુઆરીની ૩જીથી બીમારી જીવલેણ બનવા 
માંડી. 
૭મીએ કીટ્સ અને બ્રોન જુદાં પડ્યાં. 
જૂન-જુલાઈમાં હણ્ટ સાથે કેણ્ટિશ ટાઉન પાસે રહ્યા. 
જૂનની રરમીએ. લોહીની ઊલટીઓ થઈ. 
ઓગસ્ટમાં શ્રીમતી. અને કૂમારી બ્રોનની 
સારવારમાં વેણ્ટવર્થ પ્લેસમાં રહ્યા. 
સપ્ટેમ્બગ્માં ચિત્રકાર મિત્ર સેવર્ન સાથે ઇટલી. 
ઊપડ્યા. 

૧૯૨૧. ૨૩મી ફેબ્રુઆરીએ. રોમમાં અવસાન 
રદ્દમી. ફેબ્રુઆરીએ દફનવિધિ 


૨33૭૪ 
















હા હ , ભો, ઉજ્જલળા. તાહ 
ભોલા લાલની” કીતા: 


“#“ુ્ર્જ્ૂ્ઝ 


દહન 











તમારા ફરસદના સમયમાં નાણા કમાવાની અનેક 
રીતો છે. ફેવિક્રિલ એક્રિલિક કલર્સ વડે, તમે 
પેઈન્ટિંગ કલાસ પણ ચલાવી શકો છો. અથવા તો 


હાથે પેઈન્ટ કરેલી સાડીઓનું સેલ કરી શકો છો. 


વવી ચીજે પર એનો ઉપયોગ કરી શકો છો. 








માટે અનંત શક્યતાઓ છે. અને સારો નફો પ 


કમાઈ શકા છો. 













અકિલિકર્રંક્લસે 
ફેંબ્રિક/આર્ટ પેઈન્ટિંગ માટે 






વધુ માહિતી માટે લખો: 
'પિડિલપ્ઈટ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લ્મ્મિટેડ 


કન્ઝયુમર પ્રૉડકટ્સ ડિવિઝન 
પો.બો.ર્ન. ૨૧૭૪૩૭, મુંબઈ ૪૦૦૦૫૯. 


૧૫ દિવસ : આ પુસ્તક વકુસાં વધુ ૨૧૫ દિવસ 
સાટે ૨ ખી શકાશે, 


ઝુજર્‌ાતી સર્પહેત્ય પરિષદ સ”ચાલિત 
શ્રી ચી, સ” ચ'થાલય, નવર 'ગષુરા 
અસદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૯ 


“-રડલ'જલ 


કઝ ૪ માઈક ૭પ 
ક્ક1ટ/ તાજ - ૧૯૮-૫૦4 & વાહ 


અઝઝ] ૨૩41 સ્ટ 


«1.% ૮2-૨2 કત્‌ ર૨૨૪. 


--------ન્‍રનન. 


ન્------------------- 


ક્ક્પ્ટલ્ક્પ્સ્ - બેદ્દૃપ . 
વર્ષ 
4--3ક કહ 


ગઝાજરપ્તી સપહિત્ય પરિષદ ઞ'થપ્લય 
ગઅ્મમદપ્વાદ - & 





